THE  UMYERSITY 
OF  ILLINOIS 


LIBRARY 

2257 

J7lt 


I 


T ESTAMENT 

YR 

YSGOL  SABBOTHOL, 

YNGHYD  A. 


«YLWADAU  EGLURHAOL  AC  YMARFEROL  ARNO. 


, . YR  EPISTOL  AT  Y 

EHUFEINIAID. 


CYFROL  V, 

' 

GAN 

J 0 II N JONES,  MERTHYR  T Y D V í 

GYNT  O LANGOLLEN. 


\ 

MERTIIYR  TYDYIL : 

4RGRAFFWYD  AC  AR  WERTH  GAN  JOHN  JONES, 


AC  AR  WERTH  IIEFYD 

GAN  1I0LL  LYFRWERTHWYR  Y DYWYSOGAETH. 


18  4 9. 


f 

i 

s 

a 

*íad. 

’ys- 

E) 

u 

18 


I 


z 


V 


£ H 


3 3^ 


r 

d 


ÌHAfîíMADRODl) 


ot 

$ 

ä 


cyhoeddi  i’r  byd  firwyth  fy  lîafur  ar  yr  epistol  at  y Rh 


Llci  gviyiuci  umuttut»  j o 

ino  drwy  hyny ; a chan  mai  ynddo  mae’r  gwaith  ar  ba  ur  y 
à’m  prif  obaith  o ddefnyddioldeb.  fy  nyledswydd  gyntaf  yw 
üaeth  ddiolchgar  a gostyngedig  i î)duw  yn  Nghrist,  am  y 
Ìerbyniad  a roddwyd  iddo  gan  wyr  defnyddiol  a dysgedig,  i w 


y wyf  ji»  v/,  _ _ j y ~ , 

einiaid  gj|da  gwylder  diffuant.  a theimlad  crynedig  o’r  cyfrifoldeb  yr 

aethurn  d: 
gorphwysi 
cydnabyd( 
gradd  o d< 
heglwysi. 

Dianghehrhaid  i mi  ddywedyd  fy  mod  yn  gweled  anghen  am  y Jath 
lyfr  ar  fy  nihydgenedl.  a bod  ynddo  lawer  o ddeongliadau,  esboniad- 
au,  a syîwadau  duwir.yddol  ac  ymarferol,  a’r  nad  oedd  gyrhaeddadwy 
i’r  Cymry  uìiiaith,  os  nad  i’r  Saeson  hefyd,  o’r  blaen.  Pe  na  thybias- 
wn  hyny/  büasai  yn  feius  ynof  tìino  y cyífredin  ag  ef. 

Mae  yr  ápistol  hwn  wedi  bod  yn  fatli  o fynydd  Olympus,  os  gellir 
arferyd  v gfdmhariaeth,  ar  ba  un  y mae  cystadleuwyr  duwinyddol 
wedi  cyfarfod  â’u  gilydd  i wrth-ymdrechu  o hyd  er  y drydedd  ganní, 
ac  fe  allai  yi  foreuach. 

Pa  fodd  y gallai  hyn  fod  yn  wahanol,  tra  dadleua’r  epistol  ar  y peuaí' 
a dyfnaf  o bjnciau  y gyfundrefn  Gristionogo! ; tramae  dynion  yn  cael 
eu  magu  inor  wahanol  i’w  gilydd,  o ran  ffordd  o esbonio  yr  ysgryth- 
yrau  ? Oherwydd  hyn,  rhaid  i esboniwr  yr  epistol  hwn  yn  yr  oes 
bresennol  ddysgwyi  gwrthwynebiad,  bydded  ei  olygiadau  yr  hyn  a 
f’ont.  Bydded  efe  yn  Galfiniad,  Arminiad,  Morganiad,  Fwleriad. 
Antinomiad,  Sociniad,  neu  unrhyw  blaid  arall,  ofer  hollol  iddo  ddys- 
gwyldianc;  ac  nid  wyf  finnaujyn*  dysgwyl,  (tra  yn  teilyngu  byny,) 
dianc  ycliwaith,  ac  er  yn  medru  hawlio  rhyddid  ocîdiwrth  gredoeu 
pob  un  o honynt.  Mae  Paul  yn  ysgrifenydd  rhy  drwm  i neb  ddewis 
ei  adíief  yn  wrthwynebydd.  O ganlyniad,  pan  ei  deongler  nes  y tybir 
ei  fod  yn  tueddu  at  farn  rhyw  blaid  yn  neillduol,  mae  pleidiau  ereill 
yn  rhy  barod  i gyduno  mewn  conderanio  y deongliad.  Ni  bydd  dim 
a’u  boddlona  ond  gosod  Paul  yn  rhenc  eu  byddin  dduwinyddol  hwynt. 
Truan,  ynte,  fyddyr  esboniwr!  Nid  oes  ganddo  ddim,  gan  hyny,  i w 
wneuthur,  ond  grymuso  ei  feddwl,  eyn  dechreu  cyhoeddi,  i ddwyn  y 
cwbl,  a’i  ddwyn  yn  amyneddgar  a diysgog,  onide  gwell  iddo  guddio  ei 
ysgrif  yn  ei  lyfrgell.  Ýr  holl  gysur  a gaiff  fydd  tystiolaeth  ei  gydwy- 
bod,  a’i  obaith  yn  ieuenctyd  ymchwilgar  ei  oes  a’r  oesoedd  dyfodol,  i 
gael  eu  hennyn  gan  Dduŵ  y gwirionedd,  i ymholi  ar  ol  V gwir  drwy 
lewyrch  y naill  estjoniad  ar  ol  y llall,  nes  dod  i weled  y meddwl  dwyfol 
i fanylder. 


> h t 7 í?  •*> 


RHAGYMÀDRODD. 

Am  danaf  fy  hun,  nid  wyf  yn  proffesu  fy  mod  yn  rhydd  oddiwrth 
hoìl  ragfarnau  dygiad  i fyny,  ac  ymiyniad  credoaidd,  i’r  fath  raddau  ag 
i sicrhau  íia  fy  ngolygiadau,  ar  ol  y cwbl  a ellais,  aros  o hyd  ar  rai 
pynciau,  yn  frycheulyd  oddiwrthynt.  Ac  nid  wyf  yn  proffesu  y fath 
oleuni  mewn  pethau  dwyfol,  a medrusrvArydd  yn  yr  ieithoedd  gwreidd- 
iol,  a deddfau  beirniadaeth  y Testament  Newydd,  ag  i sicrhau  fod  fy 
holl  beneleríy niadau  mewn  perthynas  i ystyriaethau  yr  epistol  yn  gy- 
wir.  Etto  mae  fy  argyhoeddiadau  o’m  cywirdeb  ar  bob  ,pwne  a bro- 
fFesais  egluro,  yn  gryfion  a chyfiawn.  Eu  dan^osyn  amgen  fuasai  yn 
annhegwch  á hwynt.  Eithr,_nid  yw  hyn  yn  rhoi  11  e i gasglu  fy  mod 
yn  anghofus  o wendidau  y natur  rìdynol,  neu  o’m  peryglon  fy  hun  o 
gyfeiliorni.  Os  meddaf  y w^ybodaeth  leiafo’m  calon  fy  hun,  y mae  yn 
mhell  iawn  oddiwrth  y fath  ddideimladrwydd.  Ond,  gwedi’r  cyfan, 
dichon  dyn  fo’n  agored  i gyfeiliorni  ífurfìo  tybiau,  a theimlo  yn  sicr  a 
thawel  o u cywirdeb.  Y mae  pob  dyn  fel  hyn,  a dylai  pob  dyn 
w-neutliur  hyn  ; a’r  hyn  oll  a ellir  yn  rhesymol  ei  ofyn  orìdiwrthym  yw, 
daî  ein  hunain  yn  agored  i argyhoeddiad,  pa  bryd  bynag  y cynnygir 
rliesymau  digonol  i’n  hargyhoeddi  o’n  cyfeiliornadau. 

\n  y sefyllfa  hon  yr  wyf  finnan,  debygwyfi  yn  aros,  o ran  y tybiau 
a ddygir  allan  yn  yr  esboniadan  a ganlyn.  Gallaf  dd^edyd  yn  ddi- 
frifol,  nad  oes  dybiau  ynddynt  wedi  eu  coleddu  a’u  cyhoeddi  yn  fyr- 
bwyllaidd.  Mi  a fnm  yn  lìed  bir  yn  oirhain  yr  Epistol  at  y Rhufein- 
iaid,  a Ilafuriais  fwy  i’w  iawn  ddeall  na  chydag  un  gyfran  arall  o’r  ys- 
grythyrau  ; ac  arn  hyny  y cyhoeddais  fv  nodiadau  arro  yn  awr,  yn 
hytrach  nag  aros  nes  cyhoeddi’m  sylwadau  ar  y rhanan  blaenorol  o’r 
Testament  Newydd  yn  gyntaf;  oherwydd  pe  gwelsai  floeth  Raglun. 
raeth  yn  dda  fyrhau  fy  einices,  dewisach  oedd  genyf  fyned  i orphwys 
i m bedd  wedi  metbu  cyhoeddi  fy  eshoniadau  ar  y rhanau  ereill  o’r 
Iiyfr  dwyfoî,  na  chwefdi  methu  dwyn  allan  i’m  cydwìadwyr,  yr  hyn 
oedd  yn  gorphwys  yn  ddwys  ar  fy  meddwl  er  ys  blynyddau,  mewn 
perthynas  i wir  ystyryr  Epistol  tra  chynnwysfawr  hwn. 

Gailaf  ddywedyd  nad  wyf  wedi  rhuthro  yn  cldiystyr  o feddyliau  y 
gwyr  da  a dysgedig  a’m  rhagíìaenasant  yn  yr  ymchwyl  hyn,  canys  dy- 
fynais  a gosodais  fwy  o honynt  gerbron  y darllenydd,  ar  o’r  bron  bob 
aclnod,  nag  a osodwyd  o’r  blaen  mewnun  ìlyfro  gyffelyb  faintioli ; i'e, 
gaìlaf  ychwanegu  y dywed  pob  beirniad,  nad  oes  i’w  gael  mewn  un 
iait’n  farnau  cynnifer  o wryr  gwúr  ddysgedig  wredi  eu  dethol  ynghyd,  ag 
a geiryma  i’r  Cymro  uniaith,  ara  ddim  ond  pum-swllt  yn  unig. 

Dylid  awgrymu  i’r  darllenydd  y bydd  ei  amynedd  yn  cael  ei  alw  at 
ci  wraith,  a’i  ragfarn  yn  cael  ei  rhoi  ar  brofiad  tanllyd,  gan  aml  ddalen 
o’r  gwaithhwn.  Dymunwn  wystlo  ei  bwyll  ẅrth  ddarllen  y golygiad- 
nu  gwreiddiol  a geir  yma  ar  y D^eddf,  y Ffydd,  yr  Iawm,  Pechod 
Gwreiddiol.  Cadwyn  yr  Achub,  yr  Etboledigaethau,  a Thynghedfen  yr 
luddewon,  ynghyd  â’r  ugeiniau  o sylwadau  hollol  ddyeithr  a gyfar- 
fyddant  a’i  syiw  mewn  ffurf  beirniadaetli  a deongliad.  Oddiwrrth  y 
ihai  nas  gwnaethant  vr  Epistol  at  y Rhufeiniaid  erioed  yn  destyn  ym- 
4 


ÎIHAGYMADRODD. 


chwyl  gonest  a diduedd,  ynghyd  â’r  rheiny  sv’n  meddu  esboniadau 
traddodiadol  a chredoawl  ag  sy'n  ateb  eu  pwrpas  yn  hollol  dda,  gallaf 
ddysgwyl,  ond  odid,  ar  rai  pynciau,  y gwrthwynebiad  cryfaf,  a’r  con- 
denìniad  mwyaf  difrawdle  a difarn.  Etto,  o’r  braidd  y mae  hawl  gan 
y cyfrywi  alv\’  am  i mi  blỳgu  fy  marn  onest  at  gamni  eu  barn  hwy.  nac 
i orchymyn  fy  nystawrwydd  hollol  nes  y darfyddont  hwyîefaru;  yn 
gymmaint  a’u  bod  hwy  a minnau  yn  dewis  llwybrau  duwinyddol  mor 
hollol  ar  walian.  Myfì,  y llwybr  sy’n  olrheiniad  manw]  i ystyr geiriau 
y testyn  dwyfol,  gan  wybod  mai  cyfres  o’i  eiriau  sy’n  gwneyd  i fyny 
ei  aclnodau,  a chyfres  o’r  aclnodau  sy’n  gwneyd  i fyny  y llyl'r.  Hwy- 
thauy  llwybr  sy’n  cu  harwain  at  ystyr  yr  adnodau  drwv  ddiystyru  ys- 
tyr  y gciriau,  a pharchu  barnau  gwyr  doniol  a pharchus  yn  hytrach. 

> Wrth  y rhai  a allant,  ar  ol  gonest  ymchwiliad,  wahaniaethu  oddi- 
WTthyf,  nis  gallaf  ond  dyw’edyd — ‘lMae  y maes  yn  agored  ; mor  agor- 
ed  i chwi  ag  i minnau,  Mae  genych  yr  un  liawl  i gylioeddi  eich  medd- 
yliau  i’r  hyd,ag  sydc!  genyffinnau  i gyhoeddi’m  rhai  innau  ; a ehystal 
hawl  i amcldifiyn  eich  golygiadau,  ag  sydd  genyf  fi  i gynnyg  fy  rhai 
innau.  Y canlyniad  o wneuthur  hyn,  os  gwncir  gydag  ystyriaetli 
ddofn  a phwyllog,  ac  mewn  ysbryd  tiriondeb,  ni  all  fod  amgen  na 
chymhortli  i’r  gẃlríoncdd.  O bosibl  na  cliaf  fyw  i eglnro,  profi,  a 
chadarnliau,  ÿ ìrgçhgiadau  lle  maent  yn  gywir,  neu  i wadu  y cyfeil- 
iornadau  y gJllwchr’fy  argyhoeddi  o honynt;  ond  bydcl  ereill  hyw.  y 
rhai  a wnant  n|jll  lieu  y llall  drosof,  os  bydd  raid.  Y gwirionedd 
faid,  ac  a gnifì'o^diwedd,  orchfygu.  Yr  un  o feirniaid  anfeirniadol, 
ac  o enwogion  Cn^lW  ; pa  rai,  hyd  yn  nod  eu  hunain,  a ystyriant  eu 
lienwau  yn  rhỳ  barchus  i gael  cyffwrddâ’r  un  bapur-lcn  a’u  hysgrifau, 
i ba  rai  y ceidw  eiŵcylchgronau  niwl  tywyllwch  yn  dragyw’ydd,  ni  all- 
ant,  ac  ni  chânt,  ennill  dwysach  sylwnag  eiliadol  wên  cyntafanedigion 
lìênyddiaeth  Cyinru.” 

Mi  a ragluniais  ol-draethodau  ar  amrywiol  bynciau  ychwanegol ; 
ond  gòrfuwyd  arnaf  gan  rìdiffyg  llc,  a chan  awydd  gwneyd  uniondeb 
â’r  pynciau  dan  sylw,  i’w  hoedi  liyd  y rhifynau  dyfoíiol. 

Ymae,  erhyn  oll,  i awdurdod  ddynol,  ar  bynciau  credinineth.  îe 
pwysig  a hollol  gyfreithlon  : iawn  adnabyddiaeth  o’r  hyn  sy’n  gyn- 
nortliwy  i beidio  â’i  gamarferyd.  Nid  yw  hyn  ond  peth  a raid  gyin- 
nieryd  l!e  o anghenrheidrwydd  yn  mhob  gradd  o gynnydd  mewn  gwy. 
bodaeth.  Nid  oes  ond  ychydig  o blantdynion  ag  a allant  yn  bersonol 
w’neyrì  ymchwiliadau  ehelaeth,  neu  gloddio  i ddyfnderoedd  dirgeled- 
igaethau,  neu  hrofi  y dedwyddwch  o ddarganfyddiadau  disymwth. 
Etto  mae  ffrwyth  sylw”,  a phrawf,  a darganfyddiad,  i’r  graddau  hel- 
aethaf.  yn  cael  eu  derbyn  a’u  gosod  yn  wrthddrychau  ymddiried  ; o 
herwydd  fod  cymmeriad,  a rhif  y darganfyddwyr,  yn  ein  cynnysgaethu 
a sicrliad  o’u  íì'yddlondeb,  yn  ol  graddau  eu  galluoerìd  a’u  manteision. 
Rhaid  i’r  cyffredinolrwydd  o Gristionogion  osod  y cyffelyb  bwys  ar 
ffyddlondeb  ac  awdurdod  dynion,  yn  eu  hymchwiliadau  ar  athrawìaeth- 
au  a rhwymedigaethau  crefydd.  Rhaid  i benderfynindau  y cyffredin- 
bwyso  ar  osodiadau,  pa  rai  ni  allant  hwy  eu  hunain  sefyll  yn  dystion. 


RHAGYMADRODD. 


i’w  gwirio;  sef,  tystiolaethau  cyâeithwyr,  deonglwyr,  a beirniaid  : 
eithr,  yr  un  modd  ag  yn  mhroíion  anwadadwy  y gwybodau  a chel- 
fyddyd,  felly  yma  hefyd,  inae  ymddiried  y cyífredin  yn  ddigon  diogel, 
oherwydd  rhif,  a chymmeriad,  ac  amgylchiadau  y tystion  dysgedig  a 
llaf'urus.  Fel  yma,  mae  yn  eglur,  a rhesymol,  a diogel,  gan  awdurdod 
ddynol  le  o bwys  ac  uchel  ddylanwad  yn  mherthynas  i bethau  cref- 
ydd ; etto,  swydd  weinidogaethol  hollol  yw  ; swydd  tyst,  ac  nid  barn- 
wr  ydyw;  arweinydd  ydyw  at  safon  pob  cred  ac  ymarferiad  crefyddol 
■ — at  ffynnon  y gwirionedd,  gair  Duw. 

Rhaid  i’r  awdwr  gyfaddef  gyda  pheth  gwyìder,  iddo  dybied  mai  ei 
ddyiedswydd  oedd  cyflwyno  i’w  ddarllenyddLgyíìeithiad  newydd  o’r 
epistol  hwn  alian  o’r  iaith  wreiddiol ; ac  nid  Ädiar  un  ysfa  am  weled 
ei  gyfieithiad  ef  yn  cael  ei  dderbyn  yn  ile  ynlR  awdurdodedig,  eithr 
oddiar  deimlad  o ddyledswydd  ; canys  ei  awydcÄtedd  am  osod  gerbrou 
ei  ddarllenydd  mewn  Cymraeg  mor  gaeth  ag  y jjallai,  nad  pa  mor  af- 
rwydd  o ran  coethder  cyfansoddiad,  yr  ymddangofÉ,  wirystyr  y testyn 
gwreiddioi.  Gyda  golwg  at  gyrhaedd  hyn,  efe  Äberthodd  ddestìus- 
rwydd  Cymreig  er  mwyn  dod  i ben  â chymreigijf  Groeg  ei  destyn.  Y 
raae  genym  ni,  ynghyd  a’r  Saeson,  eisoes  ddiÉpiiedd  o gytìeithadau 
rhydd ; ac  ond  odid,  y cyfryw  yw  y goreu  at  Ëljm; j a <m,c y ff r e d i n , tra  y 
mae  y llall  yn  rhagorach  i’r  beirniad  dealldwrlB;  Nì&oes  i un  gwa- 
haniaeth  oddiwrth  y cyfieithiad  cyffredin  ei  mympwy  na 

chredöusrwydd  ; ond  yn  ddiball,  hvd  ag  y galiaMranr  yr  awdwr,  yn 
rheolau  Gramadegawl  a deongliadol  Winer,  RgfnBBMnn.  ac  ereilì  o 
fiaenoriaid  yr  un  dosparth  llafurfawr,  ag  sydd wiWMu  dyrchafu  i,  ac 
yn  parhaus  addurno,  prif  gadair  y deongli,  yn  iiiy|Kpeirniaid  athron- 
yddol  ein  hoes.  | 

Yn  ddiweddaf,  erfyniaf  ar  y darîienydd  ddiwygio  â’i  bin  : y rhaniad 
ar  ddechreuad  Pen.  V;  yn  lle,“Rhan  II,  Pen.  V — VIII,”  ysgrifened 
pen.  V — XI.  Hefyd  o fiaen  y Cyfieithad  Newydd  o Pennodau  VI, 
VII,  VIII,  noded  hwynt  un  yn  îs  nag  y maent  ar  lawr.  Ac,  wrth 
gyfarfod  â’r  gwallau  hyn,  ynghyd  â rhai  ereiìl  llai  eu  pwys,  cofied  fod 
yr  awdwr  gan  ainlaf  oddicartref,  ac  efe  agaiff  ar  ei  feddwl,  gobeithiaf, 
ddigon  o annogaeth  i gydymdeimlo  â’r  ysgrifenydd,  ac  i faddeu  iddo 
y cwbl. 

Mi  a wnaethum  a allwn  dros  fy  nhestyn ; mi  a osodais  fy  narllen- 
ydá  ar  dir  i farnu  drosto  ei  hun.  Gwnaed  felly  l 


V 


ESBONIAD 

AR  YR 

EPISTOL  AT  Y RHUFEINIÀID. 


AMCAN  YR  EPISTOL. 

Riian  I.  Pen.  i — iv. 

Fod  yr  holl  fyd paganaidd  ac  luddewìg  dan  gondemniad,  am  eu  pechodan 
gmrfoädol  ac  hunan-wybyddus ; ac  nad  drwy  uno'r  cyfundracthau 
cenedlig , na  thrwy  oruchwyliaeth  yr  Enwaediad,  nac  ychwaith  drwy 
■oruchwyliaeth  âdiweddarach  y Ddeddf , eithr  drwy  hen  oruchwyliaedh 
Fawr  y Ffydd,  y dadguddir  cyfiawnder  achubol  Duw  i hechadur» 
Hyd  ddiwedd  pen.  iv. 

Drchreua  yr  apostol  drwy  amlygu  mai  un  o’r  apostolion  galwedig 
ydyw  efe,  a bod  ei  gommissiwn  yn  cynnwys  yr  holl  fyd  (i,  5),  ac  o 
ganlyniad,  Rhufain  ei  hun  hefyd  (6).  Ar  ol  hysbysu  ei  deitl,  ei  swydd, 
a’i  waith,  anercha  alwedigion  ( cîetoi ) Rhufain,  dan  yr  enw  o saint 
(agioi) , gyda’r  cyfarchiad  cyffredin  yn  mysg  eglwysi  yr  oes ; ac  yna 
egyr  ei  neges  o’u  blaen,  drwy  ganmol  eu  ffydd  hwyn't,  a’u  hysbysu 
am  ei  daer  weddiau  drostynt,  ei  awydd  cryf  am  eu  gweled,  a’i  íynych 
amcaniad  o dalu  ymweliad  iddynt,  yr  hyn  a luddiasid  gan  liosogrwydd 
a phwys  ei  ddyledswyddau  beunyddiol  (13;. 

■ Ar  ol  eu  hanerch,  ymollynga  ar  unwaith  ar  ei  bwnc,  sef,  Pa  gyn- 

LIiUN  OEDD  YR  UN  CYWIR  I GADW  PECHADUR. 

Ymddengys  fod  dadl  ar  hyn  yn  yr  eglwys  anerchedig,  a .bod  yr 
apostol,  drwy  y cyfleusdra  o’ù  hanerch  liwy  ar  bynciau  yr  ymrafael 
liyny,  yn  ystyried  y pynciau  o gymmaint  pwys  ag  i deilyngu  traeíhawd 
manwl  a sylfaenol  arnynt ; er  nad  oedd  efe,  ar  yr  un  prycì,  yn  esgeu- 
luso  bwrw  gyda  llaw  ar  holl  berthynasau  y dadleuon  lleawl  â’i  athraw*- 
iaethau. 

CYFIAWNDER  DUW 

y w pwnc  mawr  y ddadl.  Chwilio  yn  mha  le  ei  dadguddir  y w amcan 
yr  wyth  pennod  cyntaf  o’r  epistol.  Mynai  philosophyddion  Rlmfein- 
aidd  yr  oes,  mai  mewn  marweiddiad  o chwTantau  cyfreithlon  y corâf 

B 1 

* . ' 


AMCAlSf  YH  ËPISTOL. 


gyda^r  Stoiciaid,  neu  mewn  gwirion  ymollyngiad  gÿda’u  fFrydíai* 
gwresocaf,  fel  yr  Epicuriaid,  yr  oedd  gwir  ddedwyddwch  i’w  gyr- 
haedd.  Yr  Iuddewon  Moesenaidd  a ddalient  mai  mewn  enwaediad, 
neu  berthynas  gnawdol  ag  Abraham  dan  gyfammod  yr  enwaediad, 
ynghyd  â chadw  gosodiadau  Moses,  yr  oedd  eyfiawnder  Duw  i gadw 
dyn,  yn  gynnwysedig ; tra  proífesai  Paul  mai  drwy  fíydd  Crist  yn 
unig~mai  yn  yr  efengyl  yn  unig  y dadguddir  y cyfiawnder  hwnw 
(adn.  17). 

Ymresyma  nas  ga)l  fod  y cyííawnder  hwn  gan  neb  o’r  cenedloedd 
paganaidd,  oherwydd  ddarfod  i ddigofaint  Duw  gael  ei  ddadguddio 
yn  erbyn  y naill  a’r  llall  o honynt,  ac  mai  am  eu  diffyg  o’r  cyfiawnder 
hwn  yr  oedd  hyny  yn  disgyn  arnynt  (18). 

Nad  ar  Dduw  yr  oedd  y bai  o’u  bod  yn  anwybodus  o’i  gyfiawnder 
Ef,  canys  yr  oedd  digon  o amlygiadau  o dragywyddol  allu  a Duwdod 
y CreaiAj  dwr  o fíaen  eu  llygaid.  Mai  eu  bai  oedd  dal  y gwirionedd 
hyn  mewn.  anghyfiawnder,  yn  lle  chwilio  nes  cael  allan  o hono  gyf- 
iawnder  Duw  er  eu  cadwedigaeth  (18,  19). 

Mai  troi  dadguddiadau  o wirionedd  Duw  yn  y greadigaeth,  a 
wnaethant  yn  gelwydd  (25),  ac  ymollwng  i’r  fath  raddau  gyda  ffrwd 
eu  chwanlau,  nes  na  allasent  yn  .haw'dd  fod  yn  fwy  amiuwdol  nag 
oed’dynt : fod  y rhai  goreu,  a mwyaf  athronyddol  o’r  paganiaid,  er  yn 
gwybod  mai  drygau  damniol  oedd  gweithredoedd  eu  cydwladwyr,  etto 
yn  cydlawenhau  â hwynt  yn  eu  canol  (adn.  21 — 32);  yr  hyn  a brawf 
nad  oedd  yr  hyn  a elwid  yn  gyfiawnder  Duw  er  cadwredigaeth,  yn 
meddiant  neb  o honynt  hwy.  “ Cymmaint  â hyna,”  ebe’r  apostol, 
‘f  am  y cenedlaedd  V*  “ Cymmaint  â hyna,”  ebe  efe,  “ am  ddadl 
philosophi  yr  oes  dros  eu  honiad  o adnabod  cyfiawnder  Duw  er  ded- 
wyddoli  dyn.” 

Yn  awr  at  yr  Iuddew.  Hen  gondemniwT  oedd  hwn.  Beiai  yn 
rhigl  iawn  ar  yr  holl  genedloedd  paganaidd.  Eithr  gadawn  i Paul 
nesâu  ato  ef.  “ Yr  'ŵyt  ti,  O ddyn ! yn  beio  ar  y cenedìoedd  am  y 
pethau  a gyflawnir  genyt  ti  dy  hun,”  ebe’r  apostol  (ii,  1) ; “ ond  cei 
weled  mai  yn  ol  gwirionedd— yn  ol  y pethau  a wmelo  dynion,  ac  nid 
yn  ol  eu  henw'aediad  a’u  disgyniadau  o’r  henafiaid,  y barna  Duw  yn  y 
dydd  mawr !”  Dengys  yr  apostol,  fod  hyd  y nod  luddew  enwaed- 
edig  i gael  ei  ddiosg  o holl  amblygion  cyfammodau  yr  Hen  Desta- 
ment,  a’i  osod  i sefyll  yn  y farn,  yn  ngwyneb  y goleuni  mwy  a gaw'sai, 
a’i  wreithredoedd  yn  ei  ymyl  (4 — 11);  oherwydd  nad  oedd  derbyn 
wyneb  dyn  er  rnwyn  ei  dadau  a’i  nodau  corfforol,  gerbron  Duw. 

Yn  lle  cytuno  â’r  Iuddew,  i ganiatâu  trwydded  iddo  ef  i bechu  faint 
a fynai,  a lleehu  yn  y diw’edd  dan  gysgod  ei  dadau  a’i  freintiau,  try 
Paul  yn  ddidrugaredd  a diweniaith  arno  ef,  gan  ddywredyd  ei  fod  ef 
yn  waeth  nâ’r  un  o’r  cenedloedd  paganaidd,  ac  y byddai  penderfyn- 
iadau  y fraw’dle  yn  llawer  gw^aeth  yn  ei  erbyn  ef  nâ’r  llalì. 

Yma  dyry’r  apostol  ryw  naid  fach  o’r  neilldu,  i brofi  yr  hyn  a ddy- 
wedwyd  ddiweddaf,  drwy  ddesgrifio  y pagan  a’r  Iuddew  ochr  yn  ochr 
yn  y farn ; ac  ychwanega  fod  y paganiaid,  er  heb  y ddeddf  ddadgud’d- 
iedig,  yn  ddeddf  iddynt  eu  hunain.  “ Er  enghraifft”,  ebe  efe,  “ maent  yn 
dwyn  yn  mlaen  esgusoaion  dros  eu  gweithredoedd,  ac  yn  cyhuddo  eu 
2 


AMCAN  YR  EPISTOL. 


gilydd,  yr  hyn  a brawf  fod  eu  cydwybodau  yn  ddigon  goleu  i ddangos 
iddynt  mai  drwg  y gwnant”  (12 — 16). 

“ Ond,  tydi  yr  Iuddeíw  sy’n  fy  ngolwg  i etto,”  ebe'r  apostol.  Yr 
wyt  ti  â'th  lyfr  yn  dy  law,  yn  dysgu  y paganiaid  fel  y dysga  dyn 
fabanod  (20),  ac  yn  adnabod  ewyíîys  Duw  fel  y mae  ar  lawr  yn  y 
ddeddf  neu  yr  Hen  Destament.  Eithr  nid  yw  hyn  namyn  arddangos 
dy  egwyddorion  a’th  fuchedd  yn  waeth  etto  ; canys  yr  ydwyt  a’th 
lyfr  yn  dy  fäw  yn  bloeddio,  ‘Na  ladrata/  ac  yn  lladrata  hefyd  ar  yr 
un  pryd  ; yn  llefain  ar  y pagan,  ‘ Na  odineba,’  ac  yn  odinebwr  euog 
ar  yr  un  pryd”  (21,  22).  Ychwanegai  yr  apostol  fod  enw  Duw  y 
gyfraith  yn  cael  ei  gablu  gan  y paganiaid,  olierwydd  rhagrith  a thwyll 
dysgawdwyr  Iuddevvig  y gyfraith  hòno  (24). 

Cyfaddefai  Paul  fod  enwaediad  yn  dda ; ac  felly  yr  ydoedd,  canys 
trefnasid  gan  Dduw  ; etto,  mai  i rwymo  y sawl  oedd  dano  i fod  yn 
ufydd  i’w  ddeddf  yr  oedd  efe  yn  dda  (25). 

Gyda  golwg  ar  addewidion  yr  Hen  Destament  i ddeiliaid  ýr  oruch- 
wyliaeth  newydd;  er  mai  i had  Israel  y maent,  ac  i’r  enwaediad;  etto, 
nad  enwaediad  corfforol  cenedlaethol,  ord  mai  enwaediad  ysbrydol,  a 
feddylid  yn  yr  addewidion  hyny;  a bod  y pagan,  yrhwn  a fo’n  íuddew 
mewnol — neu  enwaededig  o galon,  ac  ysbryd,  yn  cael  clod  gan  Dduw ; 
tra  mae  holl  glod  yr  Iuddew  coríforol  ac  anufydd  yn  unig  o ddynion 
(25 — 29);  yr  hyn  a brawf  nad  oedd  addewidion  Duw  yn  cynnysgaethu 
yr  Iuddew  anufydd  â’r  cyfiawnder  dan  sylw. 

Wele  ein  hapostol  yn  ymattal,  fel  yn  canfod  ddarfod  iddo  redeg  yn 
llawn  digon  pelî  ar  warthaf  yr  Iuddew,  cyn  eglurhau  rhai  pethau  a 
adawsai  efe  wrth  fyned  heibio.  “ Pa  faint  gwell  yw  Iuddew,  a pha 
fantais  a roddes  Duw  i’r  getiedl  yn  anad  ereiíl,  yn  of  y cynllun  yna  ?” 
oedd  ofyniad  digon  naturiol  i darddu  allan  o enau  Iuddew  yn  y fan 
hon.  Etto,  yr  holl  fantais  a wTel  Paul  yn  ngolwg  Duw  i’w  gyfranu 
iddynt,  oedd  derbyniad  ac  ymddiriediad  yr  oraclau  dwyfol  (iii,  1,  2). 

Yma,  mae  yn  weddus  i ni  sylwi  ar  y gwahanol  oruchwyliaethau 

0 eiddo  Paul  yn  ein  hepistol.  Y benaf  yw  gorucliwyliaeth  y Ffydd, 
yr  hon  a esyd  efe  allan  fel  yr  un  fawr  ac  achubol.  Un  arall  oedd 
goruchwyliaeth  yr  Enwaediad,  yr  hon  ydoedd  o Abraham  yn  mlaen. 
Y drydedd  oedd  goruchwyliaeth  y Ddeddf,  yr  hon  oedd  o gyfammod 
Sina  hyd  Grist. 

Dengys  Paul  yn  adn.  3 — 6,  nad  oedd  ond  yr  ynfydrwydd  mwyaf  i 
dybied  fod  anufydd-dod  rhai  o ddeiliaid  goruchwyliaeth  y Ddeddf  yn 
gwneyd  yn  ofer  yr  addewidion  dan  sylw  o eiddo  Duw ; oherwydd  nad 

1 ddeiliaid  y Ddeddf  fel  y cyfryw,  ond  i ddeiliaid  y Ffydd  yn  unig  eu 
hamcanasid. 

Yma  cawn  ffígiwr  o ddeddf  arglwydd  neu  briod  dwryreiniol  ar  ei 
wraig,  i arddangos  awdurdod  Pechod,  yr  hwn,  er  mwyn  eglurdeb,  a 
bersonolir  yn  y pennodau  dilynol.  Adn.  9.  Rhag  ammau  a thaeru 
o neb,  profa  yr  apostol  ei  osodiad  hwrn  ; sef  fod  Iuddewon  yn  gystal 
ag  ereill  dan  lywodraeth  lofruddiadol  Pechgd.  A rhag  cymmeryd 
un  dystiolaeth  annerbyniol,  efe  a ddyfynodd  ddarnau  o’u  Salmau  hwy 
eu  hunain  yn  eu  herbyn  eu  hunain,  gan  orphen  gyda’r  ymresymiad 
nad  am  y cenedloedd,  ond  mai  am  y rhai  oedd  dano  y llefarai  vr  Hen 

3 


AMCAN  YK  EPISTOL. 


Destament  yn  y dyfyniadau  hyny^  Gellir  cael  yma  (adn.  19)  egîax> 
had  o’r  hyn  a ystyria  Panl  wrth  y Ddeddf  yn  yr  epistol  hwn,  canys 
ar  ol  dyfynu  o’r  Salmau,  efe  a ddywed  mai  dyfynu  allan  o’r  ddeddf  a 
Trnaethai,  yr  hyn  a brawf  mai  yr  Hen  Destament  o gyfammod  Sina 
yn  mlaen  a feddyliai  efe  wrth  y Ddeddf.  Ac  yn  wir,  hanesion  a 
phroíiadau  ysgol  fawr  y Ddeddf  ydy w oll  yn  mron. 

Casgliad  yr  ail.  Eglur  yw  nad  yw  cyfiawnder  Duw  i’w  gael 
allan  o’r  ddeddf  ychwaith  f 20). 

Gwelwn  wrth  fyned  heibio,  mai  cyfiawnder  cyfiawnhaol  Duw  oedd 
y cyfiawnder  y dadle-uid  am  dano,  a’r  hwn  a osodasid  yn  destim 
arholiadau  yr  epistol,  yn  mhen  1,  17;  canys  cawn  y cwestiwn  yn 
mhen.  3,  20,  yn  caeì  ei  alw  yn  gyfiawnhau. 

Bellach;  os  nad  yw  cyfiawnhad  pechadur  yn  ol  y philosophi  bagan- 
aidd,  nac  yn  ol  goruchwyliaeth  yr  Enwaediad  Abrahamaidd,  nac  etto 
yn  ol  cyfiawnderau  y Ddeddf  Foesenaidd,  o ba  le,  attolwg,  y ceir  ef  ? 
Yr  ateEiad  eglur,  cawn  yn  adn.  22,  mai  y eyfiawnder  sydd  o Dduw 
drwy  y Ffydd  yw  y pwnc  sydd  yn  ngholl — mai  yn  yr  oruchwyliaetli 
fawr,  drwy  yr  hon  y cyfiawnheid  Abel  a’r  cyn-ddiluwiaid  (Heb.  xi), 
a saint  goruchwyliaeth  yr  enwaediad  ar  ol  hyny,  a saint  goruchwyl- 
iaeth  y Ddeddf  Foesenaidd  ar  ol  hyny  eilwaith,  asaint  goruchwyliaeth 
teyrnas  nefoedd  ar  ol  y cwbl; — mai  yn  ngoruchwyliaeth  fawr  y Ffydj> 
y%ceir  gafael  ar  y cyfiawmhad  anhebgorol  dan  sylw. 

Nad  oes  y gwrahaniaeth  lleiaf  rhw'ng  Cenedl-ddyn  ac  Iuddew  yn 
ngolwg  yr  or-uchẅyliaeth  fawr  hon ; mai  i bawb  a gredant  yn  unig  y 
mae  cyfiawnder  y fiydd ; a bod  pob  cenedl  yn  beehaduriaid  fel  eu 
gilydd,  ger  ei  bron  ; a bod  hyd  y nod  y cldeddf  a’r  prophwydi  yn 
tystio  fel  hyn  am  y fi)  rìd,  yn  eu  lierbyn  eu  liunain  (21 — 23). 

Mai  drwy  y fiÿdd  sydd  yn  Nghrist  lesu  y mae  y llwybr  i gyrhaeddy 
cyfiawnder  dan  sylwr,  sef  trwy  y prynedigaeth  a’r  iawn  gosodedig  gam 
Dduw,  yrhyn  a gafwyd  yn  ei  farwolaeth  Ef ; a bod  y fiydd,  sef  yrhen 
oruchwyliaeth  fawrr,  wTedi  bod  yn  maddeu  pechodau  er  y dechreuádf 
ar  gyfrif  yr  un  farwolaeth,  er  nad  oedd  cymmaint  ag  un  yn  cael  ei 
gyfiawnhau  heblaw  drwy  fíydd  Iesu  ; fod,  yn  wir,  y ddeddf  a’r  enwaed - 
iad  yn  bodoli  dros  holl  dymmor  y maddeuant  dan  sylwT,  ond  fod  holl 
orfoledd  y maddeu  wTedi  cael  ei  gau  oddiwrtliynt  eu  dwyoedd,  drwy 
ddedrìf  neu  gyfundrefn  y fíydd  (24 — 27).  “ A thyna  y pwnc  wedi  ei 

brofi,”  ebeh  apostol,  “ mai  drwy  y ffydd  y cyfiawnheir  dyn,  heb  ddim 

0 weithredoedd  na  gosodiadau  y ddeddf  yn  peri  ei  gyfiawrn- 
had  (28)” 

Casyliad  yn  y fan  hon  yw,  pe  buasai  Duwt  ÿn  deẁis  cyfiawnhau 
drwTy  oruchwTyìiaethau  yr  enwàediad  a’r  ddeddf,  na  allasai  efe  felly  fod 
yn  Dduw’  i’r  holl  fyd ; eithr  gan  mai  drwy  yr  hen  oruchwyliaeth  fawr, 
sef  y ffydd,  y dadguddir,  ac  y mwynheir  y cyfiawnhad  hwn,  fod  Duw 
yn  Dduw  i’r  enwraediad  ac  i’r  dienwaediad.  Felly  y gallodd  Efe  ddod 

1 ben  â sugno  megys  o,  neu  allan  o (ekJ,  y ffydd,  cyn  ei  dadguddiad, 
gyfiawrnder  i’r  crediniol  gynt ; felly  liefyd  y ceir,  drwy  (dia,  with 
genitwej  yr  un  ffydd,  i’r  crediniol  yn  aẁr,  ar  ol  ei  dadguddiad  a’i 
ehadarnhad.  A chan  nad  i gyfiawnhau  y rhoddwyd  goruchwyliaeth  y 
ddedd'f,  nid  yw  y ffvdd  yn  ei  gwneyd  hi  yn  ofer,  eithr  ei  chadarnhau  at 

4 


ÀMCAN  YR  EPISTOL. 


y dasg  oedd  gan  Dduw  iddi,  yr  hyn  nid  oedd  ddim  oll  o orchwylion  y 
ffydd  (iii,  29 — 31).  Y personoliad  nesaf  a gawn  yw 

Y CNAWD. 

Y gair  hwn  sydd  yn  mron  yn  alleiriad  am  yr  enwaediad , yn  yr  ystyr 
ffigwrol  o’r  gair  hwnw,  sef,  y yrefydd  dlawd  ddiffydd  o bechu  yn  ol 
chwantau  y corff,  yan  bwyso  ar  y berthynas  yorfforol  neu  ynawdol  ay 
Abraham,  tad  yr  enwaediad,  am  ddiyon  o yyfiawnhad  ar  ol  y cwbl , iv,  K 

Ymresymiad  yn  erbyn  yr  athrawiaeth  mai  o’r  cnawd,  yn  ol  ei  ystyr 
uchod,  yr  oedd  y cyíìsiwnder  ymchwiliedig.  Os  yw  y berthynas 
gnawdol  ag  Abraham  yn  dwyn  i’r  Iuddew  y cyfìawnhad  hwn,  rhaid  fod 
yr  enwaediad,  neu  yr  arwydd  enawdol,  wedi  dwyn  yr  unrhywr  gyfiawn- 
der  i Abraham  ei  hun  a rhaid  fod  gan  Abraham  destun  gorfoledd 
neu  ymffrost  gerbron  Duw  yn  ei  enwaediad.  Eithr  nid  yno  yr  oedd 
ei  ymffrost  ef ; canys  dywed  Bibl  yr  Iuddew  ei  hunan  mai  eredu  i 
Dduw  a wnaeth  Abraham,  fel  llwybr  i gyrliaedd  y cyfìawmder  mewn 
dadì  (2,  3,  4).  Ac  os  cyfìawnhaodd  Duw  yr  annuwTiol  wrth  gyíìawnhau 
Abraham,  rhaid  mai  drwy  yr  hen  oruchwyliaeth  fawr,  sef  ffydd,  y 
cafodd  hyd  y nod  Abraharn,  tad  yr  enwaediad,  heb  son  am  ei  blant, 
afael  yn  y cyfiawẃder  hwn  (3,  4,  5).  Cymmaint  a hyna  am  y ffordd 
ar  hyd  pa  un  y cyrhaeddodd  Abraham,  tad  yr  enwaediad,  y cyfiawn- 
had  mewn  dadl. 

Ymresymiad  nesaf  Paul  yn  erbyn  yr  Iuddew  oedd  yn  erbyn  gor- 
uchwyliaeth  y ddeddf.  Diddymodd,  yn  lianes  cyfiawnhad  Abraham, 
holl  liawl  enwaediad  i’r  gras  hwn  ; ac  yna,  cyfyd  Dafydd  i fyný  yn  ei 
kiw,  i ddiddymu  liawl  goruchwyliaeth  y ddeddf  foesenaidd  i ddwyn 
allan  y cyfiawnaer  mewn  dadl.  “ Pe  o’r  ddeddf  y buasai  y cyfiawn- 
der  hwn,”  ebe’r  apostol,  “pwy  fuasaiyn  gynt  nâ  Dafydd  freninyn  ei 
gyhoeddi  ? Eithr  efe,  yn  lle  gwaeddi  allan,  “ Gwyn  ei  fyd  yr  hwn  sy’n 
cadw  gosodiadau  Moses,”  a lefodd  yn  eglur,  “ Gwyn  ei  fyd  y rhai  y 
maddeuwyd  eu  camweddau,”  yr  hyn  sydd  yn  disgyn  yn  unig  o ras  he  n 
oruchwyliaeth  fawr  y ffydd,  trwy  waed  Iesu,”  6 — 8.  Nid  o’r  ddeddf, 
gan  hyny,  y cyfiawnhawyd  Dafydd. 

Ymresymiad  pellach  etto  yn  erbyn  y cnawd,  neu’r  enwaediad,  yw, 
fod  y dienwaediad  wedi  derbyn  y cyfiawnder  dan  sylw,  yr  hyn  ni  dder- 
byniasent  byth,  pe  o’r  enwaediad  y buasai  i’wr  gael.  Prawf  o liyn  a 
gyfodir  allan  o hanes  ffydd  Abraham  ei  hun,  lle  y cawn  mai  yn  mheli 
cyn  ei  enwaedu  y cýfiawnhawyd  ef  (9,  10),  ac  nad  ydoedd  yr  enwaed- 
iad  ddim  yn  y byd  mwy  nag  arwydd  oddiwrth  Dduw  iddo,  i gadw 
mewn  cof  ddarfodiddo  gael  ei  gyfiawnhau  pan  yn  ddienw’aededig  (llj, 
yr  hyn  a’i  gesyd  yn  dad  neu  ragflaenydd  pawb  a gredent  o hyny  allan 
fel  yntau,  cyn  eu  henwaedu,  yn  gystal  ag  ar  ol  derbyn  yr  arwydd 
hwnw’  (12). 

Prawf  etto,  sef  nad  oedd  yr  addewid  o fod  yn  etifedd  y byd  w’edi 
ei  rhoddi  i Abraham  drwy  oruchwyliaeth  y ddeddf  foesenaidd,  ond 
drwy  y cyfiawnder  a gawsai  eíe  o oruchwyliaeth  fawr  y ffydd  (13)  ; pe 
amgen,  addewid  ofer  fuasai  hi,  olierwydd  ni  etifeada  yr  Israel  yn  ol  y 
cnawd,  na’r  Israel  yn  ol  cyfammod  Sina,  yn  y rhai  y cynnwysir  y pro- 

5 


AMCAN  YR  EPISTOL. 


selytiaid,  byth  mo’r  holl  fyd  (14),  canys  gwelwn  mai  llawn  o ddigofaìr>t 
a barnau  yw  y ddeddf  foesenaidd  ar  y genedl,  am  eu  trosedd  o honi 
(15).  Pwy  bynag  yw  yr  “holl  had”  sydd  yn  yr  addewid  Abraham- 
aidd,  rhaid  fod  yr  addewid  yn  sicr  iddynt,  yr  hyn  ni  ddaw  byth  oddi- 
eithr  o ras  yn  unig  (16);  a daw  gras  Duw  â hwynt  oll  i fewn,  canys 
geilw  efe,  yn  ei  addewidion,  y pethau  nid  ydynt  yn  had  fel  pe  bydd- 
ent  felly  (17),  am  ei  fod  yn  rhagweled  yr  hyn  fyddent. 

Cawn  yrna  debyg  i naid  fach,  er  mwyn  dangos  fod  crediniaeth 
Abraham  yn  fath  ag  oedd  yn  ddigonol  i annog  Duw  i’w  alw  yn  däíü, 
neu  ragílaenydd  yr  holl  gredinwyr  (18 — 22) ; ac  er  mwyn  ychwanegu 
fod  Duw  wedi  peri  hanesyddu  cyfiawnhad  Abraham  drwy  ei  gredin- 
iaeth,  er  mwyn  i’r  oesoedd  a ddeuai  dan  deyrnas  nefoedd  sylwi  ar 
drefn  y cyfiawnder  mewn  dadl,  a’i  fabwysiadu,  drwy  gredu  (yn  awr) 
yn  Nghrist,  fel  adgyfodedig  er  ein  cyfiawnhad  allan  o ddyfnderoedd 
condemniad  ein  pechodau,  dros>y  rhai  y traddodwyd  ef  i farwolaeth 
23—25. 


[Mae  yn  ofynol  cyn  dirnad  nemawr  o un  o’r  epistolau  Paulaidd,  yn  anad  epistŵlau 
aeb,  i ddeaü  a chadw  mewn  cof  parhaus,  yr  amcan  mawr  a redo  drwy  yr  holl  lythyr  ; 
ond  nid  uwchben  un  o’r  èpistolau,  tebygwjrf,  yn  gymmaint  ag  uwchben  yr  epistol 
athrawiaetböl  a dadl-achlysurol  hwn.  Gadawed  y darllenydd,  gan  hyny,  i’r  esboniwr 
lwyddo^ydag  ef  i ddarllen  y rhag-arweiniad  hwn  bob  amser  yr  ymosodo  ar  ddaíllen 
yr  esbohiad.l 


§ 1.  Yr  Anerchiad.  Pen.  i,  1 — 7. 

Cai f f y darllenydd  yn  y saith  adnod  hjrn,  ddosran  o draethodiaeth  tra  arddangosiadol 
o briod-ddull  Paul  yn  gyflredin.  Caiff  naid  i fewn  i gromfachau  yn  adn.  3,  4,  yn 
cael  ei  hachlysuro  gan  gymdeithasiad  y meddylddrychau  yn  meddwl  yr  apostol,  y 
rhai  oeddynt  ynglyn  wrth  y gair  “ ei  Fab  Ef,”  ac  yn  dylifo  allan  o’i  ben  yn  hollol 
natiẁiol  gydag  ef.  Felly  gyda  golwg  ar  adn.  5,  6,  drachefn,  galwyd  sylw  yr  ysgrif- 
enydd  atynt,  fel  y mae’n  amlwg,  gán  “ ein  Harglwydd  ni”  yn  niwedd  adn.  4.  Ar  ol 
gollwng  allan  o ffrwd  ei  feddwl  o’r  hyn  oll  oedd  ganddo  yn  nesaf  i’r  ymyl,  am  y 
Kurios, — Arglwydd  hwn,  try  yr  apostol  eilwaith  at  linyn  ei anerchiad  a’i  gyfarchiad, 
yn  y man  lle  ei  gadawsai  pan  yn  canrnol  ei  Arglwydd.  Cyssylltiad  y geiriau  yn  y 
ddosran  hon  sydd  fel  hyn — “Am  ei  Fab  Ef — Iesu  Grist  ein  Harglwydd  ni — at  bawb 
sydd  yn  Rhufain,  &c”.,  fel  nad  yw  yr  holl  saith  adnod  yn  cyfansoddi  namyn  un  wers, 
holl  ranau  yr  hon  a geir  yn  raminadegol  ynglyn  wrth  eu  gilydd.  Cawn  jrn  y ddosran 
hon,  yn  ol  amryw  esboni^r,  dri  chromfachiad,  os  cy.frifwn  yr  ail  ádnod  rhwng  crom- 
fachau.  Mae  hyn  yn  gryn  lawer,  hyd  y nod  yn  l’aul  ei  hun  mewn  dim  ond  un  wers 
gyssylltiadol.  Etto,  cwrddir  â’r  cyfíelyb  neidio  megys,  yn  aml  iawu  yn  ei  ysgrifau  ef. 

PENNOD  I. 

TJAUL,  gwasanaethwr  Iesu  Grist,*  wedi  ei  alw  i fod  yn  apos- 
tol,f  ac  wedi  ei  neillduo  i efengyl  Duw, 

* Act.  22,  21  ; 1 Cor.  I,  1 ; Gal.  1,  1 ; 1 Tim.  1,  11  ; a 2,  7;  2 Tim.  1,  11.  “ Gal- 

wedig  ac  apostol,”—  Syruwg  hennf.  f Act.  9,  ló  ; a 13,  2 ; Gal.  1,  15.  “ Wedi  ei 

arfaethu,” — Bihlou  Irenceus  ac  Awstin.  “ \\redi  ei  ddewis,” — Thoiuch. 

Paul  fPaulosJ.  Enw  Rhufeinig,  mae  yn  debygol,  ac  nid  Hehreig. 
Enw  Hebreig  yr  apostol  oedd  S/iawl,  Saul ; a gelwir  ef  gyntaf  yn  Paul 
yn  Act.  13,  9,  yn  union  ar  ol  son  am  Sergius  Paulus.  Yr  oedd  yn  ar- 
feriad  Rhufeinaidd  i gyfnewid  enwau,  ond  cadw  sain  yr  enw  cyntefìg  yn 
yr  enw  newydd. 

Gwasanaethwr  (doulosj.  Arferir  y gair  am  addolydd  Duw,  yn  1 
Pedr  2,  1(5 ; Eph.  6,  6,  & c.  ; ac  am  suyddoy  Duw,  megys  ei  hrophwyd, 
&c;,  yn  Dat.  10,  7 ; Deut.  34,  5 ; Amos  3,  7 ; fel  hefyd  y gelwir  pre- 
gethwyr  cyntaf  yr  efengyl  yn  weision  Crist,  yn  Gal.  1 , Ì 0 ; Phil.  1 , 1 ; 
Tit.  1,  1 ; ond  yma  ystyriwn,  gan  fod  y teitl  apostol  yn  dilyn,  mai  ystyr 
y gair  gwasanaethwr  yw  un  ymroddawl  i wasanaeth  Crist,  ac  yna  apos- 
tol,  ne.u  un  anfonedig  gan  Grist.  Felly  hefyd  Stuart,  Reiche,  a Glock- 
ler,  tra  dywed  Tholucîc  mai  ystyr  y gair  yma  yw,  un  o swyddogion 
uchaf  eglw.ys  Crist. 

Iesu  Grist.  Yma  ceir  yn  y modd  meddiannol,  i arddangos  perth- 
ynas  Paul  â Christ.  Crist  oedd  ei  pia ; efe  a bia’r  pregethwr. 

Galw  ( cletos ).  Ystyr  y gair  yn  Matt.  20,  16,  a 22,  14,  megys  yn  y 
pedair  efengyl  yn  gyffredinol,  yw  gwahodd,  gorchymyn,  inrite  ; ond  yn 
holl  epistolau  Paul,  ei  ystyr  yw  galw  yn  efíeithiol,  galw  nes  ennill 
ufydd-dod.  Gwel  yr  arferiad  o’ r gair  yn  1 Cor.  1,  1,  2,24;  Rhuf.  1, 
6,  7,  a 8,  28  ; a’r  hon  c)rmharer  Gal.  1,  15  ; Jndas  1 ; Heb.  1,  3,  Rhuf. 
11,  29;  Eph.  4,  1 ; lle  yr  arferir  am  alwad  Paul  i’w  swydd,  eglwya 
Corinth  i fod  yn  saint,  y rhai  mae  Crist  yn  allu  Duw  iddynt,  y rhai  a 
gyfiawnheir,  a gedwir  yn  Iesu  Grist.  Gelwrir  yn  alwedigaeth  nefol,  o’r 

7 


RHUFEINIAID. 


Fon  y mae  y rhai  santaidd  yn  gyfranog.  Cawn  hefyd  mai  galwedigaeth 
i nodweddiad  santaidd  yw.  Er  mai  galw  i sioydd  yw  galwad  ein  testun, 
eawsoín  mai  galwaff  effeithiol , hoed  i’r  peth  y bo,  yw  ystyr  y gair  yn 
Paul.  Gwrandawed  ein  brodyr  Arminaidd  ar  hyn,  a ehymmerant  briod- 
ddull  pob  awdwr  ysbrydoledig  i’w  ddeongli  ei  hun.  Cymmaint  â hyna 
ar  natur  yr  alwad  hon  : gair  ar  ei  chyssondeb  yn  Nhraethawd  VIII. 

Apostol  (aposiolos) , un  anfonedig  gan  arall  ar  unrhyw  neges.  Dyna 
ysfcyr  y gair  yn  Ioan  13, 16,  a Phil.  2,  25  ; tra  mai  ei  ystyr  yn  Luc  1 ì, 
49  ; Eph.  3,  5 ; Dat.  18,  20,  yw  cenad  dwyfol  neu  brophwyd.  Ystyr 
cyífredinol  y gair  yn  y Testament  Newydd  yw  cenadCrist.  Ymdden- 
gys  yn  lled  eglur  oddiwrtfe  ein  testun,  y rhaid  i’r  swyddog  hwn  gael 
anfoniad  gan  Grist  yn  bersonol,  ac  yn  eglurach  yn  Gal.  1,  1.  Ar 
droion,  gelwid  cymdeithion  neu  anfonedigion  yr  apostolion  yn  apos- 
telion  en  hunain ; megys  yn  2 Cor.  8,  23:  Act.  14,  4,  14;  Rhuf.  16, 

7 ; etto,  nid  yn  apostolion  Crist. 

Neillduo  (aphorismenosj , gosod  o’r  neilldu,  dewis  i efengyl  Duw. 
Gelwir  felly  am  mai  Duw  yw  ei  Hawdwr.  Ymddengys  y gair  neillduo 
megys  yn  ddeongliadol  i raddau  ar  y gair  galw  yn  nechreu  yr  adnocl. 
Dyma  ystyr  y gair  hefyd  yn  Act.  13,  2.  Cawn  yr  un  egwyddor  yn 
Gal.  1,  15;  Jer.  1,  5.  Yr  ystyr  yw,  ddarfod  i Dduw  ei  osod  ef  o’r  neill- 
du  i wasanaeth  yr  efengyl,  rnegys  ei  hegìuro,  cyhoeddi,  a dyoddef 
drosti,  er  mynydyn  cyntaf  ei  fodoliaeth.  Dywedir  yn  debyg  hefyd 
am  Jeremj.  Mae  mwy  o ragfeddwl  gan  Dduw  am  ei  geaadau  nag  a 
debygid  gan  ardrem  dynion.  Mae  pob  peth  yn  gwneyd  i fyny  un 
cyfanwaith  iddo  Ef.  Gweddiwn  am  duedd  i gydredeg  â’i  drefniadau 
Ef,  i’n  gwneyd  yn  ddèfnyddiol : swydd  bwysicaf  y bydoedd  yw  ein 
swydd ! 

2 * Yy  hon  a rag-addawsai  efef  trwy  ei  brophwydi  yn  yr  ysgry- 
tliyrau  santaidd, 

* Gen.  3,  15;  a 22,  18;  a 24,  4;  a 49,  10;  Deut.  18,  15;  2 Sam.  7,  12;  Salm  132, 
11;  Esay  4,  2;  a 7,  14  £ a 9,  6 ; a 40,  10;  Jer.  23,  5;  Dan.  9,  24;  Mic.  7,  2d;  Açt. 
13,32;  Rhuf.  15,  8;  Tit.  2,  13.  | Rhuf.  3,21;  a l6,  26;  Gal.  3,  8.  “ Ei  bro- 

phwydi  ei  hun,” — Rhai  copiuu  Groeg.  “ Yr  hon  a gyhoeddasai  efe  %ynt”?rStwrt. 

Rhag-addaw  ( proepaggelo ).  Dywed  Stuart  mai  rhag-gylioeddi  yw 
yr  ystyr  yma,  oherwydd  i Paul  ymresymu  felly  gerbron  Agrippa,  yn  Act. 
26,  22 ; eithr  gallasai  efe  lefaru  felly  yno,  ac  fel  arall  yma,  gan  nad  yw  y 
naill  yn  croesi  y llall.  Diau  fod  yn  y Testament  Newydd  lawer  o ddir- 
geledigaethau  nas  cylioeddwyd  erioed  yn  yr  Hen  Destament,  er  iddynt, 
ar  yr  un  pryd,  gael  eu  haddaw.  Cywir,  gan  hyny,  yw  y cyíieithiad 
awdurdodedig  o’r  gair  yn  ein  testun. 

Santaidd  (agiaìj,  teilwng  o barch  crefyddol ; megys  am  enw  Dirw  . 
yn  Luc  1,  49  ; ysbryd  Duw  yn  Matt.  1,  18 ; cyfammod  Duw  yn  Luc  1, 
72 ; a’r  ysgrythyrau  yma,  a Dan.  11,  28,  30. 

Gosodir  adn.  2 — 6,  rhwng  cromfachau  gan  y rhan  amlaf  o eshonwyr, 
ond  nid  yw  Dr.  Winer  y Grammadegydd  yn  canfod  yn  y lle  ddim  oll 
mwy  nâ  phriod-ddull  arferol  yr  apostol  hwn.  Gellid  cromfachu  ei  holl 
ysgrifeniadau,  ped  elem  i’ẁ  rwymo  ef  at  y priod-ddull  cÿffredin  o ys- 
grifenu. 


8 


Pen.  î. 


3 Am  ei  Fab  ef  Iesu  Grist  ein  Harglwydd  ni,*  yr  hwnf  a 
wnaed  o had  Dafydd  o ran  y cnawd, 

* Mat.  1,  6,  16;  Luc  1, 32;  Act.  2,  30 ; 2 Tira.  2,  8,  f loan  lŵ  14;  Gal.  4,  4. 
“ Y r hwn  a aned,” — Stuurt. 

Ymá  y canlyn  gwrthrych  yr  addewidion  dan  sylw. 

Am  ei  Fab  Ef.  At  ba  beth  y cyfeiria  yr  am  hwn  ? A pha  air 
blaenorol  y gwna  efe  synwyr?  “ Efengyl  Duw  am  ei  Fab  Ef,”  medd 
Stuart  a Barnes.  “ E'fengyl  Duw,  yr  hon  a rag-addawsai  efe  am  ei 
Fab  Ef,”  medd  Tholuck.  Am  Grist  fel  Mab  Duw,  gwel  Traethawd  II, 
ar  ddiwedd  yr  esboniad  ar  yr  epistol. 

Can  gynted  ag  y cwrddodd  Paul  ag  enw  Grist,  saethodd  holl  ystyr- 
iaethau  y teitl  ar  draws  ei  feddwl.  Desgrifia  ef  fel  mab  breninol 
Dafydd.  Ond,  nid  oedd  hyn  ddim  mwy  nag  a ganiatûi  yr  athrawon 
Cristionogol  orr  enwaediad  iddo.  Paul  yntau,  nid  adnabyddai  ef  mwy 
yn  ol  y cnawd,  2 Cor.  5,  1G.  Gerbron  ei  lygaid  ceir  y Gwaredwr  yn 
barhaus  bresennol  fel  person  wedi  ei  ogoneddu,  ac  am  hyny  y mae 
efe  yn  ychwanegu  yma  yn  y fan,  ei  fod  heblaw  yn  fab  Dafydd,  o 
natur  uwch  etto,  wedi  cael  ei  eglurhau  yn  Fab  Duw. 

Dylai  pob  darllenydd  dalu  sylw  neillduol  i cldull  priodol  Paul  o 
neidio,  megys  fel  hyn  oddiwrth  lwybr  naturiol  ei  bwnc,  fel  y gallai 
ddadglymu  llawer  ymadrodd  a ymddangosai  fel  arall,  megys  yn 
anmhriodol  i’r  pwnc.  I ddeall  ysgrifeniadau  yr  apostol  brwdfrydig 
hwn,  mae  rhywbeth  pellach  nag  adnabyddiaeth  o’i  rammadegiaeth 
yn  anhebgorol.  Rhaid  i ni  weithio  ein  hunain  i’r  un  brwdfrydedd, 
sel,  a phenderfyniad  dros  yr  efengyl,  cyn  y gallwn  yn  liawdd  ddeongli 
ei  ehediadau  byrbwyll  a goruchel  ef. 

Ein  Harglwydd  ni,  a ddylasai  gael  ei  osod  ar  ddìwedd  adn.  4, 
canys  yno  ei  ceir  yn  yr  iaith  wreiddiol,  ac  yno  y gorfydd  i ninnau 
sylwi  ar  y teitl  hwn. 

Yr  hwn  a wnaed  (yenomenou J,  descended , òoìm,  a aned.  Ceir 
megys  y mae  ymaiẃewn  cyssylltiad  â’r  darddodiad  o (ekj  yn  Gal.  iv,  4 
— Wedi  ei  wneuthur  (ei  eni)  o wraig,  wedi  ei  eni  dan  y ddeddf.” 

Yn  ol  y -cnawd  (hafa  sarca).  Un  o ystyriaethau  traws-enwadol 
y gair  cnawd  yn  y Bibl  yw  human  nature , dynolryw,  dyn,  dynoliaeth. 
Yma,  medd  Stuart.  “ O ran  ei  fodohaeth  ddynol  neu  gnawdol,”  yw  yr 
ystyr.  Arferir  y gair  cnawd  am  ddynoliaeth  Crist  liefyd,  yn  Ioan  1, 
14  ; 1 Ioan  4,  2,  3 ; 2 Ioan  7 ; Rhuf.  9,  5 ; Eph-  2,  15  ; 1 Tim.  3,  16 ; 
Heb.  5,7;  a 10,  20 ; 1 Pedr  3,18;  a 4,  1 ; Col.  1,  22 ; lle  caiff  y 
duwinydd  ysgrythyrol  wybod  y gwirioneddau  canlynol : — Fod  y Gair 
wedi  ei  wneuthur,  neu  ei  ddwyn  i fod,  yn  gnawiì ; fod  pob  un  o’r 
doniau  ysbrydol  a gyffesai  ymddangosiad  Crist  yn  y cnawd,  o Dduw  ; 
mai  ysbryd  aughrist  oedd  yn  cynhyrfu  y rhai  a lionent  y ddawn  a 
wadai  hyn  am  Grist ; fod  y cyfry w dwyllwyr  eisoes  yn  yr  eglwys  yn 
amiser  Ioan  yr  apostol ; fod  Crist,  o ran  ei  ddynoliaeth,  wedi  hanu  o’r 
tadau ; a’i  fod,  trwy  ryw  orehwyl  a gyflawnodd  efe,  tra  yn  y corff 
darostyngol,  wedi  dileu  ordeiniadau  Moses ; fod  Duw  wedi  ytnddangos, 
dod  yn  adnabyddus,  ac  eglur.  yn  nynoliaeth  Crist.  Gelwir  amser  ei 

9 


RHUFEINIÀID. 


ddarostyngiad  yn  “ ddyddiau  ei  gnawd a dywedir  ddarfod  íddo 
gyssegru  ffordd  newrydd  yn  y cymmeriad  o archoffeiriad  i ni  at  ein 
Duw,  drwy  ddrylliad  ei  gnawd  neu  ddynoliaeth ; mai  ei  ddynoliaeth  a 
farwolaethwyd  ar  y groes ; ac  mai  hi  fu  yn  dyoddef  drosom  yno ; ac 
niai  trwy  rinwedd  yr  hyn  a ddyoddefodd  ei  ddynoliaeth,  y cyflwyna 
efe  ni  a’n  gwasanaeth  i Dduw  yn  barhaus.  Dyna  yr  oll  a gawn  arn 
gnawd  Crist  yn  y Testament  Nev/ydd.  Cofiwn  fod  Paul  yn  dadleu  ag 
luddewon  Cristionogol,  y rhai  a addefent  gymmaint  â hyn  am  Grist, 
yr  hyn  a fenthyciai  yntau  fel  gris  i’w  tynu  yn  mlaen  at  berthynasau 
uwch  ei  Arglwydd.  A rhag  ymattal  lle  yr  arferent  hwy  ymattal,  efe  a 
ychwanegodd,  er  fod  yr  urddas  o fod  yn  fab  Dafydd  yn  uchel,  mai  yn 
ol  y cnawd  yr  oedd  Crist  yn  dwyn  hwnw,  yr  hyn  a brawf  fod  yr  apostol 
yn  ystyried  nad  yn  ol  y cnawd  yr  eglurasid  ef  yn  Fab  Duw,  sef  nad 
yn  ol  ei  ddynoliaeth  mewn  darostyngiad. 

Cawsom  y gyntaf  o urddasolion  y Messia — ei  fod  o had  Dafydd  fel 
dyn  marwoi ; bellach,  arweinir  ni  at  urddas  etto  yn  uwch. 

4 Ae  a eglurwyd*  yn  Fab  Duw  mewn  gallu,  yn  ol  ysbryd  sant- 
eiddiad,t  trwy  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y meirw  ; 

* Act.  13,  23.  “ Wnaethpwyd,” — Groeg.  “ A rag-arfaethwyd,”—  Biblau  Morgan, 
Irenceus,  ynghyd  d*r  holl  rai  Lladinaidd. 

Eglurwyd  ( 'orizcin ),  yn  y Testament  Newydd,  to  marJc  out  dejìn - 
itely,  to  deiermine , to  appoint,  to  constitute ; nodi  allan  yn  fanwl, 
rhagosod,  apwyntio.  Dyna,  yn  ddiau,  wir  ystyr  y gair ; ond  y mae 
ei  wir  ystyr  wedi  bod  yn  wir  ddyryswch  i esbonwyr.  Mae  llawer  o’r 
beirniaid  yn  ystyried  yr  ystyr  hwn  yn  anghydweddol  ag  amcan  yr 
apostol.  Mewrn  trefn  i broü  hyny,  tybiant  yr  holl  ymadrodd  fel  hyn  : 
— ‘‘Wedi  ei  ordeinio  i fod  yn  Fab  Duw  gyda  gallu,  yn  ol  ysbryd 
santeiddiad  ; sef,  drwy  y doniau  gwyrthiol  a osododd  yr  ysbryd  arno, 
neu  drwy  y gwyrthiau  y galluogoddyr  ysbrydefi’w  cyflawni ;”  ac  yna 
gofynant,  “ Pa  fodd  yr  oedd  doniau  gwyrthiol  yr  Iesu  yn  ei  ordeinio 
ef  i fod  yn  Fab  Duw,  neu  yn  ei  osod  yn  gyfryw  ? Yr  oedd  efe  yn 
meddu  y doniau  hyny  (meddent)  oherwydd  ei  fod  yn.Fab  Duw,ac  nid 
oedd  eu  meddu  na’i  harferyd  yn  ei  wneyd  yn  Fab  iddo.”  Ac  yn  wir, 
pe  caniateid  eu  hesponiad  ar  ddiwedd  yr  ymadrodd,  ymddangosai  eu 
gwrth-ddadl  yn  ddigonol  i dòri  i lawr  y deongliad  geiryddol  o ar- 
faethu , a gosod  yn  Fab.  Ond,  pa  mor  ddyrys  bynag  yr  ymddengys, 
canlyn  ar  ol  y gair  a’i  ystyr  naturiol  a raid  i ni. 

Grotius,  er  mwyn  datod  y cwlwm,  a’i  tòrodd,  gan  ddywedyd,  “ Yr 
oedd  urddas  freninol  yr  Iesu  fel  Mab  Duw,  wedi  ei  arfaethu  neu  ei 
ragddarlunio,  pan  gyflawnodd  efe  arwyddion  a rhyfeddodau,  yn  ei 
gyflwr  o ddarostyngiad.”  Ond  pa  fodd  y gall  arfaethu  gael  ei  gym- 
meryd  am  ragddarlunio,  nid  wyf  yn  gwybod.  Gall  pob  un  esbonio  ar 
ol  cymmeryd  cenad  i gyfnewid  ystyr  y gair. 

Eraill  fel  hyn, — “ Ordèiniwyd  i fod  yn  Fab  galluog  Duw,  yn  ei  gyf- 
lwr  ysbrydol  [neu  stad  o ddyrchafiad],  drwy  ei  adgyfodiad  oddiwrth  y 
meirw.”  Ond  rhaid  i ni  ofyn  yma : Pa  fodd  y gallai  ei  adgyfodiad 
arfaethu  neu  ordeinio  ei  stad  o ddyrchafiad  ? Canlyniadol  i’w  ordein- 
iad  yn  Fab  Duw  ydoedd  ei  ddyrchafiad. 

10 


Pbn  1 * 


Ëreill  etto  : “ Wedi  ei  osod  yn  Fab  Duw  gyda  gaîlu  yn  ei  stad 
brydol,  ar  ol  ei  adgyfodiad  oddiwrth  y meirw.  Er  ei  fod  yn  Fab  DuW 
cyh  ei  adgyfodiad,  nid  oedd  efe  etto  (meddart)  yn  Fab  Duw  mevm 
gallu , yn  yr  ystyr  sydd  mewn  golwg  yma,  hyd  ar  ol  eu  esgyniad  ar 
ddeheulaw  Duw.” 

Stuart  a betrusa  rhwng  yr  ystyr  hwn  â’r  un  a roddir  gan  Origen, 
Cyril,  Theodoret,  a’r  Cyíiêithiad  Syriaeg,  ynghyd  u’r  un  Cymreig,  a’r 
nifer  liosocaf  o feirniaid  a cbyfieithiadau  diweddar  ; sef,  arddangos , 
egluro,  cyhoeddi.  Am  y cyfryw  ystyr  ar  gir  Groeg  ein  testun,  cyfaddefa 
Stuart  ar  yr  un  pryd  nad  oes  o hono  un  enghraiíft  o fewn  y Testament 
Newydd,  nac  ychwaith  yn  yr  hen  awduron  Groegaidd.  Passow 
ychwaith,  nid  yw  yn  rhoddi  un  ystyr  o’r  fath  i’r  gair  hwn,  oruein , yn 
ei  eiriadur,  er  ei  fod  yn  proffesu  ein  cynnysgaethu  â phob  ystyr  a fedd 
pob  gair  yn  yr  iaith,  ac  yn  sicr  hefyd  o fod  yr  uchaf  ei  fri  yn  ei  ddos- 
parth. 

Rhaid  i mi,  gan  hyny,  ymwrthod  â’r  cyfieitliiad  cyffredin,  a dilyn 
ystyr  y gair,  megys  ag  y gwnaeth  Clavius,  Erasmus,  Faber,  Sfruart,  a 
Tholuck,  ar  ol  yrhen  dadau  Lladinaidd  bron  i gyd.  Deongliad  yr  ym- 
adrodd,  gan  hyny  raid  fod  ; “ Ac  a wnaethpwyd  (osodwyd)  yn  Fab 
Duw  mewn  gallu,  drwy  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y meirw.”  Nid  yw 
yr  ymadrodd  yn  gwadu  nad  oedd  efe  eisoes  yn  Fab  Duwr  yn  ol  ei 
genedliad  gan  yr  ysbryd,  neu  yn  ol  ei  swydd  fel  Messia ; ond  tystia 
mai  drwy  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y meirw  y gwnaethpwyd  ef  yn  Fab 
Duw  mewn  gallu , sef  yn  Fab  Duw  ÿn  yr  ystyr  neillduol  hyny.  Yn  y 
Traethawd  ar  Grist  fel  Mab  Duw,  ceir  dangos  ddarfod  iddo  dderbyn 
y teitl  goruchel  hwnw  oddiar  ychwaneg  nag  un  ystyriaeth. 

Mewn  gallu  ( ea  dunameij.  Yr  un  gair  a geir  yn  1 Cor.  15,  43 — 
“ Ac  a adgyfodir  mewn  gallu,n  lle  cyfeirir  at  y galîu  a gyfrenir  i’r  eoríf 
yn  yr  adgyfodiad,  i ddringo  i’r  lán  o’r  bedd.  Dyna  y gallu  sydd  yn 
ein  testun,  nad  pa  un  ai  o nerth  eneid4ol,  ynte  swyddol,  ynte  dwyfol 
Crist'y  tarddodd  ; ynte  o’r  Tad  ; ynte  o’r  Ysbryd  Glân. 

Yn  ol  Ysbryd  santeiddiad  f/cata pneuma  agiosunej « “Yn  ol  yr 
Ysbryd  Glân,”  medd  rhai.  “ Yn  ol  ysbryd  santaidd,”  medd  ereill. 
“ Yn  ol  ei  enaid  neu  ysbryd  cyssegredig,”  medd  ereill  eilwaith;  tra  y 
dywed  rhai  lled  ddysgedig  eilwaith,  *“  Yn  ol  ysbryd  anfarwoldeb,”  ac 
yn  ol  “ ysbryd  gwyrthiau  nerthol,”  ac  “ yn  ol  ei  gyíìwr  newydd  o ogon- 
eddiad  ysbrydol.” 

Dywed  y dysgedig  Tholuck,  fod  “ yn  oî  ysbryd  santeiddiad  ” wedi 
ei  osod  mewn  cyferbyniad  i’r  “ yn  ol  y cnawd”  sydd  yn  y drydedd 
adnod,  ac  yn  cyfeirio  at  y natur  ddwyfol  oedd  yn  Nghrist.  Megys  yr 
oedd  efe  wedi  ei  eni  oherwydd  ei  fod  o had  Dafydd,  felly  y codoíid  efe 
o’r  bedd  oherwydd  ei  fod  yn  berson  dwyfol.  Dywed  Wetstein  mai  ei 
ddarostyngiad  yw  yr  “ yn  ol  y cnawd,”  ac'mai  ei  ddyrchafiad  yw  yr 
“ yn  ol  ysbryd  santeiddiad tra  y myn  Micliaelis,  mai  “ yn  oí  dat- 
ganiadau  yr  Ysbryd  Glân,”  yw  ystyr  yr  ymadrodd  olaf  o’r  ddau. 

Chrysostom  liyawdl,  a Melanctlion  selog,  a gyssonant  y íri  ymadrodd 
fel  hyn : — laf,  Mewn  gallu,  sef  drwy  wyrthiau;  2il,  Trwy  ysbrydsant- 
eiddiad,  sef  trwy  gyfranu  iddo  yr  Ysbryd  Glân  ; 3ydd,  Trwy  yr  adgy- 
fodiad  oddiwrth  y meirw  v dadguddiwyd  ef  yn  Fab  Duw’.  Ond  y mae 

n 


ËHUPÈÎNÌÀID. 


ejUnewìdiad  y darddödiaid  yn  Paul  yn  peri  i’r  deongîîad  yîiä  ym* 
dü  mgos  yn  annhebygol,  heblaw  fod  y dyscyblion  wedi  gwneuthur 
gweithredoedd  mwy  nag  a wnaeth  Crist,  dan  y ddau  ben  cyntaf,  yr 
hyn,  yn  ol  y ddau  ddeonçlyád  ^lan  syiw,  a’u  gwnaethai  hwynt  yn 
uwchraddol  i Grist,  yn  rhestr  meibion  Duw. 

Drwy  yr  adgyî'odiad  (ex  anasiaseâsj.  Eiíhr  yr  ydwyf  fi  yn 
cael  fy  nhueddu  i ddilyn  Stuart  ar  yr  ymadrodd  dyrys  hwn,  sef,.mai 
“ Ar  ol  yr  adgyfodiad  oddiwrrth  y meirw,,,  yw  y cywir  gyfieithiad. 
Rhag  i neb  dybied  nad  yw  y darddodiad  yn  caei  tegwch  feífy,  cânt  hi 
yn  cymmeryd  yr  un  ystyr  yn  Mat.  19,  20,  “ O amser  fy  ieuenctyd 
Luc  8,  27,  “ Ganddo  gythraul  er’s  hir  amser;”  Ioan  6,  64,  “ Gwy- 
ddai  Iesu  er  y dechreuad  “ Ar  ol  yr  amser  hwnw,  amry  w o’i  ddysc- 
ybiion  a aethant  yn  eu  hol,”  Ioan  9,  1,  32  ; Act.  9,  33 ; Dad.  17,  11. 
Yr  un  modd  y cyfieitha  Luther  hefyd  ein  testun,  “ sint  âer  Zeit , 
er  y pryd  yr  adgyfododd  oddiwrth  y meirw.  Gwyr  pob  un  a sylwodd 
yn  fanwl  ar  eiriau  ein  Harglwydd,  ei  fod  yn  arfer  gosod  pwys  raawr  ar 
y ffaith  o’i  fod  yn  Fab  Duw,  ac  yn  gosod  pwys  ar  ei  adgyfodiad,  fel 
prawf  o hyny,  ac  ar  dywaiítiad  yr  Ysbryd  ar  y Pentecost,  fel  prawf  o 
hyny  eilwaith  ; a chan  fod  ein  hesboniad  o Paul  yn  cydredeg  â’r  hyn 
©edd  Pw  ddysgwyl  yn  brif  brawf  o faboliad  Crist  ganddo,  yn  ol  rheá- 
iad  geiriau  ei  Àrglwydd,  ac  yn  cymmeryd  yr  ymadrodd  gwreiddiol  yn 
rhwydd,  meddwl  yr  ydym  mai  dyna  yr  un  cywir,  sef  fod  yr  Ysbryd 
Santaidd,  yn  y tywalltiad  o hono,  wedi  profi  Crist  yn  Fab  Duw,  ar  ol 
y prawf  a roisid  eisoes  yn  ei  adgyfodiad  oddiwrth  y meirw.  Darllener 
yn  gysson  â hyn,  loan  7,  38  ; a 16,  7 ; a 14,  16,  26  ; a 16,  13  ; a 15, 
26  ; Act,  ii,  14 — 21.  Wrth  ddarllen  Act.  1,  8,  tebygid  fod  hyd  y uod 
geiriau  Crist  mewn  golwTg  gan  yr  apostòl  wrth  ysgrifenu  ein  testun. 

Y casgîieíd  oddiwrth  y ewTbl  yw,  fod  Crist  yn  Fab  Duw,  yn  ol  y cy- 
hoeddiad  yn  Salm  2,  7 ; ac  yn  Fab  Duw,  gwisgedig  â gallu,  yr  hyn  a 
brofodd  efe  drwy  anfon  iwared  yr  Ysbryd  ar  y Pentecost,  ar  ol  eiad- 
gyfodiad,  Gwell  genyf  y deongliad  hwTn  nag  un  o’r  lliaws  a gyhoedd- 
wyd  o’i  fiaen.  Cyn  ei  adgyfodiad,  yr  oedd  Crist  w»edi  ei  eneinio  â’r 
Ysbryd  Glân,  ac  â nerth  (Act.  x,  38) ; ond  nid  ydoedd  yr  Ysbryd  Glân 
wedi  ei  roddi  etto  i ddynion,  oherwydd  nad  oedd  yr  Iesu  wedi  ei 
ogoneddu  etto,  loan  7,  38.  Eglura  “ yn  ol  y cnawd  ” y modd  yr  oedd 
efò  yn  disgyno  Dafydd,  ac  eglura  “ yn  olysbryd  santeiddiad ’’  y modd 
yr  oedd  efe  yn  Fab  Duw  mewn  gallu . 

Ein  Harglwydd  ni  (ton  Jcuriou  emôuj.  Mae  Arglwydd  yn  air 
sy’n  creu  cryn  gyífroad  mewn  Cristion.  Fel  y perthyna  i Grist,  ar- 
ddengys  ef  fel  y Pen-llywydd,  yn  neillduol  i’w  eglwys — y “ ni.,,  Nid 
yw  na  Matthew  na  Marc  yn  cymhwyso  y teitl  hwn  yn  arbenigol  at 
Grist,  oddieithr  ar  ol  ei  adgyfodiad,  Mat.  28,  6?  Marc  16,  19,  20. 
Ond  cymhwysa  Luc,  Ioan,  a Paul,  y teitl  iddo  bob  amser,  ac  yn  dra 
aml.  Ymddengys  Paul  fel  yn  arferyd  y gair  mewn  ffurf  neillduol. 
Felly  Duw  y Tad,  neu  Dduwdod  fel  y cyfry w,  oddeutu  deg-ar-hugain 
o weithiau,  mewn  dyfyniadau  allan  oh-  Hen  Destament,  yn  ysgrifau 
Paul ; eithr  yn  mhob  man  arall,  oddieithr  rhyw  bedwar  neu  bump  o 
leoedd,  dyry  Paul  y teitl  o Kurios , Arglwyad,  neu  yr  Arglwydd,  yn 
arbenigol  i Grist,  a hyny  dros  ddau  cant  a phymtheg  o weithiau.  Nid 
12 


Pbx.  î. 


yw  y fannod  “ yr”  yn  peri  un  gwahaniaetli  yn  yr  ystyr,  canys  mae  y 
gair  Arglwydd  wedi  myned  drwy  arferiad  yn  fath  o enw  cyffredin  ar  y 
person  dan  sylw.  Yn  awr,  os  arferai  Paul  ddyfynu  y gair  Arglwydd o’r 
Hen  Destament,  a’i  gael  bob  amser  am  y gwir  Dduw,  pa  fodd  yr  arfer- 
odd  efe  ef  dros  ddau  cant  o weithiau  yn  nghymmysg  â’r  dyfyniadau  hyny, 
am  Grist,  os  nad  efe  yw  y gwir  Dduw  hwnw  ? Ped  ystyriasai  Paul  nad 
oedd  ei  Arglwydd  yn  ddim  mwy  nâ  dyn,  anhawdd  iawn  fuasai  ganddo 
ei  alw  gannoedd  o weithiau  wrth  y teitl  a gaffai  efe  yn  ei  fibl  ar  y gwir 
Dduw  yn  unig ; a hyny  wrth  ysgrifenu  cyfran  o fibl  eglwysi  dyfodol  y 
byd,  yn  yr  hwn  y profíesai  efe  osod  allan  olygiadau  cywir  am  Dduw  a 
Christ,  yn  anad  dim. 

5 Trwy  yr  hwn*  y derbyniasom  ras  ac  apostoliaeth  i fufydd-dod 
ffydd  yn  mhlith  yr  holl  genedloedd,  Jer  mwyn  ei  enw  ef : 

* “Gan  yrhwn,”  medd  deongliadau.  Rhuf.  12,  3;  a 15,  16;  1 Cor.  15,  10;  Gaî. 
1,  15  ; a 2,  9;  Eph.  3,  8.  “ Ac  apostoliaeth,,,  nid  yw  yn  Aralmeg  Erpenius.  “ Graa 

yr  apostoliaeth,”  medd  Arabaeg  Walton’s  Polyglott,  a Tholuck.  f “Ufydd-dod  i gyf- 
ündrefn  y ffydd,”  medd  Beza,  Bengel,  Wolf,  “Ufydd-dod  ftyddiog,”  Schmid,  Tho. 
luck.  “O  achos  ufydd-dod  ífyddiog,”  medd  Stuart.  Act.  6,  7 ; Rhúf.  16,  26.  { Act. 

9,  15. 

Drwy  yr  iiwn  fdi'  ou)  throuyh  whom.  Gall  fod  y dnll  hwn  o ym- 
adroddi  yn  cyfeirio  at  yr  achos  dechreuol,  ynrçystal  â’r  achos  cyfryngoL 
Drwy  yr  hwn  fel  y prif  a'r  gwreiddiol  achos,  yw  y deongliad  cywiraf  yn 
fy  ngolwg  i.  Ceir  yr  un  ymadrodd  am  y prif  achos,  neu  gan  yr  hwn , 
yn  Rhuf.  11,  36;  Heb.  2,  10;  1 Cor.  1,  9;  Col.  1,  16;  Ioan  1,  3. 

Gras  ( charis ).  Y ffafr  o swydd  apostol,  medd  Chrysostom,  Grotíus* 
ac  ereill.  “ Gras,”  medd  Awstin,  “ gyda  yr  holl  ffyddloniaid,  ond  apos- 
toliaeth,  nid  gyda  hwynt  oll.”  Gyda  Tholuck  a Stuart,  tueddir  fi  i 
wahanu  y ddau  air,  “ gras  ac  apostoliaeth’,  oddiwrth  eu  gflydd,  yn  lle 
dywedyd  “gras  yr  apostoliaeth.” 

Cyfeìrìa  yr  apostol,  tebygwyf,  at  y gras  achubol  a dderbyniodd  pan 
yn  erlidiwr  tua  Damascus,  fel  y cyfeiria  efe  yn  aml  mewn  lleoedd  ereill, 
megys  I Cor.  1-5,  9,  10;  Gal.  1,  13 — 16;  1 Tirrí.  1,  12 — 16.  Gwelwn 

fel  y tynodd  dyrchafiad  ei  Arglwydd  feddwl  a phin  yr  apostol  caredig 
liwn,  yn  naturiol  at  yr  hyn  a gawsai  efe  ei  liun  gan  yr  Arglwydd  dyreh- 
afedig  hwnw.  Mae  pob  peth  yn  râs,  pob  peth  yn  rhywle  oddeutu  cref- 
ydd  bersonol,  pob  peth  o Grist,  a phob  peth  yn  tynu  mawl  i Grist,  allan 
o’n  hapostol,  yn  barhaus.  Dyma  effaith  a gwrobr  ftÿddlondeb  corff  ae 
ysbryd  dros  Grist,  yn  y byd  hwn. 

Apostoliaeth  (apostole)  a sending  ojf,  ewpedition,  danfoniad  aìlan  ; 
megys  llongau  neu  bersonau.  Ceir  am  y peth  a anfonir,  neu  anrheg.  yn 
1 Bren.  9,  16  ; 1 Marc  2,  18.  Ystyr  y gair  yn  y Testament  Newydd, 
yw  y swydd  apostolaidd;  a cheir  yn  unig  yn  Act.  1,  25;  1 Cor.  9,  2 ; 
Gal.  2,  8,  a’ntestun  ; lle  y cawn  mai  “ cyfran,”  lot , part,  portion  ; 
swydd,  yr  hon  agyfrenid  nid  drwy  ddewisiad  dynion,  ond  drwy  gyfrwng 
pen-arglwyddiaethol  Crist,  ydoedd : mai  ei  sel  neu  hrofion  o’i  gwiredd 
oedd  fod  y doniau  gwyrthiol  yn  disgyn  drwy  arddodiad  dwylaw  yr 
apostol  a’i  meddai ; a hod  apostoliaeth  i’r  peth  a’r  peth  wedi  ei  lotio  ne» 
osod  allan  i hwn,  ac  i’r  petli  arall  i arall,  megys  apostoîiaeth  yr  enwaed- 
iad  neu  Iuddewon  i Pedr,  ac  un  y dienwraediad  i Paul ; a chawn  gan  r 
c 13 


RHUFEINÎAID. 


» aill  a’r  llall  fwy  o ddirgeledigat thau  ei  gyfran  ei  hun  o’i  apostoliaeth; 
nâ  chan  neb  arall.  Er  enghraifít,  pwy  fel  Paul  ar  wir  natur  perthyna* 
yr  efengyl,  ei  moesòldeb,  a’i  haherth  â’r  cenedioedd  ? Cawn  hefyd  yn 
ein  testun,  mai  i,  a thuag  at  gael  yr  holl  genedloedd  yn  ufydd  i’r  Ffydd 
er  mwyn  enw  Crist  y derhyniasai  pob  un  o’r  deuddeg  y swydd  arbenig  hon. 

Ufyod-dod  ffydd.  (Upafcoen  pisteosj , ufyd'd-dod  fíydd  fewnol,  neu 
grediniaeth,  medd  Stüart,  mèwn  cyferbyniad  i ufydd-dod  deddfoi.  Felly 
Tholuch  hefyd.  Eithr  rhaid  fyddai  felly  i’r  gwir  ffydd  fod  yn  sefyll 
am  ffÿádiog,  heblaw  nad  oes  son  yn  y cyd-destunau  am  uJÿdd-dod 
deddfol.  Gwell  genyf  fì  yw  ochri  gyda  Theodoret,  Beza,  Wolf,  a Ben- 
gelius,  gan  gymmeryd  yr  ymadrodd  yn  gyfystyr  â’r  2 Cor.  9,  13, 
“ darostyngiad  eich  cyfíes  chwi  i efengyl  Crist sef  fíydd  fei  cyfundrefu 
g athrawiaeth,  yn  yr  hon  y dadguddir  cyfiawnder  Duw,  mewn  cyferbyn- 
iad  i bob  uíÿdd-dod  arall ; a darfod  i’r  apostol  ddywedyd  “ ufydd-dod 
ffyddU  fel  na  thebygai  neb  mai  ufydd-dod  i Moses  oedd  yn  ei  olwg : 
île  y gwelwn  ei  fod  yn  ffurfio  pob  brawddeg  o’r  epistol  yn  gyd-rywiol 
â’i  amcan  mawr,  sef  profi  mai  drwy  gyfundrefn  fawr  Y Ffi/dd  yr  oedd 
cadv/edigaeth  pechadur. 

Er  mwyn  (uper  touj , o achos,  on  account  of. 

Ei  E'NW  ef  (onomatos  autouj , ei  anrhydedd,  dyrchafiad, 'gogoniant  ef7 
fel  Pen  yr  oruchwyliaeth  efengylaidd  neu  Y Ffydd.  Ei  enw  Ef  yw 
Efe  a’i  achos."  Ceir  er  mwyn  ei  enw  ef,  hefyd  yn  Act.  5,  41,  a 9,  16,  a 
21,  13,  3 ; loan  7. 

Cyssylltiad  yr  ymadrodd  hwn  sydd  wedi  peri  dyryswrch  i esbonwyr. 
Chrysostom,  Theophylact,  Erasmus,  ac  Ammon  a ddywedant,  “ ufydd- 
dod  fíÿdd  er  mwyn  ei  enw  Ef.’y  Castalio  a Tholuch  a ddeonglant,  “ i 
ufydd-dod  ffÿdd  er  mwyn  ei  enw  Ef,”  sef  er  ei  fwyn  ef  ei  hun,  gan  ar- 
ddangos  mai  er  mwyìi  Crist  ei  hun  yr  ufyddheir  iddc  gan  y cenedloedd, 
sef  er  mwyn  ei  ogoneddu  ef.  Feìly  Stuart,  fel  yr  ymddengys  ddeheuaf, 
ary  cyfan,  i'minnau. 

6 Yn  mysg  y rbai  yr  ydyeh  chwithau  'yn  *alwedigion  Ie»u 
Qrist. 

* “Y  Duw  Iesu  Grist.” — Ethiopaeg . “ Galwedigron  effeithiol,” — Stuart,  Barnes, 
Tholuck,  Hodge. 

“ Galwedigion  perthynol  i Grist.,,  Gwel  ar  y gair  Galw  dan  adn.  1. 
Y rheswm  a ddyry  Stuart,  yr  hwn  a ddilynais  yma,  dros  ddywedyd 
“ galwedigion  perthynol  i Grist,”  yri  lle  “ gan  Gríst/r  yw,  mai  gan  y 
Tad,  neu  yr  Ysbryd  Glân,  gan  amlaf,  y dywedir  fod  dynion  yn  cael  eu 
galw  at  Grist;  ond  mai  perthynol  iddó  ef  ydynt  ar  ol  hyny.  Felly 
ystyr  y gair  yw  “ Cristionogion  wedi  eu  gètlw  yn  eff‘eithiol.,,  Felly 
Tholuch  hefyd,  ynghyd  â Reiehe  ac  ereill.  Chrysostom  a ddywed  ar 
yr  adnod  hon,  fel  hyn : — “ Pa  betli  a fynai  Paul  ddysgu  i ni,  pan 
ddywed  ei  fod  wedi  cael  ei  alw?  Ei  feddwl  yw,  nad  efe  a ddaeth  yn 
gyntaf  at  ei  Arglwydd,  ond  darfod  iddo  ar  ol  cael  ei  alw,  ufyddhau; 
na  wnaeth  efe  o hono  ei  hunan  chwilio  a chael,  ond  mai  ei  gael  a 
wmaethpwyd  pan  oedd  efe  yn  crwydro  : nad  éfe  a edrychodd  yn 
gyntaf  at  y goleuni,  ond  mai  y goleuni  a anfonodd  ei  belydrau  yn 
gyntaf  ar  ei  olygon  ef,  ac  ar  ol  cau  ei  rai  allanol,  a agorodd  ei  olygos& 
mewnoi  ef  yn  effeithiol.,, 

H 


Pen.  I. 


7 At  bawb  sydd  *yn  Rhufain.  fyn  auwyl  gan  Dduw?  Jwedi  eu 
galw  i fod  yn  saint : §Gras  i chwi  a tbangnefedd  oddiwrth  Dduw 
ein  Tad  ni,  a’r  Arglwydd  Iesu  Grist. 

* “At  bawb  sydd  yn  anwyl,”  &c.,  yw  darllcniad  yr  hen  grroen-fibl  G,  a’r  Bibl  Llad. 
Boern.  f “Yn  anwyl  gan  Dduw:”  nidywyn  yrhen  groen-fibl,  na’run  Llad.  German- 
icuä.  “Yn  nghariad  Duw,”  medd  G.  Clar.  Boern.ac  Anibrosiast.  % Rhuf.  9,  24  ; 1 Cor. 
1,  2;  1 Thes.  4,  7*  “ Vn  santaidd,” — Walford  § 1 Cor.  1,  3;  2 Cor.  1,  2;  Gal.  i,  3. 

“Gras  a phob  llwydcliant  Stuart,  Hodge. 

Yn'Rhufain;  sef,  nid  yn  unig  yr  eglwys,  ond  pawb  oedd  yno  ar 
ei  dro,  canys  yr  oedd  ar  y pryd  hyn,  raedd  y Lladinwr  Juvenal,  luoedd 
o’r  Groegiaid  i’w  cael  pan  y mynid. 

Anv>;yl  gan  Dduw  ; neu  anwyliaid  Duw,  yr  hwn  oedd  deitl  o 
anwyldra  arferedig  yn  aml  am  y saint.  Agapetoi,  belovedy  dear ; 
arferir  am  rai  mewn  undeb  serch  â Duw,  ac  â’u  gilydd;  a chyfieithir 
yn  aml  yn  etholedig , megys  yn  Act.  xv,  25. 

Anercha  Paul  eglwysi  Ithufain  (12,  19),  Corinth.  yn  ei  aiî,  ond  nid 
ei  lythyr  cyntaf  (2  Cor.  7, 1,  a 12,  19),  Thessaloniea  (1  Thes.  2,  8),  ae 
eglwysi  Syria'  a Chanaan  (Heb.  6,  9),  â’r  cyfarchiad  cynhes  hwn  o 
anwyliaid ; ond  gedy  allan  y cyfarchiad  hwn  o’i  lythyrau  at  y Galat- 
iaid,  Ephesiaid,  Philipiaid,  Colossiaid,  Timotheus,  a Titus;  er  ein  bod 
yn  ei  gael  yn  arfer  y cyfarchiad  o “ frodyr  anwyl,”  at  y Corinthiaid 
yn  ei  lythyr  cyntaf  (15,  28),  at  y Philipiaid  (4,  1),  a Philemon  (1). 
Mae  “ f y mrodyr  anwyl”  yn  air  aml  gan  Iago  (1,  1G,  19,  a 2,  5);  ac 
“ anwylyd”  gan  Pedr,  yn  enwedig  ar  orpheniad  ei  ail  lythyr  (3,  1,  8, 
14,  17)  pan  yn  son  am  ddrychau  ofnadwy  y farn ; ond  ìoan  yw  yr 
amlaf  ei  arferiad  o’r  gair  hyfryd-sain,  amrylyd : canys  ceir  ef  yn  ei 
epistolau  byrion  ef  can  amled  â naw  o weithiau  (1  Epist.  3,  2,  21,  a 4, 
1,  7,  11;.  3 Epist.  1,  2,  5,  11);  ae  nid  yw  Judas  yntau,  nad  faint  ei 
geryddon  ar  y terfysgwyr  Nicolaiaidd,  heb  alw  coríf  yr  eglwysi  an- 
erchedig  yn  anwylyd , gymmaint  â tliair  gwaith,  sef  yn  adn.  3,  7,  20. 
Eithr  arwyddocâ  yr  ymadrodd  testunol — anwyliaid  Duw,  rai  dewisedig 
Duw  i iachawdwriaeth,  yr  hwn  ymadrodd  a geir  hefyd  yn  mhen.  11, 
28;  Eph.  5,  1.  Er  nad  oedd  Pauî,  Pedr,  lagcr,  na  Judas,  o dymherau 
serchogaidd,  megys  Ioan,  etto  dyferai  y gair  anwylyd  dros  eu  gwefus- 
au,  ac  o eigion  eu  mynwesau,  wrth  ymwneyd  â’u  brodyr  a chwiorydd 
yn  Nghrist,  y rhai  fyddant  byth  gyda  liwynt  yn  notìo  yn  moroedd 
hyfryd  anwyldeb  y nef.  Onid  oes  eisieu  rhagor  o’r  swn  liwn  yn  awr, 
pe  yn  ddim  ond  moddion  magu  y sylwedd  o liono  ? “Frodyr  anwyl !” 
“Anwylyd!”  “ Anwyliaid  Duw !”  O,  pa  fiwsig  nefol  sydd  yn  y 
geiriau  hyn  ! A gaiíf  fy  narllenydd  ei  gyfarch  fel  hyn  yn  y byd 
nesaf  gan  yr  hen  apostolion  dan  sylw,  ai  peidio  ? a chan  Grist ; ie, 
gan  Dduw — yn  anwylyd  Duw  ? Yr  unig  ffordd  at  y fraint  anrhaethol 
yw  bod  yn  “ anwylyd”  yn  awr. 

Wedi  eu  galw  i fod  yn  saint  (cletoìs  fìgioisj , chosen  saints,  or 
sahits  ejfectually  called ; saint  dewisedig,  neu  alwedig  yn  effeithiol, 
medd  Stuart.  “ Galwedigion,  saint,”  inedd  ereill,  “ Dewisedigion, 
saint,”  medd  ereill  etto.  Gan  mai  dewisedig  yw  ystyr  y gair  sydd 

* 15 


RHUFEINIAID. 


yma  am  y galw}  yn  arferiaeth  Panl,  gwell  yw  oehri  at  gyfieithad 
Stuart. 

Gras  ( charisj , a arwyddocâ  yma,  mae  yn  dehyg,  bob  grâs  Cristion- 
ogol  a gyfrenid  gan  Ysbryd  Duw  i’r  credinwyr. 

Tangnefedd  ( °irene ) , fel  y gair  Hebreig  shalom , a arwyddocâ  yn 
ftml  ddedwyddwch  o bob  rhyw.  Ond  gwel  Traethawd  ar  y diwedd. 

A’r  Arglwydd  Ifsü  Grist,  Dylid  sylwi  fod  Paul  yn  cymmeryd 
yn  ganiataol,  fod  y bendithion  a ddymunai  efe  yn  y testun,  yn  dyfod 
mor  wirioneddol  oddiwrth  Iesu  Grist  fel  Arglwydd  y gyfundrefn,  ag 
oddiwrth  Dduw  ein  Tad. 


§ 2.  Y Rhagymadrodd.  Pen.  i,  S — 16. 

Yma  ceir  rhag-arweiniad  yr  epistol,  atyr  hwn  yr  â Paul  yn  mlaen  drwy  ddadganiadait 
o’i  serchawgrwydd.  Dango&asai  eisoes  yr  awdurdod  â pha  un  yr  ys-grifenai  efe  atynt ; 
ac  yma,  fel  y dywed  Theodotion,  cawn  ef  megys  yn  ymesgusodi  am  beidio  talu  y cyf- 
ryw  sylw  iddynt  yn  gynt,  ac  ynegluro  nad  oherwydd  un  gwendid  na  chywilydd  ypeid- 
iasai  efe  hyd  yma  â chyhoeddi  yr  efengyl  fawr  yn  Rhufain,  prif-ddinas  llywodraeth, 
athroniaeth,  a chrefyddau,  y byd  adnabyddus,  ie,  a ffynnonell  yr  erlidigaethau  a ddy- 
Iifeut  dros  Gristionogaeth  yn  yr  oesoedd  boreuaf  hyny. 

8 Yn  gyntaf,  *yr  wyf  yn  rìiolch  i’m  Duw  trwy  Iesu  Grist  dros- 
och  cliwri  oll,  foblegid  bod  eich  ífydd  cliwi  yn  gyhoeddus  yn  yr 
holl  fyd. 

* 1 Cor.  1,  4;  Phil.  1,  ^ Col.  I,  3*  4 ; 1 Thes.  1,  2;  Philem.  4.  f RbuL  16,  19  r 
lThee.  1,8. 

Yn  gyntaf,  sef  cyn  son  o honof  am  bethau  ereill.  Gawn  ei  aiì  yn 
nechreu  adn.  13,  “ Ni  fvnwn  hefgd  (neu  yn  nesaf)  i chwi  fod  heb 
wybod,”  ebe  efe.  Gwel  Passow  Lex.  in  Men. 

I’m  Duw.  Mae  y grefydd  Gristionogol,  yr  hon  a’n  dysga  i ddy- 
wedyd  “Ein  Tad,”  yn  eaaiatâui  ni  y fraint  îs  o ddywedyd  “Ein  Duw;' 
canys  perthynai  yr  olaf  hyd  y nod  i Abraham  ac  Israeb  er  nad  y 
Äaenaf  mewn  ystyr  grefyddol. 

Trwy  Iesu  Grist,  sef  niewn  canlyniad  i’r  hyn  a wnaeth  ac  a 
effeithiolodd  Crist.  Diolchai  Paul  am  stad  lwyddiannus  eglwys. 
Rhufain,  fel  Cristioa  ar  yr  hwr»  y çymmerasai  Crist  drugaredd,  ac  yn 
mynwes  yr  hwn  y ceir  yn  awr  gydymdeimlad  ag  ereill  o anwyliaid 
Crist.  Fel  yna  yr  esbonia  rhai.  Ernll,  “ Yr  wyf  yn  diolch  i Dduw, 
yr  hwn  yw’m  Duw  drwy  yr  hyn  a wmaeth  lesu  Grist  i mi ; iddo  ef  y 
perthynwyf,  fel  un  o’i  eiddo  ef,  drwy  gyfryngdod  Crist.”  Feliy 
Gìöckler. 

Drosoch,  &c.  (uper  panton  umôn),  o’ch  hachos  chwi  oll;  ac  nid 
yn  eich  lle,  er  fod  hyny  hefyd  yn  un  o ystyrion  y gair  mewn  manau 
ereill. 

IIoll  fyd,  sef  dros  yr  holl  amherodraeth  Rufeinig;  canys  arferir 
y geiriau  cpsmos  ac  oicoumene — y geiriau  Groeg  a gyfieithir  hyd}  mewn 
ystyr  gyfyng,  yr  un  modd  â’r  geiriau  daear  a byd  o'r  Hebraeg.  Nid 
oedd  dim  yn  fwy  naturiol  nag  i ffydd  y Rhufeiniaid  gael  ei  dadgan  ar 

lí 


!Pen.  I. 


led  yr  araherodraeth,  drwy  fod  y ddinas  fawr  hòno  yn  cael  ymweîiad- 
au  dyeithriaid  o bob  parth  o honi. 

.9  Canys  *tyst  i mi  y w Duw,  Ì*yr  hwn  yr  ydwyf  yn  ei  wasanaethu 
Jyn  fy  ysbryd  yn  efengyl  ei  Fab  ef,  §fy  mod  i yn  ddibaid  \ n 
gwneuthur  coffa  o honoch  bob  amser  yn  fy  ngweddiau, 

10  ||Gan  ddeisyf  a gawm  ryw  fodd,  ryw  amser  ^bellach, 
■**rwydd-hynt  'ftgydag  ewyllys  Duw,  i ddyfod  aioch  ehwi. 

* Rhuí.  9;  2 Cor-  1,23;  Phil.  1,  8;  1 The».  2,  6.  + Act.  27,  23  ; 2 Tira.  1,  3; 
îoan  4,  23,  24;  Phil.  3,  3.  \ Yn  yr  ysbryd,  inedd  yr  hen  Syriaeg,  ae  Arubaeg  Erpeib - 

ìuk.  Vn  ddiragrith,  medd  Stuart.  $ 1 Thes.  3,  10.  H Rhuf.  15,  23,  32;  1 Thes.  3, 
30.  Ar  fyrder,  medd  Stuart.  **  Wneyd  taith  lwyddiannus,  medd  Staiurt.  fj  lage 
4,  15.  UH  “ Dan  arweiniad  Duw,”-  Hodge. 

Yn  fy  ysbryd  ( en pneumati  mou ),  â’m  holl  galon,  ŵc  nid  â'm  geir- 
iau  yn  unig.  Cawn  fod  yr  apostol  yn  ymroddawl  â holi  gynneddfau 
ei  enaid  neu  ysbryd,  i’r  achos  niawr  a broffesai  efe,  hefyd  yn  Phil.  3, 
3;  2 Tim.  1,3 ; Eph.  6,  6;  Rhuf.  2,  28,  29. 

Efengyl  ei  Fab  Ef  : drwy  bregethu  yr  efengyl,  yr  hon  -sy^n  per- 
thynu  i’w  Fab  ef,  rnedd  rhai.  Yr  efengyl  o ba  un  y mae  ei  Fab  ef  yn 
.awdwr,  medd  ereill.  Yr  efengyl  a ddysgodd  ei  Fab  ef  i mi,  merîd 
ereill  drachefn.  Mai  at  fyw  yn  ysbrydol  yn  ol  yr  efengyl,  ac  nid  at  ei 
phregetlm  yn  unig,  y cyfeirir  yma,  sydd  debycaf  oddiwrth  yr  ymad- 
rodd  “ yn  fy  ysbryd',  sydd  o’r  blaen,  ac  yn  arddangos  natur  y gwas- 
anaeth. 

Yn  ddiba'id  ( adiaìeipos) , without  intermission,  heb  ymattaliarî. 
Gwelwn  y sel  danbaid  oedd  yn  llosgi  yn  mynwes  yr  apostol  dros 
îwyddiant  yr  eglwysi ; canys  os  eiriolai  efe  mor  daer  â hyn  drcs 
eglwys  Rhufain,  yr  hon  nis  gwelsai  efe  erioed,  pa  faint  raid  fod  ei 
daerineh  dros  y rhai  a blanasui  ac  a fagasai  efe  â’i  lafur  ei  hun  ! Yr 
un  modd  y teimlai  ac  y gweddiai  efe  dros  eglwrys  Thessalonica  (1 
Thes.  1,  2),  ac  y diolchai  hefyd  drosti  (2,  13),  er  nad  yw  efe  yn  arfcryd 
yr  un  gair  dibaid  am  ei  weddiau  ar  ran  neb  arall.  Pa  olwg  wahanoi 
a ymddangosai  yn  fuûn  ar  eglwysi  Crist,  pe  berwai  yr  un  teimladau 
dros  fynwesay  yr  lioll  weinidogion,  ag  a ddylifai  allan  o galon  yr 
Apostol  ffyddlon  hwn,  nad  faint  o ofidiau  personol  a’i  blinent ! 

Gwneuthur  (poioumai ) ; yr  wyf  yn  gwneuthur  i mi  fy  liun  ( Mid - 
dle  voice  of  the  Verb )+ 

Gan  ddeisyf  (deomenos) , beseeeh,  erfyn,  gweddio  yn  daer  a dinag. 

A gawn  sy’n  arddangos  fod  gradd  o ammheuaeth  yn  crogi  uwch- 
ben  yr  amser  dyfodol,  yn  mcddwl  yr  ysgrifenydd  ei  hun.  “ Efallai, 
os  posibl,  os  yn  rhyw  fodd,  os  drwy  ryw  lwybr,’’  medd  efe. 

Bellach,  yn  y cystrawiad  liwn,  a arwyddocâ  by  and  by,  soon ; yn 
fuan,  cyn  bo  hir.  Dylid  deongli  yr  ymadroddion  hyn  fel  yma — “ cyn 
bo  hir;  o leiaf  ar  ryw  amser  dyfodol.”  Arddengys  y naill  air  yr 
ansicrwydd,  a’r  llall  mai  ar  ryw  amser  dyfodol  y dymunasai  ddod 
drosodd  i Rufain. 

Äuwyp.n-H  ynt,  neu  daith  lw’yddiannus,  yr  hyn  fuasai  vn  beth  nas 

17 


RHUFEINÎÀIB. 

eafodd  efe  dros  y môr  pan  y gwelodd  Duw  yn  dda  iddo  fyned  yno. 
Gwel  Act.  27. 

Chrysostom  a ychwanega  yn  dlws  iawn : — “ Efe  a’u  carai  hwynt,  a 
brysiai  tuag  atynt ; etto,  nad  faint  ei  gariad,  os  yn  groes  i ewyllys 
Duw,  ni  feddai  efe  ar  y cyfan  un  ewyllys  i’w  gweled  hwynt.  Dyina  y 
gwir  gariad  cristionogol.  Mor  wahanol  i ni,  y rhai  ydym  yn  tros- 
eddu  ar  bob  ilaw  i ddeddf  cariad ; drwy  beidio  caru  gradd  yn  y byd, 
neu  os  caru  a wnawn,  drwy  garu  [nes  rhedeg  yn  ei  rym]  yn  groes  i 
ewyllys  Duw.” 

1 1 Canys  yr  wyf  yn  hiraethu  arn  eich  gweled,  *fel  y gallwyf 
gyfranu  i chwi  ryw  ddawn  ysbrydol,  Jfel  y’ch  cadarnhaer. 

* Rhuf.  15,  29.  X Fel  y’ch  cadarnhaer,  a adawwyd  allan  o'r  Bibl  Ethiopaeg. 

Dawn  ysbrypol  (cìiarisma  pneumaticosj . Awstin  a ddeallai  mai 
caru  eih  cymmydog  yw  y ddawn  hon,  gan  dybied  fod  y Cristionogion 
Iuddewig  yn  fyr  yn  y rhinwedd  hwn;  eithr  dengys  yr  apostol  ei  ddys- 
gwyliad  yn  adn.  12,  o dderbyn  oddiwrthynt  yr  unrhyw  ddawn  ag  a 
gyfranai.  Felly  Stuart ; er  nad  wyf  íi  yn  gallu  cydweled  ag  ef  am  y 
sylw  olaf  hwn ; sef  mai  yr  un  ddawn  a ddysgwyliai  efe  oddiwrthynt 
ag  a gyfranai  efe  iddynt,  canys  nid  yw  yr  adnod  yn  dweyd  hyny,  fel  y 
ceir  sylwi  arni  yn  ei  lle.  Ambros  a dybiai  fod  y Rhufeiniaid  yn  glynu 
0 hyd  wrth  gyfiawnder  drwy  weithredoedd,  a bod  Paul  yn  arferyd  y 
gair  davm  ysbrydol  yma  am  gyfiawnder  ysbrydol ; eitbr  ni  aliasai  efè 
eu  canmol  am  eu  ffydd,  pe  buasai  yn  gywir  y dyb  hon  am  danynt. 
Ar  ol  gwrando  ar  bawb,  nid  oes  dim  a dyr  y ddadl  ond  gwrando  ar 
arferiad  y gair  dawn  ysbrydol  ei  hunan  yn  yr  ysgrifeniadau  apostol- 
aidd.  Gwel  yr  Arholiad.* 

* Arholiad  I. — Dawn  (eharisma) , a gîft,  grant , benefit , a good  eonfcrred ; 
rhodd,  budd,  daipni  cyfranedig.  Ei' arferiad  yn  y Testament  Newydd  sydd  yn  unij 
am  roddion  a grasau  derbyniedig  oddiwrth  Dduw. 

1.  Cawn  y gair  dawn  am  waredigaeth  rhag  perygl  mawr,  yn  2 Cor.  1,  11,  mcgys 
am  angeu  creulon  a merthyrdod. 

2.  Am  reddfneu  allu  yn  y meddw!,'yn  1 Cor.  7,  7. 

3.  Am  ddoniau  gwyrthiol  yn  yr  eglwys,  yn  1 Cor.  1;  7,  megys,  “pob  ymadrodd,  a 
phob  gwybodaeth,” yn  adn.  5.  lihuf.  12,  6:  1 Cor.  12,  4,  9,  28,  30,  31  ; 1 Pedr  4,  10; 
ae  fel  eu  cyfrenid  mewn  modd  neillduol  dnvy  arddodiad  dwylaw,  yn  1 Tim.  4,  14  ; 
2 Tim.  1,6. 

4.  Am  y prynedigaeth  neu  iachawdwriaeth  drwy  Grist,  yn  Rhuf.  5,  15,  16 ; a 6,  23  ; 

a 1 1,  29. 

Ni  chawsom  mo’r  gair  yn  arferedig  unwaith  am  ycysur,  a’rsicrwydd  ífydd  agobaith, 
& osodir  iddo  yn  ystyr^an  Stuart  a Tholuek.  Awn,  bellach,  yn  mlaen  at  olrheiniad  y 
gair, 

Ysbrydol  (pneumaticos) , breathing,  aerial , awyrol ; yna  daeth  yn  mental , 
meddyliol;  eithr  yn  y Testament  Newydd,  ysbrydol ; sef, 

1.  Perthynol  i natur  ysbrydion,  megys  yn  1 Cor.  15,  44,  46,  “ Corff  yn  meddu  rhyw- 
beth  o natur  ysbryd.”  Eph.  6,  12,  “ Drygau  ysbrydol,”  sef  drygau oddiwrth  y natur- 
iaeth  o ysbrydion. 

2.  Perthynol  i,  neu  yn  deilliaw  oddiwrth,  yr  Ysbryd  Glân.  Arfcrir  ef  yn  yr  ystyr 
hwn  am  («)  Bersonau  ysbrydol;  sef,  wedi  eu  goleuo  gan  yr  Ysbryd  Glan,  yn  mwyn- 
hau  ei  ddylanwadau,  grasau,  neu  ddoniau.  I Cor.  2,  13,  *•  Gwyr  ysbrydol  yncymhar» 

18 


Pen  I. 


Cadarnhaer  (tterichthenai) , to  maJce  steclfast  in  mind,  eu  sefydlu  e 
rau  eu  m’eddwl.  Yr  oedd  tuedd  arbenig  raewn  fod  dyn  yn  derbyn  y 
gwirionedd  drwy  ddawn  wyrthiol  iw  gadarnhau  yn  y cýfryw  wirionedd. 
Gan  nad  oeddynt  hyd  yma  wedi  derbyn  gwybodaeth  Mab  I)uw  hyd  y 
períîeithrwydd  dysgwylipdig,  nâ  llyfrau  y Testament  Newydd  wedi  eu 
easglu  ynghyd,  nac  yn  wir,  eu  cyfansoddi,  yr  oeddynt  yn  cael  eu  cylch- 
arwain  gan  bob  a’vel  dysgeidiaeth.  Diolchwn  ni  am  ymgyfaríyddiad  yr 
holl  apostolion,  a bod  eu  gwybodaeth  yn  nn  gwrr  perfìaith  o athrawiaeth- 
au  genym  ni,  yr  hyn  sy’n  llawrer  gwrerthfawrrocach  nâ  doniau  gwyrthiol ; 
canys  mae  gan  bob  dyn  yn  awr  yr  holl  wrybodaeth  o fiaen  ei  lygaid. 

12  *A  hyny  sydd  i’m  cyd-ymgysuro  ynoch  cliwi,  trwy  ffj'dd  cin 
gilydd,  yr  eiddocli  chwi  a’r  eiddof  finnau. 

* “Sefi’m,”  &c., — Walford.  Titus  1,  4;  2 Pedr  i,  1. 

Cydymgysuro  (sumparaclethenai).  Ei  ystyr  yn  mhlitli  yr  Athe»- 
iaid  oedd  cydwahodd  a chymhell  y naill  y lla.ll ; yn  mysg  Groegiaid  di- 
weddarach,  deisyf  ar,  ac  annog  y naill  y llalb;  ond  yn  mysgy  Groegiaid 
íuddewn'g,  cysuro,  addysgu  ý naill  y llall,  oedd  ystyr  y gair.  .Dyry 
Beza  orinod  o le  i’r  meddwl  o addysgu  eu’gilydd,  ar  y lîe.  Yr  ystyr  yn 
el  Th oluck  yw  refresh,  stir  up,  adfywio,  cyffroi  eu  gilydd,  yx  hyn  sydtl 
bob  amser  yn  flrwyth  cyfrinach  rhwng  dynion  o grefydd  bur,  2 Cor.  7, 
7.  “ Fy  nymuniad  sydd  nid  yn  unig  i gyfranu,  ond  i dderbyn  hefyd 

©ddiw’rthych.  Mae  awyddfryd  yr  ysgolor  yn  gyffroad  hefyd  i’rathraw.” 
Eelly  Theodoret.  Geilw  Calvin  ein  sylw  at  yr  ymadrodd,  gan  ddywed- 
yd,  “ Gwelwn  gyda  pha  addfwynder  yr  ynuldyga  enaid-gwir  greíýddol ! 
Nid  vw  yn  gwrthod  cadarnhad  oddivyrth  hyd  y nod  rhai  fo’n  decliret* 

pethau  ysbrydol.”  Adn.  15,  “ Barna  yr  hwn  sy’n  rneddu  doniau  gwyrthiolyr  Ysbryd 
i’r  dybcn  hwnw,  bob  pcth.”  Yr  un  ystyr  sydd  i’r  gair  yn  1 Cor.  3,  1.  Yn  1 Cor.  14, 
37,  cawm  eglurder  inai  dylanwad  gwyrthiol  yr  Ysbryd  oedd  y peth  a’u  cyfansoddai  yn 
ddynion  ysbrydol  yn  yr  ystyr  hwn,  lle  dywed  Paul,  “ Os  tybia  neb  ei  fod  ef  ei  hun  ya 
brophwyd  neu  yn  ysbrydol tra,  pe  gras  cadwedigol  feddyliasid  wrth  y gair  ysbrydob 
ni  chauasid  allan  y prophwydi  oll  oddiwrtho  fel  hyn.  Gal,  6,  1,  a raid  fod  yr  unpeth, 
sef  y dynion  a feddent  y ddawn  o ddirnad  pethau  Duw  wrth  eu  trafod,  i aros  gorphen- 
iad  y gyfrol  o ddadguddiad  dwyfol.  (b)  Arferir  ef  hefyd  am  bethnu  ysbrydol,  sef  y 
pethau  a gyfrenid  gan  yr  Y'sbryd  GlAn,  megys  yn  Rhuf.  15,  27;  am  y gwybodaethau 
Cristionogol,  yn  1 Cor.  2,  13,  14,  y rhai  nis  gallai  dyn  eu  cael  allan  heb  y ddawn  « 
ysbrydoliad  perthynasol.  Dyna  y gwr  a elwid  yn  ddyn  anianol.  1 Cor.  9,  11 ; Eph, 
1,  3;  Col.  1,  9;  1 Cor.  12,  1 ; a 14,  1 ; Eph.  5,  19;  Col.  3,  16;  Rhuf.  7,  4 ; ac  yn  ein 
teetun.  O olrhain  y cyfeiriadau  hyn,  cawn  yr  holl  ddaioni  a dderìjyniasai  eglwys  Cenr- 
inth  drwy  ddadguddiadau  Duw  i Paul,  yn  myned  dan  y gair  ysbrydol , ynghyd  â’r 
bendithion  deilliedig  i’r  apostolion,  neu  wyr  y nefolion  leoedd.  Cyssylltir  âdoethincb  ; 
a gelwir  dirnadaethau  yr  efengyl  yn  ddeall  ysbrydol.  Gelwir  yr  holl  ddoniau  gwyrth- 
iol  sydd  dan  sylw  yn  1 Cor.  12,  yn  ysbrydolion ; a gwahaniaethir  hwynt  oddiwrth  gar- 
iad,  yn  14,  1.  Cawn  fod  dynion,  drwy  yr  ysbrydoliad 'hwn,  yn  cyfansoddi  hymnau. 
Dywedir  fod  y ddeddf  foesenaidd  wedi  dyfod  allan  drwy  ysbrydoliad ; a chan  mai 
pethau  gwyrthiol  oedd  ystyr  y gair  hwn,  pneumaticos,  neu  ysbrydol,  yn  mhob  lle 
arall ; a chan  fod  y gair  arall,  charisma,  neu  dawn,  gan  amlaf  am  yr  unrhyw  wyrth, 
rhaid  i ni  ddeongli  mai  at  gyfranu  rhyw  dttawn  wyrthiol,  o’r  rhestr  fawr  a ddisgynai 
drwy  arddodiad  ei  ddwylaw  ef  yn  anad  neb,  debygwyf,  y cyfeiriai  efe  yn  ein  testun,  ae 
nid  at  un  matho  gysur  cadarnhaol  arall. 


19 


RHUEEINIAID. 


«refydda.  Ac  nid  yw  yr  apostol  yn  arfer  un  gwahaniaetli  yma ; canys 
nid  oes  neb  mor  isel  yn  eglwys  Crist,  na  all  efe  beri  rhyw  gynnydd  at 
ein  stor  ni  oil.  Ninnau  a rwystrir,  ysywaeth,  gan  ein  balchder,  i loffa  y 
manteision  hyn  ar  faes  crefydd.” 

13  Eithr  ni  fynwn  i chwi  fod  heb  wybod,  frodyr,  i 'mi  *yn  fyn- 
yeh  arfaethu  dyfod  atoch  (Jond  fe’m  lluddiwyd  i hyd  yn  hyn),  feî 
y cawn  ryw  ffrwyth  ynoch  chwi  hefyd,  §megys  ag  yn  y Cenedl- 
oedd  ereill. 

* Rhuf.  15,  23.  X Gwel  Act.  l6,  7 ; 1 Thes.  1,  18.  $ Gadewir  allan  yr  ymadrodd 

«laf  o’r  adnod  o rai  biblau.  Phil.  4,  17.  “Yn  mysg,” — Walford,  &c. 

YSBRYDOLIAD  YR  APOSTOLION. 

Yn  fynych  arfaéthu.  Pa  mor  fynych  nis  gwyddom  ; ond  un 
peth  sydd  eglur  oddiwrth  yr  ymadrodd  hwn  ynghyd  â rhai  ereill,  sef  nad 
oedd  yr  apostolion  yn  cael  eu  harwain  yn  barhaus  yn  eu  holl  feddyliau, 
ewyllysiau,  ac  amcanion,  gan  ysbrydoliaeth ; onide,  pa  fodd  y gallasaí 
Paul  fynych  arfaethu  yr  hyn  ni  ddaeth  i ben  ? Dichon  y sawl  a haeran't 
dros  y fath  barhaus  ysbrj^doliad,  fod  yn  selog  dros  anrhydedd  yr  apos- 
tolion  fel  sylfaenwyr  yr  eglwys  Gristionogoì  ; ond  y ffaith  yw  eu  hod  yn 
coleddu  sel  heb  wybodaeth.  Canys  os  unwaith  y caniatawn  fod  yr 
apostolion  yn  hollol  ysbrydoledig  yn  mlìòb  peth  a gyfìunient,  a adywed- 
ent,  ac  a wnelent ; yná  gorfodir  ni  i ganiatâu  fod  dynion  tra  yn  gweith- 
redu  dan  ysbrydoìiad,  yn  amcanu  heb  gyflawni  eu  hamcanion  ; yn  dy- 
wedyd  yr  hyn  fo’n  fyrbwyll  neu  anghywir,  megys  Paul  yn  Act.  23,  3 ; 
neu  yr  hyn  a gondemnir  yn  yr  efengyl,  megys  Pedr  yn  ol  Gal.  2,  13, 14. 
Os  cani&teir  hyn  oll  unwaith,  ni  allwn  ar  ol  hyny  ddywedyd  fod  ysbryd- 
oliad  yn  cadarnhau  geirwiredd  neb  ; canys  pa  faint  a dâl  yr  ysbrydoliad 
ìiwnw  sy’n  frith  o gyfeiliornadau,  a phenderfyniadau  dianghenrhaid  ! 
Mae,  gan  hyny,  y sawl  a ddaliant  dros  ysbrydoliad  parhaus  yr  ysgrifen- 
enwyr  santaidd,  ac  a ganiatânt  ar  yr  un  pryd  (fel  y rhaid  hefyd  iddynt 
ganiatâu)  eu  camsyniadau  mewn  arfaethau,  geiriau,  a gweithrediadau, 
mewn  effaith  yn  cymylu  gogoniant  dwyfol  ysbrydoliad,  drwy  osod  dynion 
ysbrydoledig  ar  yr  un  tir  camsyniadol  â’r  lleill ; ac  o ganlyniad  yn 
gosod  ysbrydoliad  yn  ddiwerth,  a’i  ysgrifeniadau  yr  un  modd. 

Nid  oes  dim,  debygwyf  fi  (gyda  Stuart,)  yn  ymddangos  yn  fwy  sicrnâ 
hod  ysbrydoliad  pechaduriaid  dÿnol  yn  beth  tymmorawg  yn  unig  : nad 
ydoedd  yn  arosawl  a pharhaus  gyda’r  apostolion  na  neh  o’r  cyn-gristion- 
ogion.  I unig  ac  anwyl  Fab  Duw,  ac  nid  i neb  arali,  y rhoddwyd  yr 
Ysbryd  hwn  heh  fesur  (Ioan  3,  34).  Mwynhaodd  pob  dyn  ysbrydoledig 
arall  ef  wrth  fesur  yn  unig.  Dywed  Stuart  mai  canlyniad  o hyn  ydoedd 
fod  yr  Iesu  ‘‘heb  bechu,  ac  heb  dwyll  yn  ei  enau”  ; ond  fod  ei  holl 
ganlynwyr,  oddiar  y gwahaniaeth  diffygiol  hwn  o’i  Yshryd,  wrth  reswm, 
yn  cyflawni  mwy  a llai  o gamsyniadau  a phechod,  pa  bryd  bynag  eu 
gadewid  heb  arweiniad  gwyrthiol  yr  Ysbryd  Glân.  Eithr,  pe  hyn — -pe 
dylanwad  gwyrthiol  Ysbryd  Duw  oedd  yn  cadw  ein  Harglwydd  yn 
tsantaidd  a dibechod,  pa  ddiolch  Oedd  iddo  Ef  am  beidio  pechu  ? Pa 
ádiolch  oedd  i Balaam  am  beidio  rhegu  IsraeJ,  neu  i’w  asen  am  geryddu 
20 


Pex.  I. 


ynfydrwvdd  ei  meistr?  Or.id  i Dduw  y yertl  ynai  yr  licll  {jlodrm  em 
gorfodi  i gyfiawni  y pethau  hyny  ? Fy  nhyb  wastadol  i am  ddylanwad 
gwyrthíol  ywr,  ei  fod  yn  cymmeryd  hollol  íeddiant  o alluoedd  meddwl  a 
cliorff’ y gwrthrych,  fel  nad  yw*y  dyn  ar  y pryd  yn  na  dweyd  na  gwrneyd 
dim  ond  a fyn  yr  Ysbryd  iddo  gyflawni.  Ond  am  ddylanwad  perswad- 
iol  neu  foesol,  ei  fod  o’r  ochr  araìl  yn  gadael  i’r  gwrthrych  ei  ryddid  i 
ddewis  a gwrrthod  ei  gynnygion  ; c tto,  fod  y fath  rym  yn  y dylanwadu, 
a’r  fath  rësymoldeb  yn  cael  eì  arddangos  yn  • yr  iawn  ddewisiad,  pan 
fyddo  pob  peth  arall  yn  cyd-daro  yn.y  drefn,  nes  y gall  yr  Ysbryd 
lwyddo  mor  hollol  felly  ag  â’r  ffbrdd  arall,  sef  gorfodi.  Hollwybodol 
Greawdwr  y meddwrl  ywr,  ac  onis  gall  Ete,  pwy  arall  a all  byth  ennill 
meddwl  cyfrifol,  heb  gaethiwo  ei  ryddid  ? 

Gwel  y darllenydd  fod  y goleu  uchod  ar  ysbrydoliad  yn  ei  ryddhau 
oddiwrth  amryw  a mawrion  anhawsderau.  Dyry  i'r  Gwaredwr  y flaen- 
oriaeth  sydd  yn  wir  deilwng  iddo.  • Dyry  gyí’rif  teg  am  gamgymmeriad- 
au  aml  yr  apostolion.  Ar  yr  un  pryd,  nid  yw  yn  iselu  y radd  leiaf  ar 
sicrwydd  a,geirwireud  dywediadau  ac  actau  yr  apostolion,  panybyddent 
dan  ddylanwad  gwyrtliiol  Ysbryd  Duw. 

Yn  y cenedloedd  ereill.  Cyfeiria  yr  apostol  yma  at  y ffaith,  fod 
yr  efengylj  yh  yr  holl  daleithiau  ei  pregethasid  ganddo  ef  ynddynt,  sef 
y rliai  a enwra  efe  yn  pen.  15,  18,  19,  wedi  dwyn  ffrwyth  dymunol. 
“ Yn  mha  le  yn.awr  (ebe  Chrysostom  ar  y lle)  y mae  y Groegiaid  doeth 
liyny,  gyda’u  barfau  llaesion,  a’u  huganau,  a’u  honiadau  goruchel  ? Mae 
Groeg  a holl  wrlad  y barbariaid  wredi  cael  eu  troi  gan  wrneuthurwr  peb- 
yll.  Ilyd  y nod  Plato,  o’r  hwn  yr  ymffrostient  gymmaint,  er  iddo  ym- 
weled  deirgẁaitli  â Sicily,  oedd  analluog,  gyda  holl  fawrwrychedd  iaith 
ac  uchel  gymmeriad,  i droi  cymmaint  ag  un  gormeswr  ; eithr,  o’r  ochr 
arall,  yn  gorfod  dianc,  gwredi  o’r  bron  golli  ei  ryddid  a’i  fywyd  yn  yr 
ymgyrch  clodwiw ; tra  mae  y saer  pebyll  hwn  wedi  amgylchu  nid  yn 
unig  holl  Sicily  ei  hunan,  ond  Italy,  a’r  holl  fyd  adnabyddus.  Ac  wrth 
bregethu,  ni  adawodd  heibio  ei  grcffl ; ond  parhaodd  o liyd  i wnio  ei 
grwyn  ac  agor  ei  shop  ; wrth'yr  hyn  nid  oédd  hyd  y nod  gwyr  o urddas 
yn  cymmeryd  un  tramgwydd.”  ‘‘  Nid  myfi,  nid  myfi  (ebai  y saer 
pebyll  hunanymwadol)  ond  Ysbryd  Duw  yr  hwn  oedd  gyda  mi!” 

14  JDyledwr  ydwyf  i’r  Groegiàid  ac  i’r  barbariaid,  i’r  §doethion 
ae  i’r  annoetbion  hefyd. 

t 1 Cor.  9,  16.  § “ I’r  dysgedig;  ac  i’r  armysgedig,” — Stuart.  v I’r  rhai  disylw, 

ac  i’r  rhai  o sylw,” — Ereill.  “I’r  ynfydion  ac  i’r  rhai  call,” — Ereill.  “ Hunan- 
ddoeth,  ’ ’ — Barnes. 

Dyledus  wrYF  i bregethu  yr  efertgyl — yw  y meddwL  Cymharer  1 
Cor.  9,  16;  2 Cor.  2*  6,  a 4,  5. 

Gofynir  yn  aml,  pa  un  a oedd  Paul  yma  yn  rliestru  y Rhufeiniaid 
gyda’r  Groegiaid,  ynte  gyda’r  Barbariaid  ? Amryw,  gyda  Bengelius  a 
Heumann,  a golleidiant  y dyb  gyntaf ; tra  mae  amryw  o’r  ochr  arall, 
gyda  Krebs  a Ẃolíius  yn  dewris  yr  ail.  Os  apeliwn  at  arferiad  yr  iaith, 
cawn  yn  henderíÿnol  (medd  Tlìoluck)  fod  y Groegiaid  yn  arfer  cyn- 
nwys  y Rhufeiniaid  o fewn  y gair  Barbariaid.  Etto  nid  yw  efe  yn 
ystyried  y gwnaethai  Paul  felly  yn  y fatli  lythyr  parcluis  â hwn.  Y 
çiod  o adnabyddiaeth  uid  oedd  pwry  a lefarai  Roeg,  a phwy  yr  ieithoedd 

z\ 


RIìUFEINIAID. 


^reiH  ; ond,  fel  yr  arddengys  yr  ymadrodd  esboniadol  sy’n  dilyn,  pwy 
©edd,  a pbwy  nid  oedd,  yn  rneddu  Groegaidd  ddiwyljiad  a gwareiddiad  ; 
ac  os  wrth  y diwylliad  yr  adnabyddid  y gwahaniaeth,  rhaid  fod  y Ilhu- 
feiniaid  i’  vv  cynnwys  o fewn  dosparth  y “ Groegiaid”— y civilized.  Ym- 
ddengys  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio  at  hyn  yn  adn.  16  ; gan  ddywedyd 
wrth  edrych  ar  Rufain  fel  prif  gartrede  dysgeidiaeth  a diwỳlliaetli,  y 
gallasai  fod  ofn  neu  gywitydd  arno  bregethu  y fath'le.  Eithr,  dichon 
fod  tyb  Koppe  yn  ddigon  cywir,  yr  hwrn  a ddywed  fod  yr  apostol  wrth 
sou  am  “ Groegiaid  a Barbariaid,”  heh  feddwl  dim  am  y Rhufein- 
iaid,  ond  yn  unig  yn  ychwanegu  math  o esboniad  ar  yr  ymadrodd 
y “cenedloedd  ereill”  a arferasai  efe  ar  ddiwredd  yr  adnod  íiaenorol ; 
ac  mai  yn  y gair  “ doetliion  ac  annoethion”  y «ynnwysai  efe  y Rhu- 
feiniaid.  O fewn  y gair  “ doethion,”  fel  y tyhia  eíe  oddiwrth  ada. 
16,  y rhestrai  efe  hwynt  yn  benaf.  Gan  adael  y Rhufeiniaid  allan  o’r 
golwrg,  efe  a bregetliasai  eisoes  i’r  Barbariaid,  sef  y Lycaoniaid  a’r 
Illyriaid.  Dywed  Stuart  mai  ystyr  y'frawrddeg  “ Groegiaid  a Barhar- 
iaid”  yw  civilized  and  savage  ; sef  gwâr  ac  anwar  ; eithr  tebycach  nâ’r 
©11  yw  fod  Paul  yn  coíio  fod  Groegiaid  a Barbariaid,  doethion  uchaf 
ac  annoet’nfon  isaf  y byd,  i’w  cael  yn  ninas  fawr  Rhufain ; ac  yna, 
wrth  son  am  ei  íwriad  o bregethu  yn  y ddinas  hono,  *ei  fod  yn 
ycliwanegu  am  ei  ddyled  yn  ol  ei  lot  neu  gyíÿan  o’i  apostoliaeth 
fawr,  i bregetiiu  ibob  math  a graddau  o bèchaduriaid. 

15  Felly,  Jhyd  y mae  ynof  íi,  parodydwyf  i bregethu  yr  efengyl 
§i  chwithau  hefyd  ||y  rhai  ydych  yn  Rhufain. 

t “ O’m  rhan  i,” — Rhai.  “ Cyn  belled  ag  y gorphwysa  y pwnc  arnaf  fi,” — Ereill. 
“Mae  yr  hyn  sydd  o’m  mewn  i yn  barod,” — Rhai  biblau  Lladin,  ac  un  Morgan.  $ “ \ n 
eich  mysg  chwithau,” — Rhai  bibluu  Groeg  a Iiladin.  “Uwch  eich  penauchŵithau,” — 
¥n  hen  Fibl  Groeg.  §d  “Y  rhai  ydych  yn  Rhufain,” — Nid  yẃ  mewn  uu  hen  Fibl 
ŵroeg  na  Lladin  tra  pharchus. 

Felly  foufoj  a gyfeiria„yn  ol  at  y “ megys”  fcathosj  y.n  adn.  13, 
yn  ol  Tholuck ; ond  gwell  yw  dilyn  Reiche  a Stuart,  gan  ei  adael  i 
ddilyn  y r ymadrodd  blaenorol  mewn  cyssylitiad. 

“Hyd  y mae  ynof  fi  ; ond  rhaid  i mi  beidio  os  na  cbaf  genad  yr 
Ysbryd.” 

16  Canys  nid  oes  aTnaf  Jgywilydd  §o  efengyl  Crist;  oblegiil 
Ugallu  Duwr  yw  hi  ^Ter  iachawdwriaeth  i bob  un  a’r  sydd  yn  credu; 
§§i’r  Iuddew  yn  gyntaf,  ac  hefyd  i’r  Groegwr. 

t “Nìd  wryf  yn  jrmgywilyddio  o,”  &c., — Groeg.  Salm  40,  9,  10  ; IMarc  8,  38  ; 2 Tim. 
1,8;  1 Cor.  1,  18  ; a 15,  2.  $ “O’r  efengyl,”  ywr  darlleniad  yr  holl  fiblau  Groeg  henaf, 

megys  A R C D E G,  ynghyd  ag  amryw  ereill ; yr  holl  fiblau  Syriaeg,  Coptaeg,  Ar- 
menaeg,  Yulgate,  hen  rai  Lladin, a biblau  Origen,  Basil,  Cyril,  Chrysostom,  Tertuliian, 
Awstin,  Jerom,  Morgan,  &c.  Gadawwyd  y gair  Crist  allan  o destamentau  Groeg 
Griesbach,  Mill,  Bengel,  Koppe,  Lachman,  a Scholz ; ac  yn  ei  erbyn  y mae  Knapp 
hefyd.  Digon  tebygol,  gan  hyny*,  mai  ymwthio  trwy  ddiofalwch  rhyw  rai  a wnaeth  ; 
eanys  y mae^yrystyr  yrun  hebddo.  1”  “Gallu  croes  Duw,”  meddrhai  biblau  Groeg,  a 
Morgan  hefyd  medd  rhai  lianeswyr.  “Awdurdod  Duw,”  medd  rhai.  “Efifaith  oddi- 
wrth  Dduw,”  meddereill.  “Gwyrthiau  Duw,” — Ereill.  “Goludocdd  Duw,” — Ereill. 
1 Cor.  1,  18;  a 15,  2.  “Er  iachawdwriaeth,”  a adewûr  allan  o rai  biblau.  “I’r 


PîSN.  !. 

îuclcìew  ac  t’r  Grocsfwr,”  medd  rhai  biblau  lled  barchus.  Luc  2,  30—32  ; a Uíìt,  47  5 
Act.  3,  26;  a 13,  2u,  4(5 ; Rhuf.  2,  3. 

Cywilvdd  fepaischemomai) , to  sharne  one’s  self  upon , m,  ö/cy 
thìng,  to  be  ashamed  ef.  Ymgy wilyddio  o rywbeth ; teimlo  y dasg 
o'i  addef'  yn'ormod  i fyned  drwyddi. 

Gallu  Duw  ( dunamis  theou),  grym, ’eífeithiolrwydd*  Arferir  yma 
yn  draws-enwadol  atn  y gyfundrefn  yn  mha  un  yr  oedd  gallu  neu 
effefthiolrwydd  dwyfol  er  iachawdwriaeth ; y petli  drwy  yr  hwn  yr 
amlygir  gaìiu  Duw : “ Amlygiad  o allu  Duw  y w hi,”  medd  rhai. 
“ Amlygir  gallu  Diuv  drwyddi  yn  barhaus,”  medd  ereill.  Cawn  yr  u» 
gair  “ gallu  Duw”  hefyd  yn  Act.  8,  10;  1 Cor.  1,  18,  24,  a 2,  5 : 2 
Cor.  6,  7 ; lle  cawn  cf  am  allu  gwyrthiol,  am  Grist,  ac  am  yr  un  peth 
ag  yn  ein  testun. 

/ bob  un  sifn  credri ; ond  nid  i neb  arall.  Rhai  a ddeonglant  fel 
hyn — “ Gallu  Duw  yẅ  y gwyrthiau  sy’n  ei  chadarnhau,  yn  ngolwg  ei 
ehredinwyr,  tra  mae  y lleill  yn  eu  priodoli  i al!u  Sutan.”  Ereill — 
“ Gallu  Duw  yw  hi  fel  cynllun  yn  ngolwg  ei  chredinwyr,  a neb  arall.” 
Ereill — “ Gallu  Duw  yw  hi  yn  nghalonau  pecliaduriaid  i’w  hennill  i 
gredu,  ar  ol  methu  o allu  dynol  a’u  hennill.”  Ereill — “ Gallu  Duw 

yw  hi,  i fod  yri  iachawdwriaeth  i’r  sawl  a welo  yn  dda  ei  chredu  yn 
gyntaf ; eithr  onis  credant  nid  yw  hi  yn  ymwneyd  dim  oll  â hwynt.” 
Èreül  a grynhoänt  ddau  neu  ragor  o’r  barnau  hyn  yn  .un  ystyr  i’r 
apostol,  ac  ambell  un  a gasgla  yr  o!l  i fod  yn  ei  olwg  wrth  y geifiau. 
Yr  hyn  oll  a allaf  fi  ei  gael  o’r  adnod  yw  fod  y fìaith,  mai  gallu  Duw 
hyd  yn  (neuer  rawyn)  iachawdwriaeth  i bobcredadyn,  ydoadd  yu  yr 
efengyl  yn  peri  iddo  ef  beidio  cywilyddio  o honi  yn  un  lle,  hyd  y nod 
yn  Rhufain  fawr,  foneddigaidd,  a dysgedig  ei  hunan.  Dichon  fod 
manau  ereill  o’r  gair  santaidd  a brofant  yr  holl  betliau  uehod,  ond 
auhawdd  genyf  íi  yw  dywedyd  fod  fy  nhestun  yn  ochri  at  y naill  mwy 
nâ’r  llall  o honynt. 

Er  nad  oedd  ei  Arglwydd  namyn  tramgwydd  i’r  Iuddewon,  a ffoli- 
neb  i’r  Groegiaid,  ei  ymffrost  ef  oedd  ei  gylioeddi  fel-  y Crist  croes- 
hoeliedig  i’r  naill  fel  y llall. 

Tr  îuddew  yn  gyntaf  o ran  amser,  ond  nid  o ran  hawl  na  chariad 
cryfacli  yn  ei  Arglwydd.  Gyda  golwg  ar  anrhegu  y byd  â’r  efengyl, 
fel  byd  y carodd  Duw  ef,  ac  nid  fel  personau,  cenedloedd,  &c.,  y naill 
yn  fwy  nâ’r  llall.  Nid  yw  hyny  yn  milwrio  dim  yn  erbyn  atlirawiaeth 
cariad  Duw  o’r  eglwys,  a'i  santeiddiad  o honi  oddiar  hyny. 


§ 8.  Gosodiad  testun  yr  epistol  i lawr.  Pen.  i,  17. 

y testün  yw  pwnc  mawr  dadl  yr  epistol,  sefpaun  ai  yn  y cyfundraethau  paganaiàd, 
ai  yn  nghyfundrefn  yr  enwaediad,  ai  yn  nghyfundrefn  y ddeddf,  ynte  yn  hen  gyfun- 
drcfn  fawr  y ffydd,  y dadguddid  y cyfiawnder  cyfiawnhaol  hwnw  oedd  yn  eisieu  ar  y 
byd,  er  mwyn  cyrhaedd  dedwyddwch. 

Y gyntaf  a elwir  gan  Paul  yn  ddoethineb  y byd  \(sophia  tem  cosmou ),  mcgys  y» 
1 Cor.  1,  20  ; a 3,  19 ; yn  ddoethiueb  dynion  (sophia  tou  anthrofrou ),  1 Cor.  2,  5 ; y» 
èdoethineb  ydoethion  (sophia  tou  sophou),  1 Cor.  I,  19  ; yn  eiriau  denu  o ddoethineb 
ddyaolj  1 Cor.  1,  21  j ae  yn  ddoethineb  ymadrodd*  1 Cor.  1,  17;  sef,  y ddysg  arr  phi- 

2* 


RIIUFEINIAID. 


fo&ophi  arferedìg  a derbyniol  yn  mysg  y Groegiaid  a’r  Rhufeittiaid  yn  yr  oes  apostol* 
ŵidd,  yr  hon  oedd  o duedd  i dynu  yrnaith  feddyliau  dynion  oddiwrth  y gwirio»edd 
dwyfol.  Ni  chyfìawnheid  neb  drwryddi  hi. 

Yr  ail  a elwid  yn  enwaediad  (he  peritomé) ; sef  yr  oruchwyîiaeth  hbno  a roisai  i 
Abraham  y gynnysgaeth  o’r  enwaediad,  ac  wrth  yr  hon  y cyfeiliornus  gyssylltai  yr 
luddewon  eu  hawl  i Ganaan,  a’r  holl  fyd  gyda  hyny.  Tybientfod  y cyfiawnder  a gyf* 
rifasai  I)uw  i Abraham  yn  gytìawnder  cyfundraethol,  ac  yn  waddoì  i’w  holl  had  en* 
waededig  ef  o Israel,  megys  y mae  cyfiawnder  Crist  i’r  credinwyr.  Aethent  mor  bell 
â phwyso  ar  gyfiawnder  Abraham  am  baradwys,  ac  esgyniad  i’w  fynwes  yn  y diwedd, 
©r  yn  cyflawni  pob  pechod  gwaeth  nâ’u  gilydd,  ac  er  heb  gerdded  un  cam  o lwybrau 
ffydd  Abraham  ; yr  hon  ffydd  oedd  berthynol,  drwy  y cwbl,  nid  i oruchwyliaeth  yr 
w iedi  id,  ond  i oruchwyliaeíh  arall  ag  oedd  mewn  bodoliaeth  cyn  byny  ar  dymmor  y 
- dienwaediad,  yr  hon  oruchwyliaeth  nid  oedd  amgen  nâ’r  ffydd  fawr,  yr  hon  a roddwyd 
ynffordd  cyfiawnder  Duw  i ddyn  erioed.  s Ni  chytìawnheid  neb  drwy  yr  ail  drefn. 

Y drydedd  oedd  cyfundrefn  y ddeddf  ( ho  nomos ),  sef  yr  hon  a sefydlw'yd  ar  Sina, 
a’r  hon  a gynnwysai  holi  osodiadaU  lleawl  Moses  i’r  genedl.  Cyfundrefn  diriogaethol 
«ed.d  hon,  a’i  thymmor  yn  fyr,  wedidechreu  ar  ol,  ac  iderfynu  cyn,  cyfundrefn  y jfydd. 

‘ Ni  chyfiawnheid  un  cnawd  drwy  gyflawni  hyd  y nod  pob  un  o’i  chyfiawnderaucnawd- 
»1  hithau  ychwaith. 

Y bedwaredd  oedd  y ffydd  ( pistis ),  drwy  yr  hon  y cyfiawnhawyd  pob  sant,  o Abel 
yn  mlaen.  Cyfiawnheid  Jtrwynt  drwy  faddeu  eu  pechodau.  Maddeuid  iddynt  drwy 
ddyoddefgarwch  Duw.  Goddefai  Düw  iddynt  gael  y maddeuant  oherwydd  ei  psodi|id 
«’r  Mab  yn  iawn.  Drwy  yffydd'yn  ei  waed  ef  y gosodwyd  ef  yn  iawn,  y dangosir  cyf- 
sawnder  Duw  yn  y cyfiawnhad,  ac  y goddefasai  Duw  i faddeuant  redeg  o’r  blaen  i’r 
eredinwyr.  Os  oedd  Duw  yn  cyfiawnhau  y saint  cyn-bentecostaidd  drwy  gyfrwng 
wediniaeth  o ryw  addewidion,  ac  ymddiriediad  ynddo  apr  ryw  bethau  llai  eu  pwys  (er 
Äas  gwyddom  hyn  yn  sicr),  etto  ni  faddeuir  i ni,  ac  ni  chawn  y cyfiawnder  dan  sylw 
«Irwy  un  grediniaeth  nac  ymddiriediad,  oddieithr  ymddiried  ein  heneidiau  byth  ar 
Grist  fel  y Ceidwad  hwnw  ag  a fu  farw  o gariad  yn  aberth  drosom. 

Y cyfiawnder  hwn  yw  yr  allwedd,  a’r  pedair  cyfundrefn  rhagnodedig  yw  y cloion, 
a’r  epistol  goludog  hwn  yw  y deml  a agorir  drwy  iawn  arferiad  o’r  cyfryw  allwedd  a 
•hloion  i’r  perwyl. 

17  Canys  *ynddi  hi  y dadguddir  fcyŵawnder  Duw  ||o  ffydd  i 
ffydd ; megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  1TY  cyfiawn  a fydd  **byw 
trwy  ffydd. 

• “ Yn  ol  yr  hyn  yw  hi,” — Rhai.  “ Arni  hi  fel  sail,” — Erëill.  “ Mewn  canlyniad 
iddi  hi,” — Ereili.  “Trwyddi  hi  fel  achos,” — Ereill.  “Fel  moddion,” — Ereill.  Rhuf. 
»,21.  f Cyfiawnder  Duw.  Gwel  esboniad.  [|  Gwel  esboniad.  Hab.' 2,  4;  Ioan 
3,  36;  Gal.  3,  11  ; Phil.  3,  9î  Heb.  10,  38.  **  “ Drwy  fy  ffydd  i,”  medd  Syriaeg  y 

Polyglott,  a biblau  Jerom  ac  Eustathius.  “Sydd  yn  byw,” — Biblau  Lladin. 

Dadguddir  (apocaìuptetai) , dwyn  i’r  goleu  y pethau  oedd  gudd- 
iedig  i’r  cyfundraethau  ereill. 

Cyfiawnder  Duw  ; pwnc  mawr  arholiadau  yr  epistol.  Mae 
/y  fath  anhawsdra  i wneyd  allan  yr  hyn  a feddyliai  Paul  wrth  gyfiawn - 
der  Duw  yn  eiíi  testun,  fel  y mae  y barnau  o'r  bron  mor  lliosog  â'r 
esbonwyr.  Dosparthwn  hwynt,  er  mwyn  i’r  darllenydd  gael  gwneyd 
ei  ddewisiad  yn  rhwyddach. 

1.  Y briodoledd  o gyfiawnder  yn  Nuw  ydyw,  medd  amryw. 

2.  Perffaith  santeiddrwydd  ac  uniondeb  nodweddiad  ein  Gwaredwr, 
yr  hwn  a gyfrifir  i’r  credinwyr,  medd  Chemnitz,  Hoepfner,  Schroeder, 
ae  ereill. 


24 


Pen.  I. 


3.  Ffyddlondeb  neu  wirionedd  Duw  yn  cyfranu  gras  yn  ol  addew- 
idion  yr  efengyl,  yw,  medd  Beza,  Piscator,  Turretin,  Locke,  Böhme, 
ac  ereill. 

4.  Cyfiawnder  dialeddol  Duw  ydyw,  meddai  Origen,  Theodoret, 
Grotius,  Wetstein,  Marckius,  Bretschneider,  Fritsche,  &c. 

5.  Cyfiawnder  gwobrwyol,  sef  yr  hwn  sy’n  cyfranu  flfafr  i’r  rhin- 
weddol.  Felly  Calovius,  Storr,  ac  ereill. 

ô.  Daioni  Duw  yw  yr  ystyr,  medd  Schoetgen,  Morus,  Voorst,  &c. 

7.  Cyfiawnder  mewnol,  rhinwedd.  neu  santeiddrwydd  yw,  medd 
Ammon,  Schleusner,  Paulus,  Schultz,  Winer,  Tholuck,  Wahl,  Glöck- 
îer,  ac  ereill ; ond  eglura  rhai  o honynt  ef  fel  yn  cynnwys  y llwybr  o 
gyrhaedd  y cyfryw  santeiddrwydd. 

8.  Cyfiawmder  cyfiawnhaol  ac  achubol  Duw’  i bechadur,  medd 
Stuart,  yrhwn  sydd,  debygwyf  fi,  yn  gywir,  oddiar  amrywr  ystyriaethau, 
y rhai  a eglurir  yn  y Traethawd  ar  ddiwedd  y gwaith  ; yr  hyn  sydd 
hefyd  yr  un  golygiad  ag  a gymmeradwyir  gan  Luther,  Wolf,  Heu- 
mann,  Limborch,  Flatt,  Macknight,  Uster,  Reiche,  ac  amryw  ereill. 

O ffydd  i ffydd  (ek pisteos  eis pistinj.  Yma  etto  mae  na  wyddis 
pa  sawl  ífordd  o ddeongli. 

1.  Cymmei'er  y ddau  air  ynghyd,  yr  olaf  fel  gris  uwch  o grediniaeth 
na’r  blaenaf;  megys  “ o ogoniant  i ogoniant”  yn  2 Cor.  3,  18.  [Oud 
nid  yw  y darddodiaid  yno  yr  un  ag  yn  ein  testun.]  “Nid  yw  yn 
ddigon  i ni  gredu  unwaith,  rhaid  i ni  esgyn  i ffydd  uwch  eilwaith. 
Felly  Theodoret. 

2.  Clement  o Alexandria  a ddeonglai — “ Mae  math  o flfydd  gyfifre- 
din,  neu  sylfaenol,  fel  hòno  am  yr  hon  y dywedodd  ein  Harglwd’dd, 
‘ Dy  ffydd  a’th  iachäodd ;”  a math  arall  o ffydd  berffaith,  drwy  yr  hoa 
y gall  dyn  symudo  mynyddoedd.  Oherwydd  liyny  y gweddiai  yr 
apostol  ‘ Arglwydd,  yrym  ni  yn  credu,  cymhorth  ein  hanghrediniaeth 
ni/  ” Pr  un  perwyl  ý cawn  gan  Melancthon,  Beza,  Calovius,  Clericus, 
Tholuck,  &c.  Gwrel  Glassius  Philol.  Sacra.  p.  1027. 

3.  “ Dymunai  Paul  ddangos  fod  pob  petli  yn  dibynu  ar  fFydd.  Dy- 
wedai  fod  y cyfiawnder  allan  o flfydd,  a’i  fod  yn  bodoli  yn  unig  er 
mwyn  ífydd.”  Felly  Bengelius,  Hammond,  a Stuart. 

4.  “ Y ffydd  gyntaf  sydd  fifydd  gyflfredinol  yn  ngwdrionedd  yr  efeng- 
yl ; yr  ail,  y cymhwysiad  o’r  unrhyw  yn  bersonol  i’r  galon.”  Felíy 
Witsius  a Saldoletus. 

5.  Y ffydd  gyntaf  sydd  grediniaeth  yn  yr  Hen  Destament,  a’r  ail 
sydd  ffydd  yn  y newydd.  Felly  Origen,  Theodoret,  Zegerus,  ac  ereill. 

tí.  O ífydd  arfaethol  i ffydd  drwy  glywred.  Awstin. 

7.  O flfydd  drwy  ddammeg  yma  i ftýdd  wryneb  yn  wyneb  yn  y nef. 
Bede,  ac  Awrstin  mewn  manau  o’i  waith. 

8.  Tebycach  mai  ystyr  yr  ymadrodd  yw,  Fod  cyfiawnder  achubol 
Duw  yn  cael  ei  ddatguddio  yn  yr  efengyl ; sef  ei  ddatguddio  megys 
yn  tarddu  allan  o gyfundrefn  fawr  y Ffydd,  ac  i neb  ond  y Ffydd 
hono  ; sef  i’r  sawl  sydd  berthynasol  â hi.  Ystyr  y darddodiad  ek,  yw 
out  of;  ac  ystyr  yr  eis  yw  unto,  i ; sef,  nad  allan  o’r  Enwraediad,  nac 
ychwaith  allan  o’r  Ddeddf,  eithr  allan  o gyfundrefn  Y Ffydd,  drwy 
gredu  mewn  rhad  faddeuwr,  y datguddiasid  ac  y datguddir  y cyfiawn- 

d "25 


RHUFEINIÀID. 


der  hwn.  Ac  nid  }rw  y dyfyniad  dilynol  yn  cyd-daro  ag  un  yàtyr 
arall  ar  yr  ymadrodd — “ Y cyfiawn  allan  (ek,  out  of)  Ffydd  a fydd 
byw lle  cawn  Paul  yn  dyfynu  tystiolaetfi  Habaccuc,  un  o broph- 
wydi  cyfundrefn  cyfammod  Sina  ei  hun,  i brofi  nad  drwy  y Ddeddf  y 
bydd  dyn  býw,  ond  drwy  y gyfìjndrefn  a goleddai  ac  a bregetiiai  yr 
apostol  dros  Grist.  Gan  y dylai  pob  deongliad  osod  ein  Hawdwr  yn 
gall  ymresymydd,  tebygwyf  mai  hwn  yn  unig  a oddefa  yr  adnod. 

Gwelwn  nad  oedd  neb  ond  y cyfiawn,  neu  dduwiol,  yn  cael  byw 
drwy  ein  cyfundrefn  hon,  dan  y prophwydi. 


§ 4.  Drygionus  Philosophi  y Cenedloedd  yn  cael  ei  gospî 
YN  GYFIaWN.  PEN.  I,  18 23. 

Profir  yma  na  allai  fod  y cyfiawnder  mewn  dadl  yn  ddadguddiedig  gan  y naill  na’r 
îíall  o gynliuniau  philosophaidd  y Cenedloedd,,  ofewn  na’r  Aiíft,  na  Babilon,  na  Groeg, 
na  Rhufain,  nac  un  man,  onide  na  buasai  digofaint  Duw  wedi  ei  ddadguddio  yn  eu 
herbyn  fel  y bu  (adn.  18).  Ac  yn  ail,  bod  eu  cyfundraethau  yn  dallu  eu  llygaid  rhüg 
oanfod  gallu  Duw  yn  ei  waith  (adn.  20),  yn-eu  dyrchafu  mewn  balchder  rhag  ei  ogon- 
eddu,  a’u  serio  mewn  anystyriaeth  rhag  ei  gydnabod  am  ei  ragluniaeth  (adn.  21).  A 
gorphena  yr  apostol  gyda  chyfeiriad  at  holl  ynfydnvydd  y cyfundraethau  yn  eu  delw- 
addoliaeth,  yr  hyn  oedd  yn  sicr  o alw  pob  athronydd  yn  yr  oes  hòno  i’r  un  penderfyn- 
iad  ag  yntau,  heb  son  am  Iuddewon  a Christionogion ; canys  nid  oedd  philosophydd- 
ion  y tymmor  dan  sylw  yn  gallu  Ilai  nâ  chwerthin  am  ben  athroniaeth  y delwyddiaeth. 

Yr  ymresymiad  yw, — Os  gwir  hyn  oll,  nis  gall  y cyfiawnder  sydd  o’r  Daw  mawi' 
fod  yn  ddadguddiedig  drwy  un  o’r  holl  gyfundraethau  cenedlig. 

18  *Canys  digofaint  Duw  a ddadguddiwyd  o’r  nef  fyn  erbyn 
pob  annuwioldeb  ac  angbyfiawnder  dynion,  y rhai  sydd  Jyn  attal  y 
gwirionedd  mewn  anghyfia^  nder. 

* “ Cosp  Duw,”  medd  rbai.  Act.  17,  30;  Eph.  5,  6;  Col.  3,  6.  f “Ar  bob 
annuwioldeb,  &c.,” — Rhai.  X “Yn  dal  y gwirionedd,” — Y Bibl  Saes.,  .Belsham, 

&c.  “ Gwirionedd  Cristionogol,” — Rhai.  “ Gwirionedd  llyfr  natur,” — Tholuck.‘ 

“ Gwirionedd  traddodiad,” — Ainmon.  “ Gwirionedd  yn  y gydwybod,” — Ereill. 
“ Gwirionedd  Duw,”  yw  y Bibl  Armenaeg,  Vulgate,  un  Morgan,  a rhai  Llad.  ereili. 
“ Trwy  angliyfiawnder,” — Stuart.  i “ Dala’r  gwirionedd  yn  anghyfiawn,” — Reiche. 

Mae  yn  wir  fod  yr  apostol,  fel  y deongla  Tholuck  ac  ereill,  yn  ar- 
ddangos  fod  y cenedloedd  mewn  anghen  am  gyfiawnder  yr  efengyl ; 
ond  pa  fodd  y gallai  hyny  fod  yn  amcan  ganddo,  ar  ol  gosod  i lawr  ei 
destun  fel  y gwnaeth  yn  adn.  17,  nis  gallaf  ddeall. 

Digofaint  Duw  ( orge  theosj  sydd  yr  un  peth,  medd  Tholuclí,  â’r 
“ cyfiawn  farn  Duw”  yn  pen.  2,  5 : ond  tebycach  yw  fod  pob  un  o’r 
ddau  air  yn  sefyll  am  eu  hystyr  gyffredin.  “ Digofaint  Duw,”  meddai 
Damien  ( Orthod,  fideij  “ yw  y berthynas  hono  sydd  rhyngddo  â 
phechod,  yn  rhinwedd  yr  hon  y mae  efe  yn  ei  adael,  can  belled  ag  y 
saif  yn  ei  erbyn  Ef  ei  hun,  iddo  ei  hunan,  drwy  yr  hyn  y daw  efe  yn 
y diwedd  yn  ysglyfaeth  sicr  i drueni.”  Mae  y rhoddi  hyn  i 'fyny  o 
greadur,  gan  ei  fod  yn  cynnyrchu  trueni,  yn  ei  natur  yn  gosp.  O 
ganlyniad,  deonglid  Orge,  digofaint,  yn  nghanrifoedd  cyntaf  Cred, 
26 


Pen.  I. 


yn  gyfystyr  â colasis,  cosp.  Gwel  Siucer  ar  y gair.  Anfoddìonrwydd 
Duw,  medcl  Stuart,  er  mwyn  arferyd  gair  meddalach.  Fod  yr  ymad- 
rodd  yn  ol  dull  dynol,  nid  amheuir  gan  neb,  efallai,  ag  syddyn  meddu 
drychfeddwl  ystyriol  am  y Bod  Mawr. 

Yr  ydym  yn  arfer  methu  cyssylltu  y dyb  o berífeithrwydd  hollol, 
gydaY  dyb  am  ddigofaint  tebyg  i’n  digofaint  ni  ddynion  ; canysy  mae 
digofaint  gyda  ni  yn  ffynnonell  trueni  yn  gystal  a phechod.  Pr  naill 
mwy  na’r  lìall  o’r  etfeiihiau  hyn  o’r  nwyd  ni  allwn  feddwl  fod  y Bod 
dwyfol  yn  agored.  Ei  lid  Ef,  gan  hyny,  ni  all  fod  yn  ddim  ond  V 
teimlad  hwnw  o serch  ynddo  Ef,  ag  sydd  yn  ei  annog  i edrych  ar 
bechod  gydag  anfoddlonrw’ydd;  ac  iV  gcspi  pan'  yn  gyssylltiedig  bar- 
hnus  ag  anedifeirwTch.  Ni  wiw  i ni,  hyd  y nod  yn  ein  dychymmyg, 
gyssylltu  y teimlad  dwyfol  hwn  â dialyarwc/i , yn  enwedig  V teimiad 
rìrwg-aiiw’ydog  a elwdr  pan  ynom  ni  ddynion,  yn  revenge.  Eithr,  dial, 
hyd  y nod  yn  mysg  dynion,  ni  osodir  ar  waith  ond  anaml  yn  erbyn  y 
rhai  fo’n  hollol  egwan  i ddylanwradu  ar  ein  harncanion.  Yç  awr,  gan 
fod  pob  dyn,  a’r  holl  greadigaeth,  yn  annalluog  i beryglu  cymmaint 
ag  un  o bethau  mawr  dybenion  Duw,.ni  allwn  feddwl  arn  un  annogiad 
iddo  fod  yn  ddialgar,  ar  dir  dial  cyffredin.  LJawer  llai  y gallwn 
dybied  achlysur  o’r  fath  i ddygwydd,  pan  fyfyriom  fod  Duw  yn  an- 
feidrol  mewn  doethineb,  gallu,  a daioni.  Mae  hyn  yn  ein  harwain  i 
ddeongli  ymadroddion-  o’r  fath  hyn  yn  ol  dull  dynol ; sef,  fod  Duw 
ynddynt  yn  llafaru  yn  ol  dull  dyẁion.  Byddai  yn  llawn  cystal  (ie,  yn 
wTeîl)  i ddeongli  y geiriau  sy'n  *priodoli  dwylaw,  traed,  a llygaid,  i 
Dduw,  yn  llythyrenol ; ag  a fyddai  deongli  y geiriau  Uid,  digofainty 
a dial , yn  llythyrenol  am  dano  Ef.  Os  deonglwn  y Bibl  fclly,  byddwn 
yn  dangos  Duw  fel  Bod  drwg-anwydol,  ac  ^n  ei  restru  yn  mysg  y 
demoniaid  ; tra  wrth  briodoli  iddo  drìwylaw  a Uygaid,  ci  restrem  mo- 
hono  ond  yn  unig  yn  mysg  dyniou. 

Gwma  y Geiriaduron  Orge  Theon,  digofaint  Duw,  i arwydclocau 
cospedigaeth.  Drw’y  ganlyniad,  mae  yn  wir,  ystyrir  hyny.  Ond  y 
mae  Duw  yn  anfoddlon  beunydd  wrth  yr  annuwiol.  Ac  y rnae  digof- 
aint  Duw  yu  ymadrodd  mwy  ofnadwy  na  chospedigaeth  ; ac  i’wT  ystyr- 
ied  fel  anfoddlonrw’ydd  trwyadl  y Bod  anfeidrol,  fel  y m.  e efe  yn 
llywodraethwr  y bydoedd  ; ac  yn  llawmach  o ystyr  frawychus  felly  na 
phe  rhoddir  i’r  gair  yr  ystyr  yn  unig  o gosp , ar  ol  cynnifer  o Eiriadur- 
on  a Beirniaid. 

Dadguddiwyd  ('apocaluptoj . “ Ai  dros  fod  Duw  wredi  dadguddio 

ei  gyfiaw’nder  drwy  eich  philosophi,  y taerwch  ?”  fel  pe  dywedasai 
Paul.  “ Os  rìarìguddiocld  Duw.un  peth  mewn  cyssyíltiad  â’ch  athron- 
iaethau  a’u  canlyniadau  annuwiol,  dadguddiad  o’i  lid  a wnaeth  eferì' 
Na,  na  ! drwy  gyfunclrefn  y Ffydd  yn  unig  y dadguddiodd  efe  y cyf- 
iawmder  mewn  dadl. 

O’r  nef.  Dyryswch  esbonwTyr  yw  hwn  etto.  “ Ai  dadguddiwTyd  o’r 
nef,”  ynte  “ digofaint  Duw  y nefoedd  a ddadguddiwyd,”  yw  yr  ystyr, 
ynte  rhywbeth  arall  ? Y dulì  blaenaf  o dcjeongìi  a gofleidiodd  o’r  bron 
yr  holl  esbonwyr,  er  eu  bod  yn  mawr  wahaniaethu  ynghylch  y gair 
“ o’r  nef.”  Rhestrwn  hwrynt  fel  hvn  : — 

1.  Dadgana  y nefoedd  ogoniant  Dnw,  ac  arweiniant  hwynt  yn 

27 


RHUFEINIAID. 


naturiol  at  ei  addoliad,  ac  o ganlyniad  rhybyddiant  hwynt  i adael' 
pechod.  Dyna  ddeongliad  rhai. 

2.  Dadgana  tymhestl,  cenllysg,  taranau,  mellt,  &c.,  oV  nef,  ddigof- 
aint  Duw  yn  erbyn  pechod.  Felly  ereill,  megys  Morgan,  Zegerus,  a 
Buddeus. 

3.  Crist  a ddadguddir  o’r  nef  y dydd  diweddaf,  i gospi  pechod  ; felly 
Chrysostom,  Theodoret,  Theophylact,  a Limborch. 

4.  Tystia  y barnau  a ddeuant  oddiwrth  Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  y 
nef,  yn  erbyn  pechod : felly  Origen,  Cyril,  Beza,  Caìvin,  Bengel,  &c. 

5.  Mewn  canlyniad  i ordeiniad  y Nef,  tystir  dros  anfoddlonrwydd 
Duw  at  bechod  gan  bob  cydwybod.  Bugenhagen,  Woìf,  &c. 

6.  Mae  anfoddlonrwydd  Duw  yn  erbyn  pechod  yn  cael  ei  ddad- 
guddio  drwy  ordeiniad  dwyfol,  neu  drefniad  y Bod  Gorucliaf.  Dros 
y ddau  olaf  mae  Stuart. 

Eithr  nid  yw  pob  peth  anhyfryd  yn  ddadguddiad  o ddigofaint  Duw. 
Pa  fodd  y gallai  Pagan  feddwl,  na  neb  yn  wir,  fod  taranau  a mellt,  a 
clienllysg,  yn  arwyddion  o ddigofaint  Duw  ? Rhaid  i Dduw  ei  hun 
anfon  prophwyd  i’n  hysbysu,  cyn  y gallem  wybod  fod  tymhestl  o'r 
fath  yn  gosp  am  bechod,  nac  yn  brawf  o fod  y Goruchaf  yn  ddig. 
Gwir  yw,  fod  y paganiaid  yn  tybied  fod  Duw,  sef  eu  duwiau  eu  hun- 
ain,  yn  ddig  ar  y fath  achlysuron ; eithr  tystio  fod  ei  Dduw  ef  wedi 
dadguddio  ei  ddigofaint  y mae  Paul.  Tebycach  genyf  fi  ywr,  mai 
cyfeirio  at  y diluw,  dinystr  Sodom,  yr  Aiíft,  &c.,  pa  bethau  oeddynt 
eglur  farnau  Duwr,  y mae  Paul  yn  ein  testun. 

Annuwioldeb  fasebeia),  anufydd-dod  ac  anmharch  i Dduw. 

Anohyfiawndhíi  ( adiìciaj , annhegwch  at  ddynion.  Yr  ymres- 
ymiad  y w : — Pe  buasai  y cyfiawnder  mewn  dadl  gan  y paganiaìd, 
huasent  yn  gyfiawnion ; eithr  croes  hollol  fuont,  canys  am  eu  dryg- 
ioni  y cospodd  Duw  hwynt. 

Gwirionedd.  Beth  yẃ  ystyr  y gair  hwn  ? Atfcal  lledaeniad  yr 
efengyl,  medd  rhai.  Attal  i’w  lle  teilwng  yTraddodiadau  a ddisgyn- 
asent  i wared  o Noah,  Abraham,  &c.,  medd  ereill,  megys  Ammon, 
Gwririonedd  Duw  yn  y gydwybod,  medd  Chrysostom  ac  Awstin, 
Eithr  dicgelach  yw  dilyn  Tholuch  a Stuart,  gan  ystyried  y gwirioneâd 
dan  sylw’  yn  wrersi  creadigaeth,  y rhai  y dywed  adn.  19,  fod  Duw  yn 
ddysgu  iddynt.  Eifchr  pan  leíarai  doethineb,  neu  allu.  neu  ddaioni 
creadigaeth  wrth  y cenedloedd,  rhwystrant  hwythau  eu  llais,  drwy  eu 
pechodau.  Ni  chlyw  dyn  ddim  yn  y byd  lìe  bo  llef  chwant  yn  uchel, 
yn  enwedig  un  llais  fo’n  groes  i’w  hawrdurdod  hi. 

19  Oherwydd  yr  hyn  a ellir  ei  wybod  am  Dduw,  sydd  eglur 
ynddynt  hwy  : canys  ŶDuw  a’i  heglurodd  iddynt. 

* “ Iddynt  hwy,M — Biblau  Florus  ac  Awstin.  “ Yn  eu  mysg  hwynt,” — Belsham, 
Barnes,  Conquest,  Theophylact,  Erasmus.  “ Yn  eu  cydwybodau  liwynt,” — Reiche, 
Tholuck.  “ Iddynt,” — Walford,  Hodge.  Ioan  1,  9- 

Yr  hyn  a ellir  ei  wybgd  am  Dduw  gan  ereill,  drwy  ystyried  y 
pethau  a wmaeth,  a allesid  ei  wybod  yr  un  modd  ganddynt  hwythau 
â chan  yr  Iuddewron  a’r  Cristionogion,  y rhai  ynt  yn  darlíen  y gwersi 
hyny  yn  barhaus. 


Pen\  L 


Ynddynt  hwy  ( ’en  autoisj  ; yn  eu  mysg  hwynt,  medd  Theophyîact 
ac  Erasmus,  gan  gyfeirio  at  yr  ychydig  baganiaid  a gyrhaeddasent 
olygiadau  uwch  nâ'r  cyífredin  am  Dduw  a’i  bethau.  Eithr,  gan  fod 
yr  apdstol  yn  cyfeirio  at  euogrwydd  cyífredinol,  ni  aìlai  efe  gyhuddo 
pawb,  oddieithr  ddarfod  i’r  rhai  mwyaf  gwybodus  roddi  pob  cynnygiad 
uniawn  o’r  goleuni  i’r  lieil',  Ond,  gwyddom  nad  felly  y bu,  canys  yr 
oedd  yn  egwyddor  o’r  rhan  fwyaf  o’u  cyfundraethau,  nad  oedd  y 
werin  i gael  gwybod  dirgeledigaethau  y gyfundrefn. 

IIeglurodd  (ephanerothe) , made  apparent,  a wnaeth  yn  eglur  ac 
amlwg.  Hwn  yw  y gair  arferedig  am  amlygiad  Crist  o’i  ogoniant 
drwy  ei  wyrthiau  ; am  eglurhad  o fwriadau  dynion  yn  y farn  ; am 
eglurhad  pregethol  Paul  o ddirgelwch  Crist;  ac  am  eglurhad  Crist  o 
cnw  Duw  i’w  ddyscyblion.  Ioan  2.  11;  1 Cor.  4,  5 ; 2 Cor.  2,  14; 
Col.  4.  4;  Tit.  1,  3;  Ioan  17,  6.  Gair  arall  a arferir  bob  amser  am 
egluriadau  ysbrydoledig  a gwyrthiol.  Gweîwn  yma,  bellach,  fod  gallu 
Duw  mor  eglur  ar  ddalenau  creadigaeth  i’w  ddarìlen,  ag  oedd  trefu 
iechydwriaeth  yn  mhregethau  ac  epistoìau  Paul.  Gan  mai  am  eglur- 
had  gerbron  llygaid  a synwyrau  corfforol  ereill  yr  arferir  y gair  yu 
gyffredin,  anhawdd  tybiecl  mai  at  eglurhad  mewnol  yn  y gydwybod  y 
gall  fod  y cyfeiriad  yn  ein  testun,;  er  fod  Tholuck  a Reiche  yn  deongli 
felly.  Stuart  sydd  o’r  ochr  arall. 

20  Canys  *ei  anweledig  bethau  ef  er  ereadigaeth  y byd,  wrtb 
eu  liystyried  yn  y*])etbau  a wnaed,  fa  welir  yn  amlwg,  sef  ei  dra- 
gwyddol  allu  ef  +a’i  Dduwdod,  hyd  onid  ydynt  yn  ddiesgus. 

* “ Ei  weledig  bethau,”  medd  rhai  biblam  Groeg.  Salm  19,  1,2;  Act.  14,  17;  a 
17,  27.  “Trwy  greadigaeth  y byd,” — Amryw.  f “'Ddeallir  yn  eglur,” — lthai. 

“Tragwyddol,”— Nid  yw  mewn  rhai  biblau  Groeg.  f “A’i  ddwyfol  natur,” — 
Amryw.  “ Ei  briodoliaethau,” — Tholuck.  “ Ei  ragluniaeth,” — Belsham,  a Lindsey. 

“ Fel  y byddent  oll  yn  ddiesgus,”—  Rhai.  “ Ydynt  oll,”  yw  y Bibl  Armenaeg. 

Canys,  o gadarnhad  i’r  hyn  sy’n  yr  adnod  flaenorol. 

Anweledig  bethau  (ta  aorataj.  Arferir  am  anw7eledig  bethau 
creadigaeth ; ac  am  y briodoledd  o anweledigrwydd  yn  Nuw;  Col.  1, 
15,  16;  1 Tim.  1,  17;  Heb.  11,  27.  Cyfeiria  yma  at  y perjfeithiau 
anweledig  hyny  yn  y Bod  Dwyfol,  ag  ydynt  anwreledig ; oherwydd 
nad  ydynt  yn  wrthrychau  sylw  corfforol hyny  yw,  y maent  heb  eu 
dadguddio  i’n  synwyrau  corfforol.  Perthynol  i Dduw  fel  Ysbrgd 
ydynt.  O,  leied  a wyddom  etto  am  dano  Ef ! 

Er  creadigaeth  y byd,  smce,  er  yr  amser  hwnw ; er  y d.ywed 
rhai  “ drwy  y moddion  o greadigaeth  y byd  eithr  y mae’r  pwnc  liwn 
yn  yr  ymadroddion  dilynol.  Dywedyd  mae’r  ysgrifenydd,  fod  tragy- 
wyddol  allu  a Duwdod  y Creawdwr  yn  amlwg  er  amser  creadigaeth  y 
byd,  i’r  meddwl  ystyriol ; yr  hyn  a raid  fod  mor  wir  â’r  ffaith  o’u  bod 
yn  amlwrg  feìly  yn  awr. 

Ystyried  : mewn  geiriau  ereill,  mae  anweledig  berífeithiau  Duw, 
o leiaf  rai  o honynt,  yn  cael  eu  gosod  fel  yn  amlwg  ; hyny  ywf  y 
inaent  yn  wrthddrychau  i’w  canfod  drwy  ystyried,  oddiar  fyfyriad  ar 
y greadigaeth  naturiol.  Felly  y meddyiiai  Dafydd.  Salm  19.  1,  2, 

29 

/ 

/ 


RHUFEINIAID. 


Ac  os  y w yn  gofyn  ‘‘  ystyried”  y pethau  a wnaed  cyn  y deuwn  i gan- 
fód  y galìu  a'r  Duwdod,  ai  gormod  yw  cymmaint  â hyny  tuagat  gwbl- 
hau  amcan  mawr  ein  creadigaeth-  ein  hunain  ? 

Duwdod  (Theioies) , y swm  o'r  dwryfol  briodoliaethau,  ac  nid  vr 
hyn  a ystyriwn  yw  Duw  yn  ei  natur  ysbrydol,  medd  Tholuch  ; canys 
dywed  mai  y gair  Theotcs  a arferid  am  Dduw  yn  yr  ystyr  ddiweddaf  & 
nodwyd.  Eithr  metha  Stuart  â chyd-weled  ag  ef  y gwahaniaeth. 
Passow,  y geiriadurwr  dysgedig  diweddaraf,  a ddywed  mai  ystyr  gair  ein 
testun  yw  dẁinity , dioine  nature  ( G'òttlichheit , yöttliche  Naiur)  ; sef  y 
natur  ddwyfol : ac  yna  ychwanega — “ sef,  yn  neillduol,  dwyfol  fawr- 
edd,  gallu,  perífeithrwydd,  &c.,,  Os  yw  y gair  Duwdod  hwn  yn  ar- 
wyddocâu  y corfforolrwydd  o'r  holl  berffeithiau  dwyfol,  rhaid  fod  cym- 
maint  â hyny  o Dduw  “Fw  weled  yn  amlwg,>  yn  ngwaith  y greadig- 
aeth : eithr  pell  iawn  wyf  íi  o allu  dywedyd  fod  llyfr  creadigaeth,  hyd 
ý nod  o?i  ddarllen  yn  fanwl  ac  uniawn,  yn  amlygu  nemawr  oh’  per- 
ffeithiau  dwyfol  yn  ymyl  yr  hyn  a amlygwyd  yn  Eden,  nâ’r  hyn  a am- 
lygwyd  yno  yn  gymmaint  ag  a amlygwyd  i Abraham,  nâ’rhyn  a amlyg- 
wvd  iddo  ef  gymmaint  ag  a amlygwyd  i Moses,  nâ’r  hyn  a amlygwyd 
i Moses  eilwaith'  gymmaint  ag  a amlygwyd  drwy  Grist  Iesu,  nâ’r  hyn 
a amlygwyd  drwyddo  ef  yn  ei  ddarostyngiad,  yn  cynnwys  cymmaint 
o ddirgelion  perffeithiau  Duw'  ag  a amlygwyd  ganddo'ar  ol  ei  ddyrch- 
fiad,  drwy  ei  apostolion  ysbrydoledig.  Ac  nid  wyf  fi  etto  yn  dysgwyl 
dim  llai  nâ  goruchwyliaeth  fyrdd  o weithiau  llawnach  o Dduw,  i 
ehedeg  Fw  gororau  y fynyd  yr  elwyf  yn  rhydd  o’m  coríF  cleilyd,  a 
rhwystrawg,  a daearol.  A phan  gaf  ef  yn  ol  mewn  nerth  a gogoniant 
newydd.ol,  dysgwyl  yr  wyf  y gallaf  ddala  ychwaneg  o’m  Duw  daionus 
nag  o’r  blaen ; ie,  ac  y caf  dderbyn  ychwaneg  o amlygiadau  o hono 
ef  hefyd ; a derbyn,  a derbyn,  a derbyn  yn  ddiddiwedd ; a’r  oll  drwy 
y gwr  a fu  farw  drosof.  Mae  pob  ystyriaeth,  gan  hyny,  yn  arddangos 
mai  Duw  o ran  ei  fodoliaeth , ac  nid  ei  holl  briodoliaethau,  a olygir  yn 
y gair  Duwdod  yn  ein  testun. 

Yn  ddiesgus  am  attal,  drwy  eu  drygionus  gynlluniau  ac  ymar- 
weddiad,  y gwirionedd  a ddarllenant,  neu  a allasent  ddarllen  am  allu 
Duw  ar  lyfr  creadigaeth. 

2l  Oblegid  a hwy  *yn  adnabod  Duw,  nis  gogoneddasant  ef 
megys  Duw,  ac  ni  buont  ddiolehgar  iddo ; eithr  fofer  fuont  yn  eu 
rhesymau,  a’u  calon  Janneallus  hwy  a dywyllwyd.  'n 

*|“yn  mcddu  cyfleusdra  i adnabod  Duw,” — Rhai.  f “Ynfyd,” — Rhai. 

í “ Anystyriob” — Rhai.  “ Ddrygionus,” — Ereill.  “ Annirnadus,” — Amryw. 

Oblegid,  yn  nechreu  adnod  21  sydd  rag-arwTeiniol  i'r  ffaith  o’ubod 
yn  ddiesgus,  tra  mae  yr  “ oherwrydd,,,  am  yr  hwn  y mae  yr  un  gair 
Groeg  ag  am  y llall — yn  rhagarweiniol  i’r  rheswm  paham  yr  attaliai  y 
cenedloedd  y gwirionedd. 

Adnabod  yn  yr  adnod  hon  sydd  gydrywiol  a’r  gwybod  yn  adn.  19. 
Canys  os  oedd  yr  hyn  a ellir  ei  wybod  am'Dduw  yn  eglur  i’r  pagan- 
iaid,  yn  ol  adn.  19,  rhaid  eu  bod  yn  adnabod  Duwt,  yn  ol  adn.  21. 
30 


Pen.  I. 


Dengys  yr  apostol  yn  gyntaf,  pa  fodd  y daethent  i goleddu  tybiau  an- 
nheilwng,  ac  ar  ol  hyny  yn  naturiol,  i wneuthur  lluniau  annheilwng, 
o’r  Duwdod.  Attalient  y dangosiadau  gv»irk)  ìeddoì  a ganfyddent  o 
Dduw  yn  ei  waith,  ac  yna  disgynent  iw  arddangos  ar  ffurf  eilunod 
gwaelach  nag  hyd  y nod  hwy  eü  hunain.  Eu  bai  yn  hyn  oedd  ddyb- 
Iyg,  fel  y dywed  Thomas  Aquinas.  Mae  y camwedd  a fyddo  yn 
tarddu  oddiar  anwybodaeth  yn  cael  ei  esgusodi ; eithr  try  yn  ddwbl 
yn  ei  ysgelerder  pan  fyddo  yr  anwybodaeth  sydd  yn  ei  achlysuro 
hefyd  yn  euogrwydd ; megys  y cyflawna  efe  ysgelerder  dyblyg,  yr 
hwn  yn  gyntaf  a feddwa,  ac  yna  a gyflawna  lofruddiaeth. 

Nis  gogoneodasant,  «&c.  Gogoneddu  Duw  i'medd  Melancthon  yw 
dra  chywir),  yw  ei  gyfaddef  yn  uniondeb  ei  ddwyfol  berffeithderau,  ac 
yna,  er  mwyn  y cyfryw  degwch  ynddo,  ei  garu,  ei  addoli,  a'i  an'rhydeddu. 
Bod  yn  ddiolchgar  iddo  yw  cyffesu  fod  Duw  yn  amlygu  y perffeithder- 
au  hyn  yn  llywyddia-d  y byd.  Yn  awr,  cáu  belled  ag  y camgymrnerai 
dynion  y dyledswyddau  naturiol  hyn,  pa  rai  a ymgyfodent  oddiar  eu 
perthynas  â Duv,  yroedd  y gwrthwyneb  iddynt  yn  ennill  lle;  tìurffcnt 
dybiau  cyfeiliorrius  am  ei  natur  anweledig  Ef. 

Rhes  ymaij  (dialogmnai) , íhoughts , reasouings,  or  disputations  ; dyf- 
eisiau,  neu  ymfesymiaclau  ; y cyntaf  yn  hytrach. 

22  *Pan  dybient  eu  bod  yn  ddoetbion,  hwy  a aethant  yn  ffyl- 
iaid ; 

* “ Pan  ddywedent,” — Biblau  Lladin.  Jer.  10,  14.  “ Pan  broffesent,” — Conquest, 

Belsham,  Walford,  Hodge.  ' , 

Pan  dybient.  Pan  broífesent  eu  hunain  yn  ddoethion,  &o.  Mae 
ymffrost  y philosophyddion  paganaidd -yn  eu  doetiiineb,  yn  ddigòn 
adnabyddus. 

23  Ac  a new  idiasant  *ogoniant  yr  anllygredig  Dduw,  i gyffel- 
ybiaeth  llun  dyn  lI}Tgredig,  ac  eliediaid,  ac  anifeiliaid  pedv.  ar- 
carnol,  ac  ymlusgiaid. 

* “ Mawrigrwydd  ac  ardderchogrwydd,  &c.,” — Stuart,  Tholuck.  “Y  Duw  go- 
goneddus,” — Hodge,  &c.  Deut.  4,  lö;  Salm  106,  20;  Esay  40,  18,  26;  Jer.  2,  11  ; 

Ezec.  8,  10;  Act.  17,  29. 

Mae  rhestr  pechodau  y cenedlcedd  yn  hirfaith  gan  yr  apostol. 

Troi  gogoníant  Duw  i lun  dyn  ac  anifail.  Y bai  cyntaf  yn  eu 
herbyn  oedd  peidio  ceisio  a cliael  Duw;  yr  aiî,  oedd  peidio  a gwneyd 
hyny,  pan  yn  cael  eu  cynnysgaethu  â’r  cyfleusderau  amlwg  a nodwyd 
i’r  perwyl : y trydydd,  oedd  methu  tra  yn  galw  eu  hunain  yn  ddoeth- 
ion  ar  yr  un  pryd  ; a’r  pedwerydd,  oedcì  nid  yn  unig  peidio  â‘i  gael  ef, 
ond  iselu  ei  addoliad  nes  ei  gyflwyno  i gythreul,  a phren,  a maen.  Y 
wybodaeth  ddylasai  fod  ganddynt  ain  yr  ìiwn  sydd  uwch  cymhariaeth 
y gogoneddusaf  o bawb,  a drosglwyddasant  i bethau  oedd  tuhwnt 
cymhuriaeth  y mwyaf  gwarthus. 

Amcan  yr  apostol  yma  yw  dangos  allan  anfeidrol  bellder  Duw  oddi- 

31 


RHUFEINIAID. 


wrth  bob  peth  creuedig ; ac  am  hyny  y dug  allan  y gymhariaeth  o 
“ anllygredig  Dduw”  a “ dyn  llygredig.,>  Ystyr  y gair  “ gogoniant 
Duw”  yn  yr  Hen  Destament  gan  amlaf  yw  amlygiad  o fodoliaeth  Duw., 
ac  yn  fwyaf  neillduol  ei  fawredd  a’i  allu.  Y cyfryw  oedd  ynfydrwydd 
cyfundraethau  philosophaidd  y paganiaid.  Mae  y gosodiad  yn  amlwg 
brofedig,  nad  oedd  dim  tebyg  i’r  cyfiawnder  mewn  dadl  i'w  gael  yn 
mysg  y fath  ddynion,  nac  yn  ddatguddiedig  trwy  y fatli  gynlluniau 
ynfyd  ac  aíîan  â’r  rhai  hyn. 


§ 4.  Fod  arferion  y paganiaid  yn  eu  profi  yn  hollol  am1. 

DDIFAID  O’R  CYFIAWiNDER  DAN  SYLW.  PeN.  I,  24 32. 

Daäluwia  Paul  yn  y ddosran  hon,  i’r  byw,  erchyll  ysgelerder  y paganiaid.  ì\Iae 
hyn  yn  anhebgorol  i’w  aincan,  yr  hyn  yw  profi  eu  hamddifadrwydd  o’r  cyfiawnder 
mewn  dadl ; ac  y mae  y pwnc  o’u  hanghen  am  Geidwad  cyí'undrefn  fawr  y Jfydd  yn 
«ael  ei  brofi  ar  yr  un  pryd.  Etto  y mae  efe  yn  darlunio  eu  llygredigaeth  bucheddol 
fel  eífaith  neuganlyniad  ofarn  ddwyfol,  am  eu  gwaith  yn  gwrthod  profionegiur  cread- 
igaeth  o’ifodoliaeth  ef,  a’u  perthynas  eu  hunain  agef,  a dewis,  mewn  dilyniad  ohyny, 
eilunod  j n ei  le. 

Tybia’r  apostol,  yn  hoilol  gydunol  ag  athroniaeth  pethau,  na  allai  dwyfoli  natur 
gymmeryd  lie  ond  yn  nghanol  diífyg  mawr  yn  y teimlad  moesol  a chrefyddol.  Ar  y 
iiaw  arall,  yr  oedd  yn  anhebgorol,  pa  ìe  bŷnag  y buasai  addoli  y creadur  wedi  ei  sef- 
ydlu,  i’r  teimladau  moesol,  hyd  y nod  o’r  mebyd  i fyny,  gael  eu  gwanhau,  ac  y 
diwedd  eu  gwisgo  ymaitn  yn  hollol,  ar  ol  yr  hyn  yr  oedd  yn  naturiol  dysgwyì  i anfoes- 
oldeb  ymgyfodi.  A gellir  yn  haw  dd  ddirnad  rhesymoldeb  gwaith  y Creawdwr  yn  ei 
farn  arnynt.  Iselasid  ef  nid  yn  unig  isìaw  yr  hynsydd  ddwyfol,  ond  hyd  y nod  islaw 
urddasdynol,  drwy  gael  ei  arddelwi  ar  lun  anifail.  O ganlyniad,  trwyddirgel  ddeddt- 
au  achos  ac  effaith,  daeth  y pagan  ei  hun  o’r  diwedd  i lawr  islaw  ei  urddas  ei  hun,  ac 
hyd  y nod  isiaw  urddas  yr  anifail.  Y gw-ahaniaeth  mawr  rhwng  dyn  a’r  creaduriaid 
daearol  ereill  yw  ei  reswm.  Eithr  derfydd  y gwahaniaeth  hwn  ag  ymddangos  y fynyd 
y dechreua  y tueddiadau  pechadurus  lywodraethu ; y deall  sy’n  myned  yn  isel  yn 
nesaf;  ac  yna  y mae  y dyn  ar  yr  un  tir  â’r  anifail  yn  mhob  ystyr.  le,  trwy  rai  pech- 
odau  annaturiol,  gwrth wynebus  i hyd  y nod  anian  yr  anifail  ei  hun,  efe  a ymlithrodd 
ar  risiau  bodoliaeth  hyd  y nod  yn  îs  nag  ef.  Pwy  nis  gwyr  fod  yn  mysg  pob  ffurf  yn 
mron,  o baganiaeth,  anmhurdeb  yn  wasanaeth,  naill  ai  gorchymynol  ai  caniataol,  yn 
eu  dyledswyddau  crefyddol  ? Tystied  deddf  echryslon  y Babiloniaid,  yr  hon  a orfodai 
bob  benyw  i ymhalogi  unwaith,  o leiaf,  gerbron  delw  eu  Venus.  Ac  nid  oes  raid 
hysbysu  fod  addolwyr  Venus  Groeg  a Rhufain  yn  cyflawni  y fath  ffìeidd-dra ; neu,  fod 
diYgelion  paganiaeth,  y rhai  oeddynt,  fel  y dywed  Paul,  yn  gywilydd  hyd  y nod  i’w 
hadrodd,  yn  caniatâu  mwy  etto  o halogedigaeth.  A phwy  nas  gwyr  am  ddefodauaflan 
a gwaedlyd  Hindwstan,  Môr  y Deau,  ynysoedd  Sandw'ich,  ac  Asia  yn  gyffredir.ol ? 
Aml-dduwiaeth  ac  eilun-addoliaeth  ydynt  wedi  bod,  bron  bob  amser,  yn  grefydd  o 
fSeidd-dra  a gwaed.  Hyn  y mae  ein  hapostol  yn  ei  eglur  ddangos,  ac  y mae  holl 
hanes  pagan-grefyddau  yn  profi  ei  eirwiredd. 

24  *0  ba  herwydd  Duw  hefyd  a’u  rhoddes  hwy  i fyny,  yn 
nhraehwantau  eu  calonau,  §i  anmherchi  eu  cyríf  eu  hun  yn  eu 
plith  eu  hunain : 

* Salm  81,  12;  Act.  7,  42;  Eph.  4.  18,  1Q.  “ Traddododd,”— Groeg.  “Trwy 

drachwantau,” — Tholucli,  Conqucst,  acereill.  $ “ Felyr  anmherchid,” — Belsham. 

“ I’w  gilydd,” — Rhai. 

32 


Pen.  I. 


Rhoddes  i fyny  (paredoìce) , gave  up , qave  over  ; hyny  yw,  gaclaw- 
odd  iddynt  ddilyn  eu  hewyllysiau  eu  hunain  heb  eu  hattal  drwy  y 
cyfryw  foddion  ag  a arfera  efe  yri  gyffredin  at  bechaduriaid  ceiyd  a 
gwrthnysig.  Nid  yw  yn  cynnwys  gorfodiad  na  chaniatad ; canys  nid 
yw  yr  ymadrodd  yn  dywedyd  ddarfod  iddo  ganiatâu  dim  iddynt  mewii 
ffordd  o ddadguddiad,  na  gwneuthur  dim  iddynt  yn  nhroeìlau  ei  rag- 
luniaeth,  eithr  eu  traddodi ; eanys  dvna  ystyr  y gair.  Myn  Stuart 
mai  cadw  oddiwrthynt  ei  räs  attaliol,  yw  yr  ystyr.  Eithr,  er  nad  wyf 
fi  yn  gaìlu  proíì  fod  y cyfryw  ras  yn  attal  dynion  i bechu,  heb  yn 
wybod  iddynt ; nac  yn  wir,  yn  galîu  djrnad  pa  les  moesol  a wnelai ; 
naç  yn  gwsled  olion  nac  effaith  ý fath  gyfundrefn  mewn  byd  lle  mae 
pawb,  am  a wn,  yn  cael  gwneuthur  y drygau  gwaethaf.  os  mynaut ; 
etto,  meddwl  yr  wyf  fod  dylanwadau  dwwfol  yn  ymosod  ar  y meddwl 
annuwiol.  Eithr  pell  wyf  o feddwl  fod  yn  hyny  etto  ddim  yn  ei  attal, 
oddieithr  drwy  genad  ei  ewyllys.  Canys  os  oes  griìs  attaliol  diarwyb- 
od  yn  gweithio,  rhaid  ei  fod  o râs ; ac  os  o rûs,  y mae  yn  bwnc 
gweddi.  Eithr,  pwy  o’r  apostolion  a gawn  yn  gweddio  am  râs  i’w 
hattal  i bechu  heb  iddyiít  wybod  ; a phan  y mynent  hwry  fod  yn 
ddrwg,  am  i Dduw  o’i  râs  attaliol  beri  iddynt  heb  yn  wrybod  iddynt 
eu  hunain,  fod  yn  dda?  Ond,  a gawn  ynte,  medd  rhyw-un,  ddiin 
gweddio  am  râs  attaliol  i hwn  a hwn  ; os  nad  i ni  ein  hunain  ? Yr 
wyf  yn  ammau  hyny  etto.  Ceir  gweddio  am  i Dduw  droi  cynghor 
Ahitophel  yn  ffolineb,  a dwyn  iachawdwriaeth  i’r  byd  drww  lofruddiad 
Crist,  ond  nid  gofyn  i Dduw'  attal  pechod  heb  un  moddion  moesol  i 
hyny.  Dyma  yw  hi  yn  awr,  dan  y Testament  Newydd.  Ar  y dyb 
groes  i hon,  gellid  eistedd  i law'r,  a gweddio  am  achubiaeth  y pagan- 
iaid  Chineaidd,  er  enghraifft,  neu  o leiaf,  am  attaliad  ar  eu  creuìon- 
derau.  Tybied  yr  wyf  fi  y buasai  naill  ai  yr  efengyl  o foddion,  ai 
cyfundrefn  o râs  attaliol  yn  ddigon ; y buasai  y ddwy  dan  yr  un 
oruchwyliaeth,  yn  croesi  eu  gilydd.  Etto,  mewn  amgylchiad  lle  bo 
pob  moddion  wedi  eu'  liarferyd,  a phob  ymddibyniad  taer  am  fendith 
arnynt  ar  waith  ar  yr  un  pryd,  a’r  drwg  yn  ymruthro  er  mawr  niwed 
i grefydd,  nid  wryf  yn  gweled  nad  oes  drws  yna  i weddio  am  ddeffroad 
grâs  attaliol ; ie,  gwn  am  w eddiau  a’i  cafodd. 

Ond,  am  roi  dyn  i fì/nif.  neu  y traddodi  yn  ein  testun.  Hwn  ywT  y 
gair  arferedig  am  draddodiad  Crist  gan  Judas.  gan  Pilat,  a chan  yr 
Iuddewon.  Ei  ystyr  wreiddiol  yw,  to  delirer  over  into  the  power  of 
any  one,  traddodi  i awdurdod  neu  i feddiant  rhywun.  Gwir  yw,  yr 
arferir  am  draddodi  dynion  drosodd  i ddyoddef  rhywbeth,  megys  rhoi 
ifyny , caniatân.  Arferir  ddwywaith  yn  yr  un  ystyr  ag  yn  ein  testun  ; 
sef  yn  Eph.  4,  19,  “Y  rhai.  wedi  myned  hwnt  pob  teimlad,  a draddod- 
asant  eu  hunain  i drythyllwch  ;”  ac  Act.  7,  42,  am  Dduw  yn  troi  ei 
gefn  ar  Israel,  ga n eu  ihoddi  i fyny  i addoli  llu  y nef.”  Gan  na 
arferwyd  pob  moddion  galluadwy  at  y cenedloedd  yn  mliob  oes,  rhaid 
fod  Duw  yn  eu  hystyried,  bob  cenedl  ynglyn  â’u  tadau,  yn  debyg  i 
amraodau  cyfammod  Sina;  ac  ar  ol  eu  cynnysgaethu  unwaith  â 
chywir  wybodaeth,  ei  fod  yn  eu  gadael  i ymlwybro  fel  y mynent.  A 
dengys  yr  hanes  mai  feily  y bu.  Ëithr  nid  felly  y mae  pethau  yn  awrr, 
yn  ngoruchwyliacth  lesu  Grist.  Nid  oes  un  genedl  wedi  ei  thraddcdi 

33 


RHUFEINIAID. 


feTIv  yn  awr.  Maent  oll  yn  santaidd,  nen  g;vssegredig  mewn 
charter  i’r  Mab.  Dichon  fod  yr  Iuddewon  fel  cenecll  feliy,  hefyd;  ond 
nid  ydwyf  sicr  cyn  olrhain  rhagor.  Efallai  y cawn  wybocì  gan  pen. 
1 1 o’n  hepìstol.  Eithr  am  bersonau  ein  hoes  ni,  ammheuais  gyin- 
hwysiad  y traddodi  hwn.  Ar  ol  ffyddlondeb  eglwys  a gweinidogion 
Duw,  a pherthynasau  crefyddol,  os  cau  ei  glust  a wna  y peehadur 
rhag  y moddion,  nid  oes  fodd  ei  aehub,  o fewn  addewidion  yr  oruch- 
wyliaeth  hon,  nad  faint  ei  goludoedd.  Pa  un  a oes  traddodi  dyn  i 
fyny  i’r  ehwant  hòno  fo  yn  dygwydd  ei  lywodraethu,  a’i  aclael  i 
ymglymu  yn  ei  rhwyd  hi  hyd  angeu,  i’w  fwrw  yn  ei  glymau  gwdr- 
foddol  hyny  i’r  anobeith-wdad  bell,  ai  peidio,  nis  gwn.  Meddwl  yr 
wyf  y fod  ! Mecldwl  vr  wyf  nad  oes  dim  gobaith  i un  hen  wrandawwr 
caled  oddiwrrth  ddim  orid  dylanwadau  cryfach  nag  a dderbypiodd  o’r 
blaen,  nac  am  y rhei’ny  heb  lafur  a gwmddiau  dwysach  o rywle,  nag  a 
fu  yn  ei  gylch  hyd  yma.  A oes  tebygrw’ydd  am  dyfiant  y Cyfryw  o 
ryw  fynwes — ei  orchwyl  ef  yw  mynu  gwybod  hyny.  Bydd  efe  yn 
mhen  amser  bach  wedi  rhoi  naid  i le  na  bydd  un  gwahaniaeth  yn  y 
byd,  hyd  y nod  i’r  hon  a’i  hymddu'g,  pa  beth  a ddaw  o liono  yn  dra- 
gyw^ydd  ! Yn  awr  y mae  yn  bodoli  y perthynasau  hyny  sy’n  cadw 
pechaduriaid  i deimlo  dros  eu  gilydd.  A oes  un  o’m  darllenwyr  i 
wedi  eu  rhoi  i fyny,  ys  gwn  ? A oes  un  o’i  berthynasau  ? O sefyllfa 
dlawcl ; enaid  anfarwml  wedi  ei  draddodi  i awdurdod  a meddiant 
chwant ! Goruchwyliaeth  drom  yw  goruchwyliaeth  y Traddpdi  ! 
Mae  arwydclion  fod  -mwy  o’i  dyscyblion  wrth  fwTrdd  yr  Arglwrydd,  nag 
yn  un  man  arall  o’r  addoldy  ! O leiaf,  dyna  mae  y gweinidogion 
rnwyaf  llygadgraff  yn  ei  gwyno.  O,  fy  narllenydd  anwyl ; meddwl 
dros  fyriyd,  beth  os'tydi  d-y  hun  yw  yr  ysbryd  sydd  w’ecìi  ei  draddodi 
i’w  chwant ! Onid  oes  arswyd  enaid  digonol  i attal  ffrydlif  y gwaed 
a*r  anadl  yn  y fath  ystyriaeth  ! 

Yn  eu  chwantau  yw  y Groeg.  yr  hyn  a ddeonglir  gan  Stuart, 
“ Duw7  a’u  rhoddes  hwynt  i fyny  [gan  eu  bod]  yn  eu  chwantau,”  ac  y 
mae  digon  o enghreifftiau  o’r  cyfryw  arferiad  i’r  gair  bach  yn  ; fel  yn 

0 ammoel.  “ I’w  chwantau,”  niedd  Tholuct.  “ Trwy  eu  chwántau,” 
medd  ereill ; ac  y mae  mocld  peri  i’r  yrnadrodd  oddef  pob  un  o’r 
deongliadau.  Ond  gwTeîl  yw  myned  drw'y  ymadrodd  heb  ei  orfodi  i 
oddef.  “ O ba  henvydd,  Duw,  yn  nhraehwaníau  eu  calonau,  a’u 
rhoddes  hwynt  i fyny  i aflendid.  &c.,  &c.”  Coleddasent  drachwant 
cyn  i Dduwr’  eu  rhoi  i fyny,  ood  ar  oì  eu  traddodiad  yr  aethent  mór 
aflan. 

25  Y rhai  a newidiasant  *wirionedd  Duw  yn  gelwydd,  ac  a 
Jaddolasant  ac  a §wasanaethasant  y creadur  j|yn  fwy  nâ’r  Cre- 
awdwr,  yr  liwn  sydd  ^ifendigedig  ÿn  dragwyddol.  Amen. 

* “ Y gwir  yn  gau  Dduw,” — Belsham,  Barnes.  “ Y gwir  Dduw,” — Rhai.  “ Gwir 
natur  Duw,” — Ereill.  “Y  gwir  Dduw  yn  rliai  gau,” — Conquest.  “Y  gwir  am  y 
gau  Dduw,” — Stuart.  “ Yn  eilun,” — Rhai.  “ Yn  ddychymmyg,” — Ereill.  Esay 
41,  20;  Jer.  10.  14;  a 13,  25;  Amos  2,  4.  “Y  gwir  addoliad  am  y gau,” — Ereill. 

1 Thes.  3,9;  1 Ioan  5,  20.  X “A  fewnol  addolasant,” — Groeg.  $ “ Allanol 

addolasant,”—  Groeg.  “ Y pethau  creuedig,” — Stuart.  fl  “ Yn  hytraçh  na” — Groeg, 


PfíN  I. 


“ Dduw  beTîdigedif?,”— Biblau  rhai  o’r  tadau  Lladinaidd.  “ Deihrng  o foiiant,,’;-™* 
Amryw.  Nid  yw  yr  “Amen”  yn  rhai  o’r  biblau  Lladin. 

Ailadroddiad  o’r  hyn  a gafwyd  yn  adn.  23.  “ Y gwir  Dduw  am  y 

gau/’  médd  Stuart.  Eithr  gall  “ gwirionedd  Duw”  sefyll  am  wir 
natur  Duw.  “ Ceiwydd’,  fyddai  felly  y natur  a ddychymygwyd  iddo. 

Y Creadur  (te  ictisei ) crealed  things  ; pethau  creuedig. 

Yn  fwy  na.  “ Yn  hytrach  naM  yw  yr  ystyr;  canys  y mae  y cyf- 
ieithad  cyufredin  yn  caniatâu  ddaifod  i'r  Creawdwr  gael  addoliad  o 
ryw  fath  gan  y paganiaid,  yr  hyn  sydd  anghywir. 

26  Oblegid  liyn  y rhoddes  *Duw  hwynt  i fyny  i wyniau 
gwarthus ; canys  eu  gwragedd  hwynt  a newidiasant  yr  faifer  an- 
ianol  i’r  lion  sydd  yn  erbyn  anian  : 

* Gadewir  y gair  Duw  ;allan  o’r  biblau  Syriaeg.  Lef.  19,22,23;  Epb.  5,  12;  Judas 
10.  t Usus  uereneus, — Lladjn.  “ Sydd  yn  erbyn  arferiad  anianol,”— Itliai  h#a  fihlau 
Groeg,  Vulgate,  ac  amryw  hen  rai  Lladin  ereill. 

Megys  yr  oedd  adn.  25  yn  eglurhad  ar  adn.  23,  felly  mae  adn.  2G, 
27,  yn  eglurhad  ar  adn.  24.  Mae  digonedd  o dystioiaeth  dros  wiredd 
y cyhoeddiad  tr\vm  hwn  i’w  gael  yn  ysgrifenadau  Seneca,  Martial,  ac 
Athenaeus,  awdwyr  cenedlig  ; a chan  Tholuch  yn  y Biblical  Reposi- 
tory.  Vol.  II. 

27  Ac  yn  gyffeiyb  y gwyr  liefyd,  gan  adael  yr  arferiad  naturiol 
o’r  wraig,  a ymlosgent  yn  eu  bawydd  i’w  gilydd : y gwyr  yngbyd 
â gwyr  yn  gwneuthur  *brynti,  ac  yn  derbyn  ynddynt  eu  biuiain 
y cyfryw  dâl  am  cu  cyfeiliorni  ag  ydoedd  fraid. 

* “ Cywilydd-beth,” — Groeg.  “ Vu  eu  mysg  eu  liunain,” — Belsham.  f “Wedd-* 
us,” — Ithai. 

Nid  oedd  y gwyr  uchaf  eu  cymmeriad  gwladol  yn  lân  oddiwrth  y 
pechod  ffiaidd  hwn.  Mae  pwy  bynag  a ddarlleno  Yirgil,  Soion,  a 
Zeno,  yn  darllen  gwrryw-gydwyr  ; a phwyvbynagn  ddarlleno  y classics 
Groegaidd  neu  Ladinaidd  a gaiíf  y pechod  ysgeler  hwn  yn  beth  digon 
ífasiynol  ; o’r  bron  mor  fach  ei  gywilydd  ag  yw  meddwdod  yn 
Mhrydain. 

Y cyfryw  dal,  &c.  Cyfeiria  yr  apostol,  yn  ddiau  at  effeithiau  * 
gwanhaol,  ac  aíiachol,  a heneiddiol  y pechod  hwn. 

28  *Ac  megys  nad  oedd  fgymmeradw\r  ganddynt  fgadw  Du\v 
yn  eu  gwybodaeth,  §Duw  a’u  rhoddes  bwynt  i fyny  i feddwì 
Ijangbymmeradwy,  i wneutbur  y petliau  nid  oedd  weddaidd  : 

* “ Ac  yn  gymmaint  ag  na  ddewisasant,” — Stuart.  Doeth.  Sol.  14, 22,  23.  + “Dder- 

byniol,  ddewisol,” — Rhai.  “ Ag  na  phenderfynasant,” — Bibl  Arabaeg.  Gyîadutf 

Duw,” — Rhai.  § “ Rhoddwyd  hwynt  i fyny,”  yw  rhai  hen  fiblau  Groeg  u Lladiìi. 

U “ Analluog  i farnu,” — Beza.  Eph.  5,  4. 

Meddwl  anghymmeradwy  ; meddwl  doll,  annalluog  i allu  ym- 

35 


RHUFEINIAID. 


refÿmu.  mecîd  Beza,  Limborch,  a Wolf.  Hen  gyfieithad  Ffrancaeg 
a ddywed  “ barn  amddifad  o bob  barn.”  “ I feddwl  gwrthodadwy,”— - 
Stuart.  Mae  y cyfieithad  cyífredin  yn  gywir,  oddieithr  ei  fod  ychydig 
rhy  wan  : “ meddwl  diífaith  condemniol”  gan  bawb  yw  yr  ystyr. 

29  Wedi  eu  llenwi  â phob  *anghyfiawnder,  godineb,  fanwir- 
edd,  cybydd-dod,  drygioni;  yn  llawn  cenfigen,  llofruddiaeth, 
cynhen,  Jtwyll,  drwg-anwydau. 

* “ Afìendid,  godineb,”  medd  rhai  biblau  Groeg:  ond  gadewir  “ godineb”  allan 
o dr  o’r  biblau  Groeg  henaí,  ynghyd  â’r  Coptaeg,  Ethiopaeg,  a biblau  amryw  o’r  hen 
csgobion  Lîadinaidd;  etto  trymach  yw  yr  awdìirdod  drosto.  t Gadewir  “ anwiredd” 
hefyd  allan  o rai  hen  fiblau  Groeg  a Lìadin.  X Gadewir  “ twyll”  allan  o’r  bibl  Groeg 
henaf,  a rhai  Lladinaidd. 

Godineb  (porneia ) all  iilicit  intercourse  ; pob  math  o ymarweddiad 
anghyfreithlon  yr  ystlenau.  Gwel  Bretsch. 

Anwiredd  (poneria)  malais,  medd  Grotius.  Gedy  ThoIuck  y gair 
hwn  allan  oddiar  amryw  resymau.  Yr  ystyr  yw  tuedd  ddrygionus,* 
faleisus.  Matt.  22,  18  ; Luc  II,  39;  1 Cor.  5,  8. 

Cybydd-dod  (pleonencia)  “ mofyn  chwaneg,”  “ mynu  mwy.”  Cyn- 
nwysa  feddyliau  a chynlluniau  i fyny  mwy  draws-draws,  a chadw,  a 
chadw  eilwaith,  nad  beth  fo’n  galw.  Marc  7,  22.  Yn  mha  le  bynag 
y cynnyddo  moethau,  ac  ymroddiad  i bìeserau  y cnawd,  nid  y w syched 
am  arian  ond  y radd  nesaf  o’r  clefyd,  canys  y mae  yn  annhebgorol  i 
hwyluso  flfordd  olwynion  y pechodau  blaenaf  a nodwyd.  Yr  oedd 
Rhufain  yn  ddiarebol  am  ei  hawydd  i olud  cenedloedd  ereill. 

Drygioni  (cacia),  ymddwyn  yn  gas  a niweidiol  at  ereill.  Gwahan- 
îaetha  oddiwrth  anunredd,  am  fod  y gair  hwnw  yn  cyfeirio  at  gyn- 
lluniau  y meddwl  yn  henaf. 

Cenfigen  (phthenos).  Cwrddir  y nwyd  gythreulig  hon  bob  amser 
ac  yn  mhob  gwlad,  lle  bo  un  gyfran  o’r  wladwriaeth  yn  ddedwyddach 
na'r  llall.  Yr  oedd  yn  uchel  iawn  yn  Rhufain,  ac  wrthi  hi  y llywod- 
raethid,  y cynnadleddid,  ac  y llofruddid  yn  gyflfredin ; i’e,  ac  y dien- 
yddid  hefyd.  “ Llawn,  wedi  eu  rhythu  o genfigen,”  fel  pothell  o 
wynt  yw  yr  ystyr. 

Llofruddiaeth  (phonos),  yn  gystal  ar  gyhoedd  ag  yn  ddirgel,  * 
cyfreithlon  a gwaharddedig,  oedd  gyfFredin  iawn  yn  Rhufain  ; er  engh- 
raiflft,  yr  ornestau,  dinystr  eaethion,  dienyddiadau  wrth  y deng  mil  ar 
unwaith,  marwolaethau  drwy  wenwyn,  brad-laddiadau,  &c. 

Cy^nhen  (eris)  a naturiol  ddilynai  y fath  arweinyddion  ag  a nod- 
wyd,  yn  y senedd,  heolydd,  llys-dai,  &c. 

Twyll  (dolos).  Yr  oedd  twyll  yn  cael  ei  ystyried  yn  grefift  gan 
Rufeinwrr,  medd  Juyenal,  un  o’u  hysgrifenwyr  eu  hunain. 

Drwg-anwydau  (cacoethia)  maîecolence , drwg-ewyîlysiaeth.  Gosod 
lliw  drwg  ar  eiriau  ac  ymarweddiad  dyn  arall,  pan  y gallesid  yn  hawdd 
osod  lliw  gwell  arnynt,  heb  wneyd  un  cam  ag  uniondeb.  Gwyn  fyd 
ped  arosasai  y sarflf  hon  yn  Rhufain ; neu  pe  peidiai  hyd  y nod  a 
mynu  ei  cliôr  vn  ein  haddoldai ! 

36 


Pen.  I. 


30  Yn  *hust}Tigwyr.  Jyn  athrodwyr,  yn  gíis  ganddynt  Ddtif, 
yn  drahaus.  yn  feilchion,  yn  ffrostwyr,  yn  ddychymmygwyr  dryg- 
ioni,  yn  anufydd  i rieni. 

* Nid  yw  mewn  rhai  biblau  Groeg.  X “ Vn  ddrwg-dafodau,’? — Unhen  Fibl  Groeg. 

Hustungwr  (psithuristosj , enllibwr  yn  y dirgel ; yr  hwn  syYi 
gorphen  ei  enllib  gyda  pheri  i’w  wrandawr  dewi  á son  am  ei  enw  ef ; 
“ Ameri,”  pob  stori  i’r  hwn  yw  “ Ust  Ì” 

Athrodwr  (hatalalos),  enllibwr  yn  y cyhoedd.  “ Niwaeth  ganddo 

pwy  wypo.M  “ Nid  òes  arno  ef  eisieu  celu  mo’r  gwir  ar  neb.”  Mae 
efe  mor  onest  nes  troi  ei  dafod  yn  gleddyf  i frathu  ei  gymmydog,  a’i 
frawd  crefyddol  yn  eu  cefn  ! Mae  cymmaint  o fai  yn  aml  ar  y glust 
ddrwg,  er  hyny,  ag  ar  y tafod  drwg. 

Trahaus  ( ubrìstas) , edliwgar  ; gan  archolli  a fíiangelîu  ereiÈ  atu 
tafodau,  drwy  ddifr'iaeth  nwyd-wyllt  a direswm. 

Balch  (uperephauos)  anmhlygadwy  i Dduw  na  dynion ; ond  yu 
gosod  pob  peth  a wna  Duw  a dynion  yn  annheilwng  i’w  cystadlu  â’r 
hyn  a wnaettiai  efe  dan  yr  unrhyw  amgylchiadau.  Gwell,  a mwy,  a 
challach  nâ  neb,  mewn  rhywbeth  neu  gilydd.  Mae  gwybod  hanes 
pobl  ereiîl  yn  gymhorth  da  at  farweiddio  y tueddfryd  cythreulig  hwn. 

Ffrostwyr  (alazonas),  boasters ; ymogoneddu  yn  yr  hyn  nid  yw 
yn  perthyn  iddynt,  fel  y gwnelai  y balch  yn  ei  bethau  ei  hun  ; megys 
golud,  athrylithr,  dysg,  neu  rywbeth  arall.  Mae  Martial,  Polybius,  a 
Plautus  yn  tystio  yr  un  fath  am  y Rhufeiniaid. 

Dychymmygwyr  drygioni  (epheuretas  cacôn),  iiwentors  qf  eint 
fhings;  moethau,  pecliodau,  pleserau,  creulonderau,  ac  arteithiau  à 
ddyfeisid  o’r  newydd ; o’r  bron  bob  dydd,  yn  y ddinas  fawr  hon,  o’r 
hyn  y mae  Tacitus,  eu  hanesydd,  yn  dyst. 

Anufydd  i rieni  (goneusin  apeitheis );  pechod  cyfíredin  iawn  ya 
mysg  y cenedloedd,  lluoedd  o ba  rai  a fwrient  allan  eu  rliieni  oedranus, 
1 drengu  drwy  newyn,  anwyd,  neu  ddannedd  bwystfilod ! Diwylliaeth  y 
galwai  y philosophyddion  y fath  stad  â hon,  ar  farbariaeth. 

31  Yn  *anneal!us/yn  dorwyr  ammod,  yn  §angharedig,  yn  ||ang- 
hynimodlawn,  yn  annhrugarogion : 

* Nid  oedd  y gair  hwn  yn  Mibl  Chrysostom.  Rhuf.  1,  21  ; a 10,  19;  Deut.  32,  1 ; 
Üälm  14,  1.  $ “Amddifaido  serch  naturiol,” — Groeg.  2 Tim.  3,  3.  |j  2 Tim. 

3,  3.  Nid  yw  mewn  pûmp  o’r  biblau  Groeg  henaf,  Coptaeg,  na  rhai  ámryw  o’r  tadau 
Lladinaidd,  megys  Awstin,  Morgan,  Giidas,  &c. 

Anneallus  ( asunetoi ),  dwl,  annysgadwy  mewn  pethau  dwyfol ; an- 
nystyriol.  Cymharer  adn.  21,  22. 

Torwyr  Ammod  (asunthetoi) , perjidious  ; gwadu  cytuniadau  masg- 
nachol,  ac  anianol ; personol,  a gwladol. 

Angharedìg  (astorgoì),  amddifad  o serchiadau  perthynasol;  gan 
gyfeirio,  debygwyf,  at  yr  arferiad  o adael  allan  eu  plant  i drengu,  pa« 
feddent  fwy  o rifedi  nag  oedd  gyfleus.  Amherawdwyr  a lofruddient  eu 
rhieni,  ac  a dreisient  eu  oliwiorydd  á’u  merched  eu  hunain. 

e 37 


RHUFEINIAÎD. 


Anohymodlon  faspondoij  * nidoedd  iawni’w  gael,.braidd,  a derfynaí 
eu  gelyniaeth  a'u  rhyfelgyrchoedd.  Hollol  ddinystr  i’w  çaseion  oedd 
prif  amcan  eu  rhyfeloedd  gwladol,  a theuluol. 

Annhrugarogion  (anelemonaij , heb  ddim  teimlad  tosturiol.  Beth, 
er  enghraiíR  yw  y poor  laws  a ífurfiwyd  erioed  gan  y paganiaid  ? betk 
©edd  eu  hospitals , penitenîiäries,  rhad-ysgolion,  &c.  ? Dim  ! Huna* 
©edd  y cwbl,  yr  oll  yn  oll.  Ac  er  trengü  o’r  mynwesau  fu  yn  ffau  i'r 
pum  pechod  hyn,  ac  er  cwympo  o Fabilon  fawr  y prophwydi,  fu  yn  gyn* 
niweirfa  dros  oesoedd  iddynt,  maent  hwy  eu  hunain  yn  frodorol  o Fryd- 
aiú,  bellach,  er  ys  llawer  oes,  ysywaeth  ! 

32  Y rhai  yn  §gwybod  cyfiawnder  Duw,  fod  y rhai  sydd  yn 
gwneuthur  y cyfryw  bethau  yn  haeddu  marwolaeth,  ydynt  nid  yá 
tmig  yn  gwneuthur  y pethau  hyn,  eithr  hefyd  yn  cyd-ymfoddloni 
â’r  rhai  sydd  yn  eu  gwneuthur  hwynt. 

§ “Barn  Duw,” — Conquest.  “ Ordinhad,  rheol,  deddf  gyfìawn  Duvv,” — Stuart, 
Suidas,  Belshara,  Tholuck.  Pen.  2,2.  “ Deddf  eu  natur,” — Melancthon.  “ Heb 

feddwl  fod  yrhai,”  &c.,  medd  rhai  biblau  Groeg.  Rhuf.  6,21.  “ Nid  yn  unig  y 

sawl  sy’n  gwneuthur  y pethau  hyn,  eithr  hefyd  y rhai  sy’n  cyd-ymfoddloni,”  yw  dar- 
fieniad  yr  Armenaeg,  ac  amryw  fiblau  Lladin.  Hosea  7,  3 ; Salm  50,  18. 

Cyfîawnder  Duw  : judgement  of  God,  Bibl  Saesonaeg.  “ Ordinhad 
Dnw,”  medd  Stuart.  Suidas  a’i  deongla  yn  ddeddf,  gorchymyn.  Pa 
beth  oedd  y cyfiawnder  hwn  ag  oedd  hysbys  i’r  cenedloedd,  neu  o leiaf, 
a allasai  fod,  a ddangosir  yn  y geiriau  nesaf ; sef  “ fod  y rhai  syda  jrti 
gwneuthur  y cyfryẃ  bethau  yn  haeddu,  &c.” 

Marwolaeth:  cosp,  trueni,  dyoddefaint,  medd  Stuart,  a Tholuck. 
Ond  gwel  f Traethawd  ar  y gair  ar  y diwedd. 

Yn  cydymfoddloni.  Mae  gradd  o ddrygioni  yn  amlwg  mewn  dyn 
a gyflawno  bechod  ; mewn  rhai  amgylchiadau,  raddau  ucliel  iawn.  Etto, 
»iae  amgylehiadau  pan  fo  pechod  yn  effaith  byrbwyllder,  nwyd  a them- 
tasiwn,  yn  nghanol  y rhai  mae  y pechadur  wedi  gollwng  yn  ngholl  ei 
ystyriaeth.  Mae  'yn  gofyn,  gan  hyny,  ar  y cyfan,  radd  bellach  o ysgel- 
©rder  i bwyllog  ganmawl,  ac  arafaidd  gyfiawnhau  a chefnogi  drygioni 
a aeth  heibio,  neu  a amcaner  gyflawni,  nag  a oíÿna  i gyflawni  y cyfryw 
bechod  ar  fynyd  y cyffroad  ato.  O ganlyniad,  ystyria  yr  apostol  hyii 
fel  gris  isaf  a phellaf  yr  holl  gyhuddiadau  oedd  ganddo  i’w  dwyn  yn 
erbyn  y paganiaid.  Ychydig  o rieni,  er  ^enghraiíft,  a ewyllysiant  i’w 
plant  dyfu  i fyny  mor  ddrygionus  ag  y tyfasent  hwy  eu  hunain.  Ond, 
pan  gaffòm,  fel  y mae  weithiau  i’w  cael,  y cyfryw  rieni  yn  annog,  a 
ehanmol,  ac  ymffrostio  o ddrygioni  eü  plant,  yr  ydym  yn  cyfiawn  ystyr- 
ied  y cyfryw  yn  y radd  isaf  o ysgelerder. 

Cyfieithad  Newydd. — Pén.  I. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  príf  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fraí 
yn  y cyfieithad  newydd  yma.] 

(1)  Paul,  gwas  i Iesu  Grist,  dewisedig  apostol,  neillduedig  i efengyl  Duw  ; (2J  yr 
hon  a rag-addawsai  efe  drwy  ei  brophwydi,  yn  yr  ysgrythyrau  santaidd,  (3)  yn  nghylch 
#j  Fab  ef  (ganedig  o had  Dafydd  o ran  y cnawd,  (4)  cyfansoddedig  yn  Fab  Duw  mewa 

38 


Pen.  I. 


gallu  o ran  ysbryd  santeiddiad  ar  ol  ei  adgyfodiad  oddiwrth  y meirw),  Iesu  Grist  eia 
Harglwydd:  (5)  (trwy  yr  hwn  y derbyniasom  ras  tuag  at  ufydd-dod  ffydd  yn  mysg  v r 
holl  genedloedd,  er  mwyn  ei  enw  ef  : (6)  yn  mysg  y rhai  yr  ydych  chwitbau  yn  dde- 
wisedigion  Iesu  Grist),  (7)  at  bawb  sydd  yn  Ehufain,  yn  anwyliaid  Duw,  dewisedigion, 
•aint;  gras  i chwi,  a thangnefedd,  oddiwrth  Dduw  ein  Tad,  a’r  Arglwydd  Iesu  Grist. 

(8)  Yn  gyntaf,  yr  wyf  yn  diolch  i’m  Duw,  trwy  Iesu  Grist,  o’ch  achos  chwi  oll,  fod 
son  am  eich  ffydd  chwi  yn  yr  holl  fyd.  (9)  Canys  Duw,  yr  hwn  yr  ydwyf  yn  ei  wras- 
anaethu  â’m  hysbryd  yn  efengyl  ei  Fab,  yw  fy  nhyst,  mai  heb  beidio  yr  wyf  yn 
gwneuthur  coífa  am  danoch,  (10)  gan  erfyn  yn  w'astadol  yn  fy  ngweddiau,  am  gael  (yn 
oi  ewyllys  Duw),  os  yn  bosibl,  ar  ryw  amser  cyn  hir,  wneuthur  taith  lw’yddiannus  i 
ddyfod  atoch  chwi:  (11)  canys  tra-hiraethus  w'yf  am  eich  gweled,  fel  y cyfranwyf  rv’w 
ddawn  ysbrydoli  chw'i.  (12)  [Hiraethwyf]  hynhefyd,  er  cael  fy  ngh.yd-gvsuro  â chwi  drwy 
ffydd  ein  gilydd.  (13)  Anfoddlon  wyf  yn  wir,  frodyr,  i chwi  fod  yn  anhysbys,  ddarfod 
i mi  fynych  arfacthu  dyfod  atoch  chwi  (ond  lluddiw'yd  fi  hyd  yn  hyn),  fel  y cawswa 
ryw  ftrwyth  yn  eich  mysg  chwithau  hefyd,  megys  yn  mysg  y cenedloedd  ereiîl.  (14)  I 
Itoegiaid  ac  i farbariaid,  i ddoethion  ac  i annoethion,  dyiedwr  wyf : (15;  A chan  hyny, 
parod  wyf,  hyd  a allwyf,  i bregethu  yr  efengyl  hyd  y nod  i chwi  y rhai  sydd  yn  Rhuf- 
aìn.  (16)  Canys  nid  wyf  yn  cywilyddio  o efengyl  Crist,  gan  mai  gallu  Duw  yw  hi  er 
iachawdwriaeth,  i bob  un  sydd  yn  credu  ; i’r  Iuddew  yn  gyntaf,  ac  hefyd  i’r  Groegwr. 

(17)  Canys  drwyddi  hi  y dadguddir  cyfiawndf.r  Duwallano  [gyfun  .refn]  ffydd  ; 
[ac]  i ffydd,  megys  y mae  yn  ysgrifenedig ; “ Ond  allan  o ffydd  y bydd  ý cyfiawn 
byw.” 

(18)  Oherwydd  dadguddiwyd  o’r  nef  ddigofaint  Duw  yn  erbyn  pob  annuwioldeb  ac 
anghyfiawnder  dynion,  y rhai  a rwystrant  y gwirionedd  drwy  anghyfiawnder.  (19)  O 
blegid  y mae  yr  hyn  sydd  yn  wybyddadwy  am  Dduw  yn  hysbys  yn  eu  mysg  hwynt, 
am  i Dduw  ei  ddangos  iddynt.  (20]  Canys  ei  anweledig  briodoliaethau  ef,  ei  allu 
tragwyddol,  a’i  Dduwdod,  a welir  er  pryd  creadigaeth  y byd,  gan  fod  yn  ddealladwr 
drwy  y pethau  a wnaed  ; hyd  onid  ydynt  yn  ddiesgus;  (2i  oherwydd  pan  adnabuent 
Dduw,  nis  gogoneddent  ef  megys  Duw,  ac  nid  oeddynt  ddiolchgar,  canys  yn  eu  dy- 
feisiau  aethant  yn  ynfyd,  a’u  meddwl  anystyriol  a dywylPwyd.  (22)  Tra  yn  proffesu 
eu  bod  yn  ddoethion,  aethant  yn  ffyliaid,  (23)  a gwnaethant  eyfnewidiad  o ogoniant 
yr  anfarwol  Dduw  am  ddelw  gyftclyb  i farwol  ddyn,  ac  adar,  a phedwar-carnolion,  ac 
ymlusgiaid. 

(24)  Duw  hefyd,  o ganlyniad,  a’u  traddododd  hwynt  i fyny  yn  nhrachwantau  eu 
calonau  i aflendid,  i ddianrhydeddu  eu  cyrff  eu  hunain  yn  mysg  eu  gilydd  ; (25)  y rhai 
a wnaetnant  gyfnewidiad  o wirionedd  Duw  atn  gelwydd,  ac  a addolasant  ac  a wasan- 
aethasant*y  creadur  yn  hytrachnû’r  Creawdwr,  yr  hwn  sydd  fendigedig  ynoes  oesoedd. 
Amen.  (26)  O achos  hyn,  traddododd  Duw  hwynt  i fyny  i dracliwantau  gwarthus ; 
canys  eu  menywod  a newidiasant  yr  arferiad  anianol  i’r  hon  sydd  yn  groes  i anian ; 
(27)  a’r  gwrrywod  hefyd,  gan  adael  heibio  yr  arferiad  anianol  o’r  fenyw,  a ymlosgent 
yn  eu  gwyn  i’w  gilydd,  gwrrywod  gyda  gwrry wod  yn  cyflawni  yrhyn  sydd  gywilyddus  ; 
ao  yn  derbyn  hefydynddynt  eu  hurrain  deilwng  dal  eu  cyfeiliornad.  (28  Ac  megys 
na  ddewisasant  gadw  Duw  mewn  cydnabyddiad,  traddododd  Duw  hwynt  i fyny  i 
feddwl  diffaith,  i wneuthur  y pethau  oedd  yn  wrthun,  (29.)  nes  eu  llenwi  a phob  math 
• ddrygioni ; â godineb,  drygnawsedd,  cybydd-dod,  drwg-ymddygiad  ; wedi  ymlenwi 
o genfigen,  llofruddiaeth,  cynhen,  twyll,  drwg-ewyllysiaeth  : (30)  yn  hustyngwyr, 
athrodwyr,  casäwyr  Duw,  trahausion,  ffrostwyr,  beilchion,  dychymmygwyr  drygau, 
anufyddion  i rieni,  (31)  anneallus,  torwyr  ammodau,  amddifaid  o serchiadau  naturiol; 
rhai  anghymmodlawn,  annhrugarogion.  (32)  Y rliai  hyn  ag  a wybuant  ordeiniad 
Duw  (sef  fod  y rhai  a wnant  y cyfryw  bethau  yn  haeddu  marwoìaeth),  nid  yn  unig  a 
wnant  yr  un  pethau,  ond  hefyd  a ganmolant  y rhai  sydd  yn  eu  gwneuthur. 

Ol-sylwadau. 

Nid  yw  yr  apostol  yn  y rhestr  anferth  a galarus  hon  o gyhuddiadau, 
yn  ymosod  ar  y werin  anwybodus  yn  unig,  ond  ar  yr  athronyddipn 

39 


ÊHt/FEINÍAÍD. 


hefyd.  Yr  oedd  efe  yn  gwybod  fod  y Stoieiaid  a’r  Epicuriaid  fel 
yr  annoethion  eu  hunain,  yn  caniatâu  ac  amddiífyn  gwrryw-gydiaeth 
a llosgach,  gan  gyfrif  y fíieidd-dra  hyn  yn  mysg  y péthau  dibris  a 
diniwed  (adiaphoraj.  Aristotle  a Cicero  a gyfiawnhaent  ddial.  Gwir 
yw,  y gwneiai  yr  Hen  Destament  hefyd,  ond  nid  ar  frawd,  a chyd- 
genedl,  fel  y gwnelent  hwy.  Darlunia  Aristotle  (Polit.  1,  8)  ryfel  ar 
genedloedd  barharaidd  fel  dim  gwaeth  nâ  math  o helwriaeth,  yr  hyn 
oedd  hollol  gyfiawnhaol.  Yr  un  ysgrifenydd  a gyfiawmha  erthyliad 
gorfodol  (Poíit.  7,  16).  Phiìosophyddion  ereill  a ddarluniant  rinwedd 
a bai  fel  dim  yn  y byd  ond  ereaduriaid  cyfreithiau  ac  arferion  diang- 
henrhaid  ; neu,  i arferyd  geiriau  Justin,  proífesent  nad  oedd  dim  nac 
yn  rîdnweddol  nac  yn  feius  ynddo  ei  hun,  ond  fod  pethau  yn  cael  eu 
gw’neyd  felly  gan  rym  opiniwn  yn  unig. 

Ond,  a ydym  ni  yn  well  nâ  hwynt-hwry  ? Onìd  yw  ymddygiadau 
ein  bonedd  yn  fath  a’r  na  ddychymmygodd  y wTerin  o’u  deutu  erioed 
ino’  natur  ? Mae  brad,  a thwyll,  a phleidiaeth,  a gormes,  a balchderr 
a godineb  ; i'e,  a’r  eofnder  penaf  yn  y peehodau  hyn,  yn  ífurfio  cyfran 
í'awr  o ymarweddiad  bonedd  Prydain,  fel  y mae  yn  ddigon  hysbys  i’r 
rhai  sy’n  eu  gwasanaethu.  Tra  mae  ârferiad,  drwy  drugaredd,  yn 
gaethach  ei  fírwyn  ar  ferched  yr  iselradd,  ar  ol  dodi  eu  bys  mewn 
modrwy  nâ  chyn  hyny ; yn  hollol  i’r  gwrthwyneb  y mae  gyda  hwynt  l 
Gwir,  fod  enghreiíftiau  anrhydeddus,  ond  y mae  y fhei’ny  mor  anaml 
ag  ydynt  o bur ; eithr  hawdd  iawn  adriabod  didwylledd,  a phurdeb 
V cyntedd  nesaf  i mewn,  wrth  ymddygiadau  dosparth  y cyntedd  nesaf 
allan.  Mae  y gwasanaeth  ddynion  yn  cipio  pobpeth  oddiwrth  eu 
harglwyddi,  ae  os  gali  y diweddaf  guddio  oddiwrth  lygad  gwlad  eu 
liymarw^eddiad  naturiol,  dadguddiant  ef  o’r  ochr  aralî,  yn  naturiol 
eiriau  a bucheddau  y rhai  sy’n  byw  arnynt  i’w  dynwraredu. 

Ond,  a ydym  ni,  y canol-radd,  yn  well  nâ  hwynt-hwy  ? Ai  cywir 
ein  goruchwylion  marchnadol  ? A yw  haul  Cymru  yn  gorfod  gw  rido 
byth  uwchben  ein  ffeiriau?  A oes  dim  ehwys  ar  rudd  gymylau  myg- 
lyd  ein  gweithfäau,  wrth  ein  lìwo1!!  a’n  anhwyldeh  meddwl  ? A yw 
cribddeiliaeth,  a hunan-gais,  a gormes  y cryf  ar  y gwan,  a’r  gẅan  ar  y 
gwranach,  ddim  yn  crynhoi  uwch  ein  penau  erbyn  y dydd  mawr  ? 

Ond,  a ydym  ni,  y crcfyddwyr , yn  well  nâ  hwynt-hwry  ? Onid  yw 
husting  ac  athrod  yn  bechodau  rnewn  proffeswyr?  Onid  yw  llunio 
myned  i’r  nef  “ at  Grist,”  tywysog  hunan-ymwadiad,  ar  ol  oes  o gryn- 
hoi  arian,  yn  gybydd-dod  mewn  pregethwr  ? Ai  y goron  cyfiawnder 
sydd  yn  nghadw  i’r  ffyddloniaid,  yw  yr  hon  a ennillir  drwry  ysgrifenu 
llythyr  cymun,  yn  yr  hwn  yr  ydym  yn  gadael,  efaìlai,  fil  neu  ddwy  o 
fiblau  y byd  paganaidd,  yn  waddol  i’r  rhai  oedd  yn  meddu  digon 
eisoes  ? Ài  eariad  y Crist  hwnw  ag  a roddes  bob  dafn  o’i  waed  yn  ei 
ìythyr  cymun,  i drueiniaid,  yw  yr  hwn  a dywalltwyd  yn  nghalon  y 
proffeswr  sy’n  methu  gwrario  y degwm  dros  lwTyddiant  teyrnas  Crist, 
ag  a waria  efe  dros  gadarnhad  a boddhad  cymmaint  ag  un  o’i  chwant- 
au  afreidiolaf  ? Yn  awr,  os  oedd  pechodau  y paganiaid  yn  profi  eu 
bod  yn  disgyn  yn  fyr  o gyfiawnder  Duw  ; pa  beth,  ai  profi  ein  bod  yn 
meddu  y cyfiawnder  dan  sylw  a wna  yr  un  pechodau  ynom  ni  ? 

Ac,  os  oedd  gw  aith  y phiiosophyddion  paganaidd  yn  gwrthod  yr 
40 


Pen.  II. 


hyn  a ellicl  ei  'wybod  am  Dduw  yn  y greadigaeth,  yn  eu  gosod  hwy  yn 
rhestr  ddu  y colìedigion,  yn  mha  restr  y rhaid  gosod  ein  hathronwyr 
ni,  am  yr  unrhyw  ymddygiad  at  wirionedd  liawer  amìycach  efengyl.'' 

Mewn  gair,  os  oedd  y ffeithiau  galarus  a nodwyd  am  y paganirtid, 
ynjddoethion  eystal  ag  annoethion,  yn  eu  profi  mewn  mawr  anghea 
am  gyfiawnder  efengyl,  pa  faint  mwy  y prawf  yr  un  ymarweddiad  yr 
un  anghen  ar  eu  brodyr  yn  ein  hoes  ninnau  ? 

Yn  olaf}  Os  oedd  cyfiawnder  yr  efengyl  yn  gyfaddas  a pharod  i'r 
edifeiriol  o’r  rhestr  ysgeler  a nodwyd,  diolchwn  ei  fod  yr  un  modd 
ar  ein  cyfer  ninnau.  Aiuen. 


PENNOD  II. 

§ 6.  Darganfyddiad  ar  y Pagan  euog,  a’r  IüDDEW'  mwy  euog, 
SY’n  AWR  YN  EI  GONDEMNIO  EF,  WEDI  EU  GOSOD  YN  OCHR  EU 
GILYDD  GERBRON  BRAWDLE  OLAF  DUW.  Adn.  1 16. 

yw  yr  apostol  yn  condemnio  bnrn  yr  Iuddew  ar  y paganiaid,  canys  byddai  hyny 
yn  gondeniniad  ar,  ei  farn  ei  hun  am  danynt;  etto  condemnia  y bnrnydd  Iuddewig  ti 
hun  am  feiddio  harnu  pechadurraid,  y rhai,  nad  pa  mor  ddrwg  bynag  oeddynt,  nid 
aethcnt  ddyfnach  nag  ef  ei  hun  mewn  trueni,  oherwydd  fod  ei  beehodau  llai  afian  ef 
yn  fwy  ysgeler  ná’r  lleill,  am  ddarfod  iddo  eu  cyflawni  yn  ngwyneb  goîeuni  cryfach-; — 
goleuni  cryfach  o gymmaint  ag  oedd  eiddo  goruchwyliaeth  y ddeddf  ar  oleuni  di- 
gymhorth  natur  yn  unig. 

Anghenrhaid  oedd  i’r  apostol  droi  ar  yr  luddew  fel  hyn,  rhag  iddo  ynrffrostio  yu 
mlaen  yn  y dull  y gwnai  efe  eisoes,  yn  crbyn  drwg-fuchedd  y Cenedloedd  Rhufeinlg, 
a chymmeryd  y cyhuddiadau  blaenorol  o eiddo  Paul  yn  ci  enau  i gadarnhau  y cyfryw 
ymffrost. 

Pwy  a anerchir  yn  y ddosran  hon  gan  yr  apostol  ? Mae  hyn  yn  destun  dadl.  JTyb- 
iai  Le  Clerc  mai  y philosophyddion  paganaidd ; ond  tybiai  Chrysostom,  Theodoret,  a 
Grotius,  mai  yr  ynadon  paganaidd  sydd  anerchedig;  tra  nrýn  Stuart  nad  oes  un  dos- 
parth  neìllduol  mewn  golwg  hyd  adn.  11  ; mai  darparu  y ffonld  y mae  efe  hyd  yno,  cr 
mwyn  grymuso  ei  ymosodlad  ar  yr  Iuddew  oddiyno  yn  mlaen.  Eithr  tebycach  yw 
barn  Tholuck,  sef  fod  yr  apostol,  ar  ol  darfod  yn  ei  restr  cyhuddiadau  yn  erbyn  y Cen- 
cdloedd,  yn  troi  yn  ddiatreg  at  yr  Iuddewon.  Pwncdiweddaf  pen.  1,  ydoedd  jfod  y 
philosophyddion  paganaidd,  er  yn  rliy  feilchion  i gyftawni  rhai  o’r  pechodau  anfad 
dan  sylw,  yn  dangos  eu  bod  yn  cefnogi  eu  cyflawnwyr.  Ond  yroedd  yr  Iuddewon,  yìi 
philosophyddion  a ehrefyddwyr,  yn  eu  condemnio  hwynt,  yr  hyn  a neidiai  yn  ddigon 
naturiol  i gof  ein  hapostol  ar  yr  amgylchiad.  Nid  wyf  yn  meddwl  fod  yr  apostoì, 
wrth  ddweyd  “pwy  bynag  wyt,”  yn  tynu  ei  lygad  oddiar  yr  Iuddew,  ond  yn  dewis  y 
dull  esmwythach  hwnw  i wásgu  ato  yntau  ei  ddift’ygion.  Cyminer  Awstin  a Stolz  yr 
un  golygiad  ; eithr  y mae  y cyd-destuuau  yu  gwrthwynebu  y tybiaú  a nodwyd  o eiddo 
Le  Clerc  a Chrysostom.  Maent  yn  cau  allan  esboniad  Calvin  yn  ogystal,  \t  hwn  a 
ddywed  mai  cyfeirio  yr  oedd  Paul  at  farnau  y paganiaid  ar  eu  gilydd. 

OIIERWYDD  paham,  §díesgus  wyt  ti,  O ddyn,  pwy  bynag 
wyt  yn  barnu  : ||canys  yn  yr  hyn  yr  wyt  yn  barnu  arall,  yr 
wyt  yn  dy  gondemnio  dy  hun ; canys  ti  yr  hwn  wyt  yn  barnu, 
wyt  yn  gwneuthur  yr  un  pethau. 

4 Rhuf.  1,20.  “O  ddyn  farnwr!”  yw  y biblau  Syriaeg,  Arabaeg,  a Choptaeg. 
“ Ohcrwydd  dy  fod  yu  barnu,”  &c.,— Erasmus  a Beza.  2 Sam.  12,  5 ; Mat.  /,  1,  2 ; 

41 


RHUFEINIAID. 


loan  8,  o.  “ Y n ypethau  a gondemni  y mae  dy  waith,”  yw  y Bibl  Armenaeg.  “Canyg 
y pethau  a gondemni  a wnei,”  yw  y Vulgate,  a biblau  ereill  yn  Lladin. 

Oíierwydd  PAHAM  (dio).  Pa“baham?”  Gwahanol  yw’r  atebion. 
Mae  Grotius  yn  gywir  wrth  ddywedyd  nad,  at  yr  hyn  sydd  yn  mlaen, 
ond  yn  ol,  y rhaid  ei  fod  yn  cyfeirio.  Fel  pe  dywedasai  yr  apostol, 
“Édliwiais  iddynt  hwy,  y rhai  a feddent  wyhodaeth  o’r  hyn  oeddiawn,  eu 
bod  yn  cymmeradwyo  pechod  mewn  ereill,  er  y cwbl.  Trwy  hyn,  modd 
bynag,  nid  wyf  yn  meddwl  fod  pob  un  yn  gyiìawnhaol  ag  a feio  yn  unig 
ar  ei  gymmydog.”  Felly  ThoIuck.  'Éithr  Stuart  a ddywed  mai  cyfeirio 
ŷr.  ydoedd  Paul  at  y ffaith,  os  oedd  y sawd  a wyddent  mai  drwg  oedd  y 
peth,  ac  etto  a’i  cymmeradwyent  yn  ngwyneb  goleuni  llai,  yn  gondemn- 
iedig,  “ohery/ydd  paharn”  mwy  euog  o lawer  oedd  yr  hwn  a gondemniai 
y peth  hwnw  yn  ngwyneb  goleuni  mwy,  ac  a’i  cyflawnai  ar  yr  un  pryd 
yn  nghanol  y goleuni  hwnw.  Yr  olaf,  ar  y cyfan  sydd  fwyaf  cyd-dar- 
awiadol  â rhediad  yr  ymresymiad.  Ymresymiad  mawr  yr  ail  bennod 
y w enogrwydd  y goleuni  ilai,  ac  euogrwi/dd  mwy  y goleuni  mioy.  Y 
pagan  gyda  llai  goleuni  a aeth-mor  bell  mewn  pechod  ag  i’wr  gymrner- 
adwyo  a’i  ganmol  yn  gystal  â’i  ymarferyd ; yr  Iuddew  gyda  goleuni 
mwy  a arweiniwyd  megys  braidd  yn  groes  i’w  dueddfryd,  i gondemnio  y 
cyfryw  bechodau,  ond.  gydâ’r  holl  oleuni  hwn,  ac  yn  erbyn  holl  rym 
edìîwiadau  ei  gydwybod,  efe  a aroseddodd  yr  un  rheolau  ag  a drosedd- 
äsai  y pagan.  Cymmer  yr  apostol  yn  ganiatâol  y condemniai  ei  ddar- 
llenwyr  Iuddewrig,  o leiaf,  holì  becbpdau  rhagnodedig  y cenedloedd  ; ac 
yna  efe  a dyn  y casgliad,  y rhaid  iddynt  ar.  yr  un  tir  gondemnio  pob 
un,  yr  hwn,  fel  yr  luddew  er  engiiraiflt,  abecha  yn  erbyn  llais  cydwybod, 
ac  yn  ngwyneb  mwj^  gwybodaeth. 

Feìíy  hefyd  Flatt.  í£  Dio,  oherwydd  dy  fod  yn  gwybod  cyfiawnder 
Dww,  ac  yn  ei  gyfaddef,  felly  ni  elli  ymesgusodi  dan  euogrwydd  yr  un- 
rhyw  bechodau  yn  dy  fuchedd  dy  hun.” 

Pwy  bynag  wyt,  oedd  ddull  cwmpasog  o annelu  at  yr  Tuddew. 

Yr  wyt  yn  dy  gondemnio  dy  iiun.  Tydi  yr  hwn  wyt  yn  condemnio 
ydwyt  yn  cyhoeddi  dedryd  arnat  dy  hunan,  yn  herwydd  yr  unig  beth 
sydcl  yn  wrthrych  y-  oondemniad.” 

Fíid  oedd  Paul  heb  ddigonedd  o ffeithiau  i brofi  y cyhuddiad  trwi» 
hwn  ; eithr  efe  a ddewisodd  adael  i’w  cydwybodau  eu  casglu  i’w  gwyneb- 
au,  yn  hytrach  na’u  henwi ; megys  hefyd  y gwnelsai  ei  Arglwydd  o’i 
flaen  â chyhuddwyr  yr  odineb-wraig  yn  loan  viii.  Mae  yn  Josephus 
hefyd  brofion  lliosog  o iselder  nodwedd  yr  oes  hon  o Iuddewon  dros  y 
hŷd,  o Herod  a’r  archofleiriaid  i wared  at  yr  iselaf  o honynt 

2 Eithr  ni  a wyddom  fod  §barn  Duw  yn  ol  gwirionedd,  yn  er- 
byn  y rhai  a wnant  gyfryw  bethau. 

$ “ Condemniad  Duw,” — Stuart.  “ Yn  ol  uniondeb,” — Beza,  Tholuck.  “Vn  ol 
gwir  naturpethau,” — Stuart. 

Eithr  (dêj.  Beth  yw  yr  “ eithr”  hwn  ? Am  y gair  “ canys”  y 
dysgwyliasom  ni,  Gymry.  Felly  y darllenydd  Groeg  hefyd.  A “ canys” 
raid  fod  yr  ystyr,  gan  fod  i’r  gair  yr  ystyr  hyny  nid  anaml.  Felly 
Stuart,  &c.,  er  mai  dilyn  yr  ystyr  naturiol  sydd  oreu. 

42 


Pen  II. 


Barn  ( 'crima ),  dedryd  gonderrmiol  Duw. 

Gwirionedd  ( aletheia) . Yn  ol  cyfiawnder,  medd  Beza,  Tholuck,  ac 
ereill.  Yn  ol  gwir  natur  pethau  ; yn  ol  cyfieusderau  a gv/ybodaeth  y 
gwrthrych.  Yr  oedd  Paul  am  i'r  Iuddew  ddeall  nad  yn  ol  ei  berthyn- 
asau  cnawdol,  ond  yn  ol  gwir  stad  ei  aìluoedd  a’i  oleuni,  y bernid  yr 
íuddew. 

3 Ac  a wyt  ti  yn  tybied  hyn,  O ddyn,  yr  hwn  wyt  yn  barnu  y 
rhai  sydd  yn  gwneuthur  y cyfryw  bethau,  a thithau  yn  gwneuthur 
yr  unpethau,  y diengi  di  rhag  barn  Duw? 

“ Yr  wyt  ti  yn  condemnio  ereill  am  eu  tueddiadau  a’u  cyflawniadau 
drjgionus,  tra  yn  tueddu  át,  a chyflawni  yr  un  pethau  dy  hun  ; ac  a 
wyt  ti  yn  tybied,  tra  methont  hwy  ddianc  rhag  dy  gondenmiadau  di.  y 
diengi  di  ddedfryd  yr  hwn  sydd  yn  edrych  â llygaid  yr  Hollwybodol  í 
Ni  ddiengakt  rhag  dy  gondemniad  dy  hun,  ac  a ddiengi  di  rhag  con- 
demniadDuw?” 

4 Neu  a wyt  ti  yn  §drystyru  golu<l  ei  ddaioni  ef,  a’i  ||ddyoddef- 
garwch,  a’i  ytnaros,  ÌJheb  wybod  fod  daioni  Duw  yn  dy  dywys  di 
i edifeirwch. 

§ “Diofalu  am,” — Rhai.  “ Cyflawnder  ei  ddaioni  ef.”—  Stuart.  Rhuf.  p,  23; 
Eph.  1,  7;  a 2,  4,  / • B “ Ffrwyniad  }rn  ol,” — Groep.  Rhuf.  3,  25.  Esay  30, 

18;  2 Pedr  3,  9.  15.  “ Yr  dylai  daioni  Duw  dy  dywys,” — Belshani.  “ Heb  gyfaddef 

fod,”  &c., — Stuart,  Tholuck.  “ Heb  ystyricd,” — Ereill.  “ O duedd  i’th  dywys,” — 
Amryw. 

Mae’r  apostol  yn  rhagdyhicd  y byddai  y rliagritliiwr,  neu  yn  awr  i 
droi  yn  fwy  persouol — yr  luddew,  yn  rhy  galed  i gyfaddef  ei  bechadur- 
usrwydd,  ac  y rhedai  yn  hytrach  i osod  ei  lmn  yn  ddiniw'ed  oddiar  ei 
bamdlugrwydd,  yr  hyn  yw  nodweddiad  cyflredin  rhagrith  ; ac  am  hyn 
try  yr  apostol  ei  olygon  yn  uniongyrchol  at  yr  ystad  ddyfodol.  “ Os 
ydych  (meddai  yr  apostol)  yn  cymmeryd  achlysur  oddiwrth  eich 
anghospedigaeth  hyd  yma,  i ddiystyru  cyflawnder  ei  ddaioni  ef,  cewch 
allan  fod  yr  anghospedigaeth  hyny  yn  mwyhau  eich  cosp  ddyfodoL 
Canys  i’r  sawl  a’i  hiawn-ddefnyddiant  er  eu  diwygiad,  y mae  ei  hirym- 
aros  ef  o efíaith  achubol  ; tra  i’r  sawl  a’i  gwastrafíant  mewn  crynhoi 
pechod  ar  bechod,  y mae  yn  achlysnr  tynghedfen  llawer  trymach  ; nid 
oherwydd  dim  yn  natur  yr  hirymaros  ei  hun  i hyny,  ond  olierwydd  y 
cam-gasgliad  a wnaetli  dy  galedwch  di  o hono.” 

Golud  Cploutosj , a fvnvch  arferir  tran  Paul  am  gyflaiçnder ; megys 
yn  Eph.  1,  7 ; a 2,  7 ; Rhuf.  9,  23  ; a'l  1,  33. 

Daioni  ( chrpstòtetosj , fcindness , benigniiy , tiriondeb. 

Hir-ymaros  ( anochesj , holding  in,  dala  yn  ol  ddigofaint.  Oedi  yr 
amser.  Mae  liwn  a’r  gair  dilynol  yr  un  ystyr,  a chwedi  eu  cydio  er 
mwyn  yehwanegu  nt  rym  y meddylddrych.  Daioni  yw  cariad  yn 
gyffredin,  a’r  ddau  air  dilynol  a arddangosant  yr  unrhyw  gariad  yn  ei 
berthynas  â phechaduriaid. 

Heb  wybod  ( agnöônj , not  ac/cnowledging,  lieb  gyfaddef,  lieb  gyiu- 
meryd  arnat  wybod. 


43 


RHUFEINIAID. 


Tywys  (aget) ; tywys  yw  yr  ystyr  lythyrenol;  ac  y mae  yr  ymddyg- 
iadaw  hyn  yn  tywys,  a thynu,  a denu,  ac  annog,  er  nad  yw  pob  un, 
ac  er  nad  oedd  yr  Iuddewon,  yn  goddef  i’r  grasau  hyn  lwyddo  yn  eu 
hamcan  tuag  atynt.  Oherwydd  yr  afiwyddiant  hwn,  myn  Stuart  a 
Thoìuck  mai  “ tuedd  i dywys,>  oedd  yn  meddwl  yr  apostol  yma,  gan 
gyieirio  at  eiriau  ereill  yn  loan  5,  21,  a Rhuf.  1,  21  ; eithr  yr  oedd 
Crist  yn  hywhau  yn  gystal  ag  yn  meddu  awdurdod  i fywhau,  y rneirw. 
Er  mwyu  gwasgu  arnom  yr  egwyddor  sy'n  ein  testun,  darllener 
2 Pedr  3,  9 ; Ezek.  18,  23,  21 ; a 33,  11. 

Ebifeirwch  ( metanoia ),  mewn  ystyr  grefyddol,  yw  cyfnewidiad 
meddwl,  amcan,  ac  ymarweddiad  ; gan  oíidio  am  bechu  yn  erbyn  Duw; 
a bucheddu  yn  ddiwygiadol  o hyny  allan. 

5 Eithr  *yn  ol  dy  galedrwydd.  a’th  galon  ddiedifeiriol,  wyt  yn 
tn  sori  i ti  dy  hun  ddigofaint  erbyn  dydd  y digofaint,  a fdadgudd- 
iad  cyfiawn  farn  Duw. 

6 Yr  hwn  a dál  i bob  un  yn  ol  ei  weithredoedd  :^T 

* “ Drwy  dy  galon  galed  ac  anedifeiriol,” — Conquest.  “ Yr  wyt  yn  trysori  i ti 
dy  hun  ddigofaint  yn  nydd  digofaint,  pan  ddadguddir  cytìawn  farn  Duw,” — Stuarjt. 
“ Yn  dy  erbyn  dy  hun,” — Ereill.  “ Yn  nydd  digofaint,  a ■ adguddiad,  a chyfiawn 
farn  Duw,”  yw  darlleniad  amryw  tìblau  Groeg,  Syriaeg  y Polyglott,  Ethiopaeg,  un 
Slavonaeg  a’r  Arabaeg,  ynghyd  â biblau  amryw  o’r  hen  dadau  yn  y Groeg  a:r  Liadin. 
t “ A gwobrwyad  cyfiawn  farn  Duw,”  yw  darileniad  un  hen  Fibl  Groeg. 

Caledrwydd  (hleroteta) , .anithei mladrwydd  uieddwl  a chalon  ; 
stad  o beidio  derbyn  argraífiadau  teilwng  o bethau. 

Dadguddiad  o beth  aneglur  fydd  cyfiawnder  Duw  yn  y farn.  Yno 
daw  i’r  amlwg  fod  Duw  wedi  gwobrwyo  pob  da  a chospi  pob  drwg,  yn 
ol  ei  reol  o lywodraethu,  a bod  y rheol  hòno  wedi  ei  chyí'ansoddi 
mewn  cyfiawnder. 

Gweithredoedd  (erga) , pob  peth  a wna  efe  â’i  feddwl,  eiamcan- 
ion,  ei  dafod,  a’i  holl  gorfij  mewn  gweithredoedd  a dylanwad.  Yn  ol 
ei  fuchedd  y bermr  pob  dyn.  Mae  yn  syndod  gynnifer  o gyfun- 
draethau  o wobr  a chosp  a ffurfiwyd  gan  esbonwyr  oddiwrth  yr  adnod 
hon.  Dywedaf  yma,  nad  oes  dim  mewn  taìu  i bob  dyn  yn  ol  yr  hyn 
a wnaeth,  yn  croesi  cadwedigaeth  o rás : ond  oeüir  manyliad  hyd  y 
Traethawd  ar  y diwedd. 

7 Sef  i’r  rhai  *trwy  barhau  yn  gwneuthur  da,  fa  geisiant  ogon- 
iant,  ac  anrhydedd,  ac  anlîygredigaeth  ; bywyd  tragwyddol : 

* “ Ddyfal-barhau,” — Groeg.  “ Yn  ol  eu^dyfal-barhad,” — Reiche.  t “A  ym- 

drechaut  am,” — Groeg. 

^ Arholiad  II. — A dal  ( apodìdomi ),  Ystyr  lythyrenol  y gair  hwn  yw  rhoi  dros- 
odd,  cyfranu,  dan  ba  arwyddocâd  yr  arferir  ef  am  lawn-daiu  cỳflogau,  yn  Mat.  20,  8 ; 
ardreth,  ýn  Mat.  21,  41  ; a 22,  21  ; Rhuf.  13,  7 ; llwon  ac  addunedau,  yn  Mat.  5,  33; 
Deut.  23,  22 ; a dyledswyddau  yn  gyífredinol,  yn  ! Cor.  7,  3*  Arferir  hefyd  am  dalù 
Vn  ol  ddyledion,  a rhwymedigaethau,  to  reput/,  refund,  yn  Mat.  5,  2fi ; a 18,  25,  ; 

»c  am  ad-dalu,  requite , retaliute,  yn  Mat.  í),  4,  5,  18;  a ifi,  27;  Rhuf.  12,.  íŷ; 

J Thes.  5,  15  ; 1 Tim.  5,  4 ; 2 Tim.  4,  14- 

44 


Pen.  II. 


Gogontant,  &c.,  a grynhoir  yma  er  mwyn  dangos  allan  dded» 
wyddwch  i’r  graddau  uchaf.  Felly  1 Tirn.  1,  17;  2 Pedr  1,  17. 

8 Eitlir  i’r  rhai  sydd  gynhenus,  *ac  anufydd  i’r  gwirionedd, 
eithr  yn  ufydd  i anghyfiawnder ; y bydd  fllid,  a Jdigofaint : 

9 Traìlod  ac  ing  ar  bob  en:iid  dyn  sydd  yn  gwneuthur  drwg ; 
§yr  Iuddew  yn  gyntaf,  a’r  Groegwr  hefyd  : 

* Job  24,  13;  Rhuf.  1,  13;  2 Thes.  1 , 8.  “V  wir  athrawiaeth,” — Stuart.  “ V 

gprfyddol,  foesol,  a chyífredinol  gydwybod  ” — Calvin,  Tholuck.  “Gwirionedd  yr  ef- 
engyl,”  medd  Ecuinenius,  Morgan.  “Y  gwir  o fod  dydd  barn,” — Ambros. 
t “ Dig  yn  y fynwes,”—  Eustathius.  “ Dig  hir-hoedlog,” — Aramon.  X “ Dig 

wedi  tori  allan,” — Eustathius.  “ Dig  byr-hoedlog,”— Ainmon.  § Amos  3,  2; 
Luc  12,  47,  48;  1 Pedr  4,  17. 

Cynhenus  yn  erbyn  Duw  a’i  wirionedd. 

Gwirionedd.  Ond  at  ba  beth  y cyfcirir  dan  y gair  liwn  ? Tebyc- 
ach  yw,  gan  fod  Paul  yma  yn  son  am  ddydd  y farn,  lle  bydd  pob  dyn 
yn  sefyll,  mai'  at  y gwirionedd  dadguddiedig  ar  lyfr  natur  i’r  pagan, 
ac  ar  lyfrau  ysgol  Moses  hefyd  i’r  Iuddew  : ar  yr  holl  lyfrau  hyn 
ynghyd  â’r  efengyl  fawr  i ninnau,  y cyfeirir. 

Cynnwysa  ynawfed  adnod,  ynghyd  â’rddegfed,  grynhodeb  o’rhyn  a 
ddywedasid  yn  adn.  6,  7,  8,  gydag  ychwanegiad.  mai  at  Iuddewon  a 
chenedloedd  fel  eu  gilydd  y cyfeirid.  Am  gynhen  ac  anufydd-dod 
oddiwrth  y dyn  deíFry  llid  a digofaint  yn  Nuw,  a disgyna  trallod  ac 
ing  yn  y diwedd  arno  yntau. 

Enaid  dyn  (psuchen  authroponj , pob  perehen  enaid.  DuII  Hebreig 
o lefaru. 

Trallod  ac  ing,  yn  ol  eu  liarwyddocad  gwreiddiol,  a gynnwysant 
ddiífyg  lle,  a gwasgiad  poenus. 

10  Eithr  *gogoniant,  ac  anrhydedd,  a thangnefedd,  i bob  un 
sydd  yn  gwneuthur  fOaioni ; i'r  Iuddew  yn  gyntaf,  ac  i'r  Groegwr 
hefyd. 

11  Çanys  nid  oes  derbyn  wyneb  gerbron  Duw. 

* “Dedwyddwch  o ogoniant  ac  anrhydedd,” — Stuart.  1 Pedr  1,  7.  t “Rhin- 
wedd,” — Amryw. 

Fel  hyn  yr  oedd  gwobr  a chosp  wedi  eu  dal  o flaen  yr  Iuddew  a’r 
cenedl-ddyn  un  modd  â’u  giìydd,  ac  ar  yr  un  ammodau.  Ychwanegir 
yr  holl  eiriau  bendithfawr  hyn  etto  er  mwyn  grymuso  y desgriliad. 
Os  na  bydd  derbyn  wyneb  gyda  y barnwr,  yna  ni  all  y bydd  fîafr.  ac 
os  nad  ffafr,  yna  dim  mantais  pryd  hyny,  ohefwydd  dim  a wnaethai 
na  Duw  na  dynion  i’r  hwn  a fernir;  ond  penderfynir  yr  holl  dâl  yn  ol 
ei  waith  ei  hun. 

12  Obiegid  cynnifer  ag  a becliasant  n ddiddeddf,  a gyfrgollir 

45 


RHUFEINIAID. 


Imfyd  yn  ddiddeddf ; a chynnifer  ag  a bechasant  tyn  y ddeddf,  a 
fernir  wrth  y ddeddf. 

* “ Heb  ddadguddiad  dwyfol,” — Stuart.  t “ Dan  y ddeddf,” — Conquest. 

“ Canys  yn  gymmaint  ag  y cyfrgollir,  &c .,”  yw  yr  ystyr. 

Diddëddf,  y\v  heb  ddadguddiadau  gwyrthiol,  prophwydol,  &c.,  fel 
y cyfryw  ddadguddiadau  ag  a gyfansoddasant  yr  Hen  Destament. 
Bernir  y pagan  yn  ol  yr  hyn  oedd  yn  ei  gydwybod,  ac  ar  ddalenau 
ereadigaeth  a rhagluniaeth,  o wybodaeth  am  Dduw  a’i  berthynas 
yntau  ag  ef.  Ond  gwel  Traethawd  ar  y pwnc. 

13  Canys  *nid  gwrandawwyr  y ddeddf  sy  gyfiaẅn  gerbronDuw, 
ond  fgwneutburwyr  y ddeddf  a Jgyfiawnlieir. 

* “ Gwrandawwyr  deddf,”  yw  darlleniad  rhai  biblau  Groeg  tra  pbarchus.  Mat.  7> 
21  ; Iago  1,  22,  28,  25  ; 1 Ioan  3,  7.  t ‘‘  Gwneuthurwyr  deddf,”  medd  rhai  bibia» 
Groeg  tra  pharehus.  | “ A fernir  yn  ddiniwed,” — Rhai. 

Yn  yr  adnod  hon  a’r  14eg,  ychwanega  yr  apostol  eglurhad  ar  yr 
hyn  a ddywedasai  efe.  Yn  y naill  efe  a ryddha  ei  hun  oddiwrth  gy- 
huddiad  o iselhau  gormod  ar  y gyfraith  Foesenaidd;  yn  y lla.ll,  oddi- 
wrth  gyhuddiad  y rhai  aìlent  feio  ar  ei  waith  yn  priodoli  mwynhad  o 
ddeddf  i’r  pagan  yn  gystal  â’r  Iaddew\  Mae  yn  anmhosibl  i ddyn 
guddio  oddiwrtho  ei  hun  yr  anghen  sydd  arno  am  iachawdwriaeth,  a’r 
awydd  dirgelaidd  sydd  o’i  fewn  am  sicrwydd  ynghylch  y fí'ordd  oreu 
i’w  chyrhaedd ; egwyddor  ág  sydd  yn  debyg  iawn  o fiod  yn  wreich- 
ionen  oddiwrth  Dduẁ,  heb  holîol  ddiffoddi. 

Gwrandawwyr  a gyfeiria  at  y fFaith,  mai  gwrando  ar  ddarlleniad  y 
ddeddf  yn  y synagog  oedd  braint  yr  Iuddew. 

14  Canys  pan  yw  y Cenedioedd  y rhai  nid  yw  y ddeddf  gau- 
ddynt,  wrth  naturiaeth  *yu  gwneutliur  y pethau  sydd  yn  y ddeddf, 
y rhai  hyn  heb  fod  y ddeddf  ganddynt,  ydynt  ddeddf  iddynt  eu 
liunain : 

* “ Yn  gallu  gwneuthur,”  yw  darlleniad  rhai  hen  fiblau  Groeg,  a rhai  Lladin. 

Yn  awr,  try  yr  apostol  i ateb  gwrthddadleuon  a allasant  ymgyfodi 
yn  ei  ddarllenwyr.  Ar  ol  dywedyd  o hono  gymmaint  am  fod  deddf 
gan  y paganiaid,  yr  oedd  naturiol  i’r  gwrthwynebwr  ateb,  “ Nid  oes 
ddeddf  gan  y cenedloedd,  ac  am  hyny  ni  eììir  cypihwyso  y gosodiad 
hwn  atynt.”  Yr  atebiad  i hyn  yw,  fod  gan  y cenedloedd  ddeddf  mor 
sicr  ag  oedd  gan  yr  Iuddewon,  er  nad  oedd  ysgrifenedig  ar  femrwn  na 
cheryg,  ond  ar  lechau  eu  calonau.  Arddengys  adn.  14  fod  y cenedi- 
óedd  dan  ddeddf,  megys  yr  arddengys  adn.  13  fod  yr  Iuddewon  felly. 

Cyfodir  gwrthddadl  gan  rai  oddiwrth  yr  eshoniad  hwn,  mae  yn 
debyg ; sef  ly  mod  fel  hyn  yn  gosod  Paul  i dystio  fod  rhai  o’r  pagan- 
iaid wedi  ufyddhau  i’w  deddf-natur  eu  hunain,  nes  bod  yn  gyfiawn 
gerbron  Duw.  Ond  camgymmeriad  yw  hyny.  Nid  yw  yr  apostol 
ya  arddangos  dim  mwy  o fod  y pagan  wedi  cyrhaedd  y cyfiawnhad 


Pen.  II. 


hwn,  yma,  nag  a arddangosai  efe  o fod  yr  Iuddew  wedi  ei  gyrhaedd> 
yn  adn.  13.  Gall  y sawl  a dybiont  ei  fod  yma  yn  caniatâu  ddarfod  i'r 
Iuddewon  gyrhaedd  y cyfiawnhad  mewn  dadl,  droi  i pen.  3,  19 — 31. 
Eglurhau  egwyddor  y mae’r  apostol,  ynghylch  y naill  a’r  Uall.  Dy.s- 
gwyliai  yr  Iuddew  gyfiawnhad  oherw?ydd  ei  fanteision  alîanol.  “ Na 
cliei,”  ebe’r  apostol,  “ mae  hyny  yn  anmhosibl.  Mae  y pagan  mewn 
cystal  cyílwr  am  ei  gyfiawnhau  â thithau.  Nid  oes  gwahaniaeth 
rhyngoch." 

Èr  y dywed  Stuart,  ac  yn  wir  o’r  bron  yr  holl  esbonwyr,  yr  ennill- 
»sai*yr  Iuddew?  a’r  ceneal-ddyn  y cyfiawnder  mewn  dadl,  pe  cyflawn- 
asent  bob  un  ei  ddeddf ; nid  wyf'fi,  er  hyny,  yn  ystyried  felly,  canys 
dywed  yr  apostol  mai  drwy  y ffydd  yn  unig  y cyfiawnheir  dyn  ; yr 
hyn  sy’n  profi  nad  oedd  deddf  natur  nac  un  Moses  wedi  eu  cyflunio  i 
gynnwys  cyfiawnder  achubol  i bechadur,  nac  yn  wir  i neb  arall;  canys 
cytìawnhad  i bechadur  yw  y cyfiawnder  dan  sylw.  Amlwg  yw,  gan 
hyny,  mai  eglurhau  egw?yddor  y mae  Paul  yina,  ac  nid  gosod  i lawr 
ífaith  yn  hanesiaeth  y paganiaid.  Hefyd,  mae  cynnneryd  yn  gan- 
iataol,  fod  y cyfiawmder  dan  sylw  yn  gyrhaeddadwy  drwy  ' ufydd-dod 
i'r  deddfau  hyn,  yn  gorfodi  y s&wl  sydd  o’r  cyfryw  dyb  i gyfyngu  holl 
ymresymiadau  yr  apostol  at  rai  yn  unig  o’r  Iuddewon,  canys  cyrhaedd- 
odd  miloedd  o honynt,  gobeithiwn,  y cyfiawnder  liwrn  : ac  os  drwy 
ufyddhau  i’r  ddeddf  y cawsant  ef,  rhaid  fod  geiriau  yr  apostol  i’w 
cyfyngu  yn  annaturiol,  er  mwyn  gadael  allan  y cyfryw  o’i  condemn- 
iadau.  Eithr  nid  oedd  gan  Dduw  un  gyfundrefn  ond  y Ffydd  yu 
unig,  i ddadguddio  cyfiawnder  i bechadur  drwyddi. 

15  Y rhai  sydd  yn  dangos  *g'.veithredoedd  y ddeddf  yn  ySgrif- 
euedig  yn  feu  calonau,  a’u  cydwybod  yn  cyd-dystiolaethu,  a’u 
îmeddyliau  yn  cyhuddo  eu  gilydd,  neu  yn  esgusodi ; 

* “ Fod  gweithredoedd,,,  Scc., — Conquest.  “ Fod  y gweithredoedd  a gais  y ddeddf,” 
— Stuart.  “Cynnwysiad  y ddeddf,” — Seiler,  Bolten.  Sylwedd  y ddeddf,” — 
Älichaelis.  t “ Eu  tueddiadau,” — Rhai.  J “ Ymresyîniadau,” — Belsham,  Coh- 

quest,  Schmidt. 

Gweithredoedd  y ddeddf;  sef  y ddyledswydd  ofynol  ganddi. 

Ysgrifenedig  a ddeallir  ya  ffigwrol,  am  bresenoldeb  y wybodaeth 
yn  y gydwybod. 

Cyd-dystiblaeth  a’r  liyn  a ragddywedwyd.  Yr  ystyr  yw,  y neidiai 
eondemniad  o’u  drygau  i’wr  meddwl,  ac  yna,  pan  elent  i arlioli  i’r  peth, 
fod  eu  penderfyniadau  ymresymiadol  yn  cyd-dystio  â’r  gydwybod. 

Rhag  y dywed  rhai  oddiwrth  hyn,  nad  oedd  anghen  am  ddatguddiad 
dwyfol,  nac  am  anfon  efengyl  ychw'aith  i’r  cyfryw  baganiaid ; gellid 
ateb,  fod  gwrybodaeth  o’r  ddyledsw?ydd  yr  un  peth,  a tliueddi’w'  chyflàwní 
yn  beth  arall.  Caniata  yr  apostol  y cyntaf  i’r  pagan,  ond  gwada  ei  fod 
yn  cyflawni  yr  ail.  Yr  efengyl  yw  gallu  Duw  i ddwyn  dyn  yn  âueddoi 
i ufydd-dod.  Mae  llais  cydwybod  y pagan  yn  cael  ei  ddystewi  gan  ym* 
chwydd  ei  chwantau,  ond  nid  yw  hyny  yn  profi  fod  ei  Greawdwr  heh  u» 
llafarydd  yn  ei  fynwes  efr 


47 


RHUFEINIAID. 


16  *Yn  y dydd  y barno  Duw  fddirgeloedd  dynion,  Jyn  ol  fy 
efengyì  i,  §trwy  Iesu  Grist." 

* Preg.  12,  14  ; Mat.  25.  31  ; Ioan  12,  48;  Rhuf.  3,  6;  1 Cor.  4,  5 ; Dud.  20,  12. 

1 “ Ddirgel  bechodau,”  Stuart,  Turretin,  Flatt.  “ Dirgei  farnau  y gydwybod,” — 

Tholuch.  X “ Fn  ol  yr  efengyl,”  yw  darileniad  rhai  biblau  Groeg,  a Conque*t5 
Belaham,  &c.  “ Efengyl  Duw,”  medd  un.  Ioan  5,  22;  Act.  10,42;  a 3 7,  31  ; 

2 Tim.  4,  1,  8;  Ioan  8,  41.  § “Yn  Iesu  Grist,”  ebe  Bibl  Origen.  “ Yn  ol  yr  ef- 

;engyi  a gefaia  drwy  Grist,”  medd  rhai.  Rhuf.  16.  25  ; 1 Tim.  1,  11  ; 2 Tim.  2,8. 

CYSSYLLTI ADAU  YR  ADNOD.  • 

Lle  mae  cynnifer  o farnau  yn  mysg  dysgedigion,  gwell  yw  gosod 
tm  ar  wahan,  a’u  hystyried  gyda’u  rhesymiadau. 

1.  “ A fernir  wrth  y ddeddf  (adn.  12).  Yn  y dydd  y barno  Duw,  &e..,” 
gan  adael  adn.  13,  14,  15,  yn  gromfachawg.  Felìy  Grotius,  Limborch, 
Walfius,  Winer,  Knapp,  Griesbach,  Stuart,  Barnes,  Walford,  a Hodge. 

2.  “ Gwneuthurwyr  y ddeddf  a gyfiawnheir  yn  y dydd  y barno  Duw, 

medd  Beza,  Heumann,  a Winer,  gan  osod  adn.  14,  15,  yn  grora- 
facbawg. 

3.  “ Y rliai  a ddangosant  weithredoedd  y ddeddf  yn  ysgrifenedig  yn  eu 
çalonau,  yn  y dydd  y barno  Duw,  &c.,,,  medd  Christ,  Schmidt ; sef  y 
bydd  ar  ddydd  y farn  yn  amlwg  i bawb,  ddarfod  i gydwybodau  dynion 
ar  hyd  eu  hoes,  dystio  dros  ddeddf  Duw,  &c. 

4.  “ A’u  cydwybod  yn  cyliuddo  neu  yn  esgusodi,  yn  y dydd  y barno 
Duw  ddirgeloedd,  &c.,”  yw  deongliad  Jerom,  Theodoret,  Chrysostom, 
Tlieophylact,  Ecumenius,  Erasmus,  Calvin,  ac  ereill ; sef  yn  nydd  y 
farn  y ceir  fod  cydẃybodau  y paganiaid  yn  eu  cyhuddo  o’r  liyn  oll  eu 
cyhuddwyd  o hono  yn  ei  lýthyr  hwn  gan  Paul.  I'r  deongliad  hwn  y 
tuedda  Tholuck. 

5.  Ychwanegiad  o eiddo  yr  apostol  yw  adn.  13,  14,  15,  ar  ol  gorphen 
y îlythyr,  medd  Heumann. 

6.  “ Mae  eu  cydwybodau  eu  hunaîn  yn  eu  hyshysu  yn  awr,  a’u  heg- 
wyddorion  a’u  cyhuddant  neu  a’u  hesgusodant,  ar  ol  hyn,  yn  y dydd  y 
barno  Duw,  &c.”  Felly  Koppe  a Rosenmuller. 

Lle  bo  cynnifer  o amrywiad  barn,  rhaid  i’r  cyd-destunau  ac  amcan 
ein  hapostol  gael  bod  yn  arweinyddion,  os  gallwn  hefyd  ddeall  eu  haw- 
grymau. 

Pwnc  yr  apostol  yw  cyfiawnder  Duw  i bechadur.  Ei  amcan  yw  ar- 
holi  yn  mha  le  ei  dadguddir.  O bob  cyfundrefn  oedd  yn  honi  meddiant 
ö’r  dadguddiad  hwn,  y rhai  rbagnodedig  oedd  yr  unig  rai  teilwng  o’u 
cynnwys  yn  yr  arholiad,  gan  dderbynwyr  y llytbyr,  er  na  fuasai  un  ond 
Y Ffydd  yn  unig,  yn  teiìyngu  sylw  ar  y pwnc  gan  Paul  ei  hun. 

Yr  haeriad  àiweàà'dî  agawsem  yn  aros  yn  ddibrawf  sy’n  adn.  11,  “ nid 
oes  derbyn  wyneb  gerbron  Duw.”  Yna  daeth  y “ canys,”  y gair  sydd 
yn  parhaus  ddecbreu  prawf  neu  ymresymiad  gan  Pauì.  Y “ canys” 
eglurhâol  o osodiad  adn.  11,  sydd  yn  nechreu  adn.  12.  Yno  eilwaith  dy- 
wedir  mai  fel  a’r  fel  y bydd  yn  y farn,  “ canys,”  &c.  Wele  adn.  13eg 
etto  yn  eglurhâol  i adn/l2.  Yn  hono  y mae  gosodiad  eglurhâol  yn  caeì 
yr  adnod  ddilynol  yn  eglurhâol  iddo  yntau  eilwaith.  Ar  ol  cymmeryd 
<®in  harwain  gan  y naill  “ canys”  ar  ol  y llall,  daethom  i adn.  14eg.  Ar 
48 


Pen.  II. 


öì  dechreu  ar  yr  adnod  hono,  y mae  yn  anghenrheidiol  i ni  gymmeryd 
adn.  15ed  gyda  ni,  onide  torwn  ymaith  ar  lianner  y synwyr.  Pe  cafíwyf 
ganiatâd  fel  yr  esbonwyr  a nodwyd,  i ddewis  cyssylltu  adn.  16eg  â*r 
ymadrodd  blaenorol  hwnw  â rwydd  ymgyssylltai  â hi,  gallwn  ddod  i ben 
a phroíì  hawl,  o’r  bron  bob  un  o’r  adnodau  blaenorol,  i’r  cyíryw gyssyllt- 
iâd.  Er  enghraifít,  paham  na  ellid  cyssylìtu  í'elly  adn.  3,  “ y diengi  (ü 
rhag  barn  Duw,  yn  y dydd  y barna  Duw  ?”  Neu  ynte  adn.  5,'“a  dad- 
guddiad  cyfiawn  farn  Duw,  yn  y dydd  y barna  Duw?”  Neu  ynte  adn. 

6,  “ yr  hwn  a dâl  i bob  un  yn  ol  ei  weithredoedd,  yn  y dydd  y barna 
l)uw  ?”  Neu  ynte  adn.  7,  “bywyd  tragywyddol,  yn  y dydd  y barna 
Duw  ?”  Neu  ynte  adn.  8,  “ trallod  ac  ing,  yn  y dydd  y barna  Duw  ?” 
Neu  ynte  adn.  11,  “ Canys  nid  oes  derhyn  wyneb  gerbron  Duw,  yn  j 
dydd  y barna  Duw  ?”  le,  meddaf,  paham  na  ellid  cyssylltu  pob  un  o’r 
ymadroddion  yna  mor  rhwydd  ag  adn.  16,  a’r  ymadrodd,  “ a fernir  wrth 
y ddeddf,  (adn.  12)  yn  y dydd  y barna  Duw?”  Os  yr  ymadrodd  fo’m 
naturiol  ymgyssylìtu  ag  adn.  16  sydd  i gael  ei  gyssylltu  felly,  heb  gyf- 
eirio  at  amccin  yr  epistol,  paham  na  ellid  cyssylltu  pob  un  o’rymadrodd- 
ion  a nodwyd  yn  gystal  ag  adnod  12ed?  Ant  adnod  13eg  eito,  pnham 
nad  yw  “ gwneuthurwyr  y ddeddf  a gyfiawnheir,  yn  y dydd  y barne 
Duw?”  neu  “.arddangos  gweithred  y ddeddf  yn  ysgrifenedig  yn  en 
«alonau,  yn  y dydd  y barno  Duw?”  o adn.  15,  mor  gyfaddas  f ilw'aith 
tig  un  o’r  ymadroddion  a nodwyd,  irw  cydgyssylltu  ? 

Yr  hyn  sy’n  ymddangos  i mi  yw,  fod  pob  un  o’r  pethau  âg  a nodwyd 
fel  i’w  cyfiawni  a’u  teimlo  yn  y farn,  yn  cael  eu  rhedeg  ar  ol  eu  gilydd 
yn  gyfres  gan  yr  apostol,  ac  yna  gorphena  ei  bwnc  gyda  chau  yr  oll  i 
fyny,  “ yn  y dydd  y barna  Duw  ;”  fel  pe  dywedasai,  y cyfeiria  liyn  oll 
at  y “dydd  y barna  Duw.” 

Diiigeloedd  ( ta  crupta ),  “ dirgel  bethau  y tywyllwch,”  1 Cor.  4,  5 ; 
“ dirgelion  calon  dyn,”  1 Pedr  3,  4.  Stuart  a ddywed  fod  yr  apostol 
yma  yn  cyfeirio  at  waith  Duw  yn  dwyn  i’r  farn,  nid  yn  unig  gweithred- 
oedd  allanol  dynion,  ond  hefyd  eu  meddyliau  dirgelaf.”  Mae  hyny  y» 
wir  am  y farn,  ond  ai  dyna  feddwl  yr  apostol  ? Cyfeiria  Tholuch  drwy 
yr  ymadrodd  at  benderíÿniadau  dirgel  y gydw^ybod,  y rhai  a gawn  y» 
yr  adnod  flaenorol,  ac  y dwg  Duw  i’r  farn  holl  farnau  dirgel  dynion. 
Gyda  Stuart  y mae  Turretin,  Flatt,  Tholuck,  Barnes,  a Hodge.  Eithr, 
rhaid  i mi  amrywio  y waith  hon  oddiwrthynt  oll : canys  methaf  welèd 
pa  fodd  y barna  y Duw  cyfiawn  ddirgel  amcaníon  dynion — paganiaid  a 
Moeseniaid,  yn  ol  efengyl  Paul,  yr  hon  nis  clywsent  erioed?  Onid  eim 
hapostol  yw  y gwr  a’u  dysgasai,  mai  yn  ol  Deddf  natur  y bernir  y 
pagan,  ac  mai  yn  ol  Enwaediad  a Moeseniaeth  y bernir  yr  Iuddewr  ? 
Ar  ol  ei  ddarllen  ef  fel  yna  yn  yr  adnodau  blaenorol,  anmhosibl,  debyg'- 
wyf  fi,  yw  gosod  Paul  i ddywedyd  mai  yn  ol  ei  efengyl  ef  y bernir 
“ dynion,”  sef  holl  ddeiliaid  y farn  fawr.  Rhaid,  ynte,  fod  deongîiad 
i’w  gael,  ag  a gyssonir  á’r  cyn-destunau.  Y dirgelwch  hwm,  tebygwyf, 
oedd  dirgelwcli  dadl  fawr  yr  epistol,  sef,  ar  ba  dir  yr  ystyria  Du\y 
ddynion  y byd,  rhewn  perthynas  â chyfiawnder  achubol.  Pwy  sydd 
yn  iawn,  pwy  yn  cyfeiìiorni  ? Pa  gyfundrcfn  sydd  gymhwysaf  i ogou- 
iant  Duw  a daioni  dynion  ? “ Dirgeloedd  dynion,  ynte,  yw  y dirgeD 

ŵedd  am  gyfundraethau  a thyngedfenau  dyuion,  am  y rhai  y dadlemjr 
F 49 


RHUFEINIAID. 


yn  yr  epistol,”  a’r  “dadgoddíaá  o ba  ddirgeloedd  a geir  yn  eglur  yn  fy 
efengyl  i,M  medd  efe. 

Drwy  Ibsu,  &c.  Drwyddo  fel  gweithredydd,  ac  nid  fel  offeryn. 
Nid  arferyd  ei  ddynoliaeth  fel  offeryn,  yr  un  modd  ag  yr  arferasid 
cyrff  y prophwydi  pan  eu  cynhyrfìd  gan  Dduw,  a wneir,  eithr  ei  osod 
fel  y gosodir  swyddog  arall  o’i  fath  : a gadael  arno  i wneyd  a fyno 
mewn  hollol  ryddid  ewyllys.  Tebygol  y bydd  yr  ail  Bersôn  dwyfoi, 
yr  hwn  sydd  mewn  undeb  â’r  ddynoliaeth,  yn  gweithredu  drwy  y 
ddynoliaeth,  can  belled  agy  safo  hi  mewn  eisieu  o berffeithiau  dwy- 
fol  at  y gorchwyl,  ond  dim  pellach : canys  y ddynoliaeth  fel  y cyfryw 
a eistedda,  a ymddangosa,  ac  a lafara  y cyfan.  Lleinw  hi,  modd 
bynag,  le  creadur  o’r  fath  gyfansoddiad  ag  a yw  hi,  a’r  fath  gymhwys- 
derau  ag  a fydd  ynddi  erbyn  yr  amser  hir-beíl  hwnw.  Mae  dynoliaeth 
Crist,  fel  pob  creadur  arall,  yn  cynnyddu  mewn  pob  rhagoriaeth  en- 
nilladwy ; ond  nid  yw  yn  debyg  y cynnydda  byth  i allu  Ilenwi  cadair 
brawdle  daearolion,  ynghyd  a’r  holl  ysbrydion  perthynol  i?w  chyfun- 
draethau,  ar  wahan  (pe  yn  bosibl  hefyd  ei  gosod)  oddiwrth  y dwyfoi 
berson  yn  yr  undeb. 


§ 7.  Edliwiad  i’r  Iuddew  o’i  haerllugrwydd  gyda’r  ddeddf. — 

Pen.  II,  17 — 24. 

Ar  ol  dangos  safon  y frawdle  ddiweddaf  at  farnu  yr  Iuddew  a’r  pagan,  a dango»  nacl 
yw  Duw  mor  anghyfiawn  ag  y condemnia  efe  neb  yno  am  un  ftaeledd  ag  nas  gallaaŵí  y 
neb  hyny  adnabod  ei  ddrwg,  a chymhwyso  hyn  yn  henaf  atamgylchiadau  y paganiaidy 
symuda  yr  apostol,  yn  ŷ dosparth  hwn,  yn  mlaen  at  yr  Iuddew  yn  arbenig,  a dengys 
iddo  ei  fod  mor  ysgeler  a digywilydd  â fíhroffesu  ei  hun  yn  athraw  i’r  byd  o genedi- 
oedd,  traar  yr  un  pryd  yn  esgeuluso  hyd  y nod  y gwersi  isaf  o foesoldeb  ei  hun  ; ac  yn 
dringo  esgynlawr  uchel  diwygiwr  y byd,  tra  ar  yr  un  pryd  cyn  waethed  ei  fuchedd  â 
neb  o’i  breswylŵyr ; a’r  rhesymiad  naturiol  yw,  nad  beth  am  alluoedd  y ddeddf  i 
gyfiawnhau  ei  deiliaid,  nad  oes  reswm  yn  y byd  i adyn  o’r  fath  liyn  ymffrostio  ynddi ; 
a’r  canlyniad  naturiol  o’r  cwbl  yw,  mai  doethach  i Iuddew  yr  oes  hono  oedd  tewi  â 
son  am  y ddeddf,  na  dim.  arall  o’r  fath,  fel  testun  ymffrost. 

Dysgasai  Israel  eilunaddoliaeth  yn  yr  Aifft,  a chludasent  y ffieidd-dra  hwnw  gyda 
hwynt  i Ganaan . Yno  cawsant  hep  dduwiau  yr  Aifft  yn  rhai  gwladol  eilwaith.  Er 
dan  wahanol  enwau,  eu  trefniadàu  addoliadol  a’u  gwyliau  oeddynt  yr  un.  Mai  an- 
hawdd  yw  tynu  dyn  oödiwrth  dduwiau  aelwyd  ei  fam,  a gafwyd  yn  phiìosophi  dynoliaeth 
gan  brophwydi  Israel  a Judaf.  Magwraeth  yr  Aiílt  oedd  yn  mhob  ffasiwn  a defod, 
ddrwg  ada.  Ar  ol  methu  o bob  moddion  a dylanwad  a feddai  goludoedd  gwyrthiol  y 
ddeddf  a’r  enwaediad  eu  diwygio,  taflwyd  hwynt  i fath  o foesol  garchar  neu  alltud- 
iad—  i Fabilon.  Yno  cawsant  dduwiau  newyddion.  Goresgynasai  Caldea  holl  wlad  yr 
Aifft,  a’i  gwledydd  perthynasol.  Rhyfel  gwahanol  dduwiau  ydoedd.  Aeth  y Nilus  yu 
ol,  a thwr  Babel  i’r  lan.  Argyhoeddwyd  y byd  o wendid  y dosparth  Iliosog  o dduw- 
iau  Aifftaidd.  Darfu  am  danynt  byth  yn  mysg  cenedloedd  gwaraidd  byd.  Am  yr  an- 
war,  ni  chawsant  hwy  ddeall  dim  o’r  helynt  hwn.  Mae  Ab)Tssinia,  Nubia,  a chanol- 
barth  eang  Affrica  etto  yn  nglyn  â’r  hen  Aifftaidd  addoliad.  Ond  wele  Israei  yn  Ba- 
bilon,  ac  wedi  cyfnewid  ei  hysgol  eilunol.  Yma  safodd  cenedl  Jehofa ; edrychodd. 
synodd,  a dirnadodd,  nad  oedd  duwiau  yr  Aifft  cyn  gadarned  a gwyched  â rhai  new- 
yddion  Assyria  a Babilon.  Gwelsant  hefyd  philosophi  newydd  y Zabiaid,  ac  astro- 
nomyddiaeth  y Caldeaid,  a’u  brudiaeth  ddofn  a rhyfeddol,  nes  tafiu  i ddiystyrwch 
feythol  yn  eu  golwg,  isel  a ffiaidd  eilunaddoliaeth  yr  Aifft  a’i  changenau.  Ar  ol  iddyut 


Pkn.  îí. 


jjrhaedd  i’r  man  hyny  ar  y wers  a ewyllysiai  Jehofa,  eu  Duw  eü  hunaín,  iddynt 
ddyagu,  efe  a’u  syinudodd  o’r  ysgol  hon  yn  ol  i’w  hen  ysgoi  ei  hun  yn  Palestina.  Ar 
ol  iddynt  gael  ffieidd-dra  ar  hoil  ddosparth  eilunol  yr  Aiíft,  a chyn  iddynt  ymgydi« 
dim  a duwiau  newyddion  Babilon,  daeth  yr  ainser  iddynt  ddychwelyd  i’w  gwlati.  O 
hyny  yn  miaen,  daríu  eilunaddoliaeth  yn  Israel ; ond  daeth  dirgeliaeth,  cudd-philosophi, 
a thwyll  y brudwyr  (’aldeaidd  yn  nghwr  eu  gwisgoedd.  Ac  er  riad  oedd  cymmaint  « 
hyriy  ychwaith  yn  amlwg  yn  yr  ocs  neuddwy  gyntaf  ar  ol  y dychweliad  o Fabilon,  ett* 
daeth  y tramwy  o Media,  lle  yr  arosasai  yr  un  dospart’n  o eilunol  philosophi  ag  ya 
Caldea,  ynghyd  ag  o Persia  hefyd,  a’r  tramwyo  o Jerusalem  yn  ol,  A sawyr  ffiaidd,  o* 
nad  llay.'er  o sylwedd  yr  hen  Zabiaeth  Caideaidd,  i gael  ei  goleddu  yn  Palestina.  Oddi- 
yma  c-yfododd  y Sadduceaid,  Phariseaid,  Ebioniaid,  &c. ; a’u  gwag  pliilosoplii  tra- 
ddodiadoi  hwynt  oedd  y wybodaeth  arwifnnbul  a gondemnir  gan  Paul.  Collasent  j 
gwir  Foeseiiiutith\Âbrahnniia<;th,  a Ffycld,  o’rbron  i gyd.  Gwir  nad  addolent  eilunod  ; 
ac  y mae  mor  wir  â hyny  nad  addoient  Jeiiofa  ychwaitli,  oddieithr  cyn  belled  ag  y cyr- 
haeddai  ffurfiau  gosodedig  a dyfeisiadol  at  hyny.  Pan  ddeehreuodd  y sectau  hyu 
gyfodi,  yr  oedd  Alexander  Fawr,  a’i  olynwyr,  yn  concro  Persia  a’r  byd,  a Chanaan  yn 
eu  plith.  Nichyfododd  dim  teilw  ng  n’i  alw  yn  new’ydd  eilwaith  yn  mysg  y Groegiaid. 
Gwelliad  neu  drwsiad  ar  yr  hen  Galtieaeth  oedd  y cwbl.  Vfai  amryw  o’r  Iuddewon 
ryw  gyminysgedd  etto  o hwn ; a’r  cyfan  gyda’u  gilydd,  yn  nghymmysg  âhyny  agoedd 
ÄÌlanol  o Foeseniacth,  oedd  crefydd  dlawd  yr  Iuddeu  anerchedig  gan  Paul.  Amcan- 
asid  gosod  y traethuwd  hwn  yn  mysg  truethodau  rhagymadrcf d iwl  y gwaith  ; oud 
gan  y buasai  hyriy.  yn  ei  gadw  yn  rhy  hir  oddiwrth  y darllenyud,  ail-ystyriwyd  mai 
gweil  ei  osod  yma. 

17  *Wele,  f luddew  y’th  elwir  di,  ac  yr  wyt  fyn  go rpliwys  §yu 
y ddeddf,  || ae  yn  gorfoleddu  yn  Nuw. 

18  Ae  ^ìyn  gwybod  ei  **e\vyllys  ef,  ae  ffyn  darboil  petliau  rha- 
gorol,  gan  fod  wedi  dy  addysgu  o’r  ddeddf; 

* “ Eithros,”  sydd  yn  Ile  “wele  ” yn  y nifer  fwyaf  a pharchusaf  o’r  biblau  Groeg, 
Scholí,  Griesbach,  Stuart,  a phawb  o bwys.  f Mat.  3,  y ; Ioan  8,  33  ; Rhuf.  9,  fi, 

7 ; 2 Cor.  11,  22.  î “ Pwyso  ar  y ddeddf,”— Amryw.  § “ Deddf  Moscs  oll,” — 
Amrýw.  “ Hen  destament,” — Ereill.  “ Pwyso  ar  ddeddf,”  yw  darlleriiad  rhai  hen 
fiblau  Groeg,  a Lladin.  Mica3,  11  ; Rhuf.  9,  14.  II  “ Ymffrostio  o’th  Dduw,” — 
Amryw.  Esay  45,  25;  a 48,  2 ; loan  8,  41.  1Í  Deut.  4,  8;  Saim  147,  18.  19. 
**  “ Vr  ewyliys,”  niedd  y Groeg  bro.i  i gyd.  tt  “ Vu  barnu  pethau  gwahaniaeth- 
ol,” — Concjuest,  “ Protì  pethau  sy’n  gwahaniaethu,” — Erasmus,  tíc. zù,  Eisner,  Cler- 
icus,  Stuart.  “Cymmeradwyo  y pethau  rhagoraf,” — Vulgate,  Chrysostoiu,  Luther. 
Phil.  1,  10. 

Y Wele  hwn  a geir,  bellacîi,  yn  yr  holl  íìbîau  Groeg  o bareh  yn 
“ Kithr  os  canys  nid  oecld  oud  un  lythyren  fechan  o gain-gofisd 
vyedi  peri  y camsyniad  ar  y dechreu.  Dywed  Winer  yn  ei  Rammadeg 
fod  yr  “ os”  (eij  yn  nechreu  yr  adnod  hon,  yn  cyfeirio  aty  “ fel  hyn.” 
neu  “gan  hyny”  (ounj  yn  adn.  21,  yr  hon,  fel  y dywcd  yntau  oedd 
naid  led  fawr,  ond  nid  gormod  i briod-ddull  eln  hapostol. 

Iuddew  (louduìosj , c\  mmerir  y gair  yma  yn  ei  ystj  r grefyddol  yu 
hytraeh  na  chenedìig ; ac  arddengys  berthyras  y bobl  Duw  yn  fwy 
nag  â cheneclìoedd  ereill.  Yn  yr  un  ystyr  ei  haríerir  yn  adn.  28,  29  ; 
X)at.  2,  9.  Fel  yr  oedd  y cyfenw  hwn  yn  barchus,  mawr  chwenychid 
gan  yr  Iuddewon  : cymharer  Gal.  2,  15;  Phil.  3,  5;  a- diystyrent  bch 
enw  cenedlig  aralì  yn  fawr. 


51 


RHUFEINIAID. 


Gort'hwys  ( ’epanapauo ),  lo  leanupon , to  prop  up  one's  self  by  ; 2 
Bren.  7,  2 — 17.  Pwysai  yr  Iuddew  ar  y ddeddf  am  y íiaenoriaeth  yn 
fi'afr  Duw  ; nid  ar  ei  weitliredoedd  ei  hun  o honi,  yn  gymmaint  yma, 
ond  &y  y fîaith  o fod  ganddo  y ddeddf.  Condemnia  Pauì  ymorphwys- 
iad  ar  freintiau  allanol,  yn  gyssylltiedig  ag  ymdawelwch  mewn 
pechod. 

Y ddf.ddf  vw  yr  Holl  gyfundrefn  Foesenaidd. 

Gorfoleddu  ( hauchaomai) , ymffrostio,  ymddyrchafu,  bostio  ; yr 
hwn  a arferir  met\n  ystyr  dda  neu  ddrwg,  yn  ol  y cyssylltiadau. 

Gwybod , “ cydnabyddus  à’r  ewyllys.”  Arterent  fostio  hyn.  Ystyr- 
ient  fod  eu  perthynas  yn  nes  â Duw,  a’u  gw^bodaeth  eilwaith  yn  uwch 
nag  a geid  yn  y cenedloedd  ; ac  ar  y tir  o uwchafiaeth  deublyg  liwn, 
dysgwyìient  gael  sefyll  mewn  d'afr  uchel  yn  nydd  y farn. 

Darbod  ( iohìma.zo ) , to  distinguish , gwahaniaethu  ; neu  to  approce , 
cymineradwyo ; canys  cymmer  y gair  y ddau  ystyr  hyn  yn  holl  gylcli 
yr  iaith.  Tebycrch  mai  yr  ystyr  yma  yw  y blaenaf ; to  examine  and 
judge  of  to  estimate , to  dìstinguish  ; chwilio  a barnu,  prisio,  gwahan- 
iaethu,  megys  hefyd  yri  Luc  12.  56,  â’r  hon  cymharir  Matt.  16,  3; 
Zech.  11,  13;  ac  â’n  testun  cymharer  Phil.  1,  10.  Gan  mai  at  addysgu 
yn  benaf  y mae  cyfeiriad  yr  apostol  yn  y cydymadroddion,  ac  nid  at 
gyinmeradwyaeth  yr  Iuddew  o bethau,  y dewiswyd  yr  ystyr  yna  o’r 
ddau  sydd  i’r  gair.  Gellid  sylwi  fod  yr  un  gair  yn  arwyddociiol  o 
swydd  profiedycUl  metel  (ussayerj,  yr  hwn,  drwy  ei  gelfyddyd  a 
wahaniaetha  y gwych  oddiwrth  y gwael ; ac  yn  ffigwrol,  cymmerir  i 
arddangos  y medrusrwydd  a aiferai  y gwyr  hunan-ddoeth  liyn,iddos- 
parthu  a gwaliàniaethu  defodau,  degymau,  a bwydydd,  ynghyd  â nod- 
weddiad  pob  peth  a'  wnelai  cenedìoedd  ereill ; gan  dybied  fod  pav\b 
oiid  eu  hunain  yn  analluog  i wahaiiiaethu  pethau  o’r  fath. 

Pethau  rhagorol;  neu  yn  hytrach  pethau  a gwahaniaeth  rhyug- 
d 'ynt ; am  yr  hyn  ddeongliad,  gwel  ar  ranau  ereill  yr  adnod. 

19  Ac  *yr  wyt  yn  coelio  dy  fod  yn  dywysog  iT  deillion,  yn 
llewyrcìi  iT  rhai  sydd  mewn  tywyìlwch. 

* Mat.  15,  14  ; a 23,  lô,  17,  19,  24:  îoan  9,  34,  40,  41. 

20  Yd  athraw  iT  anghall,  yn  ddysgawdwr  i’r  rliai  bach,  *a 
ahenyt  ffurf  y gwybodaeth  a’r  gwirionedd  yn  y ddeddf. 

* “ Ffurf  allanol,  neu  bictiwr,” — Tholuck,  Barnes,  Stuart. 

Ar  ol  yn  y ddwy  adn.  íìaenorol,  ddesgrifio  breintiau  yr  Iuddewon, 
aT  ífíwyth  a ddyîasai  dyfu  oddiarnynt,  cyfeiria  yr  apostol  yn  awr  at  y 
safie  uchel  a honent  yn  yrnyl  y paganiaid,  gan  gynnyg  eu  hunain  yn 
athrawon  i broselytio  y dysgedigion  ucíiaf  yn  y byd,  fcl  yn  wir  yr 
oedd  yn  gyfaddas  iddynt  fod,  pe  yn  buchfeddu  yn  deilwng  o’u 
gwybodaeth.  Er  fod  yr  Iuddewon  yn  faîcli,  a firostgar  o’u  gwybod- 
aeth,  nid  oeddynt  yn  anfiyddwyr  o gredo. 

Llewyrch , goleuni,  a arferir  yn  ffigwrol  ani  addysgydd.  Gwel  Esay 
49,  6;  Ioan  1,  4,  5,  S,  9.  Arferai  y Itabbiniaid  alw  eu  hunain  ya 
“ ©leuadau  y bvd." 

52 


Pen.  II. 


Anghall  ( 'iphrún ) , one  who  has  not  mental  shill  or  consideration, 
sef  un  amddiíaü  o fedr  meddwl  i ystyried  ac  olrhain  pethau  ; ac  yna 
daeth  ystyr  y gair  yn  ignoraiìt  person,  dyn  anwybodus. 

Rhai  bach  (nepioij,  plant  o oedran  cyfaddas  i dderbyn  addysg ; 
ond  yma  yn  ffigwrol,  debygwyf,  am  y proselytiaid,  y rhai  a elwiTd 
jçanddynt  felly,  yn  ol  Selden  (de  Jure  nat.  ii,  4).  O,  mor  gyssegredig, 
santaidd,  hir-wynebog,  ac  uchelfrydig  y safent  uwchhen  eu  hysgolor- 
ion;  mor  dirion,  mae'n  wir,  etto  mor  dra  mawreddog  ! Mat.  15,  14;  a 
23,  2,  16,  24. 

Ffurf  (morphdsis),  ffurf  neu  ddeîw  peth,  mewn  cyferbyniad  i’r 
sylwedd  mewnol, — yr  ymddangosiad  ( semblance ) o’r  peth,  fei  yr 
arferid  y gair  hefyd  yn  2 Tim.  3,  15,  ac  yma  yn  ol  Harnmond,  Lange, 
ae  ereill.  Lithr  arferir  yr  un  gair  mewn  ystyr  ddaionas  yn  Gal.  4,  19, 

* hyd  oni  ffurjier  Crist  ynoch.”  Eithr,  tebycach  lod  yr  apostol  yn 
eyfeirio  at  eu  gwaith  yn  camddeall  sylwedd  yr  Enwaediad  a’r 
Ddicddf.  Canys  cymmerasent  y cyfundraethau  hyny  yn  rhai  erefydd- 
ol,  tra  na  luniasid  mo  honynt  yn  namyn  rhai  gwladol  yn  unig.  Hen 
gyfundrefn  y Ffydd  a anghofìasid  ganddynt,  trwyyr  hon  y cedwid,  ac 
yn  ol  yr  hon  y crefyddai  eu  tadau,  ac  y credent  yn  Nuw;  ac  yn  ei  11« 
gosodasant  yr  Enwaediad  a Moeseniaeth  ; nid  yn  eu  cy^ir  ystyr 
ae  amcari,  ond  yn  eu  hystyr  ymddangosiadol  ac  arwynebol,  neu 
ffurfiol,  fel  y dywed  eiu  testun.  Protir  hyn  yn  amlycach  yn  eu  her- 
byn,  yr»  adn.  29. 

Gwirionedd  yn  y ddeddf,  oedd  y ddeddf  fel  yr  oedd  ac  ý dylasai  gael 
ei  hystyried,  ac  nid  yn  ei  rhith,  fel  yr  ystyrid  ganddynt  hwy. 

21  Tydi,  gan  hyny,  *yr  hwn  wytyn  addyagu  arall,  oni’th  ddysgi 
dy  hun?  yr  hwn  wyt  yn  pregethu,  Na  ladrater,  aladreti  di? 

* “ Y r hwn  wyt  yn  addysgu  arall,  gwna  ddysgu  dy  hun  : yr  hwn  wyt  yn  pregethu. 
Na  larlrater,  pftid  â lladrata  dy  hun,” — Knapp. 

22  Yr  hwn  wyt  yndywedyd,  Na  odineber,  aodinebi  di?  yr  hwn 
wyt  yn  ffieiddio  delwau,  *a  gyssegr-yspeili  di  ? 

* Mat.  3.  8.  “ A aberthi  di  [i  eilun]  ?”  meddai  Bibl  Ambros.  “ A ysbeili  di  deml 

eilun  ?”  medd  Chrysostom,  Theophylact,  Le  Clerc,  a Koppe.  “A  atteli  di  drethtui 
y deinl?”  medd  Grotius,  Morgan,  ac  ereill.  “ A wyt  ti  dreisiwr  yrhyn  sydd  gyssegr- 
echg?”  medd  Bengel,  Schmidt,  a Schleusner. 

Yma  cawn  fraich  olaf  yr  yniresymiad  a ddechreuasid  yn  adn.  17 
**  Yr  wyt  yn  ymffrostio  (meddai’r  apostol)  yn  dy  helaethach  gwybori- 
aetli,  ac  yn  dysgwyl  i bawb  arall  eistedd  wrth  dy  draed,  yn  agwedd 
ostyngedig  ysgoìorion,  ac  yn  awr,  tra  yn  gwneuthur  yr  honiadau 
goruchel  hyn,  ai  diau  dy  fod  dy  hun  yn  auwTybodus  o’r  pynciau  y 
proffesi  eu  dysgu  drwy  yr  holl  amser?”  Diau  mai  anwybodus  oeda- 
ynt,  ac  anwybodus  oddiar  ddrwg  yn  unig.  Pwy,  ag  a ddarllenodd  yr 
Efengylwyr,  nas  gwyr  eu  bod  yn  camddeall  o’r  bron  bob  gosodiad  y n 
nghyfammodau  yr  Dnwaediad  a Moeseniaeth  ? Gwasga  yr  apostol  yn 
awr  at  eu  gobeithion. 

Pregethu,  neu  gyhoeddi  allan,  yr  hyn  vw  un  o ystyrion  y gair. 

53 


RHUFEINIAID. 


Cyfeirir  at  eu  hatlirawon ; canys  nid  tebygol  fod  Pauî  yn  ystyried  yr 
holl  genedl  yn  euog  o’r  pechodau  anfad  hyn  ; ac  yn  wir,  eu  dysgawd- 
wyr  a anerchir  ganddo. 

Cyssegr-yspeilio  (ieromleo) , yspeilio  tendau;  fEgwrol,  yspeiîio 
Duw  o’i  deilwng  anrhydedd,  acídoliad,  ac  ufydd-dod.  Yma  yn  unig 
yr  arferir  y gair. 

Eithr,  er  nas  addolent  eilunod,  yspeilient  Jehofa  o'i  hawliau,  deg- 
ymau,  ac  addoliadau,  yr  hyn  oedd,  mae  yn  debygol,  yn  ngolwg  yr 
apostol,  canys  nid  oes  son  eu  bod  yn  yspeilio  temlau  duwiau  ereill. 
Ond  gwel  ragymadrodd  adn.  17. 

23  Yr  hwn  wyt  yn  gorfoleddu  yn  y ddeddf,  trwy  dori  y ddeddf 
a ddianrhydeddi  di  Dduw? 

24  Canys  enw  Duwr,  *o’ch  plegid  chui,  a geblir  yn  mhlith  y 
Cenedloedd;  megys  y mae  yn  ysgrifenedig. 

* “ O’ch  achos  chwi,  Esay  52,  5,” — Stuart. 

Dyfynwyd  allan  o Esay  52,  5,  lle  dywedir  fod  enw  Duw,  fel  Duw  y 
genedl,  yn  cael  ei  gablu  oherwydd  i'r  genedl  berthynol  iddo  golli  y 
dydd,  a disgyn  i gaethiwed.  Oherwydd  i dduwiau  Caldea  orchfygu 
pobl  Jehofa,  ystyriai  y cenedloedd  oîl  fod  enw  Duw  fel  Jehofa  yr 
Israeîiaid,  wredi  disgyn  i warth.  Ni  wyddent  hwy  nad  o wendid  yn 
Jeliofa  y bu  hyny.  A chan  i Dduw,  mewn  ífordd,  orfod  gwneyd  felly 
ag  Israel  oherwydd  eu  pechodau,  edliwia  iddynt  mai  o’u  hachos  hwy 
yr  iselhawyd  ei  enw  mawr  ef  felly.  Yr  un  modd  yn  arnser  Paul, 
ceblid  Duw  Israel,  oherwydd  drwg  foesau  ei  unig  addolwyr.  Nid 
cyflawniad  o brophwydoliaeth  sydd  yma,  ond  yr  un  peth  wedi  dyg- 
wydd  ag  a fu  o’r  bìaen,  yn  peri  i’r  prophwyd  ysgrifenu  y geiriau  dan 
sylw.  Gwel  y cyfieithad.  Öddiar  gallineb  y dyfynai  Paul  a’r  apos- 
tolion  ereill,  yn  aral,  o flbl  yr  Iuddewon.  Gwnaent  hyn  yn  gyffredin 
pan  fyddent  yn  eu  cyhuddo  o rywbeth  anhawdd  iddynt  ei  oddef.  Pan 
gwrddom  â’r  cyfryw  ddyfyniadau,  gallem  ychwanegu  fel  alîeiriad, 
“ Nid  myfi  sydd  yn  unig  yn  dywedyd  hyn,  yr  ydyeh  wedi  eich  dar- 
lunio  eisoes  yn  eich  bibl  eich  hunain.,,  Ar  ol  dwyn  yn  eu  herbyn  y 
cyhuddiad  trwm  o ddianrhydeddu  Duw,  y mae  efe  yn  dwyn  yn  mlaen 
y prophwyd  yn  brofiedydd,  o fod  buchedd  annheilwng  addolwyr 
Jehofa  yn  ei  ddianrhydeddu  yn  ngolwg  y cenedloecld  cylchynol,  yn 
nghanol  pa  rai  yr  oedd  rhai  Iuddewon  yn  sicr  o fod  yn  preswylio. 

Ol-Sylw. 

Onid  yw  yr  un  cyhuddiad  yn  rhy  briodol  i Gristionogion  ? Oddiar 
amcanion  o fasgnach,  celfyddyd,  rhyfel,  ac  ysfa  gweled,  y mae  dynion 
a ymgyfenw^ent  yn  Gristionogion  wredi  myned  o'r  bron,  i bob  cwr  o’r 
ddaear.  Ond  anaml  yr  oeddynt  yn  wir  Gristionogion.  At  ennill  y 
byd  yr  oedd  eu  holl  amcan,  Hafur,  ac  ymgais ; ac  i raddau  helaeth, 
buant  yn  anffyddiuw’g,  diegwyddor,  ac  afradlon.  Etto,  ystỳriai  y 
paganiaid  mai  Cristionoyion  oeddynt;  mai  enghreifftiau  teg  o effaith 
crefydd  Crist  oedd  eu  bucheddau.  Dysgasant  felly,  i gablu  yr  enw 
54 


Pen.  II. 


Cristion,  ac  Awdwr  y grefydd  Gristionogol,  fel  yn  cefnogi  bywyd 
afradlon  a gormesaidd.  Oddiyma  cyfyd  un  rheswm,  yn  mysg  llawer, 
dros  anfon  cenadau  at  y paganiaid.  Mae  anghen  am  beri  i’r  byd 
paganaidd  wybod  nad  tuedd  o’r  fath  sydd  i wir  Gristionogaeth. 
Megys  yr  anfonasom  atynt  y gyfran  waetr.a/í fel  y dywed  Barnes)  o'n 
poblogaeth,  da  fyddai  etto  anfon  ar  eu  liol  ddynion  santaidd,  y rhai  a 
ddangosant  iddynt  wir  natur  ein  crefydd,  a’i  phroífesw’yr.  A phe  na 
byddai  un  canlyniad  uwch  i’r  genadiaeth  Gristionogol,  byddai  yn 
werth  yr  holl  draul  a’r  drafferth  a gymmerir,  i yyfocli  cymmeriad  ein 
cenedl  yn  ngolwg  y byd  paganaidd. 


§ 8.  Yr  Iuddew  yn  cakl  edliwiad  o’i  fod  yn  ddall,  ac  yn 

ARFER  GORUCHWYLIAETH  ENWAEDlAD  YN  GYFEII.IOHNUS.  PEN. 

ii,  25—29. 

Cawn  yn  y ddosran  hon,  ein  hawdwr  yn  gadael  poruchwyliarth  y n deddf,  gan  droi 
at  un  yr  enwaediad.  Profasai  eisoes,  yn  adn.  lf — 24,  fod  yr  luddew  ar  lawr  yn  deg 
gyda  deddf  Moscs,  ’ie  yn  îs  dani  hi  nag  oedd  y pagan  dan  ddcddf'  natur , o gymman.t 
ag  yr  oedd  efe  yn  gosod  ei  hun  yn  ddysgawdwr  Moeseniaeth,  tra  yn  ei  gwadu  á'i 
fuchedd,  pan  nad  oes  brofion  fod  y pagan  felly  yn  dysgu  ereiil  yn  y gwersi  a drosednai 
ei  hun.  Yr  un  modd  yr  oerfd  hi  ar  yr  luddew  anfad  ctto  gyda’i  arferiad  o oruchwyl- 
iaeth  yr  enwaediad.  Camddeallai  hi.  Tybiai  fod  yr  arwydd  yn  ddigon  heb  y fuchedd, 
at  yr  hon  y rhwymid  ef  gan  yr  arwydd.  Cawn  yn  Gen.  12fed,  a’r  lHeg,  a’r  15fed,  son 
am  weledigaethau  a dadguddiadau  ])uw  i Ahraham,  ond  dim  mewn  fhirf  cyfammod 
hyd  yn  mhen.  17-  Yno  dywed  Duw  ei  fod  yn  gwneyd  ag  ef  {j'jifmnmod ; y naill  blaid 
oedd  Duw  ei  hun,  dan  y teítl  o Dduw  Holialluog,  a’r  Uail  oedd  Abraham  (a’i  had  pan 
y delent  dan  yr  arwydd)  yn  y cymmeriad  o erncuededigion.  Yr  ammodau  o du  Dduw 
oedd,  bod  iddynt  yn  Dduw  teuluol,  a’u  dwyn  i feddiant  o wlad  ymdaith  eu  tad  ; ac  o'u 
tu  hwythau  oedd,  enwaedu  pob  gwrryw  yn  wyth  niwrnod  oed.  Nid  oes  un  l)e  igasglu, 
oddiwrth  Gen.  17,  fod  dim  ysbrydoî  na  mewnol  yn  ofynol  yn  y cyfainmod  Abraham- 
aidd,  na  dim  ysbrydol,  na  chyfiawnhaol,  na  nefol,  yn  darddedigo  hono.  Eithr  pabeth 
a ddywed  ein  hapostol  yn  yr  adnodau  hyn  ? A ysiirydolodd  efe  y cwbl  ? Do,  medd 
amryw.  Naddo , meddaf  fi.  Nid  apostolion  yw  y rhai  sydd  yn  troi  adnodau  allan  o’u 
cyssylltiadau  wrth  eu  hesbonio.  Y modd  i ddeall  Paul  yn  yr  ymadroddion  hyn  yv. , 
trwy  dalu  sylw  teilwng  i adn.  25.  Yno  dyry  Paul  ystyr  newydd  i’r  gair  enwaediad. 
Nid  yw  cfe  yn  cyffwrdd  â’r  hen  ystyr  Abrahamaidd,  ond  yn  cydio  yn  ystyr  Iuddewig 
ei  oes.  Cyssylltasai  Duw  ac  Abraham  gyfiawnhad  Abraham  felpechadur  wrth  gredin- 
iaeth  a fuŵsai  cyn  y cyfammod  o enwaediad.  Cyssylltai  yr  Iuddew  presennol  gyfiawn- 
had  wrth  y ddefod  o enwaediad  yn  unig.  Tybiai  fod  rhinwedd  mawr  yn  ngwaitii 
Abraham  yn  eredu  i Dduw  yn  ol  Gen.  15,  6,  a hod  holl  had  Abraham  i gael  eu  ben- 
dithio  drwyddo  ac  ynddo,  ac  mai  drwy  dderbyn  arwydd  enwaediad  y derbynient 
y fendith  neu  y cyfiawnder  hwnw.  Yn  awr,  galwent  hyn  oll  yn  enwaediud,  yr 
hyn  a welwn  oedd  wahanol  iawn  i enwaediad  y cyfammcd  Abrahamaidd,  yn  oî  lîyfr 
Genesis  ara  dano.  A chan  fod  yr  Iuddew  ei  liun  yn  ystyried  yn  y gair  enwaediad, 
gyfiawnhad  achubol,  ac  yn  deall  cymmaint  â hyny  wrth  y gair  enwaediad , cipiodd 
Paul  y gair  o’i  enau,  a thriniodd  yn  ol  ei  ystyr  ehelaeth  ef  ei  hun  o hono  ; fel  pe  dy- 
wedasai,  “Gad  i’r  gair  enwaediad feddu  yr  ystyr'a  osodaist  amo,  ynte,  tra  byddom  ya 
ymresymu  â’n  gilydd  ; ond  gwybydd  di,  yn  ol  yr  ystyr  « gyfiuwnder  achubol  sydd 
iddo  gcnyt,  nad  wyt  ti  yn  perthyn  dim  oll  i’r  peth.  Nid  enwaediad  wyt,  canys  nid  y 
peth  allanoi  yw  yr  enwçtediad  mawr  a ffurfiaist  ti  yn  dy  feddwl.  Peth  mewnoì  'yvr 
hwnw.  Gelli  di  fod  yn  enwaededig  Abrahamuidd,  ond  yn  ddienwaededig  yn  dy  ystyr 
Mewydd  dy  hun,  ar  yr  un  pryd.  Os  myni  di  osod  vstyr  gyfiawnhaol  i’r  gair,  yr  wvt  y» 

55 


RHUFEINlAm 


ày  gau  dy  hun  aîlan  o hono,  ac  yn  gollwng  i mewn  yn  dy  le  bob  pagan  a gyflawnodd 
gyfiawnrìerau  y ddeddf  o barch  i Dduw,  er  nad  oedd  efe  dan  y cyfammod  o enwaediad 
Abrahamaidd  yn  yr  arwydd,  fel  tydi.  Canmoia  Duw  yr  Iuddew  didwyll,  yr  hwn  sydd 
â’i  ddybenion  yn  gywir,  er  nad  ydych  chwi,  ddynion  Iuddewig,  yn  talu  nemawr  sylw 
iddo.,>  Y mae  yn  anmhosibl  i ni  feddwl  fod  Paul  yn  gosod  enwaediad  Gen.  l/eg  yn 
beth  tufewnol,  na  bod  Duw  y cyfammod  jm  gosod  yr  arwydd  i lawr  mewn  geiriau  mor 
eglur,  tra  ar  yr  un  pryd  yn  cuddio  crefydd  ysbrydol  yn  ei  feddwl  dan  y cwbl, — ci  fod 
yn  gofyn  enwaediad  y galon  lieb  son  gair  yn  y cyfammod  am  y peth.  Etto,  rnae  pob 
esboniad  arah  ar  PauL  ym  rhwym  o ddisgyn  i’r  dyb  annhebygol  yna.  Dadleu  y mae 
Paul,  yn  hytrach,  dros  osod  y pfydd  yn  unig  drefn  cyfiawnhau,  heb  yr  un  o’r  cyfuis- 
draethau  ereill. 

25  Canys  enwaediad  yn  wir  a wna  les  *os  cedwi  y ddeddf ; eitkr 
©s  troseddwr  y ddeddf  ydwyt,  faeth  dy  enwaediad  yn  ddienwaed- 
iad. 

* *•  Os  byddi  wyliadwrus  ar  y ddeddf,”  oedd  yn  miblau  Awstin  a Rufinus, 
t “ Aeth  dy  nodwedd  o bobl  gyfammodol  yn  gyflwr  o ddiarddeliad  oddiwrth  gyssyllt- 
iad  â Duw,” — Tholuck. 

“ Mae  o’r  enwaediad  a hòni  di  (meddai  Faul),  fawr  lesâd,  i'r  sawî  a 
geidw  y ddeddf  oddiar  amcan  i barchu  Duw  drwy  hyny ; ond  ni  ellir 
haeru  fod  y llesâd  hwn,  mewn  un  ystyr,  i ti ; mae  dy  ftichedd  di  yn 
peri  i’r  peth  a eîwi  di  yn  enwacdiad , sef’.  hawl  i gyfiawnder  Duw,  fyned 
yn  ddienwaediad.  neu  hawl  yn  unig  i’w  ddigofaint  ef.”  Yma  aeih  yr 
h«ll  esbonwyr  i’r  uiì  ochr,  i ystyried  fod  Paul  yn  arferyd  y gair  En- 
waediad  yn  ei  wir  ystyr  Abrahamaidd,  yn  lle  ystyried  mai  yn  ei  ystyr 
Iuddewig  yr  arferai  ef.  Ei  ystyr  Ahrahamaidd  nid  oedd  ddim  ond  yr 
arwydd  gwladol  [g\tel  rhagymadrodd  y §],  tra  cynnwysai  yr  ystyr 
luddewig  yr  arwydd  yn  cyssylltu  yr  Iuctdew  a'i  dygai  â chyfiawnder 
Duw.  Cyfiawnder  y Ffydd,  ac  nid  yr  Enwaediad  Abrahainaidd,  oedcl 
hwn.  Priodolai  yr  Iuddew,  yntau,  gyfiawnder  y Ffydd  i’r  Enwaediad 
Abrahamaidd,  ac  i’r  ddeubeth  gosodai  y teitl  o Enwaediad  : a’r 
enwaediad  Iuddewig  hwn  yw  yr  un  a fenthyciodd  Paui  yn  yr  adnotl- 
au  hyn. 

26  Os  y dienwaediad  gan  hyny  a geidw  *gyfiawnderau  y ddeddf, 
foni  chyfrifir  ei  ddienwaediad  ef  yn  enwaediad? 

* “ Gyfiawnder,”  yw  darlleniarì  un  hen  Fibl  Groeg,  a dau  Ladin.  “ Gosodiadau  j 

ddeddf,” — Stuart,  Belsham,  Â.  Cainpbell,  a Tholuck.  “ Y ddeddf  foesol,” — Barnes. 
Act.  10,  34,  3.1.  + Oni  chyfnewidir  ei,  &c.,”— Biblau  Chrysostom.  “ Am  enwaed- 

iad,” — Amryw. 

Y dienwaediad,  oedd  y cenedloedd. 

Cyfiawnderau  (dicaíoma) , precepts,  gorchymynion.  Y ddeddf 
foesol  a feddylir,  medd  Barnes,  am  nad  oedd  yn  debygol  y deallai 
pagan  orchymynion  y gyfraith  seremoniol.  Eithr  tybied  hodoliaeth 
y peth  a wnaeth  yr  apostol,  ac  nid  tystio  ei  fod  i’w  gaeì.  Cyfrif  y 
fifaith  o fod  dyn  heb  yr  enwaediad  Abrahamaidd,  yn  ddigon  i’w  osod 
mewn  hawl  o freintiau  yr  unrhyw  enwaediad,  nad  beth  oeddynt,  y 
mae  Paul;  ac  nid  fod  gwaith  pagan  yn  ufyddhau  i Moses  yn  rlioi 
iddo  hawl  i gyfiawnder  Duw  ; onide,  buasai  yn  dywedyd  mai  o weith- 
56 


Pen.  II. 


redoedd  y ddeddf  y cadwesid  ef,  yr  hyn  fuasai  yn  groes  eilwaith  i 
athrawiaeth  fawr  yr  epistol. 

27  Ac  oni  bydd  i’r  *dienwraediad  yr  hwn  sydd  o naturiaeth  (os 
ceidw  y ddeddf)  fdy  farnu  di,  Jyr  hwn  wrth  y llythyren  ah*  en- 
waediad  wyt  yn  troseddu  y ddeddf  ? 

* “ Ac  oni  bydd  i’r  hwn  sy’n  cadw  y ddeddf  dy  farnu  di?”  yw  darlleniad  rhai  lie* 

fiblau.  “ le,  yr  iiwn  a geidw  y ddeddf  yn  ei  stad  naturiol  o ddienwaediad  a’th  farna 
di  ” — Stuart,  Tholuck.  t “ Peri  i gyfiawnder  ay  gondemniad  di  foM  yn  fwy  aui- 
lwg,” — Hodgc.  t “ Yr  hwn  drwy  y ddeddf  ysgriienedig,” — Tholuck,  harae>, 

Hodge,  a Walford.”  “ Yr  yagrythyrau,”— Stuart. 

O nattjriaeth  fex  phuseosj , stad  naturiol,  yn  wahanol  oddiwrtli 
fwynhud  dadgudcliad  gwyrthiol.  Ffaith  dybiedig  yw  hon,  canys 
dywed  yr  apostol  mewn  ìle  arall,  fod  pawh  yn  ol  am  ogoniant  l)uw, 
ac  i'w  cadw  yn  unig  drwy  y Ffydd  sydd  yn  Nghrist  Iesu. 

lìarnu.  Gwel  Mat.  12,  4. 

Llythyren , am  bethau  ysgrifenedig.  2 Cor.  3,  6. 

28  Canys  *nid  yr  hwn  sydd  yn  yr  amlwg  sychl  Iuddew ; ae  nid 
enwaediad  yw  yr  hyn  sydd  yn  yr  amlwg  yu  y cnawd  : 

29  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  y dirgel  sydd  Iuddew ; fac  enwaediad 
y gulon  sydd  yn  yr  ysbryd,  Jnid  yn  y llythyren : §yr  hw  n y mac 
ei  glod,  nid  o ddyniou,  ond  o Dduw. 

* “ Nid  hwmv  sydd  mewn  proífes  yn  unig,  yw  yr  Iurldew  sydd  yn  blentyn  Duw,” 

— Ilodge.  t Enwaediad  sy’*  cỳmmeryd  lle  yn  y galon  a’r  ysbryd,” — Beza,  Heu- 
mnnn.  Col.  2,  11;  Phil.  3,  3.  “ Yr  enwaediad  a wneir  yn  y galon  gan  yr  Ysbryfi 

Glàn,  ac  nid  gan  orehymynion  y ddeddf  yn  unig,”— Grotius,  Ecuinenius,  ac  ereill. 
2 CJor.  3,  ().  “ Sydd  ysbrydol  ac  nid  llythyrenol,” — Awstm,  Clericus,  a Stuart. 

X 1 Cor.  4,  5 ; 2 Cor.  10,  18  ; 1 Thes.  2,  4. 

Mae  y gair  Iuddew  yma,  tnegys  yn  adn.  17,  i’w  gymmeryd  yn  yr 
ystyr  grefyddol,  sef  yn  yr  ystyr  grefyddol  a honent  hwy  eu  hunain,  ac 
nid  yn  yr  ystyr  Àhrahamaidd,  na  Moesenaidd,  na  Ffyddiog. 

Amhrg,  allanol ; sef  yn  duisgynedig  o Abraham,  yn  dwyn  yn  ci 
gnawd  arwydd  yr  enwaerìiad,  ac  yn  meddu  deddf  ysgrifenedig.  Ar- 
ddengys  yr  adnodau  liyn,  nad  oedcl  bod  yn  Iudrìew  y ô'uríiau  yn  werth 
dim  ; mai  Iuddew  Abrahamaidd  a Moesenaidd  a gyfansoddasai  Duw 
yn  ei  gyfammodau ; sef  Iuddew  i gyfìawni  ei  ochr  ei  hun  o’r  cyfam- 
modau  hyny.  ac  i ddysgwyl  o’r  oeìir  arall  am  y gyflog  o ddyled  am 
hyny  oddiwrth  Dduw,  sef^bendithion  a breintiau  tymmoroi;  yn  lle  j 
gymmysgfa  o grefydd  wladol  a glytiasent  hwy  allan  o’r  darnau  a 
ddewisascnt  eu  hunain  o’r  holl  gyfundraethau  blaenorol.  Cymmer- 
asent  allan  o’r  Enwaediad  a’r  Moesbni  af.th  eu  hcll  fìurfian  allauol 
a hawliau  gwladol,  ac  alìan  o’r  Ffydd  ei  chyfiawnder  cyfiawnhaol ; ac 
am  eu  bod  yn  nieddu  y blaenaf,  hawlient  yr  olaf ; tra  nad  oedd  cyf- 
iawnder  y Ffydd  yn  gyssylìtiedig  ag  un  gyfran  o Abrahamiaeth  r.a 

57 


rhüfeinìaîd. 

Moeseniaeth  yn  neillduol,  ond  ag  ymddiriediad  crediniol  yn  addeŵ- 
idion  Duxv\. 

Bìrgel- — Enwaediad  calon.  Hwn  yw  Iuddew  y cyfiawnhad,  sef 
dyscybl  y Ffvdd  yr  hon  a roddwyd  unwaith  i’r  saint.  “YnyrYs- 
bryd,”  yw  ysbrydol ; “ yn  y Ilythyren,”  yw  llythyrenol.  Meddwl  yn 
île  y ffurf  allanol. 

Cyfieithad  Newydd. — Pen.  II. 

[Gofalwyd.am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  lîythyren  fras 
yn  y cyjìeitìiad  newydd  yma.] 

(î)  Oherwydd  paham,  diesgus  wyt  ti,  O ddyn  ! pwry  bynag  ydwyt  sy’n  condemnio  ; 
canys  pan  yn  condemnio  arail  yr  wyt  yn  dy  gondemnio  dy  hun,  oherwydd  dy  fod  di 
»vdd  yn  condemnio  yn  gwneuthur  yr  un  pethau.  (2)  Eithr  nyni  a Wyddom  fod  con- 
demniad  Duw  ar  y rhai  a wnant  y cyfryw  bethau,  yn  ol  gwirionedd.  (3)  A wyt  ti> 
ynte,  O ddyn  ! yr  hwn  wyt  yn  condemnio  y rhai  a wnanfc  y cyfryw  bethau,  tra  dy 
hunan  yn  gwneuthur  yr  un  pcthau,  yn  tybied  y diengi  di  rhag  condemniad  Duw? 
(4)  Ynte,  ai  diystyru  golu<i  ei  ddaioni,  a’i  oddefgarwrch,  a’i  ymaros  ef,  yr  ydwyt,  heb 
gymmeryd  arnat  wybod  fod  daiorii  Duw  yn  dy  dy  wys  tuag  at  edifeirwch  ? (5)  Yn  oî  dy 
galedrwydd,  a’th  galon  anedifeiriol,  yr  wyt,  modd  bynag,  yn  trysori  i ti  dy  nun, 
ddigofaint  yn  nydd  digofaint  a dadguddiad  cyfiawn  farn  Duw,  (6)  yr  hwn  a dûl  i bob 
un  yn  ol  ei  weithredoedd  : (7)  iddynt  hwy,  y rhai  drwy  ddyfal-barhad  yn  gwneuthur 
daioni,  a geisiant  ogoniant,  ac  anrhydedd,  ac  anllygredigaeth  ; bywyd  tragwyddol  t 
(8)  iddynt  hwythau,  y rhai  sydd  gynhenus,  ac  anufydd  i’r  gwirionedd  tra  yn  üfydd  i 
anghyfiawnder : Uid  a digofaint,  (9)  trallod  ac  ing,  [i'e]  ar  bob  enaid  dyn  ag  sydd  yíl 
gwneuthur  drwg  ; ar  Iuddew  yn  gyntaf,  ac  ar  Roegv»r  drachefn : (10}  eithrgogoniant, 
acanrhydedd,  a tnangnefedd,  i bob  un  syddyn  gwneuthur  daioni ; i Iuddew  yn  gynt- 
8Í.  ac  ; Roegwr  draclicírr,  (îí)  ohìegid  nad  oes  derbyn  wyneb  gerbron  Duw;  (12)  canys 
cyfrgolür  heb  ddeddf  gynnifer  ag  a bechasant  heb  [gyfundrefn]  deddf  ; a bernir  drw  jr 
ddeddf  gynnifer  ag  a bechasant  yn  [nghyfundrefn]  y ddeddf,  oherwydd  nad  y rhai  sy’n 
gwrando  y ddeddf  fydd  yn  gyfiawn  gyda  Duw,  ond  y rhai  sy’n  gwneuthur  y ddeddf  a 
gyfiawnheie.  (14)  Pa  bryd  bynag,  gan  hyny,  y gwnelo  y Denedloedd  sydd  yn  ol 
natur  heb  ddeddf,  bethau  y ddeddf,  maent  hwy  tra  heb  feddu  deddf,  iddynteu  hunain 
yn  ddeddf;  (15)  [sef]  y rhai  sydd  yn  dangos  fod  gweithred  y ddeddf  yn  ysgrifeneaig 
yn  eu  cajonau,  drwy  gyd-tystiolaethiad  eu  cydwybodau  âhwynt,  panfyddoeu  rhesym- 
iadau  yn  cyhuddo  neu  yn  eserusodi  eu  gilydd  :f — (lö;  yn  y dydd  y barna  Duw  ddirgel- 
©edd  dynion,  yn  ol  fy  efengyl  i,  drwy  Iesu  Grist. 

(1/)  Eithr,  os  wyt  ti  yn  cael  dygyfenwi  yn  luddew,  ac  ynpwyso  ary  ddeddf,  acyn 
gwneyd  ymffrost  o Dduw,  (18  ' ac  yn  gwybod  yr  ewylîys,  ac  yn  gallu  gwahaniaethu 
rhwng  pethau  gwahanol ; a chan  í’od  wedi  dy  addysgu  allan  o’r  ddeddf  (iy)  [osl  wyt 
hefyd  yn  ymddiried  dy  hun  i fod  yn  arweinydd  i'r  dejllion,  yn  oleuni  i’r  rhai  sydd 
ruewn  tywyllweh,  (20)  yn  athraw  i’r  anwybodus,  yn  ddysgawdwr  i fabanod,  yn  meddu 
ymddangosiad  o wybodaeth  a gwirionedd  y ddeddf  : (21)  yr  hwn  wyt,  fel  hyn,  yn 
addysgu  arall ; onid  wyt  yn  dysgu  dyhun?  A ladreti  di,  yr  hwn  wyt  yn  cyhoeddi 
“ Na  ladrata?”  (22)  A cdinebi  di,  yr  hwn  wyt  yn  dywedyd,  “Na  odineba?”  A 
gyssegr-yspeili  di,  yr  ’nwn  wyt  yn  ffìeiddio  delwau  ? (23)  A ddianrhydeddi  di  I]duw 

drwy  dori  y ddeddf,  yr  hwn  wyt  yn  gwneyd  ymíîiosf  o’r  ddeddf  ? (24)  Canys  “yr 

enw  perthynoliDduw,*’  fel  yr  ysgrifenwyd,  “a  geblir  o’ch  achos  chwi,  yn  mysg  y cen- 
edloedd.” 

(25)  Enwaediad  hefyd  yn  wir  a lesâ,  os  cedwi  y ddeddf ; eithr  os  troseddwr  j 
ddeddf  ydwyt,  aeth  dy  enwaediad  yn  ddienwaediad.  (26)  Gan  hyny,  os  ceidw  y dien- 
waededig  gyfiawnderau  y dcieddf,  oni  chyfrifir  ei  dilienwaediad  ef  am  enwaediad  ? 

| Am  gyssylitiad  yr  ymadroddion,  gwel  esboniad  ar  adn.  16, 


Pen.  II T. 


(27)  Ac  oni  farna  y dirnwaedcdie:  o natur  sy’n  cadw  y ddeddf,  dydi,  yr  hwn  wyt,  drwr 
[feddiant]  o ysgrií'en  ac  enwaetìiad,  yn  droseddwr  y ddeddf  ? ( Utí,  t anys  nid  yr  hwn 

sydd  allanol  yw’r  Iuddew,  nid  ychwaith  yr  hyn  sydd  alianoi  yn  y cnawd  yw’r  enwaed- 
iad;  (28)  eithr  yr  Iucìdew  yw  yr  hwn  sydd  dufewnol,  ae  enwaediad  sydd  o galon,  ys- 
brydol,  nid  llythyreriol;  clod  yr  hwn  nid  yw  o ddynion,  ond  o Dduw. 


PENNOD  III. 

§ 9.  Tri  Gwrth-resymiadau  Iuddewig  yn  cael  eu  HATEB. 

Adn.  1 — 8. 

Y cyntaf  o’r  gwrth-resymau  yn  erbyn  athrawiaeth  Paul  yw,  fod  yr  Iurìdew  yn  cael 
ei  osod  ynddi  heb  un  fantais  ar  y pagun,  adn.  1 ; yr  hyn  a waciir  gan  Paul,  ac  a ddyry 
iddo  gyíieusdra  i gyí’addef  fod  i’r  Iuddewon  fanteision  mawrion  ar  bawb  ereill,  udri.  ‘2. 
Yr  ail  wrth-reswm  yw,  fod  Duw  wedi  addaw  bod  yn  Dduw  i’r  luddewon,  ac  o ganlyn- 
iad,  nad  oedd  eu  hanffyddlondeb,  hyd  y nod  pe’i  cyiaddefid,  yn  ei  ryddhau  ef  oddi- 
wrth  ei  rwyrnedigaethau,  nac  yn  gwneuthur  ei  addewid  yn  ofer,  adn.  3.  Paul  a gan- 
iatâ,  mewn  atebiad,  nad  gwiw  galw  ffyddlondeb  Duw  i ammheuaeth,  doed  a ddelo  o’r 
naill  athrawiaeth  a’r  llall,  arln,  4,  5 ; eithr  dengys,  er  hyny,  fod  yr  egwyddor,  yn  ol  y r 
hon  y dysgwyliai  yr  Iuddewon  rydd-drwydded  oddiwrth  gosp,  sef,  amfod  eu  hanghyf- 
iawnder  yn  canrnol  cyfiawnder  Duw,  yn  un  dwyllodrus.  Efe  a brawf  hyn  drwy  ddang- 
os  yn  gyntaf,  osoedd  eu  hegwyddor  hwy  yn  gywir,  na  allai  Duwr  gospi  neb,  pagan  nac 
Iuddew,  adn.  5,  6,  7 ; ac  yn  ail,  ei  bod  yn  arwain  i’r  gwrthuni,  mai  uuiawn  j w gwueyd 
drwg  fel  ydelodaioni,  adn.  8. 

ragoriaeth  gan  hyny  syild  i’r  Iuddew  ? neu  pa  fudd  sydd 
o’r  enwaediad  ? 

2 Llawer  yn  mhob  rhyw  fodd : *yn  gyntaf,  oherwydd  darfod 
ymddiried  iddynt  hwy  ain  tyniadroddion  Duw. 

* Deut.  4,  7,  8;  Salm  147,  19,  2°;  Hhuf.  2,  19;  a 9,  4.  “Yn  benar,” — Walford, 
Belsham,  Stuart,  A.  Çampbell,  aBarnes.  “ Iddynt  hwy  yr  ymcìdiriedwyd  yn  gyntaf,” 
inecld  Origen.  t “ Addewidion  Duw,” — Hunnius,  Schmidt.  “ Ordinhadau  Duw,” 
— Ambros,  Ecumenius,  Beza,  Beausobre.  “ Addewidion  a phrophwydoliaethau,” — 
Tholuch,  Stuart.  “ Ysgrythyrau  Duw,” — Barnes. 

Dywedasai  Paul  yn  y bennod  o’r  blaen,  mai  yn  ol  eu  gweithred- 
oedd  y bernid  yr  luddewon  yn  gystal  â’r  paganiaid,  ac  y disgynai 
cosp  dryinach  ar  y drwg  luddew  goleu,  nag  ar  y drwg  bagan  tywyll, 
nad  faint  nmnteision  y naill  ac  anfanteision  y llall ; 'ie,  fod  inuntais 
fwy  yr  Iuddew  yn  cynnyrchu  cosp  fwy  arno  am  ei  bechodau.  Yma 
rhagwelodd  Paul  wrthddadl  naturiol  yr  îuddew,  canys  clywsai  hi, 
mae’n  debyg,  ganwaith,  ar  ddiwedd  ei  bregethau. 

Hyn  yw  yr  atebiad  i wrthddadl  yr  adnod  gyntaf,  a chynnwysa  wad- 
iad  pendant  o’r  casgliad  a dynai  yr  Iuddew  oddiwrth  ei  çyn-resymau 
ef.  Nid  yw  yn  canlyn,  os  bernir  yr  Iuddew  yn  ol  ei  weithredoedd, 
nad  oes  un  fantais  mewn  bod  yn  bobl  i Dduw,  yn  meddu  dwyfoí 
ddadguddiad,  &c. 

Ymadroddion  (%  logiaj , oracles ; unrhyw  atebiadau  neu  ddad- 
guddiadau  dwyfol.  '^Cyfeiria  v gair  yma,  ac  yn  adn.  3,  yn  benaf  at  yr 

59 


RHUFEINIAÍD. 


erftrlau  a cryrwiwysent  yr  addewidion  ynghylch  y Mcssia,  y genedî 
luddewig,  &c.  Gyda  golwg  ar  egwyddorion  yr  adnod,  mae  fel  pe 
dywedai,  fod  mwy  o oleuni,  a manteision  gwell,  wedi  eu  cynnysgaethu 
ì’r  luddewon  nfi  neb  arail.  Rhoddai  dyfodfa  at  yr  ysgrythyrau  fwy  o 
©leuni ; cynnygiai  yr  addewidion  ysbrydol  gefnogiad  i fywyd  o íFydd  ; 
ac  mewn  canlyniad  i’r  stad  yn  yr  hon  y gosododd  dadguddiad  dwyfol 
yr  Iuddewon,  iddynt  hwy  y rhoddwyd  cynnygion  cyntaf  efengyl. 
Cawn  ragor  o’u  breintiau  yn  9,  1,  2.  Dangosodd  Duw  ymddirìed 
ynddynt  wrth  eu  hanrhegu  â’i  wirionedd  dadguddiedig,  a chadwasant 
ef  yn  bur  hyd  y Messia  ; proíi  dwyfolder  yr  hwn,  pan  y daeth,  oedd 
prif  neges  yr  Hen  Destament. 

3 *Oblegirì  beth  os  anghredodd  rhai  ? a fwna  eu  hanghrediu- 
iaeth  hwy  ífydd  Duw  yn  ofer  ? 

* Rhuf.  10,  lö;  Heb.  4,  2.  “ Anufyddhaodd  rhai,”  medd  un  Bibl  Groeg:  tra 

j»hsrrehu8.  “ Bu  rhai  anflÿddlon,” — Stuart.  t Num.  23,  10;  Rhuf.  9,  6 ; a 11, 

29  ; i Tim.  2,  13.  “ Diddymu  ffyddlondeb  Duw  i’w  gyfammod,” — Stuart,  Tholuck, 

Barnes,  Hodge,  Conquest,  A.  Campbell.  “ Gwneyd  gwirionedd  Duw  yn  ddiefíaith,” 
Msedd  Walford. 

Ail  wrth  ddadl  yr  Iuddew.  “ Onid  oedd  gwaith  Duw  yn  gosod  ei 
hun  mewn  cyfammod  â hwynt,  yn  ei  rwymo  i\v  cadw  rhag  colledi- 
jaeth  ?”  Mae  yn  eglur  mai  eu  cred  oedd,  y byddai  holl  lsrael  jn 
gadwedig,  ar  bwys  y cyfammod  Abrahamaidd ; ac  onide,  y byddai 
üuw  y cyfammod  yn  anffyddlawn.  Tybient  nad  oedd  yr  addewidioa 
yn  dibynu  dim  ar  eu  bucheddau  eu  hunain.  Antinomiaid  yr  hen 
gyfammod  oeddynt.  Cawn  gip-olwg  arnynt  yn  Matt.  3,  9 ; Ioan  8, 
33;  Rhuf.  2,  17  ; a 9,  6.  “ Mae  i holl  Israel  ddwy  ran  yn  y bywyd 

tragywvddol/>  oedd  air  aml  iawn  yn  ngenau  Iuddew. 

Ffydd  Duw.  “ A wna  eu  diffyddiaeth  hwynt  ffydd  Duw  yn  ofer?” 
Neu  yn  well  “ A wna  eu  hanymddiried  hwy  waith  Duw  yn  ‘ ymddiried 
ei  ymadroddion’  iddynt,  yn  ofcr  V ’ 7 Dealled  y darllenydd  mai  yr  «n 
gair  oedd  gan  y Groegiaid  am  ffydd  ac  am  ymddiried.  Pe  dywedem 
mai  at  gyfundrefn  y Ffydd  y cyfeiria  y gair  ffydd  yn  ein  testun, 
byddai  raid  i ni  ddeongli  yr  ymadroddion  yn  adn.  1,  yn  addetcidion 
grasol  yn  unig,  a chyfyngu  holl  ddadguddiadau  grasoì  Duw  i’r  genedl 
hon  yn  unig,  o Abraham  yn  mlaen,  yr  hyn  a gauai  allan  Melchisedec, 
aT  boll  dduwiolion  olynol  i gyfammod  yr  Enwaediad  sydd  yn  Gen. 
17,  oddiwrth  y fraint  o berthynu  iT  Ffydd,  drwy  yr  hon  y cyfiawn- 
lieid  pechaduriaid ; ac  os  allan  o’i  chylch  hi,  allan  oddiwrth  faddeuant 
pechodau  ; canys  dywed  pen.  3,  25,  26,  mai  drwy  gyfundrefn  Y Ffydf» 
yn  ngwaed  Crist  y dangosai  Duw  y cyfiawnder  mewn  dadl,  drwy 
faddeuant  pechodau  o ddechreu  y byd  hyd  ddiwrnod  Calfaria.  0,  na ; 
nid  iddynt  hwy  yn  unig  yr  ymddiriedodd  Duw  oraclau  y Ffydd  i gyd. 
Rhaid  fod  llawer  o gymmundeh  â Duw  yn  cymmeryd  lle  yn  barhaus, 
o’r  tu  allan  i genedl  Israel,  o leiaf  hyd  Moses,  os  nad  ar  ol  hyny. 
Oraclau  y dosparth  hwnw  o deulu  y Ffydd  ag  a berthynai  i gyfun- 
drefn  yr  Enwaediad  a’r  Ddeddf,  yw  yr  hen  Destament.  O ran  y 
Messi’a  a’i  eglwys  gyfoesol,  yn  benaf,  y cadwyd  yr  hyn  a gadwyd  oT 
60 


Pen.  III. 


•nraclau  dwyfol  yughyd.  Cymmaint  ag  oedd  yn  eisieu  at  wasanaeth  y 
Testament  Newydd  yn  unig  a gadwyd.  Feìly  nid  i’r  Iuddewon  yn  uniç 
yr  ymddiriedodd  Duw  oraclau  y Ffydd,  neu  ddadguddiadau  grasol,  tm 
mai  iddynt  hwy  yn  unig  yr  ymduiriedwyd  oraciau  yr  Enwaediad  a’r 
Ddeddf. 

4 Na  ato  Duw : *eithr  bydded  Duw  yn  eirwir,  a phob  dyn  ym 
gelwyddog ; megys  yr  ysgrifenwyd,  fFel  y’th  gyfiawnhaer  yn  ày 
eiriau,  ^ac  y gorfyddech  pan  y’th  farner. 

* “ Mae  Duw  yn  eirwir,” — Un  hen  Fibl  Groeg,  y Vulgate,  yn  nghyda  rhai  Lladi» 

ereill ; felly  bihlaa  Cyprian  a Morgan.  Ioan  3,  33  ; Salm  62,  9 ; a 1 16,  11.  “ Vn  hy- 

tracb  bydded  Duw,”  &c.,  medd  Koppe.  “ Caffed  Duw  yniddaMgoa  yn  eirwir,”  &cM 
medd  ereill.  “ Duw  yn  deilwng  o ymddiried,”— Tholuck,  Stuart.  “ Pob  dyn  yn  an- 
flyddlon,”  medd  Tholuck,  a Belsham.  “ Cyfaddefer  Duwyn  eirwir,  pe  bai  hyd  y noá 
bob  dyn  yn  gelwyddog,”  medd  Couqucst.  f “ Fel  y’th  gyfiawnhaer  pan  gondern- 
niech,”  medd  Stuart.  “ Yn  dy  doywediadau,”  medd Conquest,  a Walford.  Salm  Sl, 
4.  î “ Pan  farnech,” — Conquest,  Stuart,  A.  Campbcll,  a’r  Hebraeg. 

Na  ato  Duw.  Nid  oes  geiriau  tebyg  i hyn  yn  y testun  gw'reiddiol, 
yn  un  man.  “ Dirn  mewn  un  modd,“  yw  yr  ystyr  gwreiddiol  ; a the- 
bygol  fod  y cyfìeithwyr  Cymreig  wedi  benthyca  y “ Na  ato  Duw”  oddi- 
wrth  y Saeson,  yn  nrysg  pa  rai  yr  oedd  y fath  air  nacaol  yn  beth  sathre^ 
dig  er  ys  dau  can  mlynedd  yn  ol.  Dylid  ei  adael  heibio,  oherwydd  y 
mae  yn  arferiad  rhy  ysgafn  o enw  y Goruchaf. 

Geirwir  : fel  pe  dy  wedasai  efe  yngwres  ei  athrylithr, — “ Troed  pob  dy» 
allan  yn  gelwyddog,  neu  dorwr  a.mmod  â Duw,  fel  y troes  yr  IsraC’l 
allan  ag  ef,  ni  wnelai  hyn  namyn  arddangos  Duw  ei  hun  yn  fwy  geirwir 
a fíyddlon.”  Ystyr  y gair  yna  yw  ffyddlon,  yr  hyn  yw  geirwiredd  cyf- 
ammodwr.  “ Nid  oes  un  pall  yn  fíyddìondeb  Duw,  (meddai  yr  apostol) 
i’w  ganfodmewn  condemnio  yr  Iuddewon,  canys  gwnaethpwyd  addewid- 
ion  grasol  a nefol  Duw,  i blant  cyfundrefn  y Ffydd  yn  unig,  o bob  oe« 
a chenedl  heb  wahaniaeth  ; ac  addewidion  cyfundraethol  yr  Enwaediad 
a Ffydd  i’r  rhai  o blant  Abraham  ac  Israel  a geid  yn  cadw  eu  cyfraa 
eu  liunain  o ammodau  y cyfryw  gyfammodau.  Ciliodd  Israel  fel  ceneŵ 
oddiwrth  gyfammod  eu  Duw,  sef  eu  dyledswyddau  ato  fel  eu  Jehofa, 
ac  yr  oedd  yn  y cyfammod  hwnw,  fel  y gwelir  yn  Deut.  28 — 32,  ammoíî 
o du  Dduw  i’w  cospi  am  y cyfryw  wrthgiliad.  Felly  fíyddlon,  geirwir 
oedd  Efe,  er  eu  bod  hwy  dan  y barnau  fel  y cenedloedd  ereill,  i ba  r«i 
nid  oedd  Jehofa  yn  Dduw. 

5 *Eithr  os  yw  ein  hangliyfiawnder  ni  yn  canmol  cyfiawmder 
Duw,  pa  bcth  a ddywö«iwn?  fAi  anghyfiawn  yw  Duw,  yr  hwa 
sydd  yn  dwyn  arnom  ddigofaint  ? (îyn  ol  dyn  yr  Wyf  vn  dywedyd). 

* “ Yn  peri  mwyhad  ar  gyfiawnder  Duw,”  medd  Belsham.  “ Amlygu  yn  fwy  gyt'- 

iawnder  Duw,”— Wakefield,  Hodge,  Walford,  Tholuck.  “Ni  (Iuddewon),”  medd 
rhai.  “ Ni  (Gristionogion),”  medd  ereill.  “ Ni  (bawb),”  medd  Tholuck.  “ Os  yw 
ein  hanffyddlondeb  m yn  hynodi  ffyddîondeb  Duw,” — Amryw.  “Cyfiawnder  baru» 
I)uw,” — Stuart,  a Walford.  “ Cymmeriad  cyfiawn  a santaidd  Duw,” — Barne*. 
“ Perffeithrwydd  moesol  Duw,” — Hodge.  f “ Yr  hwn  sydd  yn  dwyn  arnom  go*p/> 

wtedd  Hodge,  Bames,  Belsham,  Stuart.  “Yr  hwn  sydd  yn  dial,”— Conquest,  JL 

Q 61 


RHUFEINÎAID. 


Campì>ell.  “ Os  cospa  efe,”  medd  Walford.  “ Oniá  yw  Duw  anghyfiawn,” 
Turretin.  t “ ol  dyn,  &c.,”—Nid  yw  yn  y Bibl  Ethiopaeg.  “ Dwyn  arnom 
ddigofaint  yn  ol  duil  dynion,”  meddai  biblau  Groeg  Origen.  “ Yn  ol  arfer  dynion  yr 
wyf  yn  dywedyd,”  medd  Belsham,  a Stuart.  “ Yr  wyf  yn  llefaru  fel  y deallo  dynion,”' 
medd  rhai.  “ Fel  yr  ymddengys  y pwnc  i ddynion,” — Barnes.  “ Fel  y ílefara  y 
dynicn  hyny,” — Amryw.  “Fel  y llefara’r  gwrthwynebwyr,”  medd  rhai. 

Hon  yw  trydedd  wrth-ddadl  yr  Inddew.  “ Mae  nid  yn  unig  ífyddlon- 
deb  Duw  (meddent)  wedi  ei  wystlo  i’n  iachawdwriaeth  ni,  ond  hyd  y 
nod  y ffaith  o’n  bod  ni  yn  anghyfìawn,  yn  arddangos  ei  gyfiawnder  ef  yn 
fwy  amlw'g ; ac  o ganlyniad,  byddai  anghyfìawn  ynddo  ein  cospi  ni,  am 
yrhyn  sy’n  cynnyddu  ei  ogoniant  ei  hun.,; 

“ Onid  anghyfiawn  yw  Duw,  &c.,,y  yw  y cywir  ddeongliad  ; canys 
iaith  yr  Iuddew  Antinomaidd  yw,  yngenau  yr  apostol ; ac  o eisieu  deall 
felly,  aeth  Tholuch  ac  ereill  i orfod  gosod  cwpl  o eiriau  i mewn,  er 
rnwyn  gorphen  y synwyr,  fel  y dywedent! 

Cyfiav/nder  DuW;  ei  ffyddlondeb,  a’i  uniondeb,  medd  y beirniaid, 
gan  osod  nas  gwn  pa  sawl  ystyr  i’r  gair  bach  hwn  o fewn  cylch  yr 
epistol.  Pa  esboniwr  bynag  a orfoder  í osod  y naill  ystyr  yn  y naill 
fan,  a’r  ystyr  arali  yn  y llall,  mae  yn  llawn  amser  iddo  adael  heibioy 
naill  ai  ei  gredo  dduwinyddol,  neu  bin  esboniadol.  Yr  un  ystyr  a welir, 
debygwyf  fì,  i’r  gair  yn  y man  yma,  ag  yn  y manau  ereill  â’i  cynnwy- 
sant.  Eu  hanghyfiawnder  hwy  oedd  beth  nas  arferasent  ei  gyfaddef.  O 
ddechreu  yr  epistol,  ac  yn  neillduol  yn  pen.  ail,  profasai  Paul,  nad  faint 
oedd  o gyfiawnder  yn  rhad  gan  Dduw,  mai  anghyfiawnder  yn  unig  oedd 
yn  amlwg  yn  eu  cyfundrefn  grefyddol  hwy,  yr  hon  a gyfenwai  efe  yri 
Gnawd,  fel  y cawn  weled  wrth  nesu  yn  mlaen.”  Felly  ynte  (meddent 
rnegys)  pa  wahaniaeth  i Dduw  a wna  baich  ein  peeliodau,  gan  mai  yn 
rhad  y cyfrana  efe  ei  gyfiawnder  ? Cyfiawnhaed  efe  nyni,  a chaifflawer 
mwy  o ogoniant  oddiwrth  ei  ẃaith  yn  gwneyd  hyny,  nag  a gawsai  oddi- 
wrth  ein  cyfiawnhau  pe  yn  ysgafnach  ein  baich  o anghyfìawnder.  Can- 
moî  y cyfiawnder  a elwi  di  yn  berthynol  i’r  Ffydd,  a wnelai  ein  hang- 
hyfiawnder  ni ; ac  felly,  onid  anghyfiawn,  ar  dir  gras  yn  Nuw,  fyddai 
dwyn  arnom  ni  ei  ddigofaint.”  “ Beth  ynte  a ddywedwn  ni,”  oedd  ffurf 
vmadrodd  a ddysgasai  Paul  wrth  draed  y Rabbi  Gamaliel,  canys  ceir  yn 
britho  yr  ysgrifeniadau  Rahbinaidd. 

Yn  ol  dyn  ; “ llafaru  fel  y dynion  hyny  yr  wyf,”  yw  un  o’i  ystyriaeth- 
au  gan  y prif  feirniaid,  yr  hwn,  gan  ei  fod  y mwyaf  naturiol,  a ddewis- 
wyd  yn  y cyfieithad. 

6 *Na  ato  Duw  : canys  wrth  hyny  pa  focld  y barna  Duw  y byd  ? 

* O’r  “ canys”  i’r  drwedd  nid  oedd  yn  Mibl  Chrysostom.  Gen.  18,  25 ; Job  8,  3 ; a 
34,  17.  “ Yr  eistedd  Duw  i farnu,  & c,”  medd  Hodge,  Tholuek,  Grotius,  Beza, 

Origen,  Bueer.  “ Y eondemnia  Duw  y byd  paganaidd,” — Limborch,  Koppe,  Barnes 
(debygid),  Venema,  Cramer,  Stolz,  Reiche,  Ernesti. 

“ Gs  yn  ol  eicli  twyll-resymiaeth  hwn  y byddai  (meddai  yr  apostol)  .; 
sef,  fod  y gogoniant  mwy  a enniliai  Duw  wrth  gyfiawnhau  pechadur 
mawr  nag  un  llai,  yn  ei  rwymo  i fod  yn  anghyfìaw’n  wrth  heidio  â’i  gyf- 
awnhau  yn  ddiammodol  ar  ei  fuchedd;  yna  hydd  gwaith  Duw  yn  con- 
demnio  y byd  paganaidd  gyda  chwi  yn  y farn,  yn  groes  i drefn  ei  ras 
syfiawnhaoly  canys  cawsai,  yn  ol  eich  egwyddor  hon,  fwy  0 ogoniant  i’w 
62 


Pen.  III. 


gyfiawnder  drwy  gyfiawnhau  pawb,  nac  wrth  gondemnio  ; ac  yna,  os  na 
ail  efe  gondemnio  neb  o’r  anfad  euogiaid  sydd  yn  y byd,  rbag  cymmylu 
ei  ras  drwy  byny,  i ba  beth  y casgla  efe  bwynt  i’r  farn  ? canys  credwcb 
yn  gyffredinol  yn  sicrwydd  y farn  ddiweddaf." 

7 Canys  os  bu  *gwirionedd  Duw  drwy  fy  nghelwydd  i yn  bel- 
aetnaeh  i’w  ogoniant  ef,  paham  y’m  bernir  innau  etto  megys 
pechadur ? 

* “ fmddygiadau  ffyddlon  Duw,  drwy  fý  anffyddlondeb  i,” — Stuart,  Hodge,  Con- 
quest.  “ Gwir  grefydd  Duw  drwy  fy  eilunaddoliaeth  i,” — Reiche.  “ Ffyddlondeb 
Duw  i gyflawni  ei  fygythion,” — Barnes.  “ Os  dadblygwyd  yn  eglurach  wirionedá 
Duw,”  medd  Walford.  “ Gwirionedd  ymarferol  neu  santeiddrwydd  Duw,”  mcdd 
Tholuck. 

Gwrtb-ddadl  nesaf  yr  Iuddew  antinomaidd  sydd  yma,  yr  bon  nid  yw 
ond  ad-iefariad  o’r  byn  a gawsai  yn  adn.  5,  ganddo  ef.  Celwydd  yw 
anífyddlondeb,  a gwirionedd  yw  ífyddlondeb  i’r  cyfammodau  dan  sylw. 

8 *Ac  nid  ( megys  y’n  ceblir,  a megys  y dywed  rhai  ein  bod  ya 
dywedyd)  Gwnawn  ddrwg  fel  y del  daioni  ? y rhai  y mae  eu  dam- 
nedigaeth  yn  gyfìawn. 

* “ Ac  a ddywedwn  ni,  gan  hyny  (megys  y’n  ceblir,  &c.,”  medd  Conquest,  a Stu- 
art.  “ Ac  na  wnawn  ddrwg  fel  y del  daioni  (megys  y’n  ceblir,  &c.”  medd  y Vulgate, 
Erasmus,  Beza,  Baumgarten.  “ Ac  ni  ddywedwn  (megys  y’n  ceblir,  &c.,”  medd 
Erasmus,  Calvin,  Koppe.  “ Ac  ni  ddylem  ddweyd  (megys  y’n  ceblir,  &c.,”  medd 
Louis  de  Dieu,  S.  Schmidt.  “ Ac  ni  ddylem  wneyd  (megys  y’n  ceblir,  &c.,”  medd  r 
Bibl  Arabaeg,  Luther,  Bengel,  Heumann.  “ A phaham  na  allem,  megys  y mae  rhai, 
gan  ein  henllibio,  vn  dywedyd, — gymmeradwyo  gwneyd  drwg  fel  y delo  daioni?”—  • 
Chrysostom,  Theophylact,  Ecumenius,  Tholuck,  Barnes.  “ A phaham  na  allem  ddy- 
wedyd  (fel  y cableddus  sieryd  rhai  ein  bod  yn  dweyd),  Gwnawn,  &c.,” — Walford. 
Rhuf.  5,  20;  a 6,  1,  15. 

Ysbryd  yr  ymresymiad  tywyll  bwn  sydd  fel  byn  : “Ac  oni  ddywed- 
wch  yn  bytracb  [ar  unwaith]  ‘ Gwnawn  ddrwg  fel  y delo  daioni,’  megys 
y’n  ceblir  ni,  [yr  apostolion],  ac  megys  y dywed  rbai  ein  bod  ni  [ein 
hunain]  yn  dywedyd,  y rliai  y mae  eu  damnedigaeth  yn  gyfiawn.”  Neu 
“ Pabam  na  ddywedwcb  ar  unwaitb,  fel  y cableddus  ddywedir  ein  bod 
ni  ein  bunain,  o ran  hyny  yn  pregetliu,  ‘ Gwnawn  ddrwg  fel  y delo 
daioni  mwy  allan  o’r  gras  â*i  maddeua.”  “ Po  gwaetbaf  y bo’m  (meddai 
Paul),  goreu  i gyd,  yn  ol  eich  ymresymiad  chwi.”  “ Os  dawr  mwy  o 
ddaioni  drwy  gyfiawnbau  yn  rbad  bechadur  mawr,  bydded  i ninnau 
bechu  mwy,  fel  y caflfo  Duw  gyfleusdra  i ddangos  eí  ddaioni  tuagatom.” 
Dyna  egwyddor  yr  ymresymiad.  Tynodd  Paul  yr  Antinomwr  Iuddewig 
ymlaen  nes  gwelai  y gosodiad  mwyaf  cyfeiliornus  oedd  yn  bosibl.  Felly 
yn  ei  egwyddor  ei  hunan  yr  oedd,  yn  wir,  ei  arfer  ef.  Felly  y gwnaetb 
efe  befyd  yn  y seithfed  bennod  o’n  epistol ; tuag  at  iawn  ddeall  priod- 
ddull  ymresymiadol  Paul  yn  yr  bon  ceir  llawer  o gymhorth  oddiwrth 
dalu  sylw  teilwng  i’w  ddull  tebyg  yn  y ddosran  dan  sylw.  Ar  ben  An- 
tinomiaeth  Iuddewig  y cura  Paul  drwy  yr  holl  epistol,  gan  mwyaf ; a 
eheir  gwersi  eglur  ynddo  i ninnau  sydd  yn  nghymysg  â llawer  o Antin- 
omiaid  CristionogoL 


63 


RHUFEINIAID. 


§ 10.  Ymarweddiad  yr  Iuddew  yn  gondf.mniedig  trwy  dyst- 

IOLAETH  EI  ORACLAÜ  EI  HUN.  pEN.  iri,  9 20. 

Fäofasai  yr  apostol  eisoes,  drwy  dystiolaeth  anwadadwy,  i’r  Iuddewon  a’r  Cenedî- 
•edd,  fod  y dosparth  olaf  a enwyd  yn  gondemniedig  ar  dir  eu  hathruuiuethau  yn  gys- 
taiá’u  bucheddau.  Aeth  ar  ol  hyny  at  bwnc  yr  Iuddew  ; ac  ar  ol  profi  mai  yn  ol  eu 
jçweithredoedd,  ac  nid  yn  oi  breintiau  amserol  cyfundraethau  Epíwaediad  a’r  Gyf- 
raith,  y barna  Duw  bawh  oll  yn  y diwedd,  a’r  Iuddew,  gan  hyny,  fel  ereill ; rìang- 
©sodd  nad  oedd  lochcs  i’r  luddew  mewn  esgusion  o anu  ybodaeth,  canys  profudd  ei 
fòd  yn  gosod  ei  hunan  i fyny  yn  athraw  i’r  byd  o baganiaid,  tra  ar  yr  un  pryd  yn  gwarìu 
á’i  fuchedd  bob  gair  o wersi  rabbinuwl  ei  dafod  a’i  ffurfiuu.  Ar  ol,  meddaf,  dyuu  yn 
mlaen  hy  yna,  yr  oedd  yn  gorphwys  ar  yr  apostol  sefyll  ychydig  i brofi  ci  gyhuddiad 
yn  erbyn  buchedd  yr  Iurìdew  ; a hyn  a wna  efe,  hyd  y nod  ailan  o’i  Fibl  ei  hunan,  yi» 
y ddosran  hon. 

Mae  esbonwyr  wedi  ymddyrysu  ilawer  yn  y fan  hon,  oherwydd  fod  Paul  yn  dwy» 
ailan  ddrygioni  y rhai  gwaethaf  o’r  Iuddewon  yn  erbyn  cyfeiliornad  yr  Iuddew  oedd 
yn  Rhnfain,  gan  adael  lle  iddo  yntaulechu,  fel  y tybiant,  dan  y ffaith,  nad  ei  fuchedd 
•f  oedd  yr  un  anfad  a brofasid  o’r  Hen  Destament.  Eithr  pe  cofiasai  yr  esbonwyr  mai 
ymresymu  yn  nghylch  y cyfundraethau  yr  oeddid,  arbedasai  iddynt  yr  holl  ddyrysw  ch 
hwn.  Pe  profasid  fod  Dafydd  a’r  prophwydi  ereill,  yn  condemnio  dim  ond  ychydig 
rbiant  y cyfammodau  Abrahamairìd  a Moesenaidd,  buasai  yn  ddigon  o brawf  i gau 
genau  yr  luddew  liwn  ; canys  ei  gyfeiliornad  ef  oedd  yn  gyfeiliornad  cyfundraethol,  ac 
nid  personol  yn  unig,  sef  fod  Duw  yn  rhwym  dan  y cyfry w gyfammodau,  i gadw  pob 
uno’u  deiliaid,  yn  hollol  ddisylw  ar  eu  buchedd,  os  byddent  dan  ddim  ond  nôd  yr  en- 
waediad,  ac  yn  cydymffurfio  û’r  defodau  Moesenaidd,  a’r  traddodiadau  Phariseaidd 
ynghyd,  ag  a gydiasid  wrth  yr  unrhyw  gyfammodau.  Galwent  hwy  hyn  oll  yn  wrAìh- 
redoedd  y ddeddf,  tra  galwai  Paul  y cryaswth  yn  gnawd , gan  gymhwyso  y gair 
gtorithredoedd  y ddeddf  at  osodiadau  Moses  a’r  ]>rophwyrìi  yn  unig.  Felly  y cana 
Paul  yn  y ddosran  bresennol,  yn  profi  aiîan  o Fibl  yr  Iuddew',  fod  buchedrìau  rhyw  rai 
ra  drìamniol,  ac  yn  eu  proti  yn  atndditairìo  gyjiawtnìer  cyýiawnhaol  Duw,  pwnc  maw  r 
arholiad  yr  epistol ; ae  ar  ol  darfod  dyfynu  ei  hoil  brt<fion  ysgrythyrol,  try  jn  adn. 

»t  yr  Iurìdew,  gan  ddywetiyd  yn  dra  rhesymiadol,  ei  fod  yntau  o fewn  y dosparth,  serì 
áosparth  y genedl  gyfamiuodol ; ac  os  yn  y cyfryw  ddosparth,  yná  dan  y condenmlad  ; 
ac  os  dan  y condemniad,  yna  yn  sicr  amddifaid  o’r  cyjiuwndttr  mewn  dadl.  Ar  ei 
bwnc  rnaw'r  y mae  ein  hapostol  yn  barhaus  : ond  cryn  dasg  yw  ei  gaei  allan  ar  rai 
Scmgylchiadau. 

Yma  etto  cawn  ein  holl  esbonwjT,  yn  mron,  yn  para  yn  y dyryswch.  Methant  dde- 
ail  pa  fodd  yr  arferai  Paul  gyhudrìiadau  a wnaethid  yn  erbyn  rìynion  ereill,  m evm 
•esoedd  ereill,  yn  erbyn  ei  oes  ei  hun  ; ie,  yn  erbyn  luddewon  Cristiunogol  a moesot 
yn  eglwys  Rhufain.  Dywedant  hwy  mai  ceisio  profi  cywirrìeb  cyhudtliad  y mae  Paul. 
Felly  y caniataf  finnau.  Dywedent  hwy  nad  yw  dyfyniadau  Paul  yn  profi  ei  bwnc, 
heb  i ni  ganiatAu  mai  berithyca  yr  Hen  Destament  a wnaeth  efe,  oddiwrtb  ei  amcan 
cyntefig,  gan  y prophwydi.  lthaid  i mi  anghytuno  â hyn,  a dywedyd  yn  ddibetrus, 
mai  cynt  y cyfaddefwn  fy  mod  yn  methu  deail  cyfundrefn  Paul  o ddyfynu,  nag  y 
meddyliwn  am  ei  gyhuddo  o’r  fath  annhegwch  ar  bwnc  o ddadl,  nac  yn  wir  un  am- 
gylchiad  arall.  Na;  profi  ei  bwnc  yn  eglur  y mae  Paul,  a’r  pw'ne  hwnw  ydoedd,  lod 
apiryw  o ddeiliaid  Moeseniaeth  yn  euog  o’r  cyfryw’  ddrygioniag  a’u  hamddifadai  byth, 
yn  ol  eu  barn  eu  hunain,  o gyjiawnhad  ar  dir  buchedd,  neu  gyíìawniadau  cyfundrefa 
okddk.  Ac  os  proíodd  efe  fod  rhywrai  o honynt,  o foreu  mawr  Sinai  yn  mlaen,  dan 
y cyfryw  euogrwydd,  oni  phrofodd  efe  yn  eglur  ei  bwnc  ? Tybiwyf  mai  do ; nid  ar  dir 
benthyca  ei  dystioiaeth  allan  o’i  pherthynas  naturiol  a dwyíol,  ond  drwy  ei  chymmer- 
yd  fel  yr  oedd  ar  lawr,  a’i  gadael  feliy  eilwaith.  Apostol  ysbrydoledig  yn  benthyca 
tysèiotnethuu  rìwyfoi  orìdiwrth  eu  dwyfol  amcan,  yn  wir ! Etto,  yn  y tir  yna  yr  wyt 
yn  cael,  yn  drìiau,  i>ob  csboniwr  sydd  o’m  l>laen,  ac  o fewn  fy  nghyrhaedd.  Pa  ryfedd, 
gan  hyny,  fod  eu  cyfundrefn  hwj , a’r  eidüof  tìnnau,  mor  wahunoi  i’w  gilydd  o dde- 
crireu  hyd  ddiwedd  yr  epistol  i 

64 


Pen.  III. 


í)  Bcth  gan  hyny  ? *a  ydym  ni  vn  fwy  rhagorol?  Nac  ydym 
<hhm ; fcanys  ni  a brofasom  o’r  blaen  fod  pawb,  yr  luddewon  a r 
Äroégwyr  dan  bechod ; 

* “ A ydymni  yn  rhagori  ar  y paganiaid  ?”  medd  Conquest,  A.  Campbell,  Belsham, 
Walford.  “A  oes  un  flaenoriaeth  genyra  ni,  Iuddewon?”  medd  Stuart,  Barnes, 
Hodge.  “ Pa  íFug-esgus  allwn  ni  wneyd,  yn  awr?”  raedd  )r  biblau  Syriacg  ac  Arab- 
a eg,  Fclly  Koppe  hctyd.  “A  ragorir  amom  ni  gan  y paganiaid?” — Wetsteiú . 
t “ J)an  arglwyddiaeth  pechod,”  niedd  Tliolucfe,  a Stuart.  Mat.  8,  p ; C:xl.  3,  ÌJS. 

“ Cyhuddasorn  o’r  blaen,  yn  gystal  Iuddewon  á,  Ärc.,” — Walford,  aStuart.  “G\tn- 
aothom  yn  gadarn  ein  cyhuddiad,  fod  pawb,  &c.,” — Hodge. 

“ Beth  yn  awr  a ellir  gasglu  oddiwrth  liyn  oll  ?”  meddai  megys  y 
sçŵrth-ddadleuwr  Antinomaidd.  “ Pe  caniateid  fod  yr  hyn  oll  a ddy- 
wedaist  ti  Paul,  yn  wir,  pa  ragoriaetii  neu  fantais  a ellir,  rn  ngwyneb  y 
ewbl,  ei  adael  i’r  luddew  ? canys  gwyddost,  a chaniateaist  y fod  rhagor- 
iaetli  yn  berthynol  iddo.”  “ Canbelled  ag  yr  â eu  dwyfol  ordinhadau, 
Uaweryn  mhob  rhyw'  fodd;  eithr  o ran  eu  gwir  nodweddiad,  a’ugobeith- 
ion  o flaen  y frawdle — Dim  mewn  un  modü!”  oedd  y difrifol  a gonest 
atebiad.  “ Dim  gyda  golwg  ar  y cyíiawnder  mewn  dadl;  canys  nid 
drwy  hawliau,  na  nodau  cenedlaethol,  nac  o waed,  nac  o ewyllya  y 
cnawdol  Phariseaeth,  y mae  y cytìawnhad  hwn  yn  deilliaw  ; ond  o raí»  yn 
unig.” 

Profasom  (proetiüsametha ) , to'substantiaie,  a charye ; profi.  cadam- 
hau  cyhuddiad  mewn  llys,  medd  rhai ; eithr  gwell  yw  ystyr  cyífredin  y 
gair,  sef  we  have  allready  made  the  charye , “gwnaethom  eisoes  y cy- 
ìmddiad,  a beìlach  awn  at  ei  brofi,  a’i  brofi  allan  o’ch  anwyl  oraclau  di- 
dwyll  eich  hunain.” 

Arlioliad  III. — Dan  bechod  (uph  amartian).  Yma.  gyda  pherwyddiad  (bod,  tê 
br)  o arosiad,  arwyddocA.  arosiad,  ymorphwysiad,  dan  bechod.  Mewn  ffigiwr  yr  ar- 
ferir  yma,  dan  yr  ystyriaeth  o fod  pechod  yn  sefyll  dan  y cymmeriad  o arglwydd.  Ga» 
fod  yr  ymadrodd  hwn  ynsicr  o’n  cyfarfod  yn  aral  yn  nghoríF  yr  ejnstol,  cymhwys  fv44 
gwneyd  un  arholiad  i’w  ystyr  pan  inewn  ffigiwr,  megys  “danbechod,”  “dany  ddeddf,” 
“ dan  ras,”  &c. 

“ Minnau  wyf  ddyn  dan  awdurdod,  a chenyf  íìlwyr  dunaf.”  Mat.  8,  9 ; Luc  7»  •• 

“Cyd-gauodd  yr  ysgrythyr  bawb  dan  bcchod.” 

“Cyn  dyfod  y Ffydd,  ein  cadwyd  dan  Ddeddf.” 

“ Nid  ydym  mw'yach  dan  athraw.”  Gal.  3,  22,  23,  25. 

“ Dan  lywodraethwyr  y raae  hyd,  &c.”  Gal.  4,  2. 

“ Nid  ydyclì  chwi  dan  deddf,  eithr  dan  gras.”  Rhuf.  6,  14,  15. 

“ I’r  rhai  dan  deddf,  megys  dun  deddf.  &c.”  1 Cor.  9,  20. 

Wedi  ei  wneuthur  dan  detldf.”  Gal.  4,  4. 

“ Fel  y prynai  y rhai  oedd  dan  deddf.”  Adn.  5. 

“ Dywedwch  chwi  i mi,  y rhai  a ewyllysiwch  fod  dan  deddf,  onid  ydych  yn  clywed  y 
ddeddf ?”  Gal.4,21. 

“ Os  gan  yr  Ysbryd  y’ch  arweinir,  nid  ydych  dan  deddf.”  Gal.  5,  18. 

“ Mae  cynnifer  ag  sydd  berthynoi  i weithredoedd  deddf,  dan  felldith.”  Gal  4,  10, 

“ Pan  yn  blant,  yr  oeudym  dan  elfenau  athraw  iaethol  y byd  Iuddewig  a cholledig,” 
Gal.  4,  3. 

Ac  ar  yr  un  dull  yn  hollol  y deallir  y gair  dan  yn  ein  testun  : “ Fod  pawb  oll  dnn 
Àrglwyddiaeth — dan  ddeddf,  pechod,  prif  orraeswr  y bvd.  Cawn  yr  un  ffìgiwr  ett© 
yn  aml  yn  ein  hepistol ; ac  os  tâl  y darllenydd  sylw  manwl  i’r  dyfyniadau  uehod,  ga)l 
ddeall  y ífigiwr  o Bechod , Deddf,  Ffydd,  Gras , fel  arglwyddi,  yn  gybtal  A phed 

)Tsgriíenid  iddo  draethawd  hclaetlí  ar  y pwnc. 


65 


RHUFEINIAID 

10  Megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  *Nid  oes  neb  cyfiawn,  nac  oes 
ttn : 

* Salm  14,  I — 3;  a 53,  1.  “ Nid  oes  neb  o’r  Iuddewon,  &c.,”  medd  Chrysostom, 

Cidvin,  Giotius,  Tholuct,  Flatt,  Barnes.  “ Neb  oes  neb  yn  gwneuthur  daioni,” — Y 
ÿaîmydd  Hebreig. 

1 1 *Nid  oes  neb  yn  deall ; nid  oes  neb  yn  eeisio  Duw. 

12  fGwyrasant  oll.  aethant  i gyd  yn  anfuddiol;  nid  oes  un  yn 
gwneuthur  daioni,  Jnae  oes  un : 

* Salm  14.  ‘2.  “ Neb  yn  iawn-ddeall  am  Dduw,” — Hodge.  “I  edrych  a oedd 

neb  yn  deall,  sef  yr  hwn  a geisiai  Dduw,” — Y Salmydd.  + “I  weled  ai  myned 
«ddiar  y Éfordd  a wmaeth  pawb,  a chydfyned  yn  llygredig,”  medd  y Salm  Hebreig. 
“ Aethant  i gyd  yn  llygredig,” — Groeg.  î “ Dim  hyd  y nod  un,” — Groeg.  “Mae 

fcadau  mewnol  o anfadmydd  ynddynt  oll,” — Hebraeg  y Salm. 

Beth  yw  yr  amcan  yma  ? . Amlwg,  mai  profi  pwnc  mewn  dadl  ydyw~ 
Oad,  pa  beth  yw  y pwnc  hwnw  ? Nad  oedd  gan  yr  Iuddewon  un  hawl 
i ragoriaeth  ar  y cenedloedd  ar  dir  ymarweddiad.  Tebygol  mai  at  yr 
Ipddew  y cyfeiria  Paul  drwy  y dyfyniadau  hyn. 

Dyfyniad  yw  hwn  allan  o Salm  Í4,  1,  drwy  grynsoddi  yr  ystyr  y» 
hytrach  nâ’r  geiriau.  Ailadrodda  Salm  56,  yr  un  geiriau. 

Hebraeg  Salm  xiv,  1 — 3, — “Neb  yn  gwneyd  daioni.  Edrychodd  yr  Arglwydd  i 
wared  o’r  nef  ar  feibion  dynion,  i weled  a oedd  yno  neb  yn  deall,  ac  yn  ceisio  Duw. 
O’r  neilldu  y maent  oll ; yn  fryntion  maent  gyda’u  gilydd : neb  yn  gwneyd  daioni  — 
dim  un.” 

Septuagint  yr  un  Ite,— “ Nid  oes  neb  yn  gwneyd  daioni:  nac  oes,  ddim  un. 
Edrychodd  yr  Arglwydd  i wared  o’r  nefoedd  ar  feibion  dynion,  i edrych  a oedd  neb  a 
chanddo  ddeall,  neu  yn  ceisio  Duw.  Aethent  oll  o’r  neilldu,  daethentoll  ynddiffaith. 
Nid  oes  neb  yn  gwneyd  daioni ; nac  oes,  un. 

Soniasai  y Salmydd  am  “fwytafy  mhobl,”  yr  hyn  a brawf  mai  at 
ddosparth  yn  unig  o’r  genedl  y cyfeiria  yn  yr  ymadroddion  dyrynedig 
gan  Paul.  Nid  oedd  dim  a fynai  Paul  yn  y desgrifìadau  byn  âg  angh- 
rhedinwyr  ei  oes,  yn  mhellach  na  chyfodi  addysg  oddiwrth  y geiriáu 
iddynt,  yr  hyn  yn  wir  fyddai  yn  gymliwys  i gredinwyr  wneuthur  hefyd 
atynt  eu  hunain. 

13  *Beild  agored  yw  eu  ceg ; a’u  tafodau  fy  gwnaethant  ddi- 
chell : gwenwyn  aspiaid  sydd  dàn  eu  gwefusau  : 

* Salm  5,  9,  yn  ol  y Septuagint.  “ A’u  tafodan  gwenieithiant,” — Hebraeg  y Salm. 
t “ Arferasant  ddichell,” — Walford. 

Hebraeg  Salm  5,  9 ; a 140,  3, — “ Eu  ceg  sydd  fedd  agored,  ac  â’u  tafod  gwenieith- 
iant.  Gwenwyn  nadredd  sydd  dan  eu  gwefusau.” 

Septuagint  yr  un  lle, — “ Eu  ceg  sydd  fedd  agored : â’u  tafodau  arferasant  ddichell. 
Gwenwyn  aspiaid  sydd  dan  eu  gwefusau.” 

Wrth  yr  hyn  y gwelwn,  mai  allan  o’r  hen  fihl  Groeg,  yn  hytrach  na’r 
nn  Hebreig,  y dyfynodd  yr  Apostol.  Yr  egwyddor  yw  : “ Megys  y daw 
allan  o’r  bedd  agerdd  ífiaidd  a heintas.” 

Yr  asp  sydd  fath  o neidr,  yr  hon  y mae  ei  gwenwyn  yn  meddu  y fatfe 
66 


Pen.  III. 


fywiogrwydd  treiddiol,  fel  y mae  yn  lladd  o’r  bron  gydag  iddo  dreiddio 
í’r  archolí,  a liyny  yn  anfeddyginiaethadwy.  Creadur  bychan  yw,  yn 
llechu  yn  aml  yn  y tywod  ar  ochr  yr  heol,  ac  yn  pigo  cyn  i’r  teithiwr 
allu  ei  chanfod.  Ceir  gan  amlaf  yn  Lybia  a’r  Aipht.  Eithr  nid  y w 
dysgedigion  yn  cytuno  am  y rhywogaeth  o saríf  a arwryddoceir  gan  y bife) 
Hebraeg  ; er  y gallwn  i adael  ar  Paul  i ddeall  ei  íibl  Hebreig,  a chredu 
yn  hawdd  mai  asp  yw  y deongliad,  gan  iddo  ef  ddywedyd  hyny,  a’r  l)eg- 
a-thrugain  hefyd  o’i  flaen. 

14  *Y  rhai  y mae  eu  genau  yn  llawn  melldith  a chwerwedd. 

15  fBuan  yw  eu  traed  i dywallt  gwaed, 

16  JDistryw  ac  aflwydd  sydd  yn  eu  fíyrdd : 

17  §A  flPordd  tangnefedd  nid  adnabuant. 

18  ||Nid  oes  ofn  Duw  gerbron  eu  llygaid. 

* “ Llawn  anudon,”  medd  Septuagint  y Salm  10,  7-  “ Melldith  a thwylî,” — W«b- 

raeg  y Salm.  “ Llawn  chwerw  felldithiadau.”  medd  Hodge  t Esay  59,  7,  *- 
“ Llofruddiant  heb  ruso  nac  edifarhau,” — Hodge,  a Stuart.  X “Chwalant  ar  e» 
holddystryw.adinys.tr  bob  cam  a gerddont,”  medd  Stuart,  Bames,  Hodge.  “ Ac 
aflwydd  yn  eu  ífordd  o fywioliaethu,”  medd  Tholuck.  Esay  59,  7*  5 “ Ffordd  byw- 

yd,  o’r  hon  y tardd  iachawdwriaeth,” — Tholuck.  “ Niscydnabyddasant,” — Tholüek. 
||  Salm  36,  1.  “ Nid  oes  barch  i Dduw,” — lîarnes.  “ Dim  ofn  digio  Duw,”  medd 

Stuart. 

Hebrueg  Salm  10,  7,—' “ Ei  enau  svdd  yn  llawn  rheg  a thwyll.” 

Septuagint  yr  un  lle , — “ Ei  enau  sydd  yn  llawn  rheg  a chwerwdod.” 

Hebrtyg  Esay  5p,  7,  8,---“lt.»ed  eu  traed  i ddrygioni,  a brysiant  i dywallt  gwaed. 
Difrod  a dinystr  sydd  yn  eu  llwybrau.  Ffordd  tangnefedd  nid  adnabyddant.” 

Sepluagint  yr  un  lle,—“  Rlied  eu  traed  iddrygioni,  cyflymu  ydynt  i dywallt  gwaad. 
Dystryw  a thrueni  sydd  yn  eu  ffyrdd,  a ffordd  tangnefedd  nid  adnabyddant.” 

Hebraeg  Salm  36,  1,— “ Dim  ofn  Duw  gerbron  ei  lygaid.” 

Septuagint  yr  un  modd. 

Cymhwysid  gan  y prophwyd  at  ran  fawr  o’r  genedl  yn  ei  oes,  yr  hyw 
sydd  ddigon  i resymiad  yr  apostol,  heb  son  gydâ’r  esbonwyr,  am  yr  an- 
hawsder  o geisio  eu  cymhwyso  at  Iuddewon  ei  oes  ei  hun,  yr  byn  ni 
fuasai  yn  ddim  llai  na  chroesi  gair  Duw  oddiwrth  ei  amcan. 

Yr  oedd  ofni  Duw  yn  un  o brif  egwyddorion  crefydd  Moeseniaetb,  ae, 
yn  wir,  bob  goruwcbwyliaetb  cyn-bentecostaidd  ; ond  yn  awr  daeth  ys- 
hryd  mabwysiad  yn  ei  le,  can  belled  ag  yr  oedd  arswyd  nesâu  at  Dduw 
yn  y ddyledswydd.  “ Nyni  ydym  blant  i Dduw  trwy  gyfundrefn  y 
Ffydd  yn  Nghrist  Iesu.’; — Gal.  3,  25. 

19  Ni  a wyddom  hefyd  am  ba  bethau  bynag  y mae  y *ddeddf 
yn  ei  ddywedyd,  mai  fwrth  y rhai  sydd  dan  y ddeddf  y mae  hi  yu 
ei  ddywedyd : £fel  y cauer  pob  genau,  ac  §y  byddo  yr  holl  fyd 
dan  farn  Duw. 

* “ Yr  Hen  Destament  jtî  ei  ddywedyd,”  medd  Tholuck,  Stuart,  Flatt,  Barnes 

“ Y ddeddf  [yn  unig]  yn  ei  ddywedyd,” — Calovius,  Ammon.  “ Yr  holl  ysgrythyrau 
dtidguddieclig,” — Hodge.  Ioan  10,  34.  t “ Wrth  y rhai  sydd  yn  [nghyfundrefnl  y 
ddeddf,” — Groeg.  % “ Fel  [o  ganlyniad,  a uid  o amcan]  y caner,  &c.,” — Stuaírt. 

67 


RHUFEINIAID. 


Fel  [o  amcan]  yr  amdrîifadid  dynion  o bob  esgus,5* — Hodge.  “ Nes  y mae  pob 
genauyn  cau,”  medd  Belsham.  § “Ac  y safo’r  holl  fyd  yn  gondemniedig  gerhron 
3>uw,”  medd  Walford,  Stuart,  Conquest.  Job  5,  16;  Sadm  107,  42. 

Y ddeddf  ; sef  y llyfr  0 ba  un  y dyfynais  yn  awr,”  fel  pe  dywed- 
Äsai  ; sef  yr  Hen  Destament. 

Y rìtai  sydd  dan  y ddeddf  \ sef  dyscyblion  Moses.  Nid  wyf  fi  yn 
deall  pa  fodd  y gallai  Chrysostom,  Calvin,  Grotins,  a Tholuck,  feddwl 
“focl  pa  beth  bynag  a ddywed  yr  Hen  Destament  yn  cael  ei  ddywedyd 
am  bawb  fo  dano.”  Beth  ? Onid  oedd  Dafydd,  a’r  saint,  y rhai  aeilw 
efe  yn  yr  un  Salm  “ fy  mhohl,”  dan  yr  Hen  Destament  ? ac  a oedd  efe 
yn  dywedyd,  “ Buan  yw  eu  traed  i dywallt  gwaed,  &c.’’  am  danynt  hwy 
yn  mysg  ereill  ? Gwelwn  mai  gadael  i bob  dyfyniad  ei  hen  ystyr  gyn- 
tefìg  yr  oedd  Paul.  Mae  gwahania.  th  rhwng  dy wedyd gyda  Paul  ilW rth 
y rhai  dan  y ddeddf  y dywed,”  a dywedyd  gydâ’r  esbonwyr,  mai  “ wrth 
pawb  oedd  dan  y ddeddf  y dywed.”  Nage  ; Pan  lefaro  yr  Hen  Desta- 
ment  yn  gyhuddol  neu  gymmeradwyol,  nid  wrth  bawrb  sydd  dano  y 
dywed  efe ; ond  wrth  y gwrthrychau  neillduol  dan  sylw. 

Fel  y cauer  pob  genau  ; pa  fodd  y cauid  pob  genau  heb  osod  pob  un 
«îan  y cyhuddiadau  a nodwyd  ? Dyna  anhawsdra  yr  esbonwyr;  yr  ateb 
sydd  eglur.  Gan  nad  eisieu  cyhuddo  Iuddewon  ei  oes,  ond  yn  hytrach 
pianty  gyfundrefn,  yr  cedd  Paul, \ r oedd  yn  gallu  dwyn  cyhuddiad  llwydd- 
iannus  yn  erbyn  rhyw  rai  o honynt  yn  ddigon  i gau  pob  genau  am 
byth,  rhag  haeru  yn  hwy,  fod  eu  breíntiau  yn  unîg  yn  eu  cylansoddi  o 
anghenrheidrwydd  yn  rhagorach  na’r  Cenedloedd.  Dyna  fel  y cauid 
pob  gefìau,  ac  nid  drwy  osod  hen  siarad  o Dafydd  ac  Esaia,  yr#hwn  a 
lafarasid  wrth  ddynion  ereill  yn  unig,  fel  prawf  o euogrwydd  dynion  a 
fbdolent  yn  mhen  amryw  oesoedd  ar  eu  hol.  Gan  nad  oedd  y dytyniad- 
an  yn  brophwydoliaeth,  ni  aìlasai  Paul  ar  un  cyfrif  eu  cymhwyso  íel 
pròfion  0 nodwedd  ei  gydoeswyr. 

Yr  holl  fyd  danfarn  Duw ; nid  drwy  eu  gosod  oll,  bob  enaid,  dan  y 
©yhuddiadau  trymion  a wnaed  yn  pen.  1,  a 3,  o’n  hepistol,  íel  y tybra 
rhai  esbonwyr,  drwy  feddwl  am  hadau  pob  pechod  yn  mhob  dyn,  a’r 
eyfíelyb,  heb  un  sail  yn  y testun  i hyny  ; eithr  drwy  gadw  golwg  ar 
l>ertbynas  arholiad  mawr  yr  epistol  â chyfundraethau  bostiedig  philoso- 
phyddion  ac  Iuddewon  0 gyrhaedd  y dedwyddwch  mewn  dadl.  Yroedd 
Paul  wedi  cau  genau  y pagan  philosophaidd  o’r  blaeri,  eithr  yr  oedd  yr 
Iuddew  heb  ei  ddystewi  0 hyd.  Yn  awr  dystawwyd  yntau  ; ac  yna  mae 
pob  genau  yn  ngbau,  a’r  holl  fyd  “ 0 Genedloedd  ac  Iuddewon  dan  gön- 
demniad  Duw.,y  Mae  pob  cyfundrefn  ac  oracl  yn  ddystaw.  Aeth 
Doethineb  ddynol , ac  Enwaediad,  a Deddf  yn  fud  gydâ’u  gilydd.  . Ni 
oddefodd  nodwedd  eu  deiliaid  i’r  apostol  dremio  arnynt.  Condemniodd 
nodwredd  aníad  dosparth  lliosog  o ddeiliaid  pob  un  o’r  cyfundraethau 
)>ostiedig  hyn,  y gyfundrefn  yr  oeddynt  dani.  Cyfaddefid  fod  pwy 
bynag  a feddai  hawl  i ddedwyddwch  yn  meddu  yr  hyn  a ddyhuddat 
îid  Duwr,  ac  a ddiwygiai  ddyn.  Cytunai  pagan  ac  Iuddew  mai  mewn 
rhyw  fath  o aberth  neu  gyjìawnder  cyfiawnhaol  y cartrefai  achosiad  y 
eyfrywr  ddedwyddwch  a thangnefedd.  Galwent  pa  beth  bynag  aíodd- 
lonai  Dduw  i’r  perwyl  yn  gyfiawnder  Duw . Ilonai  pob  cyfundrem 

baganaidd  ei  bod  yn  meddu  y e.yíryw  ddyhuddiant  awyfol  ynddi  ei 
' 68 


Pen.  III. 


hun.  Condemniai  yr  Iuddewon  y cwbl,  a honent  mai  yn  nghyfiawn- 
der  Abraham,  yr  hyn  a gyfrifasid  iddo',  yn  ol  Gen.  15,  6,  yn  ngliyd 
aa:  yn  nghyfiawnder  y Ddeddf  iddynt  hwy,  yr  enwaediad,  y cartrefai 
y cyfiawnder  hwn.  Paul  yntau  a hòuai  nad  yn  y naill  na’r  lla.ll,  ond 
yn  y Ffydd , sef  gras  yn  unig,  yn  dod  drwy  ymddiriediad  yn  Nuw 
drwy  bob  anhawsderau,  y ceid  y cyfiawnder  mewn  dadl.  Morresynuj* 
yw  gweled  gwyr  dysgedig  fel  Stuart,  yn  gorfod  gosod  Paul  i beidio 
ytnresyinu  yn  y bennod  hon,  rlutg  ofn  ei  osod  felly  i ymresymu  oddiat* 
seiliau  anghymwys  allan  o’r  Ilen  Destament.  Gwthiasid  hwynt  i’r 
anhawsdra  hwn  drwy  osod  yr  apostol  ar  y dechreu  i ddadlu  yn  erbya 
crefyddau  personol  yn  lle  cyfumìraethol  ei  gydoeswyr  paganaidd  ac 
Iuddewig.  Nid  ymddengys  Walford,  na  Barnes,  na  Hodge,  fel  yn 
canfod  nemawr  anhawsder  mewn  dim,  eithr  ânt  yn  mlaen,  nregy* 
a’redig  ag  ogau  yn  lle  yr  aradr,  o’r  dechreuad,  a chyrhaeddant  y daloi* 
heb  gwrdd  ag  un  gwreiddyn  na  maeu  tramgwydd  ar  hyd  y maes  i 
gyd. 

20  Am  liyny  *drwy  weithredocdd  y ddeddf  ni  fchyfiawnheir  uu 
cnawd  yn  ei  olwg  ef ; Jcanys  drwy  y ddeddf  y mae  adnabod 
pechod. 

# “ Allan  o weithredoedd  deddf,” — Groey.  Salm  113.  2 ; Act.  13,  30;  Gal.  2,  lfi; 
a 3,  11;  Eph.2,  8,  9;  Titus  3,  5.  “ I)rwv  y gweithredoedd  n ofyna  y ddeddf,*’— 

Barnes,  Stuart,  Hodge.  “V  ddeddf  seremoniol  yn  unig,”  medd  Ambrosiast,  Theo- 
doret,  Theophylact,  Morgan,  Erasrnus,  Lapide,  Grotius,  Koppe,  Animon,  Lombard, 
“ Y ddeddf  focsol,”  ntedd  Stuart,  Storr,  Flatt,  Thoiuck.  “ Ufydd-dod  i Dduw  yn 
gyfFredinol,"  medd  Horìge.  t "Ct/Jiau'nh/iu  yw  ymdrì»vyn  at  y peehadur  fel  at  un  u 
hcrtfaith  gadwasai  yr  holl  ddeddf,”  medd  Stuart,  a Barnes.  î “Trwy  bob  deddfyn 
gyatal  â’u  gilydd,” — Barnes. 

Gwwithrhdoedd  y ddf.udf.  Pa  un  ai  y ddeddf  s Temoni'ol,  ynte 
y farnol,  \ nte  y foesol,  ynte  y tair  fel  eu  rhenir  yn  holloi  anysgryth- 
yrol  gan  ddyrys-esbonw  r yr  oesoedd — a fedd\  lir  yma  : Gwel  Trakth- 
awd  ar  y diwedd ; canys  elai  yr  arholiad  ry  faith  i’w  o od  yn  nghanol 
y r Gsboniad.  Ychwanegaf  yn  unig  mai  yr  un  ddeddf  ag  a gawsom 
hyd  yma  yn  yr  episfol  ydyw,  sef  y Gyfundrefn  Fcesenaidd,  yn  holl 
osodiadau  Moses,  ac  eshoniadau  y propiiwydi  arnynt — Y nomos,  y 
ddeddf,  oeddynt  oìi.  Yu  eu  ile  mae  Crist  a’r  Ffydd  geuym  ni.  Eu 
cymmysgu  y mae  yr  holl  Esbonwyr  a welais  hyd  yma  ; eithr  tyhiwyf 
fod  Paul  yn  ei  holl  epistolau,  yn  ymdrechu  i'wr  cadw  yn  h llol  ar 
wuhan.  Trwy  ystyried  Enwaedìud  a Moesenlaeih  yn  wir  gref  dd  ys- 
brydol  saint  yr  Hen  Destament,  y cyfeilio;  nodd  yr  esbonwyr,  mae’n 
debyg;  yn  lle,  g\da  Paul.  gynuneryd  y Ffjdd , o Abel  yn  mlaen,  fel  y 
grefydd  o rad  ras  heb  gyfrif  iddynt  eu  peehodau,  â’u  cadwai  liwynt, 
Hiegys  ninnau  yn  awr. 

Ni  chyfiawnheir ; Cyfiawnhaij,  meddant  oll,  megys  Stuart,  Wal- 
ford,  Barnes,  Hcdge,  &c.,  &c.,  yw  “ derbyn  pechadur  ac  ymddwyn  tuay 
(tío  yr  un  modd  yn  hollol  a phe  cadwasai  efe  holl  osodiadau  y ddeddf  et 
hun.,y  Gosodiadau  pa  ddeddf  ? “ Y ddtddffi  meddant,  fel  pe  byddai 

bawb  dan  yr  un  ddeddf.  Deddf  foesoJ  pob  dyn  y w ei  oreu  yn  ngwyn- 
eb  ci  holl  berthynasan  a’i  gyíleusderau.  Ni  cheir  dau  ddyn,  ac  ni 

69 


RHUFEINIAID. 


chafwyd  erioed,  ychwaith,  dan  yr  un  ddeddf  o ddyledswydd  foesoì  yn 
hollol.  Am  Israel,  yr  oeddynt  hwy  oll  dan  yr  un  ddeddf,  canys  deddf 
wl&dol  oedd  hi.  Pa  ysbrydoedd  bynag  a osoder  o dan  ddeddf.  rhaid 
iddynt  oll  gael  deddfau  gwahanol ; cauys  gwahanol  yw  eu  cyíieusder- 
au  a’u  galluoedd.  Enwaediad  na  Moeseniaeih  ni  buont  “ ddeddf  foesol” 
i neb  erioed,  ynddynt  eu  hunain. 

Am  y cyeiawnhad  etto.  Nid  wyf  yn  gallu  dirnad  y desgrifiad 
uchod,  er  wedi  ei  weled  er  pan  welais  ddim,  ymron.  Nid  “ derbyn 
pechadur  ac  ymddwyn  ato  yr  un  modd  â phe  eadwasai  efe  y ddeddf 
yn  ei  berson  ei  hun,”  y mae  Duw ; eithr  ei  dderhyn  yn  nghysyod  iaum 
y Efydd,  ac  ymddwyn  iuag  ato  fel  at  bechadur  damniol  ynildo  ei  hun , 
rnd  yn  rhydd  a chyfiawn  yn  yr  iawn  dwyfol  yn  unig.”  Fel  pe  cadwasai 
y ddeddf yn  ei  berson  ei  hun,  yn  wir  ! neu  fel  pe  cadwasai  Adda  hi  ar 
y dechreu,  mae’n  debyg.  Tebygwyf  fi  fod  myrdd  rnwry  mewn  bod  yn 
feechadur  cyfiawnh'áol  yn  Nghrist , nac  mewn  un  Adda  a gadwasai  y 
ddeddf  yn  ei  berson  ei  hun  ; ie,  nac  un  angel  ychwaith.  “Ÿr  hwn 
a wnaethpwyd  i ni  gan  Dduw  yn  gyfiawnder,”  yw  “ Jehofa  ein  cyf- 
íawnder.” 

Trwy  y ddeddf  y mac  adnabod pechod ; canys  (gar),  a ddengys  yr 
achos  paham  na  allai  gw'eithredoedd  y Ddeddf  gynnyrchu  y cyfiawn- 
had  hwn.  Dywed  Stuart  “ fod  y ddeddf  yn  condemnio  ac  nid  cyf- 
iawnhau  ; a hyny  oherwydd  ddarfod  i ddynion  ei  throseddu,”  gan  ar- 
dybied  y gallasai  hi  gy  fiawnhau  y sawl  â’i  oadwasai : ahon  ywy  ddeddf 
foesol  yn  oì  ei  farn  ef ; sef  y deg  gorchymyn.  Barnes  a gymmer  yn 
ganiatäol  fod  yma  ddangosiad  “ na  chyfrifir  neb  fel  pe  buasai  efe  wedi 
cadw  y ddeddf,  ac  fel  yn  teilyngu  gwobrwyon  ufudd-dod.”  Mewn 
sylw  ar  ymresymiad  Stuart,  dywedaf  fod  Nomos,  neu  Beddf  neu 
Foeseniaeth,  yn  condemnio  ei  throseddwyr,  ond  yn  cyfìawnhau  y rhai 
â’i  cadwent.  Eu  cyjìaumhau , meddaf,  canys  yr  oecìd  cyfiawnder  a 
chyfiawnhad  gandui.  Yr  oedd  Paul  yn  ol  ei  chyfìawnder  hi  yn  ddiar- 
gyhoedd,  ac  onid  oedd  h:  yn  ei  gyfiawnhau  ef  ? Eithr  nid  oedd  ei 
«hytìawnder  ar  ol  ei  gael  o werth  dim  rhag  cosp  peehodau  rhyfygus. 
Nid  oedd  ganddi  nac  iawn  na  chyfiawnder  yn  mheilach  na  rhai  scre- 
moniol,  dros  bechodau,  pendant  a seremoniol.  Yr  oedd  raid  i Paul 
wrth  y gwaed  sydd  yn  glanhau  oddiwrth  bob  pechod.  Pa  bryd  bynag 
y troseddai  deiìiad  Deddfe i gosodiadau  hi,  yr  oedd  iawm  ganddi  yn 
ymyl ; a phan  oífrymid  yr  iawn  hwnw,  elai  yr  euog  yn  lân  a chyfiawu 
oddiwrtn  y bai  hwnw  ; eithr  nid  oedd  cìim  yn  y byd  a fynái  y cyfan  á 
bywyd  tragywyddol.  Trwy  y Ffydd  fawr  y cedwíd,  ac  y maddeuid  i 
enaid  damniol.  Mae  yr  hyn  a ddywedwyd  yn  atebiad  i sylw  Barnes 
yn  ogystal.  Cawn  ynadn.  19,  “ Y ddeddf ;”  ond  yn  adn.  20,  “ Deddf” 
heb  y fannod  o’i  blaen,  ddwywuiith,  a’r  un  modd  drachefn  yn  nechreu 
adn.  21,  tra  ceir  y fannod  o ílaeu  Deddf  yn  niwedd  yr  adnod  hono. 
Ystyr  yr  ymadrodd  hwm,  gan  hyny,  yw  : “ canys  adnabyddiaeth  pechod 
sydd  drwy  ddeddf sef ; er  fod  pob  deddf  yn  gallu  cyfiawnhau  ei 
deiliaid  ufyüd,  adnabyddiaeth  o bechodau  eu  deiliaid  a gawsom  ni  yn 
ein  holrheiniad  presennol,  drwTy  bob  deddf,  yn  erbyn  ei  deiiiaid.”  Nid 
ychwaith  yn  erbyn  yr  holl  ddeiliaid.  Nid  oedd  raid  i’r  ddadl  wrth 
gymmaint  prawf  â hyny.  Eithr  adnabyddwyd  pechod  dan  bob  cyfun- 
70 


Pbn.  III. 


drefn  o ddeddf,  neu  systems  diras,  yr  hyn  sy’n  rhot  adnahyddiíietk  ì 
ni,  na  thàl  cymraaint  ag  un  o honynt  i sefyll  yn  gyfundrefn  cyfiawa- 
had.  Ilyna ; a nid  fod  deddf  yn  va  ell  cyrahorth  i adnabod  pechod" 
wag  efengyl,  oedd  meddwl  yr  apostoh  * 9 


§ 11.  Perthynas  Cyf-iawnder  Duw  a ooruchwyliaeth  y 
Ffydd,  dan  hën  gyfnod  Goüüefgarwch  Ouw,  yngiiyd  a 
CHYFNOD  DIWÇOOARACH  GWaED  CrìST.  PeN.  III,  21 31 

Cawn  ein  hapostol  bellach  ar  ben  profì  ei  osodiad  niawr  yn  mhen.  l,  j;,  9ef  m&i  rn 
yr  efengyl  a bregethai  efe  y dadguddid  cyfiawnder  cyfiawrihaol  Duw  ’i  bechadur  ; mai 
ynddi  hi,  ac  nid  yn  y deddfau  a’r  cyfundraethau  pagnnaidd  ; mai  ynddi  hi  ac  nid  vK 
nghyfundraethau  yr  enwaediad  Abrahamaidd,  na  Aioeseniaeth ; niai  yndd’i  hi  ac  nid 
ỳny  crynswth  cymmysglyd  o Abrahamiaeth,  Moeseniaeth,  Gwag-Philo3ophi,  Groetr 
aidd,  a Thraddodiadau  Phariseaidd,  yr  hwn  a gyssyllid  gan  Iuddewon  yr  oes  â gogor' 
lant  y Ffydd  ;-ac  nid  yn  y system  hon,  yr  hon,  ynglyn  ng  ymarweddiad  ei  choledd 
wyr,  a alwai  Paul  yn  gnawd  ; nid  yn  y cyfundraethau  yna,  nac  ychwaith  yn  v cyfr.od 
hwnw  o dymmor  hirfaith  y Ffydd,  ag  a elwid  yn  yspaid  Goddefgarwcu  Duw  •— 
nid  yn  yr  hoH  bethau  dwyfol  a dynol  yna,  y dadguddiwyd  cyfiawnder  Duw  o fl’ydd 
ffydd.  Gwir  fod  y cyfiawn  yn  am.ser  Habaccuc  yn  byw,  ac  yn  cael  ei  fywyd  allau  © 
{ek,  c.  gen.)  y Ffydd.  Dadguddiasid  cymmaint  a hyny  drwyddi,  goddefgarwch 
Duw  ; ond  drwyddihi  Efengyl,  ncu  gyfnod  gwaed  Crist,  y dadguddiwyd  cyfiawn- 
der  allan  o Ftydd,  «u  hyd  nt  [gwel  dal.  25],  ac  i neb  ond  perthynasau  y Ffydd  >u 
unig.  * mddengys  fod  ammheuaeth  wedi  aros  ar  y byd  hyd  yn  awr  pa  un  ai  i ddeil 
iaid  y Ffydd  yn  unig,  ynte  i rai  tra  moesol  ereill,  yr  oedd  cyfiâwnhad  y Fffdd  yn  dis- 
gyn ; eithr  yn  awr  dadguddiwyd  ei  fod  allan  o Ffydd,  ac  i berthynasau  y Ffydd  • ullau 
ohom/it  ynunig,  ac  iddynt  hwy  yn  uuig.  Yn  nghyfnod  a chynnwysiad  EfÌngyl 
Cbist  y dadguddiwyd  hefyd,  nad  oedd  gwahaniaeth  o flaen  gorsedd  neu  dru-are.idla- 
wr  y Ffydd,  rhwng  y naill  bechadur  crediniol  a’r  llall  5 yughyd  ag  mai  trwy  G.'ist  eu 
prynid,  drwy  fath  ddwyfol  o brynedigaeth  yn  haeddiant  ei  waed  Ef  • ynghýd  ma 
trwy  ei  oddefgarwch  yn  unig,  ae  nid  oddiar  ci  ddaioni  naturiol  y tu  cefh  i’w  grfiawn- 
der,  yr  elai  Uuw  heibio  i bechodau  y saiut  cyn-bentecostawl,  oddiar  rag-oh  gi’ad  w v 
îwaed  agyflwynaiy  Trugareddfa-wr,  neu  lawn  gosodcdig  iddo  cf,  vn  ci’bnd  IM  . 
Diau  fod  Duw  yn  gyfiawn  pan  yn  myned  heibi,  i bechodau  y credinwyr  gynt  • èithr 
uid  oedd  un  dadguddiad  nad  V tu  cefn  i’r  briodoledd  o gvfiatvnder  j gwneì.’i  efe  hvu. 
eyo  yr  Efeugyl  (,«)  Ac  er  eì  fod  yu  methu  cael  sail  i gyhoeddi  ei’gyfiaŵ-nde)  ^ 
cyfiawnhad,  o r fath  ag  ydoedd  y maddeuant  hwnw  [gwcl  ar  adn,  ,5]  cyn  cyfnod  . 
Owaed,  y mae  Ltc  yn  awr  yn  galiu  herio  bydoedd  i edrvch  arno  vn  cyflawni-nid  r 

*TT’  neU  01  ryaeb  draW  oddlwrth  fai-  fel  «ynt,  eithr  yn  hollo’l  faddeu  iaphiemi'.- 
a’r  achos  mawr  o’r  gwahaniaeth  hwn  yw,  fod  ei  waed  Ep  wedi  ei  daenellu  ar  ŵi' . 
*.  en,  tiugareddfa  y Ffydd,  lle  raae,  md  rhyw  Israel  yn  unig,  ond  y bydoedd  oU  vu 
cdryeh  ; cany.  yn  ilys,  ac  ar  orsedd  ilywodraeíh  yr  oil,  y mae  y drefn'  yn  egluriadèl 
Ar  Drugareddla-wr  pechaduriaid  dynol  yr  eisíed.ia  Duwdod  i vmwoeyd  â’i  greaduriaid 
lliosog , yn  ddrwg  a da,  o’i  afrifed  fydoedd,  a’i  eang  lywodraeúi  cll  8 

Pj!  f “ hyny-  yr  ymffrost  a feddai  yr  Iuddew  yn  Nuw,  vn  ol  pcn.  2,  17  • Ca», 
cafwjd  fod  Duw  y ffydd  wedi  bod,  ac  yn  bod,  ac  i fod,  yn  Dduw  pob  ceued  tlal 

IŴfth  ’lmh  d f dm°r  - Vdd  ì,r  naÌ1'  S’r  1Ja11  nC8U  ralaen  at  orsedd  o rad  ras  per 
ffaith  heb  dalu  dim  o i anan,  lieb  gyfiwynu  dìm  o’i  weithredoedd,  nac  o’i 

draethau  dwyfol  ua  dynol,  ond  agor  ei  fynwes  ymddiriedus  vn  unig,  i dderh.  n W au. 

nuwml  gyfiawuhaol  gyfiawnder  Duw  ,30).  Gwir  fod  hyn  oll  yn  diddynm  y dcdd^ 

rhagnndedig  i gyd,  yn  yr  ystyr  eu  cymmerid  gan  yr  Iuddew  vn  y ddadl  ■ und  y mae 

sTwTJ'J  Sf,ud0  t>ob  deadf  ddwyfol  yn  ei  hol  yr  oeddi's,  a’.  selydlu  yn  dii- 

sigl  ar  y safle  lle  y gosodasai  Duw  ei  iiunan  hi  [31].  9 


71 


RHUFEINIAID. 


21  Ac  *yr  awrhoîì  yr  eglurwyd  cyfiawnder  Duw  heb  y ddeddf, 
twith  gael  tysliolaeth  gan  y ddeddf  a’r  prophwydi; 

* “ Heb  ddeddf;”— Groeg.  “ Heb  weithredoedd  y ddeddf,” — Conque»t.  “ Ÿ*- 
awr,  yn  y Testament  Newydd,  yr  eglurwyd,M  medd  Tholuck,  a Stuart.  “ Heb  imi 
berthynas  â rhwymedigaethau  moeaol,”  medd  Tholuck.  “ Mewn  ífordd  wahanol  l 
ufyd«l-dod  personol  i’r  ddeddf,”  inedd  Barnes.  “ Vn  groes  i gytìawnder  deddM 
perffaith  ufydd-dod,”  medd  Stuart.  “Cyfiawnder  anghyrhaeddadwy  drwy  ufydd-do<i 
ì’r  ddeddf,”— Hodíte.  t “ Hrwy  gael  ei  ddysgu  gan  y ddcddf,”  medd  Hodge. 

“l)rwy  gael  ei  gyboeddi  yn  yr  Hen  üestament,”  medd  Barnes,  Tholuck,  Stuart. 

“ Eithr  yn  awr  (dan  y Testament  Newydd),  heb  ddeddf,  cyöawnder 
Duw  a eglurwyd,  gan  dderbyn  tystiolaeth  oddiwrth  y ddeddf  a’r  pro- 
phwydi/’ 

Ecjlurwyd;  (pephanerotai) , to  make  apparent,  manifest,  fcnown,  t* 
sfiow  openly  ; gwneyd  yn  eglur,  amlwg,  adnabyddus,  gyhoeddus. 

Heb  yddeddf;  neu  yn  hytrach,  “ heb  ddeddf caiíys  bu  deddf 
uatur,  a deddf  Moses,  gan  yr  apostol  dan  sylw  ; ac  yn  awr,  dan  u» 
gair,  efe  a gynnwysa  y ddwy.  “ Heb  un  o’r  cyfundraethau  a alwasai 
efe  yn  Deddf.”  “ Heb  gyíiawnhad  haeddiannol,M  medd  Stuart,  BarneSÿ 
Hodge,  &c.,  tra  mae  Paul  yn  dweyd  yn  unig  mai  heb  un  o’r  cyfun* 
draethau  a nodwyd  er  dechreu  yr  epistol,  yr  eglurwyd  cyfiawnder 
Duw.  Gwir  mai  heb  haeddiant  dynol,  ac  mor  wir  á hyny,  nad  dyna 
bwnc  yr  ymadrodd. 

Pa  beth  a ddywed  yr  apostol  yn  y fan  hon  ? A ddywed  efe  fod  cyf- 
iawnder  Duw  yn  hysbys,  er  mai  i raddau  aneglur,  cyn  yn  awr  ? Ynte,, 
a ddy  wed  efe  nad  oedd  neb  hyd  yn  awr  yn  gwybod  dim  am  dano,  hyd 
y nod  dan  yr  Hen  Destament  ? Beth  yw  gwrthddrych  y gair  hwa 
eylurwyd?  Yr  ateb  a geir  yn  adn.  22 — 26,  mai  cyfiawnder  rhad  Daw 
yn  nywaed  Crist  fel  yr  iawn  gosodedìg , i bawb  a gredent.  A oedd  hya 
oll  am  natur,  ffynnonell,  a chyssylltiadau  y cyûawnder  hwn,  yn  eglur 
i blant  y Ffydd  cyn  yn  awr?  Egíur  yw  fod  Paul  yn  tybied  nad 
oedd.  “ Yn  awr  yr  eglurwyd  cyfiawnder  Duw  yn  y goleu  hwn.” 
Gwyddent  am  gymmaint  â maddeuant  o’r  blaen.  Gwyddent  fwy  nag 
a wyr  yr  Undodwyr.  Gwyddent  fod  Duw  yn  maddeu  o’i  rad  drugar- 
edd  ; ond  ar  ba  gyfrif  y rhedai  y drugaredd  hòno  atynt,  nis  gwydd- 
ent.  “ Yn  awr  yr  eglurwyd  hyn.”  Mae  arferiad  ygairhwn  phanerod9 
eglurhau,  yn  arddangos  mai  dwyn  i’r  goleu  beth  anhysbys  o’r  blaen, 
yw  ei  ystyr.  Nid  taíìu  goleu  mwy  ar  beth  lled  egiur  o’r  blaen.  Er 
anghraifft,  gwel  Ioan  2,11;  1 Cor.  4,  5 ; 2 Cor.  2,  14  ; Col.  4,  4 ; 
Tit.  i,  3 ; Ioan  17,  6 ; Ilhuf.  1,  19 ; Rhuf.  16,  26 ; 2 Cor.  7,  12 ; Eph. 

5,  13  ; Col.  1,  26.  Er  fod,  gan  hyny,  yn  hysbys  i’r  holl  ffyddîoniaid 
gwaredol,  o Abel  yn  mlaen,  fod  cyfiawnder  maddeuol  gyda  Duw,  ac 
mai  i'r  edifeiriol,  diwygiol,  crediniol  neu  ymddiriedus,  ac  yn  rhad,  yr 
oedd  efe ; etto  nid  oedd  wedi  erioed  ei  egluro  mewn  cyssylltiad  â 
gwaed  Crist,  fel  “yr  eglurwyd  yn  awr,"  i ni  dan  y Testament  Newydd. 
Arholed  y darllenydd  i’r  Hen  Destament,  a chaiff  sicrwydd  mai  fel 
lryn  yn  holìol  yr  oedd. 

Gan  gael  ei  dystiolaethu  gan  y ddeddfi  Sçc.  Nid  ei  egltrro,  ond  der- 
byn  tystiolaeth  drosto  ganddynt ; nid  tystiolaeth,  ychwaith,  o*i  fodol- 
72 


Pen.  III. 


iaeth,  fel  y mae  yn  awr.  Buasai  hyny  yn  eglurhad  ò hono.  Y dyst- 
iolaeth  a gawsom  eisoes  allan  o'r  Hen  Destament  yn  nghyleh  amddi- 
fadrwydd  pob  cyfundrefn  arall,  o hono,  a’r  tystiolaethau  ereill  a ga'wa 
yn  mlaen,  dros  faddeuant  rhad,  allan  o’r  un  llyfr,  a hyny  yn  nglyn 
wrth  grediniaeth,  o'r  tu  allan  i gyfundrefu  y Ddeddf ; y rhai  hyny  yw 
tystiolaeth  y ddeddf  a’r  prophwydi  i’r  Iuddew,  dros  mai  heb  system 
Deddf  y ceir  ef. 

Y ddeddf  a’r  proptneydi , a arferir  am  yr  Ilen  Destament,  fel  y 
Ddeddf  a’i  hesboniadau  dwyfol,  yn  Mat.  5,  17;  a 7,  12;  a 11,  13;  a 
22,40;  Ioan  1,  4£.  Gorfododd  golygiadau  Barnes,  Stuart,  Hodge, 
ac  ereill,  am  amcan  a rhediad  yr  epistol,  hwynt  i ddvtvedyd  yma,  foá 
dadgudiadau  eglur  y Testament  Newydd  am  hyn,  wedi  eu  cyjlawn  yy - 
hoeddì  yn  yr  Hen,  er  fod  Paul  ri(‘wydd  ddweyd  mai  “ yn  awr  yr  eglur- 
wyd  ” hwynt.  Gwada  rhai  o honynt  eilwaith,  a meddalant  ystyr  y 
gair  egluro , er  mwyn  gosod  Paul  yn  gysson  â’u  hesboniadau  eu  hunarn 
ar  y pennodau  blaenorol. 

22  Sef  *cyfiawnder  Duw,  yr  hwn  sydd  drwy  fFydd  Iesu  Grist,  fi 
bawb,  ac  ar  baẁb  a gredant;  Jcanys  nid  oes  gwahaniaeth. 

* “ Icsu  Grist,”  nid  yw  yn  y bibl  Groeg  lienaf.  Yn  Nghrist  Iesu,”  yw  dur- 
lleniad  y nesaf  ei  barch  at  hwnw.  “ Trwy  flfydd  bersonol  fel  moddion  neu  otìeryn/’ 
medd  Barnes,  a Hodge.  “ V ffydd  sydd  â Christ  iddi’n  wrthddrych,”  medd  Hodge. 
“ Trwy  ffydd  Gristionogol,”  meddStuart.  t “ Ac  ar  bawb  a gredant,”  nid  yw  yu 
y tri  biblau  Groeg  henaf,  a rhai  ereill,  nac  yn  y Coptaeg,  Ethiopaeg,  Armenaeg,  un 
bibl  Arabaeg,  bihlau  Lladin  Clement  o Rufain,  Origen,  (-yril,  nac  Awstin.  “I  bawb, 
hyd  y nod  pawb  a gredant,” — Hodge,  Tholuck,  Reiche.  “ Yr  hwn  a ddaeth  hyd  at 
bawb,  i bawb,” — Lùther,  Schmidt.  “ I bawb  o’r  Iuddewon,  ac  ar  hawb  o’r  Cenedl- 
ocdd,” — Theodoret,  Ecumenius.  \ Rhuf.  10,  12;  Gal.  3,  28;  Col.  3,  11. 

Mae  “eithr”  yn  nechreu  yr  adnod  hon,  yr  hwn  a droir  gan  yr  es- 
bonwyr  yn  “sef,”  gair  o ystyr  tra  gwahanol.  Nad  beth  ddaw  o’r  ath- 
rawiaeth,  rhaid  i*r  gair  bach  hwn  gael  ei  ystyr  naturiol.  Cynnygiaf 
fel  hyn  : — “ Eithr  cyfiawnder  Duw  drwy  ffydd,  &c.”  [yw  efe]  ; er  nad 
wyf  yn  gwadu  y rhaid  troi  y gair  yn  sef  ar  rai  amgylchiadau  o briod- 
ddull  ansathredig.  “ Gan  mai  heb  weithredoedd  deddf  y cyfiawnheir 
dyn,  rhaid  mai  drwy  y Ffydd’’  fel  pe  dywedasai  efe. 

Trwy  Ffydd  ( dia  pisfeós),  fel  modd  neu  lwybr;  os  nad  hefyd  fel 
achos.  Ond  gan  nad  ydwyf  yn  ystyried  mai  crediniaeth  yw  Jfydd  yr 
epistol  hwn,  ond  y drefn  o gadw  pechadur  drwy  rad  ras  yn  unig,  yn 
nglyn  â chrediniaeth,  ni  raid  i neb  chwitho  wrth  ddarllen  fFydd  o’r 
fath  hyn  yn  achos  cyfiawnhad.  Ond  gwel  Draethawd  ar  Ffydd  yn 
niwedd  y gwaith.  Cawn  yno  edrych  pa  beth  yw  ijfydd,  meivn  Jfydd, 
allan  o Jfydd , oddiwrth  ffydd , trwy  ffydd,  perthynol  i ffydd,  6çc. 

Iesu  Grist.  Os  y ffydd  sydd  â Christ  yn  wrthddrych  iddi,  yna  nid 
oedd  efe  yn  wrthddrych  i flfydd  yr  Hen  Destament.  Etto.  felly  y de- 
ongla  Stuart,  Barnes,  Tholnck,  Hodge,  &c.,  tra  daliant  fod  Crist  yn 
wrthddrych  yr  hen  ffydd,  ar  yr  un  pryd  Dywedasai  Pauì, — “ Yn  awr 
dadguddiwyd  cyfiawnder  Duw  drwy  fiydd  Iesu  Grist,  i bawb.”  &c., 
yr  hyn  sy'n  dangos  nad  oedd  neb  yn  gwyhod  inai  drwy  lesu  Grist  yr 
oeddynt  yn  derbyn  y cyfiawnder,  er  fod  Duw  yn  gwybod  hyny* 
h 73 


RHUtfEINIÁID. 

óbîegìd  ddarfod  iddo  ei  osod  ef  yn  Iawn  cyn  hyny,  i’r  perwyl,  beb  so® 
gair  wrthynt  hwy. 

I bawb  ac  ar  bawb  a gredant  (eis  pantas  Jcai  epi  pantas  tous 
pisteuontasj . Beth  all  fod  ystyr  yr  “i  bawb,”  ac  “ar  bawb  ?”  “ Cyf- 

iawnder  Dnw  addaeth  i bawb,  &c.,”  meddai  Luther. 

Eis,  i bawb,  arwyddocâ  mai  pawb  yw  y gwrthddrychau  at  ba  rai  y 
luedda,  ac  yr  a.nnela,  y cyíiawnder  hwn  yn  awr  drwy  Ffydd  Crist. 
Gwel  Robins.  Lex.  Neu  ynte,  gall  arwyddocâu  mai  pawb  yw  mesur, 
graddau,  ffiniau,  ac  eangder  y cyfryw  yn  awr.  Gwel  yr  un  dan  y g£iir 
éis.  Neu  ynte,  mai  er  mwyn,  o achos,  er  llesâd,  pawb,  y mae  amcan 
y cyfryw. — Yr  un.  Eithr  gan  y rhaid  i’r  ystyr  fod  y naill  neu  y llall, 
oni  all  fod  cyfiawnder  Duw  o ran  ei  amcan,  ei  drefniad,  ei  ymossdiad, 
a’i  rediad,  at  y pawb,  fel  ei  wrthddrychau  amcanol,  ac  eangderol,  tra 
er  mwyn  eu  lles  u ar  yr  un  pryd  ? 

Epi,  ar  bawb.  Epi  with  accusative ; a arwyddocâ  ffiniau  neu  ei- 
thafoedd  ỳ cyfiawnhad ; neu  ei  ledaeniad  ar,  yn  drwyadl  dros,  y pawb 
sydd  yn  nglyn  â’r  gair  epi,  ar. 

A gredant ; pawb  o’r  credinwyr,  neu  y rhai  sydd  yn  credu,  yw  y 
gwrthddrychau  sydd  i’r  ddau  air  bach  mewn  dadl ; “ I bawb  ac  ar 
bawb”  o’r  rhai  hyn  y daeth  “yn  eglur”  fod  y cyfiawnder  trwy  Grist. 
Iddynt  y cynnygir  ; arnynt  y cyfrenir.  Cynnyg  i,  a chyfranu  ar , yr 
ydys  bob  peth.  Eithr  ni  chynnygir  cyfiawnder  Duw  i’r  anghredadyn, 
hyd  y nod  yn  awr.  I bawb  a gredo  y mae  yn  gyrhaeddadwy,  a chyn- 
riygiadwy ; ac  ar  bawb  a gredo  y disgyna  fel  anrheg  eilwaith,  pan  ei 
mwynheir. 

23  *Oblegid  pawb  a beehasant,  ac  ydynt  yn  ol  am  ogoniant 
Duw. 

24  A hwy  wredi  feu  cyfiawnhau  yn  rhad  drwy  ei  ras  ef,  îdrwy  y 
{iryneíhgaeth  sydd  yn  Nghrist  Iesu : 

* “ Syrthio  yn  fyr  o’r  gogoniant  a gyfirana  Duw,”  medd  Stuart.  “ Am  ddelw 
Duw,”  medd  Glassius,  a Calovius.  “ Ac  a fethasant  gyrhaedd  cymmeradwyaeth 
Duw,”  medd  Barnes.  Rhuf.  11,  32;  Gal.  3,  22.  t Rhuf4.  1 6 : Eph.  2,  8;  Tit. 
3,  5,  7.  “ Wedi  eu  cyfiawnhau  orad  haelioni,  hyd  y nod  o’i  ffafr  ef,”  inedd  Belsham. 

“ Heb  un  cyflawniad  o’n  heiddo  ni,”  medd  Tholuck,  ac  Ambrosiast.  “ Gan  fod  wedi 
cael  ymddwyn  atynt  fel  pe’n  gyfiawnion,” — Barnes.  J “Trwy  y pridwerth  a dal- 

odd  Crist  Iesu,” — Rhai.  “Trwy  y waredigaeth  a gawsant  gan  Grist  Iesu,”—  Stuart. 
“Trwy  waredigaeth  oddiwrth  bechod  a’i  ganlyniadau,” — Barnes.  “Trwy  y pryned» 
igaeth,  hyny  yw,  trwy  Grist  Iesu,” — Walford.  “ Gwaredigaeth  drwy  dalu  pridwerth 
am,” — Hodge. 

Ydynt  yn  ol ; yn  fyr  o,  amddifaid  o,  hollol  wag  o. 

Gogoniant  Duw  (doces  tou  theouj.  Arferir  y gair  hwn  am  gym- 
meradwyaeth  Duw,  yn  loan  5,  41,  44  ; a 7,  18  ; a 8.  50,  54;  a 12, 
43  ; ond  nid,  am  a wn,  yn  Paul.  Eithr,  gan  mai  y gogoniant  a gyf- 
rana  Duw,  yw  yr  ystyr  gyíFredin  yn  y Testament  Newydd,  gwell  ei  ad- 
ael  felly  yma,  yr  hyn  a brawf  fod  y pawrb  dan  sylw  wedi  pechu,  ac  yn 
syrthio  yn  amddifaid  o ogoniant  mewn  bywyd  dyfodol;  ac  am  hynyÿ 
mae  yn  rhaid  wrth  ry w gyfundrefn  arall  o gyfiawnhad,  heblaw  y deddb- 
au  rhagnodedig. 

74 


Pen.  III. 


Cy8sylltiad  yr  adnodau  sydd  fel  hyn, — “ Eithr  cyfiawnder  Duw,  yr 
hwn  sydd  drwy  ffydd  lesu  Grist,  a eglurwyd  yn  awr,  i bawb  a gredant 
(canys  pechasant  bawb,  ac  aethant  yn  fyr  am  ogoniant  Duw),  gan  eu 
cyfiawnhau  yn  rhad  o’i  ras  ef,  &c.”  Son  am  y “pawb  a gredant,”  o 
adn.  22ain,  y mae  “ pechasant  ” yn  adn.  23ain,  ynghyd  â’r  “ hwy  a 
gyfiawnhawyd,>  yn  adn.  24ain.  Gwyddom  hyn,  yn  gyntaf,  am  nad 
oedd  achos  iddo  son  am  neb  arall  i wneyd  ei  resymiad  i fyny ; yn  ail, 
ani  fod  yr  un  gair pawb  yn  ddiatreg  yn  y 23ain,  ar  ol  pawb  yr  22ain, 
ac  heb  un  nod  o wahaniaetliiad  rhyngddynt;  ac  yn  drydydd,  am  nad 
yw  pob  enaid  byw  wedi  pechu ; mae  y babanod,  a’r  dospnrth  lliosog  o 
ddynion  sydd  islaw  gwybodaeth  gyfrifol,  mewn  stad  o’r  neilldu  i 
ddeddf  a phechod.  “Pawb  a gredant”  yw  y “pechaduriaid”  yma,  ac 
y maent  hwy  oll  mewn  cyflwT  ag  y gallasent  bechu  ynddo. 

Trwy  ei  ras  ef.  Trwy  sydd  air  o ystyr  ammheus  yma.  Gall  fod 
“ yn  rhad  i’w  ras  ef,”  neu  “ gan  ei  rat,  ef.”  Yr  olaf  wrrth  reswm  yw  y 
cywir. 

Y7n  rhad  ( dorean ) , freeîy  ( adverb ) , without  reguifal ; heb  ad-daliad. 
“ Rhoddwch  yn  rhad,”  Mat.  10,  8.  “ Pregethu  yr  efengyl  yn  rhad,” 

2 Cor.  11,  7.  “ Nifwytasom  fara  neb  yn  rhad.”  “ llhoddaf  o ddwfr 

y bywyd  yn  rhad,”  Dat.  21,  8.  Ni  thalodd  y crediniol  ynte  ddim,  ac 
ni  ddaw  gofyn  tâl  arno  byth. 

Gras  ( charisj , yr  hyn  sy’n  peri  llawrenydd  a phleser.  \rna  íiafr, 
ewyllys  da,  haelioni.  Ffafr  rad  Duw,  yn  yr  ymarferiad  á’r  hon  y cyf- 
rana  efe  yn  ddirwrymau  ac  effeithiol  i ddynion  pechadurus,  fendithion 
iachawdwriaeth.  Mae  yras  i’w  wahaniaethu  oddiwrth  ei  diriondeb  a’i 
haelioni  cyffredinol  Ef,  yn  yr  hyn  y mae  efe  yn  ddaionus  (chrestosj, 
hyd  y nod  i'r  anniolchgar  a’r  drwg,  Luc  6,  35.  Mae  i'w  wahaniaethu 
hefyd  oddiwrth  ei  ymhyfrydiad  mewn  credinwyr,  y rhai,  gan  eu  bod 
mewn  undeb  â Christ,  ac  yn  dderbyniol  ynddo  ef,  ydynt,  drwy  weith- 
rediad  yr  Ysbryd  Giân,  yn  cael  eu  cynnysgaethu  â thueddiadau  sant- 
aidd,  ac  yn  gwneuthur  gweithredoedd  da,  o ran  pa  rai  hefyd  y maent 
yn  hoff  ( euarestoi , well-pleasiny)  gan  Dduw,  Rhuf.  14,  18. 

Prynedigaeth  (apolutrosis) , redemption.  Grym  y gair  hwn  a 
ddeallir  oreu  drwy  sylwi  ar  ei  wreiddyn  lutron,  yr  hwn  a arwyddocâ,  y 
pris  neu  bridwerth  a dalir  dros  gaethwas,  mewn  canlyniad  i’r  hyn  y 
gollyngir  ef  yn  rliydd.  Apolutroo  yw  talu  ymaith.  Gan  hyny,  ystyr 
y gair  yn  ein  testun  yw  talu  y pris,  a’r  gollyngiad  sy’n  dilyn  hyny. 
Fel  hyn  daeth  y gair  ar  droion  yn  arferol  am  ddim  ond  gwaredigaeth. 

Yn  Nyhrist  Iesu : drwyddo,  ac  yn  aros  ynddo  a chanddo. 

25  *Yr  hwn  a osododd  Duw  fyn  iawn,  Jtrwy  ffydd  yn  ei  waed 
ef,  §i  ddangos  ei  gyfiawnder  ef,  trwy  faddeuant  y pechodau  ||a 
wnaethid  o’r  blaen,  trwry  ddyoddefgarw  ch  Duwr ; 

* “ Fr  hwn  a rag-ordeiniodd  Duw,”  medd  Conquest.  “ Yr  hwn  a osododd  Duw 
allan,”  medd  A.  Campbell,  J.Williams,  Belsham,  Walford,  ac  ereill;  (yn  gylioeddus) 
Stuart,  Barnes.  “ Yr  hwn  a rag-osododd  Duw,” — Amryw.  “ Yr  hwn  a ddewisodd 
Duw,” — Rhai.  f Gadewir  y gair  iuwn  allan  o’r  biblau  Armenaeg,  eithr  gosodwyd 
ef  ar  ymyl  y ddalen  yn  argraffiad  y flwyddyn  1698.  “ Propitiatorem  ( n sacr\ficer, 

uy,  appeaser ),  heddychwr  drwy  aberth,”  yw  darlleniad  tri  hen  flbl  Lladin,  Yulgate  v 


RHUFEINIAID. 


Pab  Sixtus,  biblau  Moríçan,  Jerotn,  Ambros,  ac  ereill.  “ Trugareddfa  neu  abcrthawl 
heddychwr,”  oedd  bibl  Rufinus.  “ Propitiatio”  (iawn,  atoncment),  yw  darlleniad  y 
Vulgate,  hen  Syriaeg,  Arabaeg,  a dau  hen  fibl  Lladin.  “Cymmodiad”  oedd  bibl 
Hilarius.  “ Aberth  dyhuddawl,” — Hodge,  Bucer,  Hesychius,  Grotius,  Clericus, 
Elsner,  Kvpke,  Heumann,  Barnes.  “ Y dyhuddawl  neu  gymmodiadawl,”  ( an  ad~ 
jectire) — Tholuck,  Oripren,  Theodoret,  Theophylact,  Ecumenius,  Erasmus,  Luther. 
“ Fel  trugareddfa,” — Belshara,  Taylor,  Locke.  “ Yn  drugareddfa,” — A.  Campbell. 
“Cymraodfa,” — J.  Wiiliams.  î “ Trwy  y flfydd,  äc.,” — Groeg.  Gadewir  allan 

“trwy  y ffydd  yn  ei  waed  ef,”  o un  o’r  biblau  Groeg  henaf,  a bibl  Chrysostora. 
“ îawn  y fíydd  yn  ei  waed  ef,”  oedd  yn  mibl  Ambrosiaster.  “ Ffydd,”  yn  Ue  “y 
^fydd,”  yw  darlleniad  pedwar  o fiblau  Groeg  tra  hen,  rhai  diweddarach,  ynghyd  â 
biblau  Basil,  Cyril,  ac  ereill.  “ Trwy  ei  farwolaeth  waedlyd  ef,”— iTholuck.  “Trwy 
ifydd  fel  moddion,” — Barnes,  EIockler.  “ Yr  hwn  a osododd  efe  drwy  ffydd  yn  ei 
w»ed  ef,” — Reiche.  “ Iawn  yn  ei  waed  ef,” — Chrysostom,  Theodoret,  Vitringa,  Cà- 
lovius,  Hodge.  “ Cyfiawnhau  yn  ei  waed  ef,” — Winzer,  Fritsche.  “Trugareddfa  yn 
ei  waed  ef,” — Belsham,  Taylor.  § “ I ddangos  ei  drefn  o gyfi&wnhad  yn  nghyleh 

Hdaddeuant  y pechodau  a aethent  heibio,”— Belsham.  “ Wrth  fyned  heibio  i’r  pech- 
odau  a wnaethid,” — Hodge.  “ I ddangos  allan  ei  drugaredd  yn  maddeuant,” — Con- 
quest.  “ I ddangos  ei  gyfiawnhad  ef,” — Stuart,  Barnes.  “ I ddangos  ei  wirionedd 
efv” — Ambros,  Iocke.  “ I ddangos  ei  ddaioni  ef,” — Theodoret,  Socinus,  Grotius, 
Koppe,  Reiche.  “ I ddangos  ei  santeiddrwydd  ef,” — Flatt.  “ Er  amddiífyniad  o’i 
gyfiavvnder  ef  yn  mherthynas  i’r  pechodau,  &c.,” — Michaelis.  ||  “A  wnaethid 

cyn  ein  troedigaeth,”  medd  Reiche,  a Barnes  (debygid).  “ A wnaethid  cyn  marwol- 
aeth  Crist,”  meddStuart,  Hodge,  Tholuck. 

Yr  hwn  a osododd  ( 'pro  ethe  to).  Ei  ystyr  yn  y Testament  New- 
ydd  yw,  naill  ai  gosod  gerbron,  cynnyg,  neu  gyhoeddus  arddangos, 
neu  gyfansoddi,  trefnu,  dewis,  arfaethu.  Gan  fod  y gosodiad  hwn  o 
Grist  yn  iawn  wedi  bod  gydag  arncan  i ddangos  cyfiawnder  Duw  pan 
yn  maddeu  i’r  hen  dduwiolion,  rhaid  ei  fod  yn  iawn  ar  y pryd  hyny, 
neu  i ddangos  yn  awr  ei  fod  ef  yn  gyfiawn  y pryd  y gwnai  hyny.  Nid 
ydym  yn  cael  un  cymhorth,  yn  yr  ystyriaeth  yna,  i wybod  ystyr  y gair 
dan  sylw.  Eithr  gan  mai  drwy  y Ffydd  yn  ngwaed  Crist  y gosodwyd 
ef  yn  iawn,  rhaid  nad  gosod  gerbron,  cynnyg , yw  yr  ystyr,  canys  ni 
feddwn  air  o dystiolaeth  ei  fod  fel  iawn  wedi  ei  gynnyg  dan  yr  Hen 
Destament.  Ai  cyhoeddus  arddanyos  ynte  yw  yr  ystyr  ? A oedd  Duw 
yn  maddeu  cyn  gosod  iddo  ei  hun  iawn  ? Os  oedd,  yr  oedd  y cysgod 
yn  groes  i'r  gwir  sylwedd.  Rhaid  oedd,  gan  hyny,  fod  ganddo  iawn 
yn  rhywle,  drwy  yr  hwn  y maddeuai  efe  i’r  crediniol,  drwy  yr  oesoedd 
blaenorol.  Yn  awr,  cawn  eîn  gwasgu  i osod  ar  y gair  ei  drydydd  ys- 
tyr  yn  unig,  sef  constituted , chosen , cyfansoddi,  dewis.  “ Yr  hwn  a 
gyfansoddodd  Duw  yn  iawn,  o’i  ddewisiad  ei  hun.” 

Iawn  (ilasterios) . Trugareddfa,  neu  ynte  aberth  dyhuddol ; canys 
y mae  y beirniaid  yn  inawr  wahaniaethu  am  yr  ystyr ; er.  gan  amlaf 
yn  dewis  y naill  neu  y llaîl  o’r  ddau  ystyr  hyn.  Gadewir  olrheiniad 
i ystyr  y gair,  a’i  berthynas  â phynciau  ereill  yrepistol,  hyd  y Traeth- 
awd  ar  y diwedd.  Yn  unig  sylwaf,  fod  fy  marn  i mewn  un  ystyr  yn 
cynnw'ys  y ddau  arwyddocâd.  Oddiar  y drugareddfa  y cymmunai 
Duw  â meibion  Israel,  Exod.  25,  22.  Gorchuddid  yr  orsedd,  neu 
drugareddfa  hon,  gan  fwg  yr  arogldarth,  bob  amseryr  elai  yr  archoff- 
eiriad  i mewn  i’r  cymundeb  dwyfol.  Taenellid  gwaed  y bustach  a 
otfryniid  ar  ddydd  mawr  y cynnnod  ar,  ac  o üaen,  y drugareddfa, 
76 


P*N.  III. 


saith  waith,  Lef.  16,  14,  15.  Geîwid  y taenellu  hwn  yn  “wneyd  iaw?n 
dros  y lle  santaidd,  oherwydd  afiendid  meibion  Israel,”  adn.  lfe. 
Oddiar  y drugareddfa  hon,  ac  yn  gydiol  â’r  ddefod  a nodwyd,  y cy- 
hoeddai  Duw  faddeuant,  neu  ei  gymmod  i‘r  genedl.  Cynimaint  * 
hyna  arn  y drugareddfa  foesenaidd.  Cymmaint  â hyna  am  iaini  llesg 
cyfundrefn  y Ddcddf.  Nid  drwy  y cynllun  yna  y maddeuasai  I)uw  i’r 
cyn-dduwiolion,  ond  drwy  gyfundrefn  y Ffydd.  Nid  oedd  Efe  un 
arnser  yn  maddeu  peehodau  bychain,  pendant,  amryfus,  a thiriogaeth- 
ol.  y gyfundrefn  yna,  ond  oddiar  ei  thrugareddfa  hi  ei  hun;  felly 
hefyd,  nid  oedd  efe  yn  rhad  faddeu  pechodau  rhyfygus,  ac  o bob  rhyw, 
mewn  gair,  drwy  ìien  gyfundrefn  y Ffydd , ond  oddiar  drugareddfa  y 
Ffydd.  Etto,  megys  y mae  y gair  truyareddfti , yr  hon  oedd  orsedd 
freninol  y Ddeddf,  yn  air  am  betli,  ac  nid  am  berson,  feìly  y mae  yn 
ein  testun,  ilaslarios  yn  lle  ilasterion;  pcrson  yn  lle  peth ; trugareddfa-wr 
yn  lle  trugareddfan.  Cynnwysa  ystyr  y gairhwn,  yn  y rhyw  gwrrywaidd 
fel  y cawn  ef  yma,  yr  hyn  oedd  Crist  fel  yr  areh,  a’r  cauad,  a'r  gyf- 
raith,  a’r  gwaed,  a’r  secina.  Amcan  a swydd  y cwbl  ynghyd,  ac  yn  eu 
gwaith,  a wna  i fyny  arwyddocâd  y gair  trugareddfa-wr ; canys  nid 
oedd  gan  gyfurìdrefn  y Ffydd  un  gwr  arall  yn  sefyll  yn  lle  yr  aberth, 
na’r  secina,  im’r  arch,  ond  ei  hunan.  Felly  nid  oedd  y Ffydd  fawr 
hithau  heb  fod  wrth  ei  gw'aith  yn  maddeu,  mwy  na’r  Ddeddf.  Os  cyf- 
ansoddai  Duw'  fel  Duw  tymmorol  y Ddeddf,  iddo  ei  hun  arch  o goed, 
ac  arni  gauad  o aur,  a ehyfraith  neu  gj  fammod  yn  hytrach,  o gery g, 
a gwaed  ar  y cyfan,  yn  orseddfainc;  cyfunsoddasai  hefyd  orsedd  i eis- 
tcdd  arni  yn  nghyfundrefn  fawr  y Ffydd , fel  Duw  tragwyddol  ac  ys- 
brydol;  a’r  orsedd  hono  oedd  Iesu  Grist.  Efe  oedd  yn  llenwi  lle  yr 
holl  bethau  a nodwyd  yn  ngorsedd  fach  y Ddeddf.  Os  oedd  y gweith- 
redoedd  drudfawr  o ddarparu  aberthau,  oflfrymau,  degymau,  gwyliau, 
ymprydiau,  golchiadau,  &c.,  yn  ofynol  oddiwrth  yr  addolydd,  cvn  y 
caflfai  faddeuaut  byr  a chyfyng  gorsedd  y Ddeddf ; nid  oedd  rhaid  ond 
credu  yn  unig,  fel  y ceid  maddeuant  rhad,  eang,  a hythol,  gorsedd 
dragwyddol  y Ffydd.  Nid  oedd  neb  dan  yr  Hen  Destament  ei  hun 
yn  cyflwyno  aberth  pan  geisiai  faddeuant  gorsedd  y Ffydd,  sef  madd- 
euant  am  bechodau  rhyfygus,  goruwTch  cyrhaedd  gorsedd  isel  y Ddeddf. 
“ Ni  fyni  aberth,  pe  amgen  mi  â’i  rhoddwn,”  meddai  Dafydd.  Ofer 
fuasai  i’r  pechadur  a odinebasai,  ac  a lofruddiasai  briod  ei  butain,  er 
mwyn  cuddio  ei  fai  cyntaf,  droi  at  orsedd  fach  y Ddeddf  gyda’i  faich  ; 
fel  mynyddmawr,  efe  a’i  gorchuddiasai  yn  y fan ; etto,  heb  nac  aberth 
nac  otìffwm,  maddeuodd  gorsedd  rad  y Ffydd  iddo  ef  y cwbl.  Nid 
oedd  aberth  dros  bechodau  moesol,  na  dim  ond  rhyw  rai  newydd  eu 
Ilunio  yn  hendant  gan  frenin  y genedl,  wedi  ei  adael  mwyach  gan  gyf- 
undrefn  y Ddeddf;  ond  y inae  gwaed  Iesu  Grist,  trugareddfa-wr  y 
Ffydd,  yn  glanhau  y crediniol  oddiwrth  bob  pecliod.  Felly  yr  oedd 
Duw  wedi  gosod  Crist  yn  y sefyllfa  hon,  er  amser  cyfansoddiíid  cyntaf 
cyfundrefn  y Ffydd.  Efe,  inewn  gair,  oedd  sylfaen  y gyfundrefn ; a 
maddeuodd  y Duw  mawr  dros  dymmor  pedair  mil  o flynyddoedd,  i’r 
holl  gredinw'yr,  drwy  y gyfundrefn  hon  a gyfansoddasai  efe  yn  ei  waed 
Ef.  Yr  oedd  ganddo  arch,  a chyfraith  (nid  un  Moeseniaetìi),  a thru- 
gareddfa,  ond  heb  un  dafn  o waed.  Etto  yr  oedd  lle  gwag  iddo  er- 

77 


RHUFEINIAID. 


byn  y deuai.  Yno  yr  t>edd  y Tri  Pherson,  aTr  ddau  gerub  yn  eysgodi 
y gyfundrefn,  ac  yn  edrych  i wared  ar  y person  araìl,  yr  hwn  oedd  ya 
V canol,  etto  heb  waed — heb  ddynoliaeth  aberthedig.  Yno  hefyd  yr 
oedd  yr  hyn  na  allasai  gorsedd  y ddeddf  ei  ddangos  byth,  sef  madd- 
euant  heb  waed,  drwy  oddefgarwch  Duw.  Gwelwn  yraa  gymmaint 
uw^ch  oedd  ymddiried  Duw  yn  nhrugareddfa-wr  y Ffydd,  nag  yn  j 
UáH.  Eithr  taenellwyd  yr  orsedd  yn  berffhith  pan  gyfiwynwyd  y 
gwaed,  a chafodd  Duw  ddangos  nad  oedd  efe  yn  gwneyd  cam  â chyf- 
îawnder  wrth  faddetî  drwy  oddef  am  y gw  aed  hwn  cyhyd.  Yr  oedd 
Dnw  yn  dangos  ei  gyfictwnder  yn  barhaus  wrth  faddeu,  canys  drwy  y 
Ffiydd  yn  ngwaed  Crist  y maddeuai ; ac  yr  oedd  yn  hòno  sicrhaci 
cýfammodol  drwy  lw,  am  gaffaeliad  y gwaed  yn  ei  dymmor.  Y dar- 
lleniad  egluraf  sydd  fel  hyn  i “ Yr  hwTn  drugareddfa-wr  a osododcl 
Duw  drwy  y Ffydd  yn  ei  waed  ef,  i ddangos  ei  gyfiaw-nder  drwy  fadd- 
euant,  &c.,> 

Yn  ei  waed  ef  (en  tô  aimatij,  ei  farwolaeth  waedlyd  ef.  Yr  oedd 
gan  gyfundrefn  fawr  y Ffydd  ddau  gyfnod ; sef  cyfnod  te  anoche  ton 
Theon,  neu  ocìdefgarwch  Duw,  a chyfnod  aima  tou  Chrislou , gwaed 
Crist.  Y cyntaf  a ddifianodd  pan  gyflwynwyd  y gwaed  fry  ar  drugar- 
eddfa  y Ffydd,  pan  anfonwycl  yr  Ysbryd  i wared,  megys  Aaron  at  yr 
addolwyr,  yn  dystiolaeth  o berffeithiad  yr  offrymiad.  Yr  oedd  y 
Ífydd  yn  maddeu  er  y dechreuad,  yn  ei  w'aed  ef,  ond  yn  awr  yr  eg- 
lurwyd  hyny.  Pan  gafwyd  y gwaed  y gosodwyd  ef  yn  wrthrych  cre- 
diniaeth.  Er  fod  Duw  yn  maddeu  oddiar  ymddiried  yn  y gosodiad 
a’r  gwaed,  nid  oedd  efe  yn  gofyn  i’r  eredadyn  ymddiried  mewn  dini 
©nd  yn  y ffaith  o fod  Duw  yn  drugarog ; eithr  pan  dderbyniwyd  y 
gwaed,  eglurwryd  mai  trugarog  yno  a fuasai  ac  a fydd  efe.  Ystyr  y 
gair  gwaed  Crìst  yn  yr  Epistolau,  yw  eithafnod  dyoddefaint  ufyddol 
Crist  o gariacl  at  ei  Dad  a’r  byd  colledig.  Eithr  gwel  ragor  yn  y 
Traeth  awd  ar  waed  Crist , yn  niwedd  y gyfrol. 

I ddangos  feis  eudeiocìn ) , tuag  at,  hyd  nes  dangos,  manifestation , 
declaration , dadguddiad,  cyhoeddiad ; neu  ynte,  proofi  indication^ 
töìcen ; prawf,  mynegiad,  arwydd.  “ Dangoswch  iddynt  hwy  hysbys- 
rwydd  (arwydd)  o’ch  cariad,” — 2 Cor.  8,  24.  “ Yr  hyn  iddynt  hwy 
sydd  arwydd  (prawf)  sicr  o golledigaeth ; Phil.  1,  28.  Gwel  y dar- 
llenydd  mai  dangos,  egluro,  sydd  gymhwysaf  Fr  ystyr  a roddwyd  yma 
ar  yr  holl  gyfadnodau. 

Trwy  faddeuant  ( dia  ten  paresin).  Dia  with  ace.y  trwy , yn  y 
eyssyfitiad  hwn,  yw  oherwydd , o achos.  Dyna  ystyr  cyffredin  y gair 
bach  yma — trwy.  Arferir  weithiau  hefyd  am  drwy  foddion , neu 
achlysur}  neu  stad ; megys  pe  dywedasid  trwy  faddeuant  pechodau  fel 
moddion,  neu  achlysur,  neu  stad,  i ddangos  cyfiawnder  Duw.  Eithr 
pa  fodd  y gallasai  maddeuant  pechodau  yr  hen  dduwûolion  fod  yn 
achlysur  na  moddion  i ddangos  fod  Duw  yn  gyfiawn  ? Tebycach 
fuasent  o ddangos  ei  fod  yn  anghyfiawn.  Iawn  a allasai  fod  yn 
foddion  dangos  cyfiawnder  Duw.  Ystyr  arall  yw,  “ i ddangos  ei  gyf- 
iawnder  ef  yn  mherthynas , neu  gyda  golwg  ar  faddeuant  pechodau. 
Eithr  ystyr  anaml  iawrn,  os  nad  dyeithr  hollol,  yw  hon  i’r  gair.  Pe 
gosodid  i’r  ymadrodd  ei  ystyr  gyffredin,  caffem : — “I  ddangos  allanei 
78 


Pen.  III. 


gyfiawnder  ef  ohcrwydd  y maddeuant,  &c/'  Yr  achos  o osodiad  Crist 
yn  iawn  o dan  y gyfran  gyn-bentecostaidd  o dymmor  hirfaith  y Ffydo 
oedd  y maddeuant  a gyfiawnai  Duw  cyn  derbyniad  y pridwerth.  Go- 
sododd  Duw  y drugaredafa,  arch,  gwaed,  <&c.,  yn  orsedd  iddo  ei  hun 
fel  Duw  a brenin  Moeseniabth,  ohe'rwydd  y maddcuant  a gyfìawnai 
cfe  o bechodau  gwladol,  ar  yr  iawn  gwladol  hwn,  i’w  Israel  gwladol. 
Feìly  gosododd  efe  y Mab  yn  orsedd  gras  neu  iawn,  drwy  oddefgar- 
wch,  fel  Duw  grasol  y Ffydd,  oherwydd  y maddeuant  a gyflawnai  efe 
o bechodau  moesol  ar  yr  iawn  moesol  ac  anfeidrol  hwn,  i’w  Israel  ys- 
brydöl. 

Maddeuant  (parem ),  a letting  pass , practermission ; gadael  i’r 
pechod  fyned  heibio,  yn  yr  ystyr  o edrych  drosto,  a pheidio  â’i  gospi. 
Mae  yn  air  gwahanol  i aphesis,  yr  hwn  a arwyddoca  bardwn,  madden - 
unt,  yn  mherffaith  ystyr  y'gair.  Paresis  nid  yw  ond  yn  ein  testun  yn 
unig,  a chan  hyny  dyleiri  sylwi  ar  ei  berwyddiad  gydwreiddiol,  pari- 
e’mi,  to  let  pass  along , to  neglect , to  let  loose , to  relax ; gollwng  V 
beiau  heibio,  eu  hesgeuluso,  eu  gollwng  fel  carcharorion,  yn  rhyddion, 
heb  sicrhau  na  chaffent  eu  hail-ddala  ; llaesa  gafael  ynddynt.  “ Cyf- 
odwch  i fyny  y dwylaw  a laesasantP  Arddengys  maddcuant  y cyn- 
hentecostiaid  y maddeuwr  tosturiol,  megys  yn  llaesu  ei  ddwylaw  wrth 
ddechreu  taro,  er  nad  ychwaith  yn  gollwng  y wialen  yu  hollol  o’i  law, 
na’r  gwg  oddiar  ei  wyneb.  Ar  ddiwrnod  byth-gofus  Calfaria  V coll- 
odd  gwialen  eosp  yr  hen  dduwiolion  yn  dragywydd  o’i  law.  Goruch- 
wyliaeth  y goddeTgarwch  oedd  hòno.  Nid  maddeuant  fel  hwn  yw 
maddeuaut  y Testament  Newydd,  a nid  crediniaeth  yn  naioni  Duw  yn 
unig,  fel  yr  eiddynt  hwy,  a dâl  yn  gyfrwng  maddeuant  mwy,  o du  y 
peehadur.  Nad  beth  am  faddeuant  Socinaidd  gogyfer  â’r  amser  cyn 
Calfaria,  yn  awr  ni  tnal  efe  ddim.  “ Yn  ei  waed  ef,”  yw  hi  yn  awr. 

Trtyy  ddioddefg arwch  (eu  anochej , during,  ar  dymmor  dyodd- 
efgarwch  Duw.  Pa  un  yw  meddwl  yr  ymadrodd, — “ maddeuant  drwy 
©ddefgarwch  Duw,”  ynte  “ pechodau  a gyflawnwyd  drwy  oddefgarwch 
Duw  ?”  Mae  i’r  gair  bach  en,  trwy,  a arferir  yma,  yn  fynych  yr  ystyr 
o tra,  tra  tymmor , megys  yn  Matt.  12,  2,  “ yn,  neu  tra  y Sabboth.” 
Ond  anoche,  yw  a holding  bach,  delay,  a truce  ; ymataìiad,  oediacl. 
Ceir  yn  unig  hefyd  yn  pen.  2,  4,  am  yr  un  peth.  Gan  fod  goddefgar- 
weh  at  bechodau  wedi  cael  ei  arddangos  gan  y Duw  da  tuag  at  bawb 
fyrdd  o weithiau,  ni  fuasai  yn  ymddangos  mor  gymhwys  i’r  apostol 
alw  hwn  yn  dymmor  goddefgarwch  Duw>  mwy  na  thymmor  y Testa- 
ment  Newydd.  Y math  a nodwyd  o faddeuant,  neu  esgeuluso  pech- 
odau  y credinwyr,  a olygir,  ynte. 

26  *I  ddangos  ei  gyíìawnder  ef  y pr}fd  hwn;  fel  y byddai  efe 
yn  gyfiawn,  fac  yn  cyfiawnhau  y neb  sydd  o fíydd  Iesu. 

* “ I arddangoisiad  o’i  gyfiawnder  ef,” — Groeg.  “I  yr  arddangosiad,”  yw  darîlen- 
iad  tri  hen  fibl  Groeg,  a dau  o rai  Lladin.  f Nid  yw  y gair  lesit  mewn  dau  fibl 
Groeg  tra  hen,  a rhai  diweddarach,  ynghyd  â dau  fibl  Lladin.  “ lesu  Grist,”  sjdd 
j’n  y Coptaeg,  Vulgate,  bihlau  Theodoret,  Morgan,  a Rufinus.  “ Ein  Harglwydd 
Iesu  Griòt,”  yw  darlleniad  yr  hen  Syriaeg.  “ Crist  ein  Harglwydd  ni,” — Arabaeg. 

I ddangos  (pros  eudeiiinj.  Yn  yr  adnod  ddiweddaf  cawsoin  eis- 

79 


RHUFEINIAID. 


eudeijän,  am  i ddangos , tra  yma  cawn  pro*  eudeiiin,  am  i ddangos  yr 
un  cyfiawnder.  Paham  gosod  gwahanol  ymadroddion  yn  yr  iaith 
wreiddiol  am  yr  hyn  a gyfieithir  yr  un  modd?  Mae  Uawer  ffordd  o 
ateb  y gofyniad  hwn.  Dywed  Stuart,  Tholuck,  Flatt,  a Turretin  mai 
yr  un  ystyr  sydd  i’r  ddau  air,  a chyfeiria  y cyntaf  at  ymadroddion  sy'n 
profi  hyny.  Etto  gellid  tybied  fod  yn  yr  i cyntaf  ryw  duag  at  o du- 
eddiad  agosach  : fel  hyn,  “ yr  hwn  a gyfansoddodd  Duw^  yn  iawn  trwy 
y Ffydd  yn  ei  waed  ef,  tuag  at  ddangos  allan  ei  gyfiawnder  ef,  oher- 
wydd  y pechodau  a wnaetliid  o’r  blaen  : hyd  ddangos  ei  gyfiawnder  ef 
y pryd  hwn,  &c.  Mae  ychydig  wahaniaeth  agosrwydd  i’r  craff-ddar- 
ílenydd  i’w’  ganfod ; ac  onid  oedd  hyny  yn  amcan  yr  apostol,  onid 
tebygol  y gwnaethai  wahaniaeth  yn  newisiad  ei  eiriau.  Yr  oedd 
anghen  arn  osodiad  Crist  vn  iawn,  nid  yn  unig  i ddangos  fod  Duw  yn 
gyfiawn  pan  gytìawnhai  efe  ddeiliaid  cynbentecostaidd  y Ffydd,  ond 
hefyd  fel  y byddai  efe  yn  gyfiawn  “ y pryd  hwn,”  tra  yn  cyfiawnhau  y 
neb  sydd  o Ffydd  Iesu.  Ffydd  yn  Nuw  oedd  hi  o’r  blaen,  ond  y 
pryd  hwn,  “ Ffydd  Iesu  wrth  yr  hyn  y gwelir  mai  efe  oedd  Duw  yr 
hen  Ffydd  erioed. 

Fel  y hyddai:  verh  in  the  infinit.  Nid,  fel  y gallai  efe  fod  yn  gym- 
maint,  ond  fel  y byddai  efe,  o ganlyniad,  yn  gyfiawn,  &c. 

0 Ffydd  íesu.  Aìlan  o,  perthynol  i Ffydd  Iesu,  fel  yn  ffynnon  neu 
wreiddyn  eu  crefydd  neu  gyfundrefn  o addoli.  Am  y lîeill  gallesid 
dywedyd  “ y rhai  sydd  o’r  byd,  neu  ddoethineb  fydol  y philosophydd- 
ion, — y rhai  sydd  o’r  Enwaediad, — y rliai  sydd  o’r  Ddeddf, — y rhai 
sydd  o Ffydd  anoche , neu  ymarosiad  Duw ; ond  yma  y rhai  sydd  o 
Ffydd  Iesu. 

27  *Pa  le  gan  byny  y mae  gorfoledd?  Efe  a gauwyd  allan. 
Trwy  ba  ddeddf?  ai  deddf  gweithredoedd  ? Nage;  feithr  trwy 
ddeddf  ífydd. 

* “ Dy  orfoledd,”  yw  darlleniad  un  hen  fibl  Groeg,  Vulgate,  ac  amryw  rai  Lladin. 
“ Gorfoledd,  bost,  ymffrost,”  — Groeg.  | “Trwy  drefn  athrawiaeth,  neu  gynllim 
ffydd,” — Barnes,  Tholuck. 

Yn  mha  le , gan  mai  rhad  ras  yw  cyfiawnhad  yn  awr,  ac  ydoedd  efe 
gynt  hefyd — yn  mha  le  mae  y gorfoledd  ? Mae’r  fannod  y o flaen  y 
gair,  yr  hyn  sy’n  dangos  mai  at  rhyw  orfoledd  arbenig  y cyfeirid. 
Cawn  son  am  orfoleddu  yn  Nuw  trwy  ein  Har^Iwydd  Iesu  Grist,  yn 
pen.  5,  2.  Eithr  y gorfoledd  neillduol  a fu  gan  yr  apostol  dan  sylw 
eisoes  yw  hwn,  canys  gosododd  y fannod  i neillduoli  o’i  flaen. 

Gorfoledd  (Jcauchesis).  Gwel  ar  pen.  2,  17.  Yrystyr  yw  boasting, 
glorying,  exulting ; bostio,  ymffrostio,  ymogoneddu.  Soniasai  Paul 
yn  yr  adnod  a nodasom,  am  fost  yr  Iuddew  yn  Nuw.  Trwy  yr  En- 
waediad  a’r  Ddeddf  yr  ymfostiai  efe  ynddo.  .“  Yn  mha  le  (medd  yr 
apostol  yn  awr)  mae  y fost  hono,  gan  hyny  ?”  Neu  efallai  mai  yn 
ngenau  yr  Iuddew  ei  dyru  hi. 

Bwriwyd  allan  (eocecleistlie) , to  shut  out,  to  exclude.  “ Chwen- 
nych  y maent  eich  cau  chwi  allan ,”  Gal.  4,  17,  yn  ein  testun,  yr  ystyr 
yw,  bod  heb  le  ; fod  ymffrost  yr  Iuddew  yn  Nuw  heb  le. 

80 


Pbn.  III. 


Trwy  ba  ddeddf?  trwy  ba  un  o’rtair  Enwaediad,  Moeseniaetb,  ynte 
Fíydd.  Wrth  ba  oruchwyliaeth,  medd  Stuart ; eithr  tebycach  yw, 
gan  fod  y gair  Deddf  ei  hun  yn  cael  ei  arferyd  gan  ein  hapostol  am 
oruchwyliaeth  o’r  eiddi  ei  hun,  mai  dadguddiad  neu  osodiad  yw  yr 
ystyr. 

Deddf  gweithredoedd  ? yn  hytrach  “O  weithredoedd  ?”  A yw  gor- 
uchwyliaethau  Deddf  natur  neu  Moses,  dan  ba  rai  yr  oedd  gweithred- 
oedd  dyn  ei  hun  yn  etinill  iddo  gyfiawnder  y cyfundraethau  hyny,  yn 
cau  allan  ymffrost  yr  Iuddew  ? nac  ydynt.  Caiíf  pagan  gadw  deddf 
ei  gydwybod,  ynghyd  â’r  hyn  a ddarllena  efe  o ddeddf  Duw  ar  lyfr 
creadigaeth,  ac  er  ennill  o horio  felly  gymmeradwyaeth  ei  greawdwr 
am  ei  ufydd-dod,  ni  ennilla  efe  byth  yr  hyn  A rydd  iddo  destun  ym- 
ífrost  fel  ennillwr  cviiawnder  cyíiawnhäol  am  gymmaint  ag  un  o’i 
feiau.  Cyfìawnder  i’r  ufydd  yw  cyfiawnder  cyfundrefn  Natur.  Allan 
o gyfundrefn  y Ffydd  y ceir  y cyfiawnder  sydd  yn  destun  ymffrost, 
sef  ymffrost  yn  Nuw  drwy  ein  Harglwydd  Iesu  Grist.  Dyna  gyfun- 
drefn  Natur  fel  gosodiad  i ddyn  ennill  cyfiawnder  ar  dir  ufudd-dod, 
wedi  methu  â’i  gynnysgaethu  A’r  cyfiawnder  sy’n  angen  ar  yranufydd. 
Cyfundrefn  arall  òedd  â’i  chyfiawnder  yn  gyrhaeddadwy  drwy  weith- 
redoedd  o ufydd-dod,  oedd  y Ddeddf.  Ie,  yr  oedd  gan  hon  iawn 
hefyd  am  anufydd-dod  ; sef  am  anufydd-dod  i’r  rhestr  o feiau  bychain, 
pendant,  a nodasid  ar  ei  llyfrau  ; ond  nid  am  fai  moesol,  ac  anfad 
ynddo  ei  hun.  Nid  allan  o’r  Ffydd  y ceid  iawn  am  droseddu  ei  gos- 
odiadau  hi.  Ni  buasai  maddeuant  dirgel  Duw  y Ffydd  yn  rhyddhau 
dim  ar  y pechadur  oddiwrth  iawn  a chospau  Jehofa,  Duw  y Ddeddf. 
Maddeuodd  Duw  y Ddeddf  i Dafydd  ac  Eli.  Maentyn  y nef  yn  awr; 
eithr  ni  faddeuodd  Jehofa,  Duw  Moeseniaeth  iddynt  hyd  heddyw, 
canys  disgynodd  cosp  eu  pechodau  ar  eu  tai,  yn  ol  barnau  Moesen- 
iaeth.  Felly,  nid  oedd  un  lle  i fo  tio  o Ddeddf  gweithredoedd  Moses, 
mwy  na’r  lìall  a nodwyd,  am  ei  bod  yn  cynnysgaethu  pechadur  â chyf- 
iawnder.  Ni  chyfranai  hi  un  math  o gyfiawnder  i’r  pechadur  mawr  ; 
ac  am  hyny,  cauwyd  allan,  nid  pob  gorfoledd,  ond  y gorfoledd  Iudd- 
ewig,  Phariseaidd,  Antinomaidd,  dan  sylw  yn  pen.  2,  17  ; a thrwy 
osodiad  y Ffvdd  y cauwyd  ef ; canys  v mae  hi,  nid  yn  unig  yn  cyf- 
iawnhau  y crediniol,  ond.yn  condetnnio  cyfiawnderau  deddf  Natur,  a 
Moses,  ac  Enwaediad,  os  amddifad  fyddis  o’r  credu,  yr  hyn  yw  am- 
mod  rasol  ac  oesol  cyfundrefn  y Ffydd. 

28  *Yr  ydym  ni  gan  hyny  yn  cyfrif  mai  drwy  fipjdd  y cyfiawn- 
heir  dyn,  fheb  weithredoedd  y ddeddf. 

* “Canys  yr  ydym  ni  yn  cyfrif,”  yw  darlleniad  yr  hen  fiblau  parchusaf  yn  y Groeiar, 
ac  ieithoedd  ereill.  “ Y cyfiawnheir  dyn  â ffydd,” — Groeg.  “ Trwy  tfydd,”  yw  dar-, 
Ueniad  rhai  hen  fiblau.  “ Yr  ydym  ni  wedi  ein  perswadio  mai,” — Hodge.  “ Wai 
trwy  gredu,  &c.,”-  Barnes.  “ Mai  trwy  ffydd  yn  unig,”— Bibl  Luther.  î “ Heh 

weithredoedd  deddf,”— Groeg.  Act.  13,  38,  39;  Rhuf.  8,  3 ; Gal.  2,  l6. 

Yn  cyfrif  (logizometha) . we  conclude  : yr  ydym  yn  penderfynu  * 
gan  mai  fel  y dywedwyd  y inae  pethau  yn  bod. 

Thwy  ffydd  (pistei  Dat).  “ Yr  ydym  yn  cyfrif  gan  hyny  i Ffydd 

81 


RHUFEINIAID. 


i gyíìawnhau  dyn,  heb  weitliredoedd  deddí?'  “ Meb  gymhorth  gwreith- 
redoedd  deddf  natur  na  Sina.” 

29  Ai  i’r  Iuddewon  y mae  efe  yn  Dduw  yn  unig  ? onid  yw  i’r 
Cenedloedd  hefyd?  yn  wir,  y mae  efe  i’r  í-enedloedd  liefyd  : 

30  *Gan  mai  un  Duw  sydd,  yr  hwn  a gyfìawnha  yr  enwaediad 
wrfeh  íiydd,  a’r  dienwaediad  trwy  íFydd. 

* “ Ac  felly  y mae  efe  yr  un  a’r  unrhyw  Dduw,” — Conquest.  “ Gan  mai  un  Duw 
sydd,  efe  a gyfiawnha,  & c.,”—  A.  Campbell.  Rhuf.  10,  12,  13  ; Gal.  3,  8,  20,  28. 

Cawn  yma  ail  ganlyniod  trefn  y Ffydd  o gyfiawnhau ; arddengys 
Dduw  yn  gystal  eiddo  i?r  Cenedloedd  ag  i’r  Iuddewon.  Nid  oedd 
hawliau  y cenedloedd  yn  Nuw,  dan  dymmor  Moeseniaeth,  wredi  ei  gau 
allan,  canys  yr  oeddynt  oll  dan  Ffydd  Duw,  er  nad  dani  yn  ei  heglur- 
der  fel  Ffydd  Iesu.  Mae  yn  yr  athrawiu&th  hon,  ègwyddorion  crefydd 
gyffredinol.  Dan  y Ddeddf,  Duw  cenedi  oedd  efe,  ond  dan  y Ffydd, 
Duw  hoil  genedloedd  y ddaear.  Nid  oedd  drygioni  y paganiaid  yn 
un  rhwystr  iddynt  wasgu  yn  mlaen  i hawlio  maddeuant  ar  dir  rliad 
ras,  eithr  ni  allasent  gael  dynesu  at  Jehofa,  Duw  Israel  Paiestina. 
Nid  yw  y Groeg  yn  dywedyd  na  mae  na  bu  ; ond  yn  cynnwys  y ddau 
amseriad. 

“ Gan  mai  yr  un  a’r  unrhyw  Dduw,  yw  yr  hwn  a gyfiawnha  yr  En- 
waediad  allan  (o,  i wared  o,  fel  o ffynnon  bell  yn  mlaen,)  o Ffydd,  a’r 
cíienwTaediad  drwy  yr  un  Ffydd,  fel  achos  a chyfrwng  agos  ato.”  ŵ 
Enwaediad  a’r  Dienwmediad  a arwyddocànt  Iuddewon  a Chenedloedd. 

31  Wrtli  hyny,  a ydym  ni  yn  gwneutliur  *y  ddeddf  yn  ddiryrn 
drwy  ffydd?  Na  ato  Duw : eithr  yr  ydym  yn  cadarnhau  y 
tddeddf. 

* “ V ddeddf  foesol,” — Hodge,  Barnes,  Calvin.  “Y  ddeddf  seremoniol,” — So- 
ciuus,  Erasmus.  “ Yr  Hen  Destament,” — Flatt,  îíoppe,  Stuart,  Tholuck. 

Deddf  ac  nid  y ddeddfj  gan  gyfeirio  at  ddeddf  natur  a dadguddiad 
Sina. 

Difuddio  (hatargoumenj  to  render  useless,  difuddio ; nau  to  make 
®aìn,  troi  yn  ofer ; neu  wneyd  yn  ddiffaith ; neu  ddystrywfio. 

Cadarnhau  (istemij , to  cause  to  siand,  peri  i beth  sefyll.  Yn  pen. 
1.0,  3;  Heb.  10,  9 ; Exod.  6,  4,  cawn  am  yadamhau.  “ Ceisio  cadarn- 
hau  eu  cyfiawnder  eu  hunain.”  “ Y mae  yn  tynu  ymaith  y cyntaf,  fel 
y gosodai  yn  gadarnhäol  yr  ail.”  “ Mi  a sicrheais  (gadarnheais)  fy 
nghyfammod  â hwynt,  am  roddi  iddynt  wlad  Canaan,”  ystyr  yr  adnod 
yw  liyn,  gan  hyny  : — “ A ydym  ni,  gan  hyny,  yn  troi  yn  ddiífaith,  ac 
yn  dystrywio  deddfau  natur  a Sina,  oddiwrth  eu  hamcan  dwryfol,  drw^y 
gyfundrefn  y Ffydd  ? A ydym  ni  yn  gwneyd  cam  ag  amcan  deddf 
nafcur,  drwy  ddywedyd  na  allant  gynawnhau  neb  ond  yr  ufydd?  A 
ydym  ni  yn  gwneyd  carn  â Moses  drwy  ddywedyd  na  allaí  yntau  gyf- 
iawnhau  pechadur  gerbron  Duw  y Ffydd — Duw  y farn  fawr — y Duw 
íragywyddol?  Ai  cam  a Sina  oedd  yuotn  ddweyd  na  feddai  un  cyf- 
82 


Pen.  III. 


ìawtider  ond  un  amserol,  gwladol,  a dyddim : na  feddai  ddim  o’r  cyf- 
ìawnder  tragywyddol  sy’n  eisieu  ar  bechadur  colledig  ? Nage  ! Chwy- 
chwi  a daílasoch  Sìna  oddiar  ei  sylfaeni  dwyfol,  ac  a’i  gosodasoch  rrr 
séiiiau  y Ffydd,  yno  mae  efe  yn  siglo.  Minnau  a ddaethum  i’w  gadarn- 
hau,  drwy  ei  osod  ar  ei  hen  wadnau  dwyfol  ei  hun.”  Cadarnhau  y 
Ddeddf  yr  oedd  Faul  drv;y  ei  gosod  a’i  gadael  yn  ei  lle  ei  hun.  Oud 
dystrywiai  Paul  y gyfundrefn  a luniasai  yr  Iuddewon,  o bwyso  ar  en- 
waediad  a chyflawniadau  Moeseniaeth  ; sef  ar  y cyfíawnder  a gyfrif- 
asai  Duw  i Abraham,  ac  ar  y golchiadau,  defodau,  ac  aberthau,  arn 
fwynhad  o’r  cyfiawmder  cyfíawnhäol  hwnw,  yr  hwn  a gyssyìitasai  Duw 
â chredu  yn  ol  cyfundrefn  y Ffydd  yn  unigt. 

Cyfieithad  Newydd — Pen.  III. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyjìeithad  newydd  yma.]' 

[Gwrth-ddadl  1]  (1)  Pa  beth,  gan  hyny,  mantais  yr  luddew?  Neu,  pa  bcth  b«dd 
yrENWAEDiAD?  [Ateb]  (2)  Llawer  mewn  gwahanol  ystyriaethau  ; y penaf  modd 
bynag,  ydoedd  eu  bod  wedi  eu  hymddiried  am  oraclau  Duw.  [Gwrth.  II]  (3)  Bctk 
ynte,  os  anyinddiriedodd  rhai,  a wna  eu  hanymddiried  hwynt  ymddiriediad  üuw  [©’i 
gyfammod  iddynt  hwy]  yn  ddieflfaith?  [Ateb]  (4)  Dim  mewn  un  modd;  eitkr 
bydded  Duw  yn  eirwir,  a phob  dyn  gelwyddog  ; megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  “ Fel 
y’th  gyfiawnhaer  pan  lefarych,  ac  y gorfyddech  pan  y’th  farner.”  [Gwbth.  III] 
(5)  Eithr  os  yw  ein  hanghyfiawnder  ni  yn  dadblygu  cyfiawnder  l)uw,  pa  betli  a ddy- 
wedwn?  Onid  anghyfiawn  yw  Duw  wrth  ddwyn  arnom  ddigofaint?  [Atf.bj  Llefam 
fel  y dynion  hyny  yr  wyf.  (6)  Dim  mewn  unmodd'  canys  pa  fodd,  felly,  y barp  i 
Duw  y byd?  [Gwrth.  IV]  (7)  Canys  os  flfyddlondeh  Duw  i’w  air  a arddarigoswyrl 
yn  fwy  i’w  ogoniant  ef,  drwy  fy  anífyddlondeb  i,  paham  y’m  condemnir  i mwy  fel 
pechadur  ? [Ateb]  (8)  A ddywedwn  ni,  gan  hyny,  megys  y cableddus  gyhoeddir  ac 
yr  haera  rhai  ein  bod  ni  [yr  apostolion]  yn  dywedyd : Gwnawn  ddrwg  fei  y delo  da- 
ioni?  datnnedigaeth  pa  rai  sydd  gyfiawn. 

[Gwrth.  V]  (9)  Beth,  gan  hyny  ? a feddwn  ni  un  rhagoriaeth  [ynte]  ? [Ateb] 
]>im  mewn  un  modd;  canys  cyhuddasom  eisoes  yn  gystal  Iuddewon  a Chenedloedd,  o 
fod  oll  dän  bechod  ; (10)  Megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  “Nidoes  nebcyfiawn  ; nacoes 
un.”  (11)  “ Nid  oes  neb  yn  deall,  nid  ocs  neb  yn  ceisio  Duw.”  (12)  “ Troisant  oll 
o’rneilldu  ; aethant  gyda’u  gilydd  ynllygredig:  nid  oes  wneuthurwr  daioni,  nac  oes 
gymmaint  ag  un.”  (13)  “ Bedd  agored  yweuceg:  twyllant  â’u  tafodau  : gwenwjn 
aspiaid  svdd  dan  eu  gwefusau : (14)  eu  genau  sydd  gyflawn  o reg  a chwerwedd.” 
(15)  “ Eu  traed  sydd  gyflym  i dywallt  gwaed.  (16)  l)ystrvw  a thrueni  sydd  yn  eu 
ífyrdd  : (17)  a ífordd  tungnefedd  nid  adnabuant.”  (18)  “ Nid  oes  ofn  Duw  gerbroA 
eu  liygaid.”  (]Q)  Gwyddom,  bellarh,  am  ha  bcthau  bynag  a ddywed  y Ddhddf, 
mai  wrth  y rhai  dan  y Ddeddf  y dywed  ; fel  y caflfo  pob  genau  ei  chau,  ac  y delo  yr 
holl  fyd  yn  euog  gerbron  Duw.  (20)  übiegid  allan  o weìthredoedd  deddfni  chyfiawu- 
heir  un  cnawd  ger  ei  fron  ef ; eanys  adnabyddiaeth  pechod  sydd  drwy  ddeddf. 

(21)  Eithr  yn  awr  heb  ddeddf  cyfiawnder  Duw  a eglurwyd,  i’r  hwn  y tystiolaethid 
gan  y ddeddf  a’r  prophwydi ; (22)  eithr  cyfiawnder  Duw  trwy  Ffydd  Iesu  Grist  j}yw 
efe]  i iiawb  [yn  gynnygiadol],  ac  ar  bawb  [yn  gyfraniadol],  ag  a gredant ; (canys  nid 
bes  gwahaniaeth,  (23)  oblegid  pechasant  bawh,  ac  aethant  yn  ol  arn  ogoniant  Duw) 
24  Gan  gaei  eu  cyfiawnhau  yn  rhad  gan  ei  ras  ef  drwy  y prynedigaeth  sydd  y» 
Nghrist;  (25)  yr  hwn  a gyfansoddodd  Duw  yn  drugareddfa-wr  drwy  r Ffydd  yn  ei 
waed  ef,  tuag  at  ddangos  ei  gyfiawnder  ef,  oherwydd  gollyngiad  heibio  y pechodau  a 
wnaethid  o’r  fclaen,  I.oddefgarwch  Duw ; (26)  Hyd  at  ddangosiad  o’i  gyfiawnder 
7 pjryd  hwn,  fei  y byddai  efe  [o  ganlyniadj  yn  gyfiawn.,  ac  yn  cyfiawnhau  y ueb  fo  ber*> 
fhynol  i Ffydd  Iesu. 


83 


RHUFEINIAID. 


(2/)  Yn  mha  le,  gan  hyny,  raae  yrymífrost?  Mae  wedi  ei  gau  allan.  Drwy  ba 
ddedff?  ai  y rhai  o weithredoedd  ? Nage:  eithr  drwy  ddeddf  Ffydd.  (28)  Yr  ydym 
yn  penderfynu,  gan  hyny,  Ffydd  i gyfiawnhau  dyn  heb  Wjrithredoedd  deddf. 
(29)  Ai  Duw’r  Iuddewon  [oedd,  yw,  fydd  efe]  yn  unig?  Onid  i’r  Cenedloedd  hefyd? 
o’r  Cenedleedd  hefyd,  yn  ddiau,  (30)  -gan  mai  un  y Duw,  yr  hwn  a gyfiawnha  yr  en. 
waediad  allan  o Ffydd  [fel  ífynnonell  hirbell],  a’r  dienwaediad  drwy  yr  un  Ffydd  [M 
achos  agosach].  (31)  A ydym  ni.  gan  hyny,  yn  gosod  deddf  yn  [beth]  ofer  drwy  y 
Ffydd  ? Dim  mewn  un  modd  I oblegid sefydlu  deddf  yn  eille  [ei  hun]  yr  ydym. 


PENNOD  IV. 

§ 12.  Yr  Hen  Destambnt  yn  dyst  nad  drwy  yr  Enwaediad 
na’r  Ddeddf,  ond  mai  drwy  y Ffydd  y cyfiawnheid  pech- 
adur.  Adn.  1 25. 

TYBiA’r  apostol  fod  y gwrthwynebwr  yn  dadleu  yn  ei  erbyn,  yn  ngwyneb  yr  hyn  a 
nodwyd — fod  ei  egwyddorion  yn  gwneyd  manteision  enwaediad,  hyd  y nod  i Abraham 
ei  hun,  yn  ddim  (1).  Mewn  ateb  i’r  hyn,  dyfyna  Paul  allan  o hanes cyfiawnhad  Abra- 
ham  (3),  a Dafydd,  ddigon  i brofi  nad  oeddynt  hwy  eu  deuoedd  yn  gyfiawnhaol  drwy 
un  drefnond  y Ffydd.  Ac  os  na  chyfiawnhaodd  enwaediad  y naill,  nâ’r  Ddeddf  y 
liall,  rhaid  na  allant  gyfiawnhau  neb  o’r  Iuddewon  (8).  Ychwanega  fod  Abrahaia 
wedi  meddiannu  y cyfiawnhad  hwn  cyn  derbyn  enwaediad  (10),  yr  hyn  a brawf  näd 
perthynol  i’r  enwaediad  yn  unig  ydoedd,  yn  gymmaint  ag  mai  sêl  oedd  enwaediad,  • 
osodiad  Duw  yn  ei  gnawd  ef,  i arddangos  ei  fod  wedi  ei  gyfiawnhau  drwy  drefn  y 
Ffydd.  Nad  oedd  enwaediad  ddim  ond  trefn  o sêl  amlwg  Duw,  yn  îs-wasanaethoi  i'r 
Ffydd  ; ac  i gadw  cyfiawnhad  trwy  y Ffydd  mewn  coffadwriaeth  (11).  Ei  fod,  gan 
hyny,  wedi  cael  ei  gyfansoddi  yn  dad  neu  ragfìaenydd  enwaediadol,  i bawb  a gyfiawn- 
heir  dan  dymmor  goruchwyliaeth  y sêl  hon,  pa  un  bynag  a fydd  nod  y cyfiawnhad  a 
gawsai  Abraham  arnynt,  ai  peidio(12);  oherwydd  nad  drwy  y Nomos,  neu  Ddeddf, 
ond  gannoedd  o fìynyddau  cyn  son  am  dani,  y cafodd  Abraham  yr  addewid  am  y byd 
yn  etifeddiaeth  iddo  (13) ; ond  drwy  y cyfiawnder  a gawsai  efe  allan  o’r  Ffydd;  canys, 
os  o’r  Ddeddf  y daeth  y byd  yn  etifeddiaeth  i Abraham,  aeth  y Ffydd  yn  oíer,  a’r  hen 
addewid  dani  gymmaint  o amser  cjrn  son  am  y Ddeddf,  yn  ofer  hoìlol  (14).  Mai  dig- 
ofaint,  yn  Ile  maddeuant  rhad,  oedd  prif  gymwynas  y Ddeddf  (15) ; a bod  Duw  wedi 
trefnu  i’r  cyfiawnhad  ddisgyn  i bechadur  drwy  y Ffydd,  er  mwyn  ei  gyflwyno  iddo  yn 
rhad,  ac  i’r  holl  had  addewidiol  i Abraham,  y rhai  nidydynt  neb  yny  diweddond  deìl- 
iaid  cyfundrefn  y Ffydd  (16).  Yna  rbed  yr  apostol  yn  mlaen  at  wrthddrych  ac  an- 
hawsderau  crediniaeth  Abraham,  yr  hyn  a osodwyd  mewu  coffadwriaeth  er  mwyn  holl 
deulu  y Ffydd  oddiyno  hyd  y diwedd  (24). 

OA  *beth  gan  hyny  a ddywedwn  ni  ddarfod  i fAbraham  ein  tad 

ni  ei  +gael  yn  ol  y cnawd  ? 

* “ Pa  fantais,  ganhyny?”— Beîsham.  f “ Abraham  ein  cyn-dad,”  meddyrhea 

fìblau  Groeg,  A,  B,  C,  yr  hen  gyfieithiadau  Syriaeg,  Coptaeg,  ac  Armenaeg.  Felly 
Tholuck.  Esay  51,2;  Mat.  3,  9 ; loan  8,  33.  “ Ein  tad  ni  yn  ol  y cnawd  ei  gael  ?*’ 

— Chrysostom,  Erasmus,  Limborch.  î “ Yn  ol  manteision  allanol,”  medd  Wifc- 
sius,  Cocceius.  “ Trwy  y cnawd,” — Hodge.  “ Yn  ol  enwaediad.”  medd  Wetstein, 
Venema,  Michaelis,  Koppe,  Bretschneider,  Stuart,  Barnes.  “ Yn  naturiol,”  medd 
Calvin.  “ Yn  ol  cenedliad  cnawdol,” — Grotius  “ Yn  ol  gweithredoedd,” — Theo- 

doret,  “ Pa  beth,  gan  hyny,  a ddywedwn  ni  ? Ai  fod  Abraham  wedi  cyrhaedd  [cyf- 
iawnhad]  drwy  ei  ymdrechion  ei  hun?” — Clericus,  Grotius. 

84 


Pen.  IV. 


Arhoìiaá  IV. — ÝH  ol  ÿ cnawd  ( Uata  sarca ).  Arferir  ef  yn  V manau  canìyuolr — 
Âct.  2,  30;  Ioan  8,  15;  Rhuf.  1,3;  a 8,  1 , 4,  5,  12,  13  ; a 9,  3,  5 ; lCor.  1,2Ö;  a 
ÌO,  18 ; 2 Cor.  1,  17 ; a 5,  16  ; a 10.  2,  3 ; Gal.  4,  23,  29  ; a 5,  17  ; Eph.  8,  5 ; Col.  3, 

22.  Gan  fod  iddo  amryw  ystyriaethau,  rhaid  talu  sylw  yn  unig  iddo  yn  yr  epiätol 
hwn  ; sefyn  yr  arholiadau  cyfundraethol.  “ Rhodio,  nid  yn  ol  y cnawd”— y gyfun- 
drefn  Phariseaidd,  nodwedd  yr  hon  oedd  cyflawni  pob  ysgelerder  yn  ddirgel,  gan 
bwyso  ar  y berthynas  gnawdol , enwaediadol,  ag  Abraham,  ynghyd  ag  ar  ddefodau 
'nûawdol  y Ddeddf,  am  gyftawnhad  yn  y diwedd  ; y rhai  sy’n  rhodio  nid  felly,  ond  yn 
ol  yr  Ysbryd  Glân,  neu  reolau  dadguddiadol  yr  Ysbryd.  “ Dyledwyr  ydym  (medd  efe 
eilwaith)  nicfi  Phariseaeth,  i fucheddu  yn  ol  Phariseaeth.”  Felly,  “ gan  rodio  yn 
inysg  y Phariseaid,  nid  ydym  yn  rhyfela  yn  ol  Phe.riseaeth.”  2 Cor.  10,  3, — “ Y rbai 
a dybiant  am  danom  (ebe  efe  o’r  blaen)  fel  pe  byddem  yn  rhodio  yn  ol  Pharieeaeth.*’ 
Ymddengys  fod  y gair  wedi  ymdreiglo  oddiwrth  ei  ystyr  gyntaf  o gig  a gwaed,  hyd 
fod  yn  berthynas  deuluol  neu  genedlaethol,  oddiyno  at  y natur  ddynol  yn  gyffredinol ; 
oddiyno  at  fath  o grefydd  yn  ol  trachwantau  y corfì'  yn  hollol,  megys  Phariseaeth  yn 
mysg  yr  luddewon,  cilunaddoliaeth  Bacchus,  Venus,  &c.,  yn  rnysg  y Groegiaid  a’r 
Rhufeiniaid.  Yn  mha  le  bynag  o’n  hepistol  y cawn  “yn  ol  y cnaw'd,”  yn  nglyn  â 
geui,  neu  berthynasau  dynol,  jierthynas  ddynol  a feddyîir ; ond  pan  yn  nglyn  â buch- 
edd,  crefydd  y wlad  dan  sylw  fyddai  yr  ystyr,  sef  yr  hon  a bwysai  ar  berthynas  ddynol, 
neu  nodau  cnawdol,  fel  rhyddhad  oddiwrth  gondemniad  am  bechodau  trachwantus. 

Pe  perthynas.gnawdol  a feddylid  yma,  pertliynas  a phwy  allem  ei 
galw  ? Gallasem  alw  y peth  ynglyn  â’r  Iuddewon,  yn  berthynas  ag 
Abraham,  ond  am  dano  ef,  nis  gallwn  ei  galw  yn  berthynas  â neb  yn 
.y  byd.  Tebyg,  gan  hyny  ynte,  mai  yn  ol  yr  hyn  a alwai  yr  apostol  yn 
gnawd  yn  yr  wythfed  bennod,  a manau  ereill  o’r  epistol,  a feddylir, 
sef  yr  hyn  a ddywedwyd  yn  yr  Arholiad  isod. 

2 *Canys  os  Abraham  a gyíîawnliawyd  drwy  weithredoetld,  fy 
mae  iddo  orfoledd ; Jeilhr  nid  gerbron  Duw. 

* “Trwy  weithredoedd  y ddeddf,”  oedd  darlleniad  biblau  Morgan,  ac  Ambrosiaster. 
“Eihaeddiant  ei  hun,”  medd  Barnes,  a Stuart.  “Canys  os,”  o ammheuaeth, — 
Groeg.  Rhuf.  3,  20,27,  28.  t “ Y mae  ganddo  le  i ymffrostio,” — Stuart,  Waî- 
ford,  Barnes.  “ Efe  a allai  ymffrostio,” — J.  Williams.  f “ Nid  oedd  ganddo  tìf 
sail  i fostio  gerbron  Duw,”  medd  Calvin.  “ Nid  gerbron  Duw,  mae’n  wir,  ond  yu- 
ddo  ei  hun,  fel  un  wedi  ymddwyn  yn  uniawn,”  medd  Ecumenius.  “ Os  cyfiawnha- 
wyd  Abraham  drwy  weithredoedd  gerbron  Duw,”  medd  amryw.  “ Y mae  iddo  yrn- 
ffrost  gerbron  Duw,” — Stuart.  “ Y mae  iddo  orfoledd,  mae’n  wir,  gerbron  dynioo, 
ìsnthr  nid  gerbron  Duw,”  medd  Be«a,  Grotius,  Semler,  Koppe,  ThoIuck,  Ruckert. 

Drwy  weithredoed.d  ; neu  yn  hytrach  allan  (ck.  c.  gen),  o Gweith- 
redoedd  ; yr  hwn  sydd  air  yn  gyferbyniol  ipr  Ffydd,  ac  yn  cynnwys 
holl  ddyledswyddau  yr  Enwaediad  a’r  Ddeddf.  Er  mwyn  cynnwys 
dyledswyddau  pob  cynllun  gwladol  mewn  gair,  cymmerodd  Paul  i 
fynu  y gair  hwn,  canys  yr  oedd  efe  yn  dadlu  yn  erbyn  fod  dyled- 
swyddau  y cyfammodau  Abrahamaidd  na’r  Moesenaidd  yn  seiliau 
cyfiawnhad  i beehadur.  Cawn  yr  un  gair  hwn  trwy,  allan  0 , yn  adn. 
26,  “ ac  yn  gyfiawnhäwr  yr  hwn  sydd  allan  o,  neu  berthynol  i Ffydd 
Iesu.,>  Feily  yma  “ cyfiawnhau  allan  o9  neu  drwy  berthynasâ  Gweith - 
redoedd  mewn  cyferbyniad  i Gras.” 

Nid  yerbron  Duw.  “ Gwir  yw,"  fel  pe  dywedasai  “ fod  Ahrahar». 
yn  meddu  gweithredoedd  da  ei  gyfammod  ei  hun,  sef  cyfundrefn  En- 
1 85 


ËHUFEÍNÎAID. 


ŵüèdiad ; abod  DuW  yn  talu  iddo  gyfiawnder  y cyfaramod  hwrîw  atfê 
y cyfryw  ufydd-dod ; ac  os  oedd  ganddo  le  i ymffrostio,  nid  yn  nghyf- 
utidrefn  y Ffydd , nid  yn  nhrefn  cyfiawnhad  pechadur,  nid  gerbron 
Duw— nid  mewn  perthynas  â (pros  with  ace)  Duw,  eithr  mewn  per- 
fthynas  ag  Enwaediad,  yr  oedd  ganddo  y cyfryw  ymffrost.  Gall  y dar- 
îlenydd  gymmeryd  a fyno  o'r  ddau  esboniad.  Mae  grammadegiaetb 
yr  adnod  dros  yr  olaf,  debygwyf,  er  fod  yr  esbonwyr  yn  ei  erbyn,  gan 
orfod  eydio  dernyn  at  yr  adnod  er  mwyn  ei  gwneyd  yn  eglur. 

3 Canys  pa  beth  a ddywed  yr  ysgfythyr?  *Credodd  Abraham 
í Dduw ; f a chyfrifwyd  iddo  yö  gýfiawnder. 

* Gen.  15,  8 ; Gal.  3,  6 ; Iago  2,  23.  “ Credodd  Abrabam  Dduw,,,  medd  Walford, 
f “ A chyfrifwyd  iddo  y weithred  o gredü,  sef  ei  eiddo  ei  hun,  yn  gyfiawnder,”  mçdd 
Barnes,  Belsham,  Walford.  “ Ëdryehodd  Duw  ar  ymostyngiad  mabaidd  Abraham  fel 
pe  buasai  yn  wir  santeiddrẅydd,  a ehýssylltodd  haeddiant  wrtho  yn  unig,”  medd 
Tholuck ; yn  debyg  Luther.  “ A ehyfrifwyd  cyfiaẅndŵc  Crist,  gwrthddrych  ei  ffydd, 
iddo,”  medd  amryw,  ‘ f Cyfrifwyd  ffydd  iddo  fel  inoddion  ei  gyffawnhad,”  medá 
Hodge. 

4 Eithr  *i’r  neb  sydd  yn  gweithio,  ni  chyfriíir  y gwobr  o ras, 
ond  o ddyled. 

* Rhuf.  11,6.  “ îfr  nêb  sy’n  perffâith  gyfiaẃni  ý gyfraith,”  medd  Stuart,  Hodgeä.. 
ac  amryw.  “ I’r  neb  sy’n  ceisìö  eyfiawnhad  drwy  weithredoedd,,,,  medd  rhai.  “ I’r 
neb  sy’n  cyflawni  gweithredoedd,  ni  ddywedir  fod  y gwobr  yri  caêl  ei  gyfrif,  yr  hy» 
fuasai  yn  arwain  i feddwl  ei  fod  o ras ; eithr  ei  dderbyn  y mae  efe  am  ei  fod  yn  eiì 
deilyngtt,”  medd  Miehaelis, 

Credodd  ( epistense ),  to  believe , to  burst ; meddu  perswadiad  cryf  o 
wirionedd  rhywbeth ; ymddiriediad  diamheuolyn  ngwirionedd  a chy- 
wirdeb  rhyw  berson.  Ond  gwel  y Traethawd  ar  Ffydd. 

C yfrifwÿd  ( logizesthai)  y to  reason , to  thinìc , to  consider,  to  recìcon  ; 
ymresymu,  meddwl,  ystyried,  cyfrif.  Hefyd,  to  conclude,  judge,  sup- 
pose,  to  hold ; penderfynu,  barnu,  tybied,  dal  allan.  Hefyd,  dodi  yn 
nghyfrif  un.  Ond  gwel  Traethawd  ar  Gyfiawnder. 

Yn  gyfiawnder  (eis  dicaiosùnen) , tuag  at,  fel,  megys.  Cawn  yr  un 
yn  neu  eis  hefyd  yn  adn.  5,  “ ei  ffydd  ef  a gyfrifir  i,  fel,  megys,  yn 
gyfiawnder.  Adn.  9 — “ ddarfod  cyfrif  ffydd  i Abraham  yn  gyfiawnder.” 
Adn.  22,— u Ac  am  hyny  y cyfrifwyd  iddo  ef  yn,  i,  fel  cyfiawnder.” 
Cäwn  yr  un  ymadrodd  etto  yn  Gal.  3,  6,  oll  wedi  eu  dyfynu  allan  o 
Gen.  15,  6,  tnegys  hefyd  Salm  106,  31 ; Marc  2,  52.  Yn  awr  gofynaf 
i’r  sawl  sy’n  methu  ymollwng  oddiwrth  yr  hen  ddull  o esbonio  yr 
epistol  hwn,  ac  yn  dal  i alw  Ffydd  yr  epistol  yn  grediniaeth ; pa  beth 
a raid  fod  ystyr  y gair  ffydd  yn  adn.  5,  a 22.  Ai,  Ei  grediniaeth  ef, 
ynte  cyfundrefn  fawr  a grasol  y Ffydd,  a gyfrifwyd  yn  gyfiawnder 
iddo  ef  ? Ond  rhagor  etto  ar  hyn. 

Ir  hum  sy'n  gweithio  gwaith  cynlluniau  Enwaediad  a Deddf,  nichyf- 
rifir,  nid  ystyrir  y wobr  yn  ol  gras,  eithr  yn  ol  dyled  ; eithr  yr  hwn 
sydd  yn  cyflawni  gwaith  y Ffydd , sef  credu  yn  Nuw,  a gaiff  gyfiawn- 
^ad  rhad;  canys  nid  yw  yn  talu  am  dano ; oherwydd  tâl  nid  oes  öadi 
86 


Pe>.  IV. 


Saẅn  dígonôl.  Credu  nid  yw  un  raath  o dalu.  Ymddiried  yn  y deddf- 
roddwr  digofus  nid  yw  un  teilyngdod  yn  yr  euog,  heb  iawn  ganddo 
iddo  ef.  Felly,  mae  y cyfiawnhad  yn  hollol  o ras,  er  yn  nglyn  wrth 
yr  ammod  o ymddiriediad  mewn  iawn,  neu  gymmod,  oddiallan  iddo 
ei  hun. 

Gwobr  ('misthosjy  hire,  wages,  recompense  ; cyflog,  taliad.  Arferir 
y gair  am  wobr  yr  efengyl,  megys  yn  Mat.  5,  12,  46  ; a 6,  1,  2,  5,  16, 
&c.,  yr  hyn  sy’n  dangos  nad  gwadu  taliad,  gwobr,  a chyflog,  y mae  yr 
apostol  yn  ein  testun,  ond  gwadu  ei  fod  yn  nglyn  â dyled  yn  Nuw  i’w 
gyfranu.  Os  yw  Duw  yn  addaw  gras  yn  nglyn  â rhyw  ddyledswydd, 
aeth  yn  gyflog  o ras,  yn  wobr  o drugaredd  oddiwrtho  i’r  ufydd,  pan  yr 
ufyddhaodd  efe.  Gwelwn  fod  i’r  gair  miühos  yr  ystyr  o gyflog  neu 
wobr  oddiwrth  y naill  ochr  yn  unig.  Nid  ydym  ni  yn  galw  rhodd  fo 
wedi  cael  ei  haddaw,  yn  wobr  nac  yn  gyflog.  Rhaid  i ni  gael  yr  ystyr- 
iaeth  o ennilliad  a dyled  cyn  y gallwn  feddwl  am  gyflog.  Eithr  arfer- 
odd  Paul  y gair  cyjiog  am  yr  hyn  oedd  yn  rodd  perífaith  o ran  dyled, 
am  ei  bod  yn  wobr  o ran  addewid  ac  ammod  o dderbyniad  croesaw- 
gar.  Pe  talai  yr  Armin  a’r  Calvin  sylw  raanwl  i'rhyn  a nodwyd,  gall- 
ant  gydweled  ar  y pwnc  hwn  yn  hawdd. 

5 Eithr  *Pr  neb  nid  yw  yn  gwreithio,  ond  yn  credu  yn  yr  hwn 
fsydd  yn  cyfiawnhau  yr  annuwiol,  Jei  íFydd  ef  a gyfrifir  yn  gyf- 
iawnder. 

* “I’r  neb  nid  yw  yn  ymddibynu  ar  ei  waith,”  medd  Barnes,  a Hodge.  ‘*Nid 
Abraham  oedd  ‘y  neb  nid  yw  yn  gweithio,’  canys  nid  oedd  gras  cyfiawnhaol  Duw  yn 
wrthddrych  i’w  grediniaeth  ef,”  medd  S.  Schmidt,  Baumgarten,  C.  Schmidt.  ‘‘Abra- 
ham  oedd  ‘ yr  annuwiol  ’ hwn,  canys  ni  fuasai  efe  berífaith  dan  y ddeddf  foesol,”  medd 
Beaa.  ‘‘  Efe  ydoedd,  canys  ystyr  y gair  yiua  yw  eilunaddolwr medd  Michaelis, 
Rosenmuller,  Koppe,  Grotius,  Wetstein.  “ I’r  neb  nid  yw  yn  cynnyrchu  perffaith 
ufydd-dod,”  medd  Stuart.  f “Yn  ymddwyn  at  yr  annuwiol  fel  pe  byddai  efe  ei 
hun  yn  gyfiawn,”  medd  Stuart.  f “Ei  grediniaetb  ef  a gyfrifir  am  gyfiawnder,” 
aiedd  Stuart.  “Yn  gyfiawnder  yn  ol  penderfyniad  gras,”  yw  darlleniad  rhai  o’r 
Yôflgate,  a rhai  biblau  Lladin  ereill. 

“ I’r  hwn  nid  yw  yn  perffaith  ufyddhau,”  medd  Stuart,  fel  pe  bydd- 
ai  gan  ufydd-dod  perftaith  hawl  i gyfiawnder  y Ffgdd,  yr  hwn  a lun- 
iwyd  gogyfer  â,  ac  yn  gymhwys  yn  unig  i,  bechaduriaid  credíniol ; ie, 
pe  buasent  wedi  anufyddhau  i bob  gorchyinyn  ond  yr  un  am  gredu  yn 
Nghrist. 

Cyfiawnhau  yr  annuwiol ; sef  yr  hwn  sydd  yn  cyfiawnhau  y cyfryw. 

**  ì n ymddwyn  tuag  ato  fel  pe  byddai  efe  ei  hun  yn  gyfiawn,”  medd 
Stuart,  Barnes,  Hodge,  ac  ereill.  Eithr  ystyriwn  ychydig.  Os  cyf- 
iawnhau  yr  annuwiol  y mae  Duw,  nid  y cyfiawn  y mae  efe.  Ai  ym- 
ddwyn  tuag  ato  fel  pe  byddai  efe  yn  gyfiawn  y mae  efe  wrth  ei  gyf- 
iawnhau  ef?  Onid  ei  ryddhau  yw  ei  gyfiawnhau  ef?  Pan  gredo  efe 
jrn  Nghrist  yn  y modd  gofynol  gan  drefn  Puw,  mae  Duw  yn  ei  rrdd- 
hau  ef.  Dyn  annuwiol  y raae  efe  yn  ei  ryddhau,  ac  nid  un  a ystyrir 
nac  a gyfrifir  yn  gyfiawn.  Ar  ol  ei  ryddhau  yr  ystyrir  ef  yn  rhydd 
new  gyfiawn.  Adyn  condemniedig  & ryddheir  gan  ein  llywodraeth  ni 

87 


RHUFEINIAID. 


wrth  faddeu  iddo.  Ar  ol  ei  ryddhau,  y mae  efe  yn  gyfìawn.  Rhaid  i 
gyfiawnder  y Ffydd— cyfiawnder  iawnol  Crist,  gael  dyn  yn  annuwiol, 
euog,  a chaeth,  cyn  y gall  efe  nesu  i un  berthynas  ag  ef.  Rhaid  i 
Dduw  fel  Tad  gael  creadur  rhydd  oddiwrth  gondemniad  a gwrthryfeS 
cyn  y gall  efe  ymbleseru  ynddo. 

6 Megys  y mae  Dafydd  hefyd  yn  datgan  dedwyddwch  y dyn  y 
mae  Duw  yn  cyfrif  cyfiawnder  iddo  *heb  weithredoedd,  gan  ddy- 
wedyd, 

7 fDedwydd  yw  y rhai  y maddeuwyd  eu  hanwireddau,  a’r  rhai 
y cuddìwyd  eu  pechodau. 

8 Dedwydd  yw  y gwr  nid  yw  yr  Arglwydd  yn  cyfrif  pechod 
iddo. 

* “Heb  weithredoedd  y ddeddf  foesol.,,  f Salm  22,  1,2.  “ Y maddeu  neu 

fwrw  heibio,  a’r  cuddìo,  oeddynt  ddau  air  Hebreigaidd  am  yr  un  peth,”  medd  Tho- 
luck.  ‘*Y  cuddio  pechod  oedd  peidio  âri  gospi,”  medd  Stuart.  “ Dedwydd  hwy  î 
camweddau  y rhai  faddeuwyd,  a phechodau  y rhai  orchuddiwyd.  Dedwydd  ddyn  î iY 
liwn  ni  chyfrifa  yr  Arglwydd  bechod,” — Groeg. 

Dyna  ddigon  am  oruchwyliaeth  yr  Enwraediad.  Trwy  y Ffydd  y 
cyfiawnhawyd  Abraham  ei  hun  ; pa  faint  mwy  ei  holl  blant  ef  ? Profir 
yma  fod  saint  y Ddcddf, \ y rhai  a berthynent  i Jehofa  fel  ei  ddeiliaid, 
yn  perthynu  iddo  hefyd  fel  eu  Duw  ysbrydol  drwy  y Ffydd. 

JÙedwyddwch  ; neu  yn  llawen-gyfareh  y dyn,  &c. 

Tr  liwn.  Pa  fodd  y dywed  Stuart  a Barnes,  nis  gwn,  nad  yw  y gaîr 
cyfrf  y n cael  ei  arferyd  am,  ac  nad  yw  Duw  yehwaith  yn  cyfrif  eiddo 
y naiìl  ì’r  llall  yn  y cyfíawnhad.  Oni  ddywedìr  yma,  ac  ni  a’i  cyfieith- 
wn  yn  hollol  lythyrenol — “ I’r  hwn  y cyfnfa/7  neu,  “ Pr  hwn  y mae 
Duw  yu  cyfrif  cyfiawnder  heb  weithredoedd  ?”  Cawn  yma  gyfrif  i 
hwn.  Cawn  mai  cyfiawnder  yw  yr  hyn  a gyfrifir  i hwn.  Yn  adn.  5, 
cawsom  fod  hwn  yn  annuwiol  pan  y rhyddheid  drwy  y cyfiawnhad. 
Ac  o ba  le  yr  oedd  gan  hwn — yr  annuwìol  hum , gyfiawnder  o fath  yn  y 
byd;  ie,  cyfiaw  nder  digonol,  oT  gyfrif  iddo,  i’w  wneyd  yn  “ dded- 
wydd fel  y dywedasai  Dafydd  frenin  ? Eithr,  os  nad  oedd  ganddo  y 
cyfiawnder  hwn  ynddo  ei  hun,  ac  os  cyfrifwyd  ef  iddo  yn  y cyfiawn- 
had.  o ba  le,  a thrwy  balwybr  y cyfrifwyd  ef  iddo  ? Y fynyd  o’r  blaen 
nid  oedd  yn  eiddo  iddo,  yn  awr  ei  eiddo  ef  yw.  Nid  wyf  fi  yn  gallu 
dirnad  pa  fodd  y gall  yr  yniadroddion  hyn  gydsefyll  â’u  gilydd,  heb  i 
ni  ystyried  cyfrifiad  trosglwyddedig  yn  meddwl  a tlirefn  Duw,  sef 
trefn  y Ffydd,  dros  yr  hon  y dadleua  ein  hepistol. 

Anwireddau  ( auomia ),  anghyfraith.  Toriad  cyfammod  o ryw 
fath.  Anffyddlondeb  i rwymedigaeth.  Arferir  am  ddeiliaid  Sina,  a 
phroffeswyr  crefydd  hefyd. 

Cuddiwyd , neu  orchuddiwryd  : yr  ystyr  yw,  fod  y pechodau  yn  cae-1 
eu  symud  o’r  golwg,  fel  nad  oedd  un  gosp  dan  y cyfammod  hwnw  i 
ddisgyn  am  danynt,  na  byth,  os  caffai  Duw  iawn  drostynt. 

Nidyw — yn  cyfrif  pechod ; sef  nad  yw  yn  ei  ddal  yn  gyfrifol  am 
d^nynt  yn  y byd  hwn  ; nac  yn  ei  gospi  yn  yr  hwu  a ddaw.  Gau  nad 

ès 


Pex.  1Y. 


i 


«!Bdd  un  saîl  ymffrosfc  gan  un  o’r  enwogion  a nodwyd,  rhaid  nad  oedd 
gan  neb  o’r  genedl,  wrth  gwrs,  hawl  i son  am  gyíìawnhad  drwy  ei 
weithredoedd. 

Ni  chyfrifa  ( ou  vne  logizctmJ . Mae  yma  ddau  air  nacaol  ni , m 
chyfrif.  Mae  y naill  yn  nacâd  hoìlol  a diammheuol,  tra  mae  y llall  yn 
fath  o nacâd  ar  ammod.  Gan  hyny  cyfeiriant  fel  hyn “ Os  na 
chyfrifa  yr  Arglwydd  anwiredd  i’r  gwr,  ni  bydd  dim  ond  gwynfydedig- 
rv;ydd  iddo.”  Os  ceir  yr  ymadrodd  cyntaf  yn  gadarn,  mae  yr  olaf  yn 
sicr  o fod  felly.  Edrychwn  ni  ein  hunain,  ynte,  at  y nacad  cyntaf,  ac 
ni  raid  i ni  ammau  Duw  am  yr  olaf. 

9 *A  ddaeth  y dedwyddwch  hwn,  gan  hyny,  ar  yr  enwaediad  yn 
unig,  ynte  ar  y dienwaediad  hefyd  ? tOanys  yr  ydyrn  yn  dywedyd 
ddarfod  cyfrif  íFydd  i Abralmm  yn  gyfiawnder. 

* “ Y dedwyddwch  hwn,  gan  hyny,  ai  ar  yr  enwaediad?  ai  ynte  ar  y dienwaediad 
hefyd?,,— Groeg  llythyrenol.  “ Yr  enwacdiad  yn  unig,”  yw  Warlleniad  dau  o hen 
tìblau  Groeg  parchus,  a rhalLladin;  ond  nid  oes  eisieu,  “Ai  ar  yr  enwaediad  yu 
unig  yr  erys  efe?”  meddai  blblau  Ambrosiaster,  a Morgan,  ynghyd  á rhai  Lladm 
creill.  “ Y datganiad  hwn  o ddedwyddwch,”  medd  Hodge.  “ A ydyw  y gorchwyl  o 
gyfrif  ein  hunain  yn  ddedwydd  fel  hyn,  oherwydd  rhad  ras  Duw,  yn  perthynu  ilywodr- 
aeth  diriogaethol  Duw  ?”  medd  Tholuck.  f “ Canys  yr  ydym  oll  yn  addef,”  medd 

Barnes. 

Y dedwyddwch  hwn,  ynte ; ai  ar  yr  enwaediad,  ynte  ar  y dien- 
waediad,”  y mae,  ac  y bu,  ac  y bydd  efe  ? Gadawa  yr  apostol  allau  yr 
amseriad  o’i  bethau  yn  aml  iawn  yn  y pennodau  hyn,  er  mwyn  hod  yn 
rhydd  i drafod  ei  bynciau  fel  cyfundraethau,  ac  nid  fel  pethau  i’w  cy 
uihwyso  yn  bersonol  yn  unig. 

Enwaediad,  Sçc .,  oedd  yr  îuddewon  dan  y cyfammod  Abrahamaidd 
yn  Gen.  17.  Y dienwaediad  oedd  y lìeill  oll,  pa  un  bynag  ai  enwaed- 
cdig  mewn  íFaith,  drwy  esiampl  yr  Àbrahamiaid,  ai  peidio,  oeddynt. 
Yr  oedd  Hawer  o genedloedd  heblaw  Israel  yn  enwaedu.  Gwel  y 
TraETH.  ar  y diwedd. 

“ Canys  dywedasom  mai  y Ffydd  a gyfrifwyd  yn  gyfiawnder  i Abra- 
ham.”  Ni  alìai  Dafydd  feddwl  yn  y dyfyniad  uchod  am  neb  ond 
yr  enwaediad,  canys  buasai  felly  yn  cau  allan  Abraham  ei  hun.  Rhag 
i?r  Iuddew  wrth-ddadleu  mai  gwir  oedd  yr  hyn  a ddywedasai  Paul  am 
y Ffydd  yn  gyfiawnder  yn  lle  y Ddeddf ; etto,  y gallai  mai  i ddeiliaid 
y Ddeddf  yn  unig  y cyfrenid  y cyfiawnder  hwnw.  Ac,  a chyfaddef  y 
gwir,  nidgoleu  iawn  ydoedd  yr  Hen  Destament  arhyn  o bwnc  ; eitlir 
rhag,  meddaf,  i’r  Iuddew  lechu  yn  y lloehes  yna,  tyna  Paul  ef  yn  ol 
ctto  at  gyfiawnhad  ei  dad  Abraham  ; canys  nad  beth  am  baw’b  arall, 
aiff  yr  Iuddew  yn  fud  yn  y fan  y galler  profi  fod  crefydd  Abraham  yn 
wahanol  i’w  grefydd  ei  hun. 

10  *Pa  fodd  gan  liyny  y cyfrifwyd  hi?  ai  pan  oedd  yn  yr  en- 
waediad  ynte  yn  y dienwaediad  ? Nid  yn  yr  enwaediad,  ond  yn  y 
«lienwaediad. 

* át  Pa  fcdd  gan  byny,  y cyfrifwyd  ? ai  tra  mewn  enwaediad,  ynte  mewn  dienwaed- 

89 


RHUFEINIAID. 


r<\dt.  Nicî  mewn  enwaediad,  eiẅr  mewn  dienwaediad,M—  Groeg  llythjrenol.  ‘*Tra 
Ŵewtt  stad  o enwaediad,  &c.,”  medd  Bames.  Gadewîr  allan  y “panoedd,,,  go* 
idẁrîìen,  ssai  me,vn  enwaediad?’>  gaa  ddau  fibl  Groeg  tra  hen,  a’r  cyfieithiadau  Syr- 
Yuìgate,  amryw  hen  rai  Lladin  ereill,  ynghyd  â biblau  Cyril,  Awstin,  a Morgan. 

Pa  (pds)  in  what  way  ? òy  what  rneans  ? trwy  ba  foddion  neu 

gyníìmi  ? “ Ai  pan  ydoedd  efe  rnewn  stad  o enwaediad,  ynte  meWB 

dienwaedìad  ?”  Gallasai  yr  apostol  wrth-ddadlu  yr  hawl  hon  a hònai 
yr  Iuddew,  drwy  ddwyn  yn  mlaen  yr  hyn  a ddywedasai  efe  eisoes  yn 
pen.  9,  I,  &c.;  sef,  mai  o’i  ras  yn  unig  y cyfranasai  Duw  gyfundrefn  yr 
Enwaediad  i’r  genedl,  ac  na  allai  y peth,  o ganlyniad,  gynnwys  diín 
mwy  o werth  yn  nghyfrif  Duw  yn  awr,  nag  a osodasai  efe  ynddo  ar  y 
dechreuad,  o’i  ewyllys  da.  Ond  cynnysgaethodd  hanes  Abraham  ef, 
modd  bynag,  â chyfleusdra  i ddwyn  ymresymiad  cadarnach  yn  erbýn 
ei  wrthwynebydd.  Cyhoeddasid  gan  Dduw  ei  fod  yn  cyfiawnhau 
Abraham  drwy  y gyfundrefn  o Ffydd  a gofleidiasai  efe  yn  ei  gredin- 
iaeth,  o leiaf  bymtheg,  os  nad  pump-ar-hugain,  o flynyddau  cyn  son 
wrtho  am  yr  enwaediad,  Gen.  17,  23.  Pan  dderbyniodd  y patriarch  y 
cyfiawnhad,  nid  oedd  efe,  gan  hyny,  yn  perthynu  dim  Pr  Theocracyf 
neu  wladol  deyrnasiad  Duw  ar  y genedl,  fel  eu  Jehofa. 

11  *Ac  efe  a gymmerth  arwydd  yr  enwaediad,  yn  insel  cyfiawn- 
der  y ffydd,  yr  hon  oedd  ganddo  yn  y dienwaediad : ffel  y byddat 
efe  yn  dad  pawb  a gredent  yn  y dienwaediad ; fel  y cyfrifid  cyf- 
iawnder  iddynt  hwythau  hefyd  : 

* “ Ac  yn  arwydd  efe  a gymmerth  enwaediad,>’  yw  darlleniad  dau  o’r  biblau  Greeg 
henaf,  ynghyd  â rhai  ereill,  a’r  holl  rai  Syriaeg,  a biblau  amryw  o’r  hen  dadau.  “En- 
waediad  drwy  insel  cyfiawnder,  &c.,”  yw  darlleniad  rhai  hen  fiblau  Groeg.  Gen.  17, 
10.  “Efe  a gymmerth  enwaediad  yn  nod  o gadarnhad,”  medd  Stuart.  “ Yn  insel  o’i 
stad  o dderbyniad  gyda  Duw,”  medd  Hodge.  “ Yr  enwaediad  yr  hwn  oedd  jm  ar- 
wydd,”  medd  Tholuclc.  “ Sel  o’r  dragwyddol  wlad,  ac  iachawdwriaeth,  fel  y mae 
bedydd  yn  awr,” — Amryw  o’r  tadau,  yn  ol  Grabe  Spicil.  Patr.  tan.  i,  p.  332.  “Sel  •, 
fywyd,  megys  bedydd  yn  awr,” — V Sabeaid  yn  y dwyrain,  yn  ol  ThoIuck.  t “ Àc 
felly  y daeth  efe  yn  dad,  &c.,” — Hebreig-ddull.  “ Feì  y byddai  efe  yn  esiarapl,” — 
Barnes,  Hodge.  “ Ac  felly  yr  oedd  mewn  amcan  iddo  ddod  yn  dad,” — Amryw ; trm 
dywed  amryw  ereill  mai  canlyniad  anamcanedig  oedd  y peth. 

Arwydd  ( 'semeionjy  a sign  of  something  past,  a memorial,  a monu - 
ment : arwydd  o rywbeth  a fu,  coffâd,  cof-golofn.  Gwel  Jos.  4,  fi. 
Yma  arferir  ef  am  nôd,  neu  arwydd,  wrth  yr  hwn  yr  adnahyddir  sicr- 
wydd  y peth  sydd  mewn  cyfeiriad.  Mat.  26,  48, — felly  yr  oedd  cusaẃ 
yn  semeion  i’r  milwyr,  gan  Judas  fradwr.  Gen.  9,  12.  13, — felly  ymae 
y bwa  yn  y cwmwl  yn  semeion  i bob  peth  byw  o gyfammod  Duw  â 
Noa.  Gen.  17, 11, — “A  bydd  yr  enwaediad  yn  semeion  cyfammod  (ebe 
yr  Arglwydd)  rhyngof  fi  a chwithau.”  Luc  2,  12, — felly  yr  oedd  cael 
baban  newydd  eni  mewn  preseb,  yn  semeion  i’r  bugeiliaid  gan  yr 
angel.  2 Cor.  12,  12, — felly  yr  oedd  gwyrthiau  Paul  yn  semeion  i’r 
Corinthiaid  o’i  fod  yr*  apostol  Iesu  Grist  ei  hun.  2 Thes.  3,  17, — 
felly  yr  oedd  gwaith  Paul  yn  ychwanegu  yr  anerchiad  ar  ddiwedd  poh 
un  o’i  lythyrau,  yn  ei  law-ysgrifen  ei  hun,  yn  semeion  i’r  eglwyst  mai 
99 


Pen.  IY. 


«cìdiwrtho  ef  ei  hun  y deuent.  Gwel  ragor  o’r  un  arferiad  i’r  gair  y» 
1 Sara.  14,  10 ; 2 Bren.  19,  29 ; a 20,  8. 

Insel  (spragis),  instrument  for  sealing,  offeryn  at  selio,  megys  yn 
Dád.  7,  2 ; Can,  8,  6 ; neu  y sêl  ei  hun,  megys  ei  gosodir  ar  lythyrau, 
Uyfrau.  &c.  Arferir  er  diogelu  a dirgelu  yr  hyn  a selier,  yn  Dad.  5r 
1,  2,  5,  9 ; a6,  1,  3,  5,  7,  9,  19 ; a 8,  1.  Arferir  fel  nôd  o burdeb  neu 
ddidwylledd  y peth  fo  dani.  Ystyriaf,  fel  y nodwyd  yraa,  fod  seliad  y 
llwythau,  yn  pen.  7,  yn  arwyddocaol  o ddiogeliad,  tra  mae  selio  ar  y 
talcen,  yn  pen.  9,  4,  yn  arwyddo  didwylledd  cyhoeddus.  Felly  y cym- 
meraf  y sêl  yn  2 Tim.  2,  19  ; sef  cymmeradwyaeth  Duw  o’n  personau 
yn  sêl  ar  y naill  ochr  (i’r  arian  bath)  ein  personau,  ac  ymadawiad 
bucheddol  oddiwrth  anghyfiawnder  ar  yr  ochr  arall.  Dyna  ífigiwr 
tlws  am  sêl  o ddidwylledd  crefydd.  Y naill  ochr  o’n  didwylledd  ni, 
a’r  llall  o ddidwyliedd  Duw.  Yr  un  ystyr,  cr  yn  ffigwrol,  sydd  i’rgair 
yn  1 Cor.  9,  2,  lle  gelwir  y ffaith  o fodyfa  h bechaduriaid  â’rCorinth- 
iaid  yn  Gristionogion,  yn  sêl  o ddidwylledd  apostoliaeth  Paul.  Fefly 
yn  ein  testun,  gosodwyd  enwaediad  yn  nod  neu  arwydd  o rywbeth  a 
fu,  a’r  rhywbeth  hwnw  oead  cyfiawnder  y Ffydd.  Yn  arwydd  nid 
oedd  enwaediad  o ddim,  ond  o fod  Duw  yn  sicr  gyfrif  cyfiawnder  y 
Ffydd  i Abrahara.  Fel  yr  oedd  y bwa  yn  y cwrawl  yn  galw  i gof 
rwymedigaeth  rasol  Duw  i beidio  boddi  y byd,  felly  yr  oedd  yr  en- 
waediad  yn  nghorft’  Abraham  yn  galw  i gof  rwymedigaeth  rasol  Duw  i 
beidio  damnio  Abraham ; ac  felly,  gellid  ychwanegu,  y mae  bedydd 
yn  awr,  ar  gyrff  pawb,  yn  galw  i gof  rwymedigaeth  rasol  Duw  ym 
Nghrist,  ì gyfiawnhau  y crediniol,  pwy  bynag  a fyddo. 

Yn  dad  ípaterj  ; eennedlwr  naturiol.  Amlwg  yw,  nad  dyna  yr  ystyr 
yn  ein  testun. 

Cyndad,  henafiad  ; y mae  mor  araìwg  nad  hyn  yw  yr  ystyr,  ychwaith. 

Fel  teitl  o barch  ar  wyr  lienach  na  ni,  megys,  “ Y tad  Abraham,”  fel 
y dywedai  y goludog  ya  uffern.  Eglur  yw  nad  dyna  ychw'aith  ystyr  y 
gair  tad  yn  ein  testun. 

Fel  yr  hwn  a ddechreuodd  neu  oedd  y blaenaf  oll  yn  y peth  y gelwir 
tf  yn  dad  iddo.  “ O’ch  tad  diafol  yr  ydych.”  “ Mae  efe  yn  gelwyddog, 
ac  yn  dad  iddo,”  Ioan  8,  44.  Ac  felly  yma,  yr  oedd  Abraham  yn  rhag- 
flaenydd — a derbyniodd  yr  enwaediad  yn  arwydd  o’i  fod  yn  rhagflaenydd, 
pawb  o’r  holl  genedloedd  a ddelent  yn  berthynasau  i’r  Ffydd,  fel  yntau. 
Yr  oedd  Paul  yn  yr  ymresymiad  hwn  yn  cau  genau  yr  Iuddew,  y* 
hollol.  Yr  oedd  gosod  enwaediad  ei  hun  yn  arwydd  o gyssylltiad  gwyr 
dienwaededig  â chyfiawnder  Duw  Abraham,  cyd  byddont  gredinwyr  nen 
beidio,  yn  ddigon  i chwitho  holl  deimladau  Iuddew  cnawdol  yr  oes  hono. 
Cadarnhad  i Abraham  oedd  yr  enwaediad,  o’i  gyfiawnhad  drwyy  Ffydrì. 
Cadarnhad  hefyd  i’r  holl  genedloedd  ydoedd  ei  enwaediad  ef  o fod  Duw 
yn  cyfiawnhau  y sawl  a ymddiriedai  ynddo,  o ba  genedl  bynag.  Gwnaeth 
Duw  ef  eilwaith  yn  dad  i’w  ddeiliaid  dan  y Ddeddf.  Arwydd  ydoedd 
eu  henw'aediad  hwynt,  o’u  bod  yn  cymmeryd  Duw  Ffydd  Abraham  vr 
Dduw  gwladol  iddynt  eu  hunain  a’u  plant. 

12  *Ac  yn  dad  yr  enwaediad,  nid  i’r  rhai  o’r  enwaediad  ynunig* 

91 


RHUFEINIAID. 


fond  i’r  sawl  hefyd  a gerddont  lwybrau  fíydd  Ahraham  ein  tad  11Í5 
yr  hon  oedd  ganddo  yu  y dienwaediad. 

* “ Yn  esiarapl,  cynllun,  pattern ,”  medd  Stuart,  a Barnes.  “ Yn  dad  i’r  enwaed- 
edig,  y rhai  ydynt  nid  yn  unig  yn  enwaededig,  ond,  &c.,”  medd  J.  Willialn*. 
t “Ond  i’r  sawl  o’r  Cenedloedd  hefyd,  &c,”  medd  Theodoret,  Anseiin,  Castalio, 
Grotiu8,  Koppe.  “ Ond  i’r  sawl,  yn  hytrach,  a gerddant  lwybrau,  &c.,  o bob  cenedl 
heb  wahaniaeth,”  medd  Chrysostom,  Atnbros,  Erasmus,  Calvin,  Carpsov,  Tholuck. 

Amcana  yr  apostol  yn  awr,  ddangos  nad  oedd  y fíaith  0 fod  Abraham 
wedi  ei  gyíiawnhau  mewn  stad  0 ddienwaediad  yn  cau  yr  Iuddew  en- 
waededig  allan  o’i  hawl,  os  cerddai  efe  y llwybrau  a gerddodd  Abrabam 
ÿn  ei  stad  o ddienwaediad,  i gyrhaedd  y cyfíawnhad  dan  sylw.  Felly 
»id  oedd  gan  y dienwaediad  Abraham  yn  dad  ychwaith,  oherwydd  yn 
unig,  eu  hod  yn  yr  un  stad  0 ddienwaediad  ag  oedd  efe  pan  y credodd. 
Yr  oedd  Abraham  yn  dad  yn  oí  y cnawd  a chyfundrefn  o berthynas 
wdadol  â Buw.  Ei  blant  dan  y berthynas  hon  oedd  yr  enwaededigion. 
Yr  oedd  efe  yn  dad  neu  ragflaenydd,  yn  ol  y Ffydd  hefyd.  Ei  blant 
dan  y berthynas  hon  oedd  y sawl  a gredent  fel  yntau.  Ei  enw'aediad  ef 
a’i  had  a ystyrid  hefyd  yn  arwydd  o gyfiawmhad  i’r  credinioî.  Ei  en- 
waediad  ef  ei  hun,  am  ei  gael  ganddo  tra  mewn  stad  0 ddienwaediad, 
4)edd  arwydd  y cyíiawnheid  y cenedloedd  crediniol ; tra  yr  oedd  eu  hen- 
waediad  hwythau,  am  ei  gael  ganddynt  tra  mewn  stad  o Enwaediad  cyf- 
antmodol  â Duw,  oedd  arwydd  y cyfiaw'iiheid  cynnifer  0 honynt  hwythau 
ag  a gredent. 

Trsawlhefyd;  neu  “ i’r  sawl  yn  hytraeh.”  Gan  fod  y fannod  ar 
lawr  gan  Paul  0 flaen  y frawddeg  hon,  rhaid  i ni  ystyried  ei  fod  yn  cyf- 
eirio  ynddi  at  y cenedloedd  crediniol. 

13  *Canys  nid  drwy  y ddeddf  y daeth  yr  addewid  i Abraham, 
neu  i’w  had,  fy  byddai  efe  yn  etifedd  y byd;  eithr  trwy  gyfiawnder 
flydd. 

* “Canys  nid  drwy  ddeddf,  yr  addewid  i Abraham,  nac  i’w  had,  iddo  fod  yn  eti- 

feddwr  y byd,  eithr  drwy  gyíìawnder  ffydd,” — Groeg  llythyrenol.  t “ Y byddai  efe 

yn  etifeddwr  byd,”  yn  lle  “y  byd,”  yw  darlleniad  yr  holl  hen  fiblau  Groeg  parchusaf; 
acfelly  yr  argreffir  mwy  gan  Griesbach,  a Scholz.  “ Y byddai  ei  had  ysbrydol  ef  yn 
etifeddu  holl  diroedd  daear,”  medd  Barnes,  Gal.  3,9,  29;  üan.  7,  27;  Tholuck, 
Stuairt.  “Tir  Canaan  yn  unig,”  medd  rhai.  “Yr  holl  fyd,  drwy  chwaliad  ei  hiliog- 
aeth  naturiol  ef  ar  hyd-ddo,”  medd  ereill.  “ Y byddai  efe  yn  etifedd  pob  dedwydd- 
wch  yn  y byd,”  medd  Hodge.  Mat.  5,  5 ; Salm  25,  13  ; a 37,  11 ; Gal.  3,  16,  Ecu- 
menius.  “ Y byd  neu  ddaear  newydd,  Dad.  21,  2,” — Brent,  C.  Schmidt,  Carpzov, 
Reiche. 

Yn  lle  bod  y Theocracy,  fel  y mynnai  yr  Iuádewon,  wedi  bod  yn 
sylfaen  i’r  Ffydd  a’r  Ddeddf,  arddengys  Paul,  mai  arwyddion  yn  unig 
«’r  Ffydd  oeddynt  oll,*ac  is-wasanaethol  dros  amser  iddi. 

Y ddeddf,  fel  cyfundrefn,  canys  nid  oedd  anghen  am  egluro,  nad 
drwy  ufydd-dod  i beth  a gyhoeddasid  gannoedd  o fiynyddau  gwedi  Ah- 
raham,  y derbyniasai  efe  fendithion  ; eithr  gallasai  yr  Iuddew  ystyried 
fod  y Ddeddf  fel  cyfundrefn  genedlaethol  yn  sefydledig  yn  nghyfaminod 
Abraham. 


92 


Pen.  IV. 


Etifedd  y byd.  Nid  oes  un  addewid  o’r  fath  byn  i’w  chael  yn  yr  He» 
Destament.  Cawn  addewidion  Abraham  yn  Gen.  12,  1 — 3 a 15,  1 — 6, 
á 17,  1 — 8;  ond  yn  15,  5,  darllenir,  y byddai  had  Abraham  fel  ser  y 
nef  o liosogrwydd ; ac  yn  17,  5,  dywedir,  “ Yn  dad  llawer  o genedloedd 
y’th  wnaethum  di.”  Mai  at  yr  addewid  hon  y cyfeiria  meddwl  yr  apos- 
tol  sydd  amlwg  oddiwrth  adn.  17,  o’n  pennod.  Pan  ddywed  efe  fod  yr 
addewid  yn  cynnwys  y byddai  Abraham  yn  etifedd  y byd,  ei  ystyr  yw, 
y byddai  had  ysbrydol  Abraham  can  eanged  â’r  byd,  neu  mai  ynddo  ef 
y bendithid  lioll  genedloedd  y ddaear.  A’i  gymmeryd  yn  yr  ystyrhyn, 
arwydda  ein  testun,  y byddai  had  ysbrydol  Abraham  led-led  y byd. 
Felly  Stuart,  ac  ereill. 

Eithr  oni  ddywed  Paul  yn  Gal.  17,  5,  mai  Crist  a feddylid  wrth  Had 
Abraham  yn  yr  addewid  hon  ? Rliaid  gan  hyny  mai  addewid  ydoedd 
hi  yn  gyntaf,  i Abraham,  fel  gwobr  am  ei  grefydd,  sef  gwobr  o ras  yn 
unig ; ac  yn  ail  i Grist,  fel  ei  olynydd  ef,  i beri  cyflawniad  o’i  addewid- 
Ámlwg  yw,  na  ddaethai  nemawr  o’r  holl  fyd  a’r  holl  genedloedd  i mewn 
i gyfundrefn  y Ffydd,  cyn  Crist. 

Ac  yn  awr,  os  efe  oedd  i’w  prynu,  ac  i’w  hennill,  a’u  casglu  i fewn  i’r 
Ffydd,  addewid  iddo  ef  yn  ei  chynnwysiad  mawr  ydoedd.  Cymmerodd 
îíad  Abraham  afael  yn  ei  addewìd  ef,  a dug  yr  holl  genedloedd  i mewr. 
i’w  chylch,  nes  y maent  yn  had  iddo  yntau  hefyd  mwyach.  Fel  hyn  yr 
oedd  geiriau  prophwydoliaethau  ac  addewidion  yr  Hen  Destament  yn 
anhawdd  iawn  i’w  deall  yn  eu  manylder,  nes  y rhedai  llygad  dadguddiad 
dwyfol  y Testament  Newydd  drostynt  eilwaitìi,  a’uhesbonio:  ynamaent 
yn  eglur  iawn  ; ac  er  fod  yr  esboniad  apostolaidd  yn  edrych  yn  ddyeithr 
i'awn  yn  ymyl  esboniad  cyntefìg  yr  hen  saint  dan  y prophwydi,  mae,  er 
hyny,  yn  ddigon  eglur,  nad  yw  yr  apostolion  yn  croesi  na  dirdynu  dim 
ar  yr  hen  oraclau  wrth  eu  deongli. 

Yr  oedd  yn  ddigon  cysson  yn  Paul  ddyfynu  yr  adnodau  o Gen.  17 
yma  ac  yn  Gal.  3,  1(),  at  wahanol  amcanion,  tra  nad  oeddei  ddeongliad- 
au  o honi  yn  croesi  eu  gilydd. 

Cawn  yma  etifedd  i ddangos  nad  pryniad,  mai  gras,  ac  nid  dyled 
ydoedd. 

14  *Canys  os  y rhai  sydd  o’r  ddeddf  yw  yr  etifeddion,  gwnacd 
ffydd  yn  ofer,  a’r  addewid  yn  ddirym. 

'x'  “ Canys  os  y rhai  perthynol  i’r  Ddeddf,  yr  etifeddion.  difuddiwydd  y Ffydd,  a di- 
rymwyd  yr  addewid,” — Groeg  llythyrenol.  “ Os  y rhai  a bwysant  ar  eu  gweithred- 
oedd,”  medd  Tholuck,  Theodoret,  Hodge,  Barnes. 

“ Os  deiliaìd  cyfundrefn  Moeseniaeth  sydd  i fod  yn  etifeddion  y byd, 
aetli  cyfundrefn  y Ffydd , drwy  yr  hon  y cafwyd  yraddewid  hon,  yn  ofer, 
ac  aeth  yr  addewid  am  yr  etifeddiaetli  yn  ddirym,  canys  amlwg  yw,  nad 
yw  ein  cenedl  oresgynedig  a dirym  ni  yn  debyg  o.oresgyn  y fath  ymer- 
odraeth  ag  sy’n  teyrnasu  arnynt,  byth.”  Dengys  hyn  nad  raeddiant 
tiriogaethol  o’r  ddaear  oedd  yn  ngolwg  yr  addewid,  mwy  nag  yn  ngolwg 
Paul  wrth  ëi  hesbonio,  onide  ni  ddywedasai  efe  air  fod  colli  yr  addewûd 
yn  dirymu  y Ffydd , canys  nid  oes  diriogaeth  gan  ei  haddewidion  hi  i’w 
deiliaid,  oddieithr  tiriogaeth  y Ganaan  newydd.  Etto,  ymresymasa^ 

93 


RHUFEINIAID. 


Fíful,  hefyd,  yn  erbyn  yr  ystyr  diriogaethol,  oherwydd  mai  hyny  ydoedd 
tir  sefydlog  ei  wrthwynebydd.  Pe  fel  yr  esboniai  yr  Iuddew  yr  oedd 
yâttyr  yr  addewid  Abrahamaidd,  yr  oedd  Abraham  ei  hun  heb  erioed  ei 
ddeall,  ac  o ganlyniad  wedì  pwyso  ar  dwyll,  a chael  y cwbl  yn  ddiiym 
ac  yn  ofer  hollol. 

15  *Oblegid  y mae  y ddeddf  yn  peri  digofaint;  fcanys  lle  nid 
oeá  deddf  nid  oes  gamwedd. 

• lthuf.  3,  20  ; a 5,  13,  20 ; a 7,  8,  10,  11  ; 1 Cor.  15,  56;  3 Cor.  3,  f , 9 ; Gal.  3, 
10,  10;  l Ioan  3,  4.  “ Yn  peri  co*p,M  medd  Belsham.  “ Mae  tuedd  y ddeddf  i beri, 

medd  Barnes.  “ Yn  achlysur  digofaint,”  medd  Stuart.  t “ Eithr  lle  nid 
•e»,  &c.,M  yw  darlleniad  y tri  bibl  Groeg  henaf,  a rhai  ereill,  a’r  Coptaeg,  un  Syriaeg, 
a biblau  rhai  o’r  tadau.  “ Lle  na  bo  moesol  deimlad  o un  foesol  reol,  nid  oes  gam- 
wedd,”  medd  Stuart.  “ Lie  nid  oes  dcddf,  nid  oes  gamwedd  mor  anfud,”  medd 
Calrin. 

Yn  awr,  yn  anad  un  amser,  yr  ydym  wedi  colli  cwmni  yr  holl  esbon- 
wyr.  Byddai  Calvin  a Tholuck  gyda  ni,  ond  aethom  heb  neb  gydâ'r 
adnod  hon»  “ Os  plant  y Ddeddf  bia  fendithion  cyfundrefn  Ffydd” 
ebe’r  adnod  o’r  blaen,  “ yna  aeth  Ffydd  yn  ofer,  a*r  addewid  yn  ddirym  : 
j Ddeddf  yn  wir ! peidiwch  a son  fod  y gyfundrefn  hono  yn  cynnyrchu 
y fath  addewidion  a hon,  canys  digofaint  (chwi  a wyddoch)  y mae  y 
Ddeddf  yn  ei  weithio  yn  erbyn  ei  throseddwyr,  ac  nid  rhad  gyfiawnder 
Tel  y gweithia  y Ffydd : canys  lle  nad  yw  y Ddeddf  fel  cyfundrefn  o 
grefydd,  nid  oes  gamwtdd  yn  aros  yn  líe  cyfìawnhad.”  Cymharu  cam- 
wedd  a digofaint  am  dano  dan  y Ddeddf,  â chrediniaeth  ag  addewid  yr 
etifeddiaeth  yn  Nghrist  dan  y Ffydd,  y mae  efe.  Y sawl  a amheuo, 
darllened  yr  adnod  nesaf. 

Camwedd  ( 'parabasis ) troseddiad  o osodiadau  pendant  rhyw  gyfam- 
n»od,  yr  hyn  a all  fod  yn  bechod  moesoì  ( amartia) , neu  beidio,  yn  ol  y 
dygwyddo.  Ceir  y saith  waith  hyn  yn  y Testament  Newydd.  “ Trwy 
droseddu  y ddeddf  fel  cyfammod  a ddianrhydeddi  di  Dduw  ?”  Rhuf. 
2.  23.  “ Hyd  y nod  arnynt  hwy,  y rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyíFelyb- 

rwydd  troseddiadau  cyfaiiimodo)  Adda,"  5,  14.  “ Oherwydd  trosedd- 

iadau  cyfammod  Enwaediad  y rhoddwyd  y Ddeddf  yn  ychwaneg,” 
Oaì.  3,  1S. — “ Nid  Adda  a dwyllwyd,  eithr  y wraig  wedi  ei  thwyllo 
oedd  gyntaf  yn  y troseddiad  o’r  cyfammod,”  1 Tim.  2,  14, — “ Os  der- 
byniodd  pob  trosedd  o’r  gosodiadau  cyfammodol,  ac  anufydd-dod  (neu 
fynediad  beibio  i’r  gorehymynion  pendant)  gyfiawn  daledigaetb,”  Heb. 
2,  2.  “ Oherwydd  hyn  Cyfryngwr  cyfammod  newydd  y w Efe ; megys 

yr  oedd  marwolaeth  yn  cyfansoddi  gwaredigaeth  y rliai  a droseddent 
reolau  y cyfammod  cyntaf  a nodais  y derbyniai  vr  etholedigion  (plant 
cyfundrefn  Ffydd)  addewid  yr  etifeddiaeth  dragywyddol,”  Heb.  9,  15. 
Felly  ein  testun.  “ Canys  lle  na  bo  cyfundrefn  deddf  ni  bydd  trosedd- 
iadau  cyíammodol  yn  aros  i beri  digofaint,  fel  y mae  wedi  bod  drwy 
holl  ýspaid  eich  cyfundrefn  chwi,  Iuddewon.  Nid  yw  o un  gwahan- 
íaeth  pa  faint  fyddo  pechodau  credinwyr  Cyfundrefn  y Ffydd,  nid  oes 
bull  byth  yn  ei  haberth  na’i  maddeuant,  na  digofaint  oddiar  yrorsedd  i 
»n  o’i  deiliaid.” 

1 6 *Am  hyny  o ffydd  y mae,  fel  y byddai  yn  ol  gras : ffel  J 

94 


Pbn.  rr. 


byddaî  yr  addewid  yn  sicr  i’r  holl  had ; nid  yn  unig  i’r  hwn  sydfl 
o’r  ddeddf,  ond  hefyd  i’r  hwn  sydd  o ffydd  Abraham,  yr  hwn  yw 
ein  tad  ni  oll. 

* “ Allan  o Ffydd,  gan  hyny,  fcl  y byddai  sicr  yr  addewid  i*r  holl  had,  yn  ol  gra*,’* 
— Groeg  Uythyrenol.  “ O ffydd  leiu,”  yw  darlleniad  un  henfibl  G-roeg,  ac  un  Lladin, 
“ Fel  y byddai  yn.  ol  gras  i fod  yn  sicr  yr  addewid,  Scc.,,f  yw  darîleniad  rhai  biblau 
Groeg,  a’r  Armenaeg.  “ Fel  y byddai  trwy  ôafr,”  medd  Belsham.  “Trwy  radioni,” 
aiedd  J.  William».  t “ Fel  y byddai  yn  gadarn,”  medd  Barnes.  “ Sicr  i’r  holl  gred- 
inwyr,”  yw  darlleniad  un  biŴ  Syriaeg. 

Ac  os  cyfiawnlieir  moesol  bechadur  anfad,  neu  hyd  y nod  troseddwr  • 
bendant  a cliyfyng  osodiadau  y cyfammodau  gwìadol  a nodwyd,  y tu 
hwnt  i aberthau  a golchiadau  y cyfundraethau  hyny  ei  gynnyrchu,  rhá?tl 
y daw  allan  o ryw  gyfundrefn  arall ; a “ chan  hyny”  ebe  yr  apostol, 
“perthynol  r Ffydd  y mae  yr  addewid,  fel  y byddai  yn  ol  gras  i fod  yn 
sicr  i’r  oll  o’i  had  dan  sylw,  nid  i’r  rhai  perthynol  i g.yfundrefn  Deddí 
o’r  had  hwnw,  yn  unig,  ond  i’r  holl  rai,  pwy  bynag  fyddont,  a berthyn- 
ont  i’r  gyfundrefn  o Ffydd  a goleddai  Abraham,  yr  hwn  yw  ein  rhag- 
flaenydd  ni,  plant  y Ffydd  oll,  o bob  cenedl.’r  Pe  gofynasai  ammod  yr 
addewid  ryw  fuchèdd  ddysglaer,  neu  ddaliadau  trymion,  neu  aberthau 
cymmesur,  ni  allasai  pob  credadyn  nac  Iuddew  ychwaith  gyrhaedd  eti- 
feddiaeth  yr  addewíd  ; eithr  gan  mai  yn  ol  rhad  ras  y mae,  ac  yr  oedd, 
aiae  sicrwydd  y cyrhaeddà  yT  holl  had  yr  etifeddiaeth,  canys  nid  ydyiìt 
yn  had,  onis  credant,  ac  os  credant,  yna  hawl  i’r  etifeddiaeth,  sef  y 
fendith  addawedig  i holl  genedloedd  y ddàear  yn  yr  Had,  sef  Crist.  Pa 
faint  yw  ein  dyled  i rad  ras  1 

17  (*Megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  Mi  a’th  wnaethum  yn  dad 
llawer  o genedloeddj  tgerbron  y neb  y credodd  efe  iddo,  sef  Duw, 
Jyr  hwn  sydd  yn  bywbau  y meirw,  ac  sydd  yn  galw  y pethau  nid 
ydynt,  fel  pe  byddent ; 

* “ Megys  yr  ysgrifenwyd  mai’n  dad  cfcnedloedd  lawer  y’th  wnaetbum  di,  gerbron  y 
Duw  am  yrhwn  y credodd  efe,” — Groeg  llythyrenol.  “ Mi  a’th  osodais,  gyfansodd- 
ais,  yn  dad,  &c.,”  medd  Sfeuart.  “ Vn  dad  naturiol,”  medd  Tholuck.  “ Yn  dad  i 
had  ysbrydol,”  medd  rhai.  “ Yn  dad  mewn  ystyr  ddeublyg,”  medd  Stuart,  Hodge. 
Barnes.  “ Benthyca  yr  adnod  oddiwrth  ei  hamcan  cyntefig  a wnaeth  Paul,”  medd 
Reiche.  f “ Yr  hwn  sydd  yn  dad  i ni  oll  gerbron  (yn  ngwydd)  yr  bwn  y credodd 
efe  iddo,”  medd  Belsham,  Stuart,  J.  Williatns,  Walford.  “ Yr  hwn  yw  ein  tad  ni  oli 
yn  nghyfrif  Duw,”  medd  Hodge.  “ Yn  dad  llawer  o genedloedd  y’th  wnaethum,  ger- 
bron  y Duw  y credaist  ynddo,” — Biblau  Syriaeg,  Arabaeg,  ac  un  Luther;  yn  debyg 
hefyd  Awstin,  a Bengel.  “ Yn  dad  cenedloedd  lawer,  yr  un  modd  ag  y mae  DuwcfẂ 
Creawdwr,  gerbron  yr  hwn  y credodd  efe,”  medd  Theodoret,  .Chrysostom,  Thevìphy- 
lact,  Erasmus,  Brentius.  “Gerbronpwy  ycredodd  Abraham?  Gerbron  Duẅ,”m«dd 
Grotius,  Herzog.  “ Gerbron,  neu  yn  ol  barn  ac  amcan  Duw,”  medd  Origen,  Coc- 
ceius,  Beausobre,  De  Wette,  Tholuck.  J “ Galw  y pethau  nid  ydynt  i fod  at  ei 
wasanaeth,  yr  un  modd  à’r  petbau  sydd  eisoes  mewn  bodoliaeth,”  medd  Stuart,  Tho- 
luck,  a’r  Yulgate.  “ Galw  y pethau  nid  ydynt  fel  y delont  i fod,”  medd  Elsner, 
a Luther.  “ Galw  i fodoliaeth  y pethau  nid  ydynt,  fel  y delent  ifoíf.”  Gwel  ar  y çyf- 
ieithad  hwn  Matthew.  Gr.  Gram.  § 846;  Herman,  zu  Niger,  p.  807 . “Yn  gaìw 
gethau  dibwys  fel  pe  byddent  0 fawr  ganlyniadau,”  medd  Origen,  Ambros,  Berw. 

S5 


RHUFEINIAID. 


€.  Schmìdt,  Beausobre,  Erasmus.  “ Yn  galw  y pethau  nrwg  fel  pe  byddent  y» 
bethau  da,  gan  eu  gwneyd  felly,”  medd  Athanasius.  “ Mae  y pethau  a addawa  efe 
»ior  sicr,  nes  y gall  efe  eu  hyẃtyriedíel  yn  bod  ar  y pryd  yr  addawo,*’  medd  Barnes. 

Dyfynwyd  aìlan  o Gen.  17,  5,  yn  ol  Groeg  y Deg  aThriugain.  “ Mai 
tad  cenedloedd  lawer  y’th  gyfansoddais  di,”  canys  dyna  ystyr  cywiraf  y 
fair. 

Gerbron  y neb  y credoûd  efe  iddo.  Mae  y darllenydd  yn  deaîl  eisoes 
tod  afrifed  o ddeongliadau  i’r  froddeg  lion  yti  mysg  esbonwyr.  Tebyg 
yw  fod  yr  ymadrodd  liwn  yn  gyfystyr  â'r  hwn  a gawn  yn  adn.  2 } “ ond 
nid  gerbron  Duw,”  sef  nad  beth  a feddai  Abraham  dan  gyfundrefn  En- 
waediad  gerbron  dynion  a Duw,  ni  feddai  eíè  ddim  i ymfírostio  o hono 
yn  y gyfundrefn  hòno  yr  oedd  yr  oll  o honi  yn  grefydd  ysbrydol  gerbron 
Daw  ; rhad  ras  oêdd  y cwbl  a gafodd  efe  yno.’*  Felly  yma,  “ Mi  a’th 
wnaethum  yn  dad  llawer  o genedloedd,”  a ysgrifenwyd  gerbron  yr  hwTii 
y credodd  efe  iddo,  ac  nid  gerbron  yr  hwn  y gv)eìthiodd  efe  ìddo  ; sef, 
ysgrifenwyd  hyny  gerbron  Duw  yn  ddirgelaidd,  gerbron  govsedd  Tru- 
gareddfawr  y Ffydd , ac  nid  gerbron  trugareddfa  Jehofa  y Ddeddf  na 
Duw  Hollalluog  y gyfundrefn  o Enwaediad,  ond  gerbron  Duw  y credu, 
Duw'  y Ffydd , Duw  y cyfiawnhawr  rhad,  Duw  y gras. 

Yn  cgfodi  y meirw , &çc.  “ Yr  hwn  sydd,  yn  y gyfundrefn  y safai  efe 
ynddi,  pan  dderbyniodd  efe  gred,  ac  y cyfranodd  ei  gyfiawnder  i Abra- 
ham,  yn  cyfodi  y meirw,  &c.”  Gerbron  Bywhawr  (nid  Adgyfodwr) 
mawr  y meirw  yr  oedd  Abraham  yn  credu.  Galwai  yr  luddew  y Cen- 
edloedd  yn  gŵn,  ac  annuwiolion  Israel  yn  gerig  ac  yn  feirw.  Un  o’r 
meirw  hyn  oedd  Abraham  pan  gyfiawnhawyd  gan  Dduw.  Meirw  oedd 
holl  hâd  cynnwysedig  ei  addewid  ef  .o’r  meini  hyn  y gallasai  Duw  gyfodi 
pìant  crediniol  i Ahraham  yn  ol  pregeth  Ioan  Fedyddiwr.  Eithr  teb- 
yeach,  efallai,  mai  at  farweiddiad  Abraham  a’i  wraig,  gogyfer  â bod  yn 
ílad  a mam  dynion,  y cyfeirir.  Meddwl  am  ailu  Duw  yn  bywhau  y 
meirw,  ac  yn  galw  yn  mlaen  y pethau  nid  ydynt  mewn  bodolaeth,  yr  un 
modd  â’r  pethau  y sydd,  a wnaeth  Abraham,  pan  gredodd  efe  addewid 
anhygoel  Duw. 

18  *Yr  hwn  yn  erbyn  gobaitk  a gredodd  dan  obaith,  fel  y 
byddai  efe  yn  dad  cenedloedd  lawer ; yn  ol  yr  hyn  a ddy wedasid, 
Felly  y bydd  dy  had  di.f 

* “ Yr  hwn  y tuhwnt  gobaith  ar  obaìth  a gredodd,  i fod  o hono  yn  dad, 
Groegllythyrenol.  “ Yr  hwn  yn  erbyn  gohaith  a gredodd  mewn  gobaith,  nes  y daeth 
efe  yn  dad,  & c.,”  medd  Belsham.  “ A gredodd  gyda  gobaith  y deuai  efe  yn  datì,” 
medd  Conquest.  “ VTn  erbyn  pob  sàil  arferol  i obaith,  a gredodd  yn  yr  hyn  a addaw. 
wyd  iddo  i enyn  ei  obaith,”  medd  Barnes,  Hodge.  “ Efe  a gredodd  mewn  trefn  i foôl 
yn  dad,”  medd  rhai.  “Efe  a gredodd,  ac  feily  efe  a ddaeth,”  medd  Luther,  Mich- 
aelis,  De  Wette.  “ Yn  erbyn  gobaith  dynol  ar  obaith  yu  Nuw,”  medd  Chrysostom. 
“ Yr  hwn,  yn  erbyn  pob  sail  ymddangosiadol  i obaith,  a gredodd,  mewn  gobaith  y 
deuai,  &c,”  medd  Stuart.  f “ Pelly  y bydd  dy  had  di  fel  ser  y nefoedd,  a thywod  y 
mor,”  yw  darlleniad  dau  hen  fiblau  Grocg,  Vulgate  y Pab  Sixtus,  hiblau  Morgan, 
Beda,  &c. 

Yn  erbyn  gâbaith — dan  obaith.  “ Yr  hwn  y tuhwnt,  neu  yn  erbyn 
gobaith  ar  obaith  a gredodd”  yw  y cywiraf.  Wrth  edrych  o hono  átr 
ddeddfau  adnabyddus  natur,  yr  oedd  gobaith  yn  ei  erbyn ; ond  wrth 
96 


Pen.  IV* 


ystyrìerì  gallu  a ffyrìrìlonrìeb  Duw  efe  a obeithiodd,  ae  ar  y gobaìth 
hwnw  efe  a osododd  ei  grediniaeth.  Sail  gadarn,  onide  ? “ A grerì- 

odd  i fod  o hono  yn  dad,  &c.”  yn  ol  Gen  15,  5.  Cyn  cyfammod  yr 
Euwaediad  yr  oedd  hyn. 

19  *Ac  efê  yn  drìiegwan  o ffydd,  nid  ystyriodd  ei  gorff  ei  hun,f 
yr  hwn  oedd  yr  awrhon  werìi  marweiddio,  ac  efe  yugliylch  can 
mlwydd  oed,  na  marweidd-dra  bru  Sara. 

* “ Mewn  ffydd,,,  yw  darlletiiad  pedwar  bibl  Groe°r  hen  i*\vn,  y cyfieithiad  Syr- 
iaidd,  Vulgate  y Pab  Sixtus,  &c.  “ A chan  ei  fod  yn  ddiegwan  o ffydd  nid  ystyrrodd,” 
Belsham.  “ Vn  mherthvnas  â ffydd,” — Tholuck,  a Stuart.  “ Ni  ddaliodd  sylw  ar  ci 
gorffei  hun,  gan  mai  un  hebfod  yhegwan  yn  mherthynas  â’r  ff'ydd  ydoedd,” — Winer’s 
Gram.  of  New  Test , ldioms , § 50.  Gen.  1/,  17;  a-  18,  11  ; Heb.  11,  11,  12.  t “Vr 
bwn  oeddbellach  yn  farw  gogyfer  â ffrwythloni,”  medil  Stuart.  “ Er  ei  fod  yn  ystyr- 
iolo  bob  peth,  nid  ar  y rhwystruu  yr  oedd  ei  sylw  wrth  gredu,” — Hodge.  “ Nid  oedd 
ei  ystyriaeth  yn  wendid  penderfyniad,”  medd  Tholuck.  “ Vr  liwn  oedd  eisoes  weiid 
mtarw  iddo,”  medd  J.  Williains, 

Diegwan  ; sef  cadarn  ; nid  yn  ei  Ffydd,  neu  grediniaeth ; ond  Y 
Ffydd.  Gall  yr  ystyr  fod,  “ yn  ddiegwan  yn  mherthynas  i'r  Ffydo 
neu  drwy  y Ffydd  fel  moddion  neu  achos  i’w  gryfhau;  neu  yn  ddi- 
e^wan  gyda’r  Ffydd.  Nid  wyf  fì  yn  medru  dirnad  pa  fodd  y gall  y 
Datẁe  mewn  Grammadeg  arddangos  “ diegwan  o ffydd  bersonol.” 
Dative  of  condition  yw,  medd  Stuart,  “grymus  mewn  ffydd,  neu 
möwn  perthynas  i ffydd  ;”  ond  nid  yw  yntau,  mwy  nac  ereili,  wedi 
talu  uu  sylw  i’r  fannod  y,  the  faith , Y Ffydd : canys  ni  aìl  y fannod 
wneyd  nemawr  synwyr  gyda  ffydd  bersonol.  Yr  oedd  Sarah  yn  bed- 
War  ugain  a deg  mlwydd  oed,  ar  y pryd  hwn. 

Dadìeuir  gan  Ddeistiaid  yn  erbyn  y llyfr,  nad  yw  yr  ymadrodd  hwn 
am  wendid  corfforol  Abraham  yn  cydsefyll  â’r  ffaith  ddarfod  iddo 
genedìu  chwech  o blaut  yn  mhell  ar  ol  hyn,  o Ceturah.  Ettyb  rhai 
drrçy  gyinhwyso  y gwendid  at  Sarali  yn  unig.  Ond  y mae  hyn  yn 
groes  i eiriau  yr  apostol,  a Gen.  17,  17,  a 18,  12.  Er  hyn  i gyd,  mae'r 
hanes  yn  wirionedd.  Gan  fod  corff  Abraham  wedi  cael  ei  adfywio 
gan  wyrth,  megys  yn  wir  yr  oedd  corff  Sarah  hefyd,  yn  ol  Heb.  11,  IF, 
er  mwyn  cenedíiad  Isaac,  gallasent  fwynhau  eu  nerth  adnew’yddoí 
dros  íiynyddau  yn  mlaen.  Felly  hefyd  yr  eshonir  gan  Whitby,  Maek- 
night,  a Koppe.  Am  yr  esbonwyr  a ystyriant  hanes  plant  Ceturah 
allan  o’r  amserind  priodol,  nid  oes  dim  i’w  ddywedyd  yn  gymmerad- 
wyol. 

20  *Ac  nid  amheuodd  efe  addewid  Duw  drwy  angrediniaeth ; 
feithr  efe  a nerthwyd  yn  y ffydd,  Jgan  roddi  gogoniant  i Dduw. 

* “Nid  ammheuodd  ynghylch  addewid  Duw  oherwydd  rhyw  feddwl  anghrediniol,’» 
medd  Stuart.  lthuf.  14,  23.  “Fel  un  o ffydd  fach,” — Syriaeg.  “ Ni  oddefodd  i’w 
ainmheuon  dyfu  yn  aughrediniaeth  o addewid  Duw.”  medd  Michaelis.  “ Yn  mher. 
thynas  i addewid  Duw,” — Tholuck»  “ Nid  ymddadleuodd  efe,” — J.  Williams. 
“ Nid  ymddadleuodd  yn  erbyn  yr  addewid,” — Erasmus,  Piscator,  Toletus,  Dodd- 
ridge,  Macknight.  f “ Ond  efe  a fu  hyderus,  a grymus  gredodd,”  medd  Stuftrt. 
| “ Hyny  yw,  oddìar  gymhelliad  i’w  barchu,” — Koppe,  Grotius,  Bloomfield. 

k 97 


RHUFEINIAID. 


Nid  amheuodd ; he  did  not  doubt,  hesitate  ; ni  rusodd  efe  : cymhárer 
Rimf.  14,  23  ; Iago  1,6;  a 2,  4 ; Matt.  21,  21 ; Marc  11,  23.  “ Eithr 

i addewid  Duw  nid  amheuodd  efe  raewn  angrhediniaeth.”  Gwelwn 
feî  y gesyd  Paul  i lawr  anhawsderau  y grediniaeth,  a pha  fodd  y budd- 
ugoliaethasai  meddwl  gwrol  yr  hen  batriarch  arnynt  oll.  Yr  oedd  yr 
hyn  ä addawsid  iddo  yn  erbyn  gobàith,  medd  efe.  Dyma  y rhwystr 
cyntaf,  canys  nid  oedd  un  enghraiíft  o’i  tiaen  o un  Abraham  blaenorcÄ 
wedi  derbyn  mab  fel  hyn.  Y rhai  a godasant  ar  ei  ol  i gredu  yn 
Nuw,  a gawsant  edrych  arno  ef.  Ganddo  yntau  nid  oedd  neb  i ed- 
rych  arno  ond  Duw.  Heblaw  hyny,  yr  oedd  ei  gorff  can  belled  â’i 
rym  i fod  yn  dad,  wedi  marw,  yr  hyn  oedd  ail  rwystr ; a felly  yr  oedd 
eerff  Sarah  ei  wraig  hefyd,  yr  hyn  oedd  yn  drydydd  rhwystr.  Eithr 
efe  ni  phetrusodd,  er  na  roisai  Duw  iddo  un  prawf,  nac  arwydd  ô 
wyrth.  Cyhoeddasai  ei  enw  iddo  fel  Duw  Hollalluog,  a rhoddes  ei 
air  iddo  yn  awr  ; ac  er  fod  y peth  yn  groes  i natur  a chrefydd  hyd 
hyny,  ni  phetrusodd  Abraham. 

Gan  roddi  y gogoniant , tyc.,  yr  hyn  yn  ol  y dull  Hebreig  0 lafarur 
oedd  arddangos  yn  weithredol  ein  bod  yn  eyfaddef  rhyw  berffeithiau 
neillduol  yn  Nuw.  Arferid  wrth  wneyd  galwad  am  y gwir  am  ryw 
beth.  Ioan  9,  24  ; Jos.  7,  19.  Yr  ystyr  yw  “ profodd  Abraham  drwy 
ei  weithredoedd  nad  oedd  ynddo  un  amheuaeth  o hollalluogrwydd 
Duw.”  Mae  ymgadw  heb  holi  yn  feirniadol  ar  y fatli  achlysur  yn 
ogoneddu  Duw.  Eithr  dengys  yr  ad  iod  nesaf  pa  beth  a feddylir 
wrth  yr  ymadrodd. 

21  *Ac  yn  gwbl  sicr  ganddo,  am  yr  hyn  a addawsai  efe,  fei  fod 
ef  yn  abl  i’w  wneuthur  hefyd. 

* “ Ac  yr  oedd  efe  yn  hollol  berswadredig  raaí  galluog  yw  efè  i gyfîawm  yr  hyn  a 

addewir,*’ — Groeg  ilythyrenol,  Luc  i,  1;  Rhuf.  14,  5.  “ Efe  a berswadiodd  ei  hun, 

Ni  oddefa  yr  iaith  ddarfod  iddo  gael  ei  berswadio  gan  arall,” — Matthaei  Greek  Gram. 
Bloorafield.  “ Efe  a gafodd  ei  berswadio,”  medd  Macknight,  Erasraus,  Estms. 

1 Salra  115,  3;  Luc  i,  :+f,  45 ; Ileb.  11,  lỳ ; Gen.  18,  14. 

Yn  gwbl  sicr  ganddo  (pleropharetheisj , to  be  fully  assured , persu- 
aded ; bod  wedi  ei  hollol  berswadio.  Gwel  pen.  14,  15  ; Preg.  8,  11% 

2 Tim.  4,  17.  Rhoddes  ogoniant  i Dduw  drwy  ymddiried  yn  ei  aiit 

• 0 

22  *Ac  am  hyny  y cyfrifwyd  iddo  yn  gyfiawnder. 

* “Ac  ara  hyny  y cyfrifwyd  ei  ffydd  iddo  yn  gyfiawnder,” — Cbnrpiest,  Ht  dge,  Bel- 
sbam.  “ Y cyfrifwyd  ei  grediniaeth,” — Stuart.  “Yraddygwyd  atofel  at  gyfaill  Duw, 
yr  hyn  oedd  yr  un  peth  â bod  yn  gyfiawn,” — Barnes. 

Try  yr  apostol  yn  ei  ol  at  y pwnc  a adawsai  efe  yn  adn.  $.  “ Oher- 

wydd  paham  cyfrifwyd  iddo  i,  neu  tuag  at,  neu  yn  gýfiawnder."  Nid 
oes  dim  gau  yr  apostol  i’n  hysbysu  pa  beth  a gyfrifwyd  yn  yr  adnod 
hon,  nac  yn  y ddwy  adnodau  dilynol ; ond  gwelwn  yr  un  gofal  yrr 
mhob  un  i adael  y peth  heb  ei  îenwi  i fyny.  Felly  y cawn  ef  hefyd 
yn  adn.  3.  Eithr  çawsom  eisoes  yn  pen.  3,  24,  mai  grâs  rliad  Duwr 
ac  yn  adn.  28,  mai  y Ffydd,  sydd  yn  cyfiawnhau ; ac  os  grâs  neu  y 
ffydd  yw  y gyfundrefn  sydd  yn  cyflawni  yr  eisieu  yn  y gorchwÿl, 


Pen.  IV. 


hyhi  yw  yr  hyn,  neu  y grâs  a çyfrifir  yn  gyfiawnder  ; canys  dywed  4, 
3,  5,  mai  hi  a gyfrifir  am,  neu  yn  gyfiawnder  i’r  annuwiol  yn  ei  rydd- 
had.  Eithr  pe  crediniaeth  dyn  a gyfrifid,  ni  allai  fod  yn  ras  Duw. 
oherwydd  credodd  Abraham  i Dduw  cyn  cael  cyfrifiad  o gyfiawnde*. 
Gwel  4,  3.  Ac  os  cyfiawnhau  yr  annuwiol  y mae  Puw,  crediniaeth  yr 
hwn  sy’n  rhagfiaenu  y cyfiawnhad,  ni  ellir  meddwd  fod  gweithred  a 
|çrediniaeth  gan  bechadur  caeith  condemnedig  yn  ddigonol  gyfiawnder 
ìddo,  nac  yn  gyfaddas  i’w  gyfrif  iddo  am,  neu  yn  lle  cyfiawnder,  fel  r 
dywed  yr  holl  esbonwyr,  ac  fel  eu  gorfodir  i ddweyd ; y rhai  a ystyr- 
iant  ffydd  yr  epistol  yn  grediniaeth,  yn  lle  cyfundrefn  o rad  rás  rm 
unig.  Os  wrth  yyfiawnder  y meddylir  rhyddhad  ; ac  os  yn  y rhydd- 
had  hwnw'  yr  ystyrir  marwolaeth  Crist  a thrugaredd  faddeuol  Daw, 
ar  y naill  law,  ac  ymddiriediad  edifeiriol  yr  euog  ar  y llaw  arall,  rhaid 
fod  y cwbl  o râs  ; ac  os  hyn  oll  yw  y gyfundrefn  a elwir  Ffydd,  rhaid 
ei  bod  yn  dra  chymhwys  i’w  galw  yn  gyfiawnder  i bechadur.  Mit 
rhyw  gyfanwaith  a pherífeithrwydd  ynddi,  cyfaddas  i’w  alw  yn  gyi'- 
iawnder  Duw,  yn  hytrach  na  chrediniaeth  annuwiolyn  brwnt  yn  unig. 
heb  ddirn  yn  ngìyn  â hi.  Eithr  ni  chaiff  y rliai  a osodant  râs  a Christ 
yn  nglyn  â’r  credu  i fod  yn  gyfiawnder,  le  i’r  fatli  ddeongliad,  ar  ®l 
galw  y gair  ffydd  yn  yr  epistol  hwrn  yn  grediniaeth  yn  unig  ; canys  * ei 
jfydd  ef,  yr  annuwiol — sef  yr  hwn  a gyfiawaheir,  a gyfrifir  yn  gyf- 
iawnder  Duw  iddo.”  Ac  yn  awr,  gofaled  y deonglydd  am  gynnwy* 
dîgon  yn  y gair  jfydd , i achub,  a chyfiawnhau,  ac  i fod  yn  gyfiawnder 
bythol  i’r  annuwiol  crediniol.  Mae  digon  byth  genyf  fi,  ond  j:an  y 
sawl  a wadant  mai  ffydd  fel  cyfundrefn  yn  unig  a feddylir,  y mae  y 
prinder — y mae  dim  ond  gwaith  dyn,  Ye,  dyn  annuwiol , os  dyn  au- 
nuwiol  y\V  y dyn  y mae  Duw  yn  ei  gyfìawnhau.  Yna,  os  cyinndröfn 
a ystyrir  wrth  y gair  Ffydd , rhaid  mai  cyfundraethau  a feddylir  wrth 
y geiriau  Enwaediad,  Deddf  Cnawd  èçc. ; canys  aiimhosibl  gwneyd 
synwyr  o’r  epistol  wTrth  arfer  y naill  ben  i’r  glorian  am  weithred  beF- 
«ouol,  a’r  peu  arall  am  gyfundrefn. 

23  *Eithr  nid  ysgrifenwyd  hyny  er  ei  fwyn  ef  yn  unig,  ddarfod 
ei  gyfrif  iddo ; 

* “ Ddarfod  ei  gyfrif  iddo  yn  gyíiawnder,”  yw  darlleniad  rhai  biblau  Grosg  tra  hen, 
y äyriaeg,  un  beibl  Arabaeg,  yulgate,  a beiblau  rhai  o’r  tadau.  “ Iddo  y ffydd  ya 
gyfiawnder,”  oedd  darlleniad  beibl  Theodoret.  Rhuf.  15,  4:  1 Cor.  10,  ti,  11.  “Kid 
ysgrifenwyd  er  mwyn  eoffâu  ei  rinwedd  ef,“ — Bloomíieìd. 

Gallasai  yr  luddewr  wrth-ddadlu,  mai  ar  dir  hanesiol  y ceid  cyfrif- 
iad  Ffydd  i Abraham  yn  gyfiawnder,  ac  nid  yn  ainmodau  y cyfammod 
ag  ef,  a bod  hyny  yn  ei  gwneyd  yn  anmhosibl  i gasglu  dim  oll  oddi- 
wrtho  fei  cyfundrefn  o gyfiawnhad  i ereill.  I gyfarfod  â hyny,  tystia 
Paul  fod  athrawiaeth  fawr  cyfiawnhad  drwy  y Ffydd  yn  sefyll  dros  yr 
holl  oesoedd,  aç.  o ganlyniad  yn  athrawiaeth  i’r  Cristion.  Gallwn 
ninnau  weled  mai  Moses  a hanesiodd  yr  hyn  a gawn  am  gyfiawnhad 
Abraham,  ac  nad  un  o fendithion  cyfammod  yr  Enwaediad  ydoedd. 
Yn  awr,  os  oedd  Enwaediad  ei  gyfammod  yn  gyfrau  o grefydd  i 
Abraham,  pabam  manylu  yr  hojl  gyfammod  yn  Gen.  17,  a gadael 

99 


RHUFEINIAID. 


aîlaa  o hono  brif  bwnc  crefydd  yr  hen  batriarch,  sef  achubiaeth  ei 
fywyd  drwy  rad  drugaredd  yr  Arglwydd  ? 

Cyfaddefa  y deongliad  a elwir  Bereschit  Rabba,  fod  yr  hyn  a ysu 
grifenwyd  i Abraham  wedi  ei  ysgrifenu  yn  ogystal  i’w  blantef;  yr  hyn 
a ddengys  fod  rhywbeth  tebyg  i athrawiaeth  yr  adnod  hon  gan  y Rab- 
biniaid  Iuddewig  eu  hunain. 

24  *Ond  er  ein  mwyn  ninnau  hefyd,  ih’  rhai  y eyfrifir,  y rhai 
ydym  yn  credu  yn  yr  hwn  a gjfododd  Iesu  ein  Harglwydd  ni  o 
feirw. 

* Act.  ii.  24:  a 13,  30.  “ Gosodir  ífyAd  Abraham  yn  yr  aclgyfodiad  cyfiFredinol  yn 

pyferbyniol  i’n  ífydd  ni  yn  adgyfodiad  Crist,”  nvedd  Bengel  a Cocceius.  “ Ei  ffydd 
yn  mywhad  ei  natur  i genedlu  plant  yrv"ei  henaint,  a gyferbynir  i’n  íîydd  ni  yn  myw- 
had  Crist  o’r  bedd,” — Grotius.  “ Nyni,  y rhai  y’m  yn  crediŵ  yn  yr  un  Duw  ag  y 
credodd  Abraham  ynddo,  ond  yr  hwn  a ymddengys  i m fel  perffeithydd  gwaith  raawr 
ein  hiachawdwriaeth,” — Tholuek. 

“ Eithr  nid  ysgrifenwyd  er  ei  fwyn  ef  yn  unig,  mai  ‘ Cyfrifwyd* 
ydoedd,  eithr  er  ein  mwyn  ninnau  hefyd;  i’r  rhai  mwyach  y cyfrifir, 
sef  i’r  rhai  sydd  yn  ymddiried  ar  yr  hwn  a adgyfododd  Iesu  ein  Har- 
glwydd  ni  oddiwrth  y meirw.”  Önd  paham  son  am  Iesu  adgyfodedig, 
ív:c.,  mewn  cyssylltiad  â’n  cyfiawnder  ni,  fel  hyn  ? Ymddengys  yn  eg- 
íur,  mai  mewn  cyferbyniad  â’r  Ffydd  yn  amser  Abraham,  yr  arferir. 
Ymddiried  ar  Dduw  fel  bywhawr  y meirw ; megys  eu  cyrff  anffrwyth- 
lon  hwy  eu  deuoedd,  er  enghraifft — yr  hyn  sydd  newydd  redeg  allan 

0 bin  yr  apostol : ymddiried,  meddaf,  ar  Dduw,  fel  yr  oedd  efe  yn 
alluog  i fywhau  y nieirw,  a wnaeth  Abraham,  tra  na  thal  i ni  yn  awp 
v cyfryw  grediniaeth  yn  unig.  Yr  ydym  ni  yn  ymddiried  ar  yr  un 
Duw  fel  y mae  efe  vn  Adgyfodydd  ein  Harglwydd,  ac  ar  ein  Har- 
giwydd  yn  y cymmeriad  o un  wedi  ei  draddodi  oherwydd  ein  pecliod- 
au  ni  ein  hunain . ynghyd  â chwedi  cael  ei  adgyfodi  er  mwyn  ein  eyf- 
iawnhad  ni  ein  liunain  : sef  y ni  “ y rhai  ydym  yn  credu.”  Rhyfyg 
mewn  un  dyn  anghredinial  yw  pwyso  ar  Dduw  am  gyfìawnhad  ar  un 
tir  yn  y byd.  Mae  cyfiawnhad  i’r  annuwiol  i’w  gael,  ond  i’r  annu\Vioì 
sydd  yn  amcanu  ei  dderbyn  drwy  yr  ymddiriediad  hun  yn  unig:  nid 

1 un  annuwiol  arall.  Gan  mal  adgyfodiad  Crist  ydoedd  y prawf  mawr 
o foddlonrwydd  Duwt  i’w  waith,  ac  yn  wir,  o ddwyfoldeb  ei  neges  i’r 
byd,  ynghyd  â chadernid  ac  unìondeb  ei  holl  honiadau,  mae  credu  ei 
îod  wedi  adgyfodi  o’r  bedd  yn  grediniaeth  mai  efe  oedd  Mab  Duw,  yr 
iawn  dros  ein  pechodau  ni,  y Gwaredwr  ac  Arglwydd  pawb ; ei  fod, 
mewn  gair  yn  bob  peth  yr  hònodd  ei  fod,  a chwedi  ewblhau  pob  peth 
oedd  yn  ei  amcan  a’i  neges  i’w  gwblhau.  Yn  Rhuf.  10,  0;  Aet.  1, 
22;  a 4,  33  ; 1 Cor.  15,  ynghyd  â manau  ereill,  ceir  adgyfodiad  Crist 
mewn  son  fel  pen-conglfaen  yr  efengyl,  fel  y ffaith  fawr  i’w  phrofi,  ac 
yn  cynnwys  y lleill  oll  yn  ei  gosgordd. 

25  *Yr  hwn  a draddodwyd  dros  eiu  pechodau  ni,  fac  a g}  fod- 
wyá  i’n  cyfiawnhau  ni. 

* Ssay  53,  5,  6 : Rhuf.  3,  25  ; 5,  8 ; 8,  32 ; 2 Cor.  5,  21  ; Gal.  1,4;  1 Pedr  2,  24  ; 

100 


Fen.  IV. 


a 3,  18;  Hebi  9,  28.  44  Yr  hwn  a draddodwyd  i farwolaeth,”  medd  TholucW.  “ Ỳr 

hwn  a ddanfonwyd  i ddileu  yr  oruchwyiiaeth  dan  yrhon  y condemnid  dynion  fel  pecl:- 
aduriaid,” — Belsliam.  “ Er  ein  llesâd,  drwy  farw  yn  esiampl  i ni  ymadacl  á’n  pech- 
odau,”  medd  Crellius,  Socinus,  Priestley.  lían  ein  pechodau,”—  J.  Taylor,  Reiclie. 
“ V'n  bech-aberth  o achos  ein  pechodau,”  medd  Magee,  PyeSmith,  Trumau,  Giibert', 
Charles.  t i Cor.  15,  1/;  1 Pedr  1,  21. 

Gwel  ar  yr  adn.  flaenorol. 

Tíiaüdodwyd  fparadothe)  to  gire  over,  to  delwer  over ; rlioi,  cyf- 
lwyno  drosodd,  i 1‘eddiant  neu  awdurdod  rhywun.  Arferir  (1)  ai* 
bersonau  yn  cael  eu  traddodi  i awdurdod  ereill ; megys  i’r  swyddog- 
ion  gwladol  i gael  eu  barnu,  condemnio,  òlc.  “ Rhag  un  aniser  i’th 
wrthwynebu  dy  draddodi  at  y barnwr  a’r  barnwr  at  y swyddog,  Matt. 
b,  25.  Hwn  yw  gair  yr  Efangylwr  am  draddodi  Crist  i Pilat.  Amlwg 
yw,  na  thiraddododd  Duw  mo  Grist  i un  barnwr  na  swyddog  gwladol. 
Buasai  hyny  yr  un  peth  â dywedyd  ei  fod  yn  droseddwr  cyfraith  y wlad. 
“ Pa  betli  a roddwch,  a mi  â’i  traddodaf  ef  i chwi,”  ebe  Judas  fradwr, 
Matt.  26,  15.  Hònodd  y bradwr  hawl  fel  un  o’i  gyfeillion,  i’w  droi  dros- 
wdd  i’r  barnwyr  fel  drwgweithredwr,  er  iddo  fethu  eilwaith  a’i  gyhuddo 
o ddim,  na  hyd  y 'nod  ei  draddodi  yn  ol  y dull  arferol.  gerbron  y fra’cdlo. 
Dyma  ystyr  etto  i’r  gair  ag  sy’n  anmlierthynasol  a’r  hyn  a wnaeth  Duw 
tuag  at  Grist.  Nid  dros  ein  pechodau  ni  y traddododd  Judas  Ef,  ond 
er  inwyn  meddiannu  tair  punt  neu  bedair  o arian.  “ Mab  y dyn”  ebe’r 
Iesu  ei  hun,’’  a draddodir  i ddwylaw  dynion,”  Matt.  17,  22,  yr  hyn  sy’n 
oyfeirio  at  y cam  a gafodd  efe  odtîiwrth  Judas  ac  ereill.  Ni  thraddododd 
Duw  mo  liono  i ddwylaw  anwir,  anghytìawn,  a chreulon.  Pa  fodd  y 
gwyddai  dynion  yr  hyn  oedd  yn  aughenrheidiol  i Grist  ddyoddef  oddi- 
wrth  y byd  ysbrydol  a’r  llywodraeth  ddwyfol,  fel  iawn  ac  aberth  dros 
bechod  ? “A’r  modd  y traddododd  yr  archoffeiriaid  a’n  llywodraethwyr 
ni  ef  i íarn  marwolaeth,”  meddai  y dyscyblion,  yn  Luc  24,  20  ; lle  mae 
y gair  dan  yr  ystyr  o draddodi  i gondemniad  angeu.  “ Canys  yr  ydys 
yn  ein  tradd.odi  ni,  yn  aml  i farwoîaeth,”  ebe  Paul  yn  2 Cor.  4,  11  ; 

Mnae  i’r  gair  traddodi  yr  un  ystyr  etto.  Nid  oes  un  ystyr  arall  i’r  gair 
ond  hwn,  ag  a ellir  gymhwyso  at  Gríst  yn  ein  testun  ; sef  traddodi  i 
farwolaeth  gondemniol : nid  i farwolaeth  ddamweiniol,  na  llofruddiol, 
yn  unig,  ond  i farwolaeth  gondemniol — marwolaeth  dan  ddedryd.  Nid 
oes  amlygiad  yn  y testun,  dan  ddedryd  pa  lys,  na  pha  farnwr ; ond  yn 
unig  mai  ei  dradaodì  gafodd  ; ac  nad  marw  mewn  un  modd  arall,  o r"an 
ei  bertliynas  â’n  pechodau  nb  Gwir  mai  ei  draddodi  a gafodd  efe,  o ran 
jperthynas  ei  farwolaeth  â ehreulondeb  a brad  dynion,  ac  y mae  mor  wir, 
mai  marw  yn  draddodedig  gondemniedig  a threfnus  gan  ])rs,  a barn  gyf- 
iawn,  dan  yr  amgyìchiadau,  a wnaeth  efe  yn  ei  berthynas  â'n  peehodau 
ni.  Cawn  yr  un  athrawiaeth  hefyd  gydâ’r  gair  traddodi  yn  llhuf.  8, 
32 ; Gal.  2,  20 ; Eph.  5,  2,  25 ; lle  cawn  fod  Duw  wedi  traddodi  CrÌ6t 
ítl  yr  oedd  efe  ei  unig  Eab,  drosom  ni  oll,  a hyny  yn  ddiarbed  ; yr 
liyn  a ddengys,  nad  traddodiad  i fod  yn  ddysgawdwr,  a feddylir;  canys 
pa  beth  fuasai  yn  ddiarhed  yn  hyny  ? Rhaid,  gan  hyny,  1‘od  esboniad 
Faustus  Socinus  yn  anghymwys.  Belsham  hefyd  a red  ar  ei  ol  e;,  gan 
tldywedyd ; “ Traudodwyd  Crist  dros  ein  pechodau  ni,  nid  i ddwyn  eu 
cosp,  nac  i ddyhuddo  digofaint  Duw,  ond  i ddiddymu  yr  oruchv  yìiaeth, 
drwv  yr  hon  y condemnid  dynion  fel  pechaùur.aid  ; ac  i ddwyn  i mewn, 

101 


RHUFEINIAID. 


ornc:nyyiîaeth  new.ydd  a rhagorach,  drwy  yr  hon  en  r*yna\njhéid,  ac  yr 
ystynd  hwynt  fel  cyfìawnion.”  Pe  dyna  yr  holl  ystyr  o’n  testnn,  byddaí 
ystyr  yr  adnod  arall  fel  Iiyn  : “ yr  hwn  nid  arbedodd  y dyn  da  liwnw, 
ondji  ì gosododd  i ddiddymu  yr  hen  oruchwyliaeth,  drwy  ei  bregethau, 
c.  Byddai  yr  un  rheswm  mewn  dweyd  nad  arbedodd  Duw  Moses, 
canys  anfonodd  y dyn  da  hwnw  i godi  goruchwyliaeth  newydd.  Pa 
reswm  all  fod  rnewri  gaìw  y fath  swydd  orucliel  yn  gosp,  canys  cospi  yw 
ymddwyn  yn  ddiarbed  at  ryw  un  ? Cawn  hefyd  yn  Gal.  2,  20,  ddarfod 
1 Grist  draddodi  ei  hun  dros  Paul,  o gariad  ato.  Yn  mha  ystyr  y gallai 
lvd  gwaith  Crist  yn  ymosod  at  ddileu  yr  lien  oruchwyliaeth,  yn  dradd- 
odiad  o hono  ei  hun  i un  orsedd  na  barnwr,  nac  angeu  daearol  ? Dywed 
efe  eî  hun  mai  yn  ol  gorchymyn  a gawsai  efe  gan  ei  Dad,  yr  oedd  efe 
yn  rhoi  ei  einioes  i lawr,  neu  yn  traddodi  ei  liun  i afael  y f orsedd,  a 
cbondemniad  angeu.  Yn  awr,  os  gorsedd  Pilat  oedd  hon,  yr  oedd  efe 
yn  hunan-leiddiad,  canys  nid  oedd  un  dyben  da  o ddyrehafu  cyfiawnder 
yn  cael  ei  ateh  drwy  hyny,  heb  ei  ystyried  ef  fel  iawn  i Dduw.  Darllenir 
hefyd  yn  Eph.  5,  2,  fod  Crist  wedi  traddodi  ei  hun , a thraddodi  ei  hun  î 
Dduw , a thraddodi  ei  hun  àrosom  ni , a thraddodi  ei  hun  yn  offrwm  ac 
yn  aberth  drosom  ni,  a’r  oll  ? Dduw  drosom  ni.  A dywed  adn.  25ain 

0 r un  benod  iddo  draddodi  ei  hun  dros  ei  eglwys  feì  pe  traddodai  gwr 
ei  hun  dros  e:  wraig,  a thraddodi  ei  hun  fel  y gallaî,  ac  fel  y gwnelai,  ei 
santeiddio  hi,  &rc..  Gwelwn  gan  hyny,  ddarfod  i Grist  draddodi  ei  hun 

1 Ddtiw  drosom  nî,  fel  yr  oedd  Duw  yn  farnwr  a llywodraethwr,  yn  ein 
condemnio  ar  bob  tir  tu  yma  i foddlonrwydd  î’w  orsedd  mewn  iawn. 
Gwelwn  hefyd  ei  fod  wedi  yr  hunan-draddodiad  gwirfoddol  hv/n  yn  llaw 
Duw.  ac  at  ei  ewyllys  ; ac  yna  mai  hollol  uniawn  oedd  yn  ei  Dad  roddi 
y gorchymyn  y soniai  efe  yn  Ioan  lOed  am  dano,  i osod  ei  einioes  i lawr 
fel  y gwnaeth,  a mai  uniawn  oedd  ynddo  ei  draddodi  ef  felly  i farwolaeth 
dan  gondemniad  gorsedd  llywodraeth  oruchel  Duw  ei  hun. 

Dros  ein,  &c.,  ( dìa  ta , 8fc.,J  on  account  of,  because  of  oherwydd,  o 
lichos  ein  camweddau  ni.  Arddengÿs  y rhagddodiad  hon  yr  acho* 
cynhyrfiol  neu  gymhellìadol  o’r  traddodi  dan  sylw.  Ni  allai  yr  apos- 
tol  gyfeirio  at  un  ystyr  arall  o’r  geirìau.  Pe  dywedasai  efe, — “ Ein 
er,eulonderau  ni  oedd  yr  achos  o’i  farwoîaeth  ef,”  pa  “ni”  allasai  mewn 
golwg?  Nid  efe  ei  hun,  canys  nid  oedd  efe  yn  meddu  un  law  yn 
nghroeshoeliad  Crist  fel  yr  oedd  Crist  yn  ferthyr.  A byddai  gosod 
Paul  i arferyd  y gair  ni  heb  gynnwys  ei  hunan  yn  y gair,  yr»  ddull 
newydd  o ddeongli  iaith.  Nid  ni  luddewm  allasai  efe  feddwl  ychwaith, 
canys  traddodiasid  ef  i ddwylaw  y cenedloedd,  a bu  y naill  a’r  llall  yn 
gydgyfrannog  o’r  Ilofruddiaeth.  Ni  ellir  glanhau  Pilat  oddiwrth  y 
rjofruddiaeth,  canys  efe  a adawodd  ei  orsedd  cyn  gosod  barn  arno  ef. 
Èi  draddodi  i’w  groeshoeli»,  ar  ol  ei  gyhoeddi  yn  ddifai,  a wnaeth  yr 
adyn  Ilwfr  ac  annuwiol  hwnw.  Nid  nyni  apostolion , na  nyni  y saint , 
alîasai  fod  mewn  golwg,  pe  cyfeirio  at  ei  ferthyrdod  ef  y buasaii,  canys 
nid  hwynthwy  oedd  yn  euog  o’r  gyflafan.  Rhaid,  gan  hyny,  mai  y 
deongliad  a osodwyd  ar  y deehreu  sydd  gymhwys  yn  unig  i’r  geiriau 
hyn.  Cymmaint  â hyna  gogyfer  â’r  Sosiniaid  a’u  hesboniadau.  Am 
y ddadl  sydd  rhwng  yr  Arminiaid  a’r  Calfiniaid  eilv\;aith,  yn  nghylch  V 
«i,  nid  yw  y testyn  yn  penderfynu,  ddim  pellach  nag  mai  yr  un  rhai 
yw  y-  rhaâ  y traddodwyd  Crist  dros  eu  pechodau,  a’r  rhai  yr  adgyfododd 
102 


Pen.  IV. 


efc  er  mwyn  eu  cyfíawnhad.  Os  na  adgyfododd  efe  er  mwyn  cyha^n- 
hau  yr  anghredadyn,  ni  allwn  ninnau  bregethu  cyfiawnhad  iddo  ef,  ac 
os  cyfiawnheir  pob  annuwiol  a gredo,  annogwn  ninnau  hwynti  gredn  ; 
a galwer  hwynt  i edrych  ar  y traddodi  a’r  adgyfodi  pwysig  a phryned- 
igol  hyn,  oli  o achos  eu  camweddau  a’u  cyfiawnhad  hwynt  yn  bersonol 
ac  arbenigol,  os  ydynt  yn  credu  ; onide,  os  dewis  peidio  y raaent,  am 
iddynt  ochelyd  rhag  ymddiried  am  un  cyfiawnhad,  ond  yn  hytraoè» 
conderaniad  dau-ddyblig,  oddiwrth  y drefn  oruchel,  rasol,  ac  anfeidrol 
dçugarog  hon  ! Cyfeirio  mae  y ni  at  “y  rhai  ydyra  yn  credu”  sydd  yn 
yr  adnod  flaenorol.  Yr  ydwyf  am  i’r  efengyl  fod  raor  rydd  â dwfr  y 
ffynnonau,  goleuni  yr  haul,  ac  anad!  yr  awyrgylch ; ond  nid  wyf  am 
bregethu  cyfiawnhad  mor  rydd  ag  i wahodd  dyn  i ymddiried  arno  ar 
dir  anghrediniaeth  ! Fellv  vrydym  oll,  onide  ? Paharn,  ynte,  yraw» 
i ddadlu  a’n  gilydd  ar  y pwnc. 

I'n  cyfiawnfiau  ni.  Gwel  yn  y Traethawd  ar  Gyfiawnhad  ar  y diwedd, 

Cyfieithiad  Nhwydd. — Pen.  IV. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyrcn  fras 
yn  y cyfieithad  neirydd  yma.] 

(I)  |*a  beth,  gan  hyny,  a ddywedwn  ni  i Abraham  ein  tad  ni  ei  ennîll  yn  ol  y enawd  ? 

Canys  os  cyfiawnhawyd  Abraham  allan  o [pryfundrefn]  Gwf.itiiredordd,  y mte 

idtto  ymífrost ; ond  nid  gcrbron  Duw,  er  hyny.  (3)  Canys  pa  beth  a driywed  >rya* 
grythyr?  “ Credu  Duw  a w»aeth  Abraham,  a chyfrifwyd  iddo  yn  gyfiawnder.’, 
(4j  Eitlir,  i’r  sawl  fo’n  gweithio  ni  chyfrifir  y gwobr  yn  ol  gras,  ond  yn  ol  dyíed. 
(5)  Etto,  i’r  sawl  na  weithio  ddim,  ond  credu  yn  yr  hwn  syrid  yn  cyfiawnhau  yr  r.n- 
nmwiol,  cyfrifir  ei  Ffydd  ef  yn  gyfiawnder.  (6)  Megys  y mae  Dtifydd  hefyd  'yn  des- 
grifio  dedwyddwch  y dyn,  i’r  hwn  y cyfrifa  Duw  gyfiawnder  beb  [gyfundrefn] 
ttw eithredoedd  : (7)  “ Dedwydd  y’nt  hwy,  v rhai  y maddeuwyd  eu  hanwireddau,  *■ 

a’r  rhai  y cuddiwyd  eu  pcchodau.  (8)  Dedwydd  ddyn,  i’r  hwn  nid  y w yr  Arglwydri  y» 
eyfrif  pechod.” 

£9)  V dedwyddwch  hwn  ynte,  ai  ar  yr  enwaediad,  ynte  hefyd  ar  y dienwaediad  'y 
raae),  canys  yr  ydym  yn  dywedyd  ddarfod  cyfrif  i Abraham  y Ffydd  yn  gyfiawnder? 

(10)  Pa  fodd  gan  hyny  y cyfrifwyd  hi — tra’r  oedd  efe  yn  perthynu  i’r  Enwaedu» 
ynte  i’r  Dienwaediad?  Nid  yn  yr  Enwaediad,  ond  yn  y Dien waedi ai». 

(II)  Ac  arwydd  yr  enwaediad  a dderijyniodd  efe  yn  insel  y cyfiawnder  Ffydd,  sef  yr 
hwn  oedd  ganddo  yn  y Dienwaediad,  i fod  o hono  ef  yn  dad  pawb  o gredimryr  y 
Dienwaediad,  fel  [yr  arddangosid]  y cyfrifid  y cyfiawnder  iddynt  hwythau  hefyd . 

(12)  ac  yn  dad  i’r  enwaediad  ; nid  i’r  rhai  a fyddont  o Enwaediad  yn  unig,  ond  a 
gerddont  hefyd  lwybrau  Ffydd  Abraham  ein  tad  pan  yn  berthynol  i’r  Dienw*  EDiAf); 

(13)  Canys  nid  ydoedd  yr  addewid,  y byddai  efe  yn  etifedd  y byd,  i Abraham  nac  Tw 
had,  drwy  Ddeddf,  eithr  drwy  gyfiawnder  Ffydd.  (14  Canys  os  y rhai  perthynol  i 
Ddeddf  yw  yr  etifeddion,  cifuddiwyd  y Ffydd,  a dirymwyd  yr  adriewid.  (15)  Canys 
digofainta  weithir  allan  gan  y Ddeddf;  canys  nid  oesgamwedd  [i  enyn  y cyfryw  ddig- 
ofaint  tymhorol]  Ile  na  byddo  Deddf. 

(16)  Allan  o’r  Ffydd,  gan  hyny,  y mae,  fel  y byddai  yn  ol  gras,  i’r  addewid  fòd  yn 
sicr  i’r  hacl,  nid  i’r  rhai  sydd  o’r  Ddeddf  yn  unig,  eithr  i’r  rhai  sydd  o Ffydd  Abraham 
yr  hwn  [fel  y cyfryw]  yw  ein  tad  ni  oll,  (17)  Megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  “Mi  a’fU 
wnaethum  yn  dad  llawer  o genedloedd,”  gerbron  Duw,  yr  hwn  a gredodd  efe  ; yr  hwn 
sydd  yn  bywhau  y meirw,  ac  yn  galw  y pethau  nid  ydynt  fel  pe  byddcnt.  (18)  Vr 
hwn  tuhwnt  gobaith  ar  ohaith  a gredodd,  i fod  o hono  yn  dad  cenedloedd  lawer,  yn  nl 
yr  hyn  a ddywedasid,  “ Felly  y bydd  dy  had  di.”  (19)  A chan  nad  egwan  oedd  efe 
yn  y Ffydd,  nid  ystyriodd  na’i  gorff  ei  hun,  yr  hwn  oedd  bellach  yn  farw  (gan  ei  fcd 

103 


RHUFEÍNIAÌD. 

dros  gan  mlwydd  oed),  na  marweidd-dra  bru  Sarah.  (20)  Eithr  i addewid  Duw  nid 
ammheuodd  efe  mewn  anghrediniaeth,  ond  efe  a ymgadarnhaodd  yn  y Ffydd,  gan 
roddi  gogoniant  i Dduw,  (21)  a bod  yn  holìol  sicr  am  yr  hyn  a addawai  efe,  ei  fod  yn 
abl  hefyd  i’w  gyflawni.  (22)  O 'ba  herwydd  hefyd  y cyfrifwyd  iddo  yn  gyfìawnder. 
i'23)  Eithr  nid  ysgrifenwyd  «r  ei  fwyn  ef  yn  ufinig,  mai  cyfrif  a wnaed  iddo  ; (24)  oi^ 
er  ein  mwyn  ninnau  hefyd,  i’r  rhai  y cyfrifir — i gredinwyr  yn  yr  Hwn  a gyfododd  Iesu 
ein  Harglwydd  ni  oddiwrth  y meirw,  (25)  yr  hwn  a draddodwyd  o achos  ein  pechodau 
ni,  ac  a gyfodwyd  er  mwyn  ein  cyfiuwnhad  ni. 

PENNOD  V. 

Rran  II.  Pen.  v — viii. 

Rhagorfreintiau  credinwyr  yn  Nuw , neu  berthynaswyr  cyfundrefn  y 
Ffycéd,  gyduy  annogacthau  naturiol  oddiwrthynt. 

§ 1.  Bendithton  cyssylltiedig  yn  Nghyfundrefn  t Feytdd 

WRTH  Kl  CHYFIAWNHAD.  PeN.  V,  1 1 I . 

YsTYRîA’r  apostol  fod  heddwch  â Duw  yn  brif  fendith  y cyfìawnhad  (adn.  1),  ac  yn 
sicr  o agoryd  y ffordd  i dywalltiad  o gariad  Duw  i’r  galon  gymmoderìig  (udn.  5) ; alian 
o’r  hwn  y cyfyd  gobaith  am  ogoniarit  gyda  Duw  (adn.  5,  2),  a dyoddefgarwch  dan  or- 
thrymder  drosto  (adn.  3);  ar  ol  yr  hyn  y cyfeiria  at  farwolaeth  Crist  drosom  fel  oi 
eiynion,  fel  sail  i’n  gobaith  o’n  hachubiaeth  drwy  ei  fyw'yd  ef,  fel  ei  gyfeiliion  (adn. 
8-11. 

\ M Iiyny,  gan  ein  bod  wedi  ein  cyfiawnhau  *trwy  fiÿdd.  fy 

* inae  genyrn  heddwch  tuag  at  Dduw,  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist. 

* “ Alian  o Ffydd,”  yw  y Groeg  llythyrenol.  “ Trwy  ffydd  fel  moddion,”  medd 
Bloomfield.  Esay  32,  17  ; Ioan  l(ì,  33  ; Rhuf.  3,  28,  30.  f Eph.  2,  14  ; Col.  i,  20. 
“ Gailwn  gael  heddwch  â Duw,”  yw  darlleniad  un  o’r  ddau  gopi  Groeg  henaf,  heblaw 
tri  arall,  o’r  bron  can  hened,  heb  son  am  ugeiniau  o gop'iau  diweddarach.  Yr  un  dar- 
lieniad  sydd  hefyd  yn  yr  ben  gyfieithiudau  Syriaeg,  Arabaeg,  Coptaeg,  Yrulgate,  yr 
hen  rai  Lladin  boreuacli  na’r  Vulgate,  ynghyd  â biblau  amryw  o hen  dadau  Groeg  a 
Rhufain.  Felly  darllenai  Awstin  a Morgan.  Felly  y mae  darlleniad  Bloomfield, 
Sehois,  a thestarnentau  Groeg  ereill.  Oud  o’r  ochr  arull,  y mae  yr  awdurdodau,  de- 
bygid.  cyn  drymed  eilwaith ; ac  o ochr  yr  hen  ddarlieniad  mae  Stuart,  a’r  esbonwyr 
yn  gyffredin,  tra  mae  Tholuck  megys  yn  methu  a mantoli  rhwng  y ddau  ddarileniad. 
Gwir  fod  rhediad  yr  ymresymiad  apostolaidd  dros  yr  hen  ddarlleniad,  tra  mae  awdur- 

hen  fciblau  yn  yrnranu  yn  lled  deg  rhwng  y ddau.  “ Mae  genym  heddwch 
cydwybod,” — Tholuch,  Beza,  Calvin.  “ Mae  genym  heddw'ch  â Duw  drwy  beidio 
rhyfela  mewn  pechnd  yn  ei  erbyn  ef,” — Origen,  Chrysostom,  Theoph.,  Theodoret. 
“ Mae  genytn  gyfeillgarwch  a serch  Duw  tuag  atom,” — YValford,  Bloomfield. 
“Cynnwysa  yr  ymadrodd  y tri  ystyr  hyn,”  medd  Barnes.  Cynnwysa  y gyntaf  a’r  try- 
dydd  yn  unig,  yu  ol  Hodge.  “ Mae  gan  y cenedloedd  yr  heddw  ch  goruchwyliaethol, 

— Locke,  Taylor. 

Trwy  ffydd,  ( efc phiteos ).  Mae  amrywiol  ffyrdd  i ardcìangos  trwy 
ryw  beth,  yn  yr  iaith  Roeg,  eithr  nid  oes  dau  o honyntyr  un  ystyr.  Y 
gair  bach  a gawn  yma  am  dano  a gyssylltir  a'r  stad  neu  gyflwr  allan  o 
ba  un  y tardda  rhywbeth  arall ; neu  ynte  âT  achos  effeithiol  o ryw  beth. 
Atlan  o gyfundrefn  y Ffydd,  gan  hyny,  y tardda  cyfiawnhad  pechadur, 
ac  nid  allan  o gyfundraethau  deddfau  natur  ua  dadguddiad.  Mue  i’r 
104 


Pen  . Y. 


deddfáu  eu  cyfiawnhad.  Gelwid  miloedd  o oes  i oes  yn  gvfiawníon 
dan  a thrwy  Foeseniaeth.  Cyrhaeddent  gyfiawnder  y ddeddf  naill  ai 
trwy  beidio  â’i  throseddu,  neu  drwy  ddwyn  aberth  am  eu  trosedd. 
Eithr  nid  oedd  yr  ufydd-dod  hwnw  ddim  ond  peth  gwladol  a hawdd, 
na’i  haberthau  ddim  ond  pethau  ys^eifn  rymhesur  iddo.  Abertli 
Crist,  yr  hwn  yw  unig  Oeu  Duw  y Ffydd,  sydd  yn  glanhau  oddiwrth 
bob  pechod. 

Y mae  genym  ( ecìiomen ).  Gwelir  yn  y gwahanol  ddarlleniada?! 
a nodwyd  fod  gair  arall  yn  hawlio  lle  yr  ymadrodd  cadarnhaol  hwn, 
sef,  “gallwn  gael  heddw’ch  M â Duw.  Yn  ol  y darlleniad  olaf,  caffcni 
yn  ein  testun  ddynion  wedi  eu  cyfiawnliau,  a’ucyfiawnhau  hefyd  drwy 
y ffydd,  heb  ddod  i heddwcli  íi  Duw  er  hyny.  Os  ystyriwn  y c fiawn- 
had  hwn  yn  rhyddhad  personol,  rhaid  fod  ynddo  faddeuant  pechod. 
Ao  os  yw  y maddeuant  hwn  heb  ffafr  Duwr,  na  chariad  ato,  >na  mae 
yw  beth  anmhosibl,  heblaw  ei  fod  yn  groes  i’r  ysgry thyrau.  Uhaid, 
gan  hyny.  na  all  fod  yn  rhyddhad  personol  drwy  faddeuant.  Ystyrid 
yr  holl  fyd  yn  garcharorion  anobeithiol  o’r  tu  cefn  i gyfundrefn  y 
Ffydd ; eithr  dygodd  hi  iddynt  fatli  o ryddhad,  ie,  rhyddhad  hollol  o 
garchar  anobaith.  Maent  mwyacli  yn  rhyddion  ar  dir  gobaith  yr  ef- 
engyl,  i ymwneýd  â maddeuant  a rhydciliad  personol  oddiwrth  gon- 
demniad  a llywodraeth  eu  pechodau.  Condemniasid  hwynt,  oni  bu- 
asai  Grist,  am  eu  pechodau  blaenorol,  eithr  dug  efe  iddynt  ryddhad 
oddiwrtliynt  ar  yr  ammod  o trofleidio  trefn  newydd  y ffydd.  Os  caeth 
eu  ceir  mwy,  am  wrthod  y dreln  hon  y bydd  hyny.  Fel  yna  y byddai 
raid  esbonio  y darlleniad  o “gallw  n gael  heddweh  â Diiw."  , 

Eithr  dros  yr  hen  ddaidleniad  y mae  yr  awdurdod  fewrnol  gryfaf 
sef  ymadroddion  ereill  yr  apostol.  Yr  un  “nyni”  yw  y rhai  a gyfiawn- 
hawyd,  a feddant  ddyfodfa  i’r  gras  o hediiweh  â Duwr,  a safant  yndro 
yn  ddiysgog,  ac  a orfoleddant  mewn  erlidiau  am  eu  crefsdd.  Nid  yr 
holl  garcharorion  gobeithiol,  gan  liyny.  jwr  y rhai  hyn,  eithr  gwyr 
liollol  ryddion  bersonol.  Hefyd.  pe  “gallwn  gael  yr  heddwcli  ” fuas- 
y eywir  dclarlleuiad,  dysgwyliasem  yn  yr  ymadrodd  nesaf,  “ Drwy 
yr  hwn  y cawsom — nage,  galhrn  gael,  dyfodfa  drwy  ffydd  i’rgras  hwn  : 
yn  yr  hwn  yr  ydym — nage,  y galiwn  sefyll,,>  &c.  Yr  hen  dclarlleniad, 
gan  hyny,  yw  yr  un  eyw  ir,  yn  yr  hw  n y caw  n fod  i’r  sawl  a gyfiawu- 
heir  drwy  gyfundrefn  y ffydd,  hediiweh  drwy  Grist  â Duwr. 

Trwy  ein  Harghrycld,  6çc.  Nid  ydyw  ein  testyn  yn  manylu  trwy 
ba  un  ai  ei  bregethau,  ei  farwolaeth,  ei  adgyfodiad,  ynte  ci  eiriolaeth, 
ynte  ei  Yshryd  yn  ei  law,  y mae  hyn  i ni ; a ohan  byny  nis  gallwn  ui 
yma  ychwanegu  dim,  er  y gellir  uwchben  testynau  ereill. 

2 *Trwy  yr  hwn  hefyd  y cawsom  ddyfodfa  ftrwy  flfydd  i’r  gras 
hwn,  yn  yr  hwn  yr  ytìym  yn  sefyll,  Jac  yn  gorfoleddu  dan  obaitli 
gogoniant  Duw. 

* Ioan  10,9;  al4,  6;  Eph;  2,  18;  n 3,  12;  Heb.  10,  19-  “ Drfodfa  at  y Tad,“— 

Bloomfield.  “ Y cawsom  ragarweiniad,” — A.  Campbell,  Doddridge.  Gesyd  Tho- 
luck,  Ecumenirys,  Lamb.,  Bos.,  a Michaelis,  attalnod  ar  cl  y gair  “ dyfodfa.” 
t “ Trwy  ymddiried  yn  y gras,,,— Tholuck.  “Cawsom  ddyfodfa  i’r  gras,”—  Stuart. 

Ì05 


RIIUFEINIA.ID. 


^áánwìr  “ trwy  fîydd  ’ ' allan  o rai  hen  fiblau.  “ Yn  yr  hon  ffydd  yr  ydym  yn  sefyll,” 

Orotius.  t í4  Gogoniant  Mab  Duw,”  medd  rhai  hen  fiblan  Lladin,  heblaw  y 
\vulÿate.  “ Y gogoniant  sy’n  deilliaw  oddiwrth  Dduw,” — Tholuclt,  Stuart,  & c. 

Cawsom  (eschecamenj , to  have , to  have  in  the  hand„  to  possess  ; sef, 
cael,  cael  yn  y llaw,  meddiannu.  Hefyd,  ceir  iddo  ystyr  rymusach, 
niegys,  to  have  jirmly,  meddiannu  yn  gadarn.  Trẁy  Grist  y cafodtl  j 
rliai  cyfiawnhaol  drwy  y Ffydd  ddyfodfa,  sef  y cawsant  yn  sicr,  hollol, 
a digoìl,  ddyfodfa  i'r  ddawn  neu  rad  rodd  o faddeuant. 

Dyfodfa  (prosagoge),  a leading  or  bringing  to,  accession.  Teir- 
Çwaith  y cawn  ef  yn  ein  Testament.  “ Y mae  i Iuddewon  a Chenedl- 
oedd  ddyfodfa  at  y Tad  drwy  Grist,  oll  yn  ysbryd  neu  deimladau  y 
Testament  Newydd/’  Eph.  ii,  18.  Yn  Nghrist  y mae  hefyd  ddyfodfa 
hefyd  i’r  naill  a’r  llall  os  deuant  drwy  drefn  fawr  y Ffydd,  Eph.  3,  12. 
Sýlwer  fod  y berwyddiad  sydd  yma  yn  yr  amseriad  presennol,  yr  hyn 
a ddengys  fod  i’r  credadyn  yn  barhaus  ddyfodfa  at  y gras  o faddeuant, 
hebluw  y ddyfodfa  gyntaf  ag  a gafodd  yn  y cyfiawnhad. 

Siífyll  (istemi),  to  stand,  stand  fast , continue , persist ; sef  sefyll, 
sefyll  yn  gadarn,  parhau,  mynu  sefyll.  Gwelwn  fûd  y personau  dan 
sylw  fel  hyn  gyda  pherthynas  â maddeuant.  Dichon  mai  meddwl  yr 
apostol  oedd  yn  y Ddyfodfa — mynu  sefyll  yn  y ddyfodfa  at  orsedd 
maddeuant.  [Gwel  ar  Iawn,  pen.  3,  25.]  Pe  felly,  at  Dyfodfa  y cyf- 
eiriai  “ yn  yr  hwn.”  O’r  ochr  arall,  ni  ellir  profi,  debygwyf,  nad  cyf- 
eirio  y mae  efe  at  sefyU  yn  y Gras — parhau  ar  dir  neu  gyflwr  diogel 
maddeuant.  Eithr  tebycach  yw,  yn  ol  athrawiaeth  y Beibl,  mai  cyf- 
eirio  y mae  efe  at  fynnu  parhau,  neu  gadarn  sefyll  ar  yr  arferiad  o 
dderbyn  y gras  o faddeuant ; canys  felly  yn  unig,  ac  nid  drwy  gyfeirio 
at  ddiogelwch  y cyflwr  ardir  yr  hen  faddeuant,  heb  “sefyll  yngadarn" 
am  faddeuant  parhaus — felly  yn  unig,  meddaf,  y gellir  “ gorfoleddu 
uwchben  gobaith  o ogoniant  Duw.M  Nid  oes  yma  un  sail  gorfoledd 
gyda  golwg  ar  ogoniant  yn  y diwedd,  ar  un  tir,  ond  ar  y Ddyfodfa  am 
faddeuant.  Can  gynted  ag  y cilia  troed  y sawl  a gafodd  faddeuant 
oddiar  safle  y Ddyfodfa  hon — can  gyrited  ag  y gallo  efe,  er  yn  pechu, 
fyw  heb  sef>  11  ar  ddrws  maddeuaut,  derfydd  ei  obaith  am  y nef  yn 
nghanol  ammheuon — diff>dd  canwyll  ei  hýder  yn  nghanol  gwyntoedd 
cuddiadau  gwyneb  Duw,  ae  eithaf  ei  elynion.  Cynnwysa  y drych- 
feddwl  arweiniad  fel  a roddir  i bawb  dyeithr  fyddo  yn  nesau  at  fawr- 
hydi  breninol.  Crist  yw  y person  sydd  yn  cyflawni  y swydd  o Ar- 
weinydd  i’r  pachadur  truan  ac  ofnus.  O ! fel  y cydia  yn  ei  law,  y 
gwena  groesaw  yn  ei  wyneb,  ac  y dylifa  geiriau  hyder  fel  y mel  drosei 
w'efusau  santaidd,  i feddwl  isel  y truan  fo  yn  ymdreiglo  at  ei  Dad,  yn 
y llwcha’r  lludw.a’r  annheilyngdod. 

3 Ac  nid  felly  yn  unig,  *eithr  yr  ydym  yn  gorfoleddu  mewn 
gorthrymderau ; fgan  wybod  fod  gorthrymder  yn  peri  dyoddefgar- 
wch ; 

4 +A  dyoddefgarwch  brofiad ; a phrofiad  obaith. 

♦ Mut.  5,  11,  12;  Act.  5,  41  ; 2 Cor.  12,  10;  Phi!.  2,  1 7 ; Iago  1,  2,  12;  1 Pfl|dr  3, 
14.  t Iago  1,3.  î lago  1,  12, 

106 


Pën.  V. 


Çwyno  a grwgnach  y byddai  deiliaid  Moeseniaeth  dan  bob  eríídjg- 
aetli  fach,  tra  y clywir  y plant  yn  gorfoleddu  dan  y gorthrymderau 
trymaf.  Mewn  gweddi  am  felldithion  ar  eu  gorthrymvrvr  y clywir  y 
gweision  truain,  Asaph  a Dafydd,  yn  ddibaid  ; eithr  mewn  gorfoledd 
a gweddi  am  fendithion  i’r  cyfryw  y clywir  Pedr  a Phaul,  o ganol  car- 
charau,  fllangellau,  a Uabyddiadau.  “ I ba  beth  y soniwch  am  yr  ìmi 
ddyfodfa?”  meddai  Paul  : “deuwch  i sefyll  ar  yr  un  newydd.  Er  nad 
oedd  Ue  ar  eich  hen  ddyfodfa  chwi  i neb  sefyll  am  faddeuant  o ddini 
®nd  rhyw  bendant  gamweddau,  wele  nyni  yn  sefyll  yma  am  faddeuant 
o’r  holl  bechodau.  Heblaw  hyny,  dyfod  a myned — ymlusgo  yn  ofnus 
yn  mlaen,  a chilio  eilwaith  yn  fuan  ac  ofnus  yn  ol,  yr  oeddych  chwi, 
tra  gwelir  ni  yn  sefyll  gerbron  Duw.  Can  gynted  ag  y safech  chwi  i 
gyflwyno  eich  aberth,  yr  oedd  yn  bryd  i chwi  droi  yn  ol  i chwilio  am 
ryw  aberth  gwed’yn ; ond  nyni  ydym  yn  cael  sefyll  gan  adgyflwyno  yr 
un  aberth  o hyd.  Yr  ydym  ni  fel  hyn  yn  gorfoleddu  yn  Nuw,  tra  y 
buasid  dan  eich  cyfundrefn  chẅi  o Ddeddf  ac  Enwaediad,  yn  galaru  ; 
re,  yrydym  yn  gorfoleddu  mewn  gorthrymder  dros  ein  cyfundrefn.” 

Dioddefgarwch  (upomene),  a remaining  behind,  ahode  ; arosiad  ya 
ol,  preswyliad.  Oddiar  ba  ystyr  y cyfododd  yr  un,  patience,  perseiH'r- 
orì.ce,  conetancy  ; sef,  amynedd,  dyfalbarhad,  a dyoddefgarwch  mewa 
ffyddlondeb.  Ei  ystyr  yn  yr  epistolau  vW  yr  agwedd  hòno  ar  y teim- 
lad  fo’n  goddef  drygau  gyda  meddwl  tawel.  Ni  allai  y rhinwedd  brin 
honddod  i weithrediad  oni  bai  gorthrymder.  Gwelwn  fel  y mae  Crist 
wedi  meiddio  gosod  ei  gyfundrefn  mor  agos  at  eithaflon  galluoedd 
Duw  a tlynion.  Goreu  pawb  fydd  ei  pherfleithrwydd  a’i  gogoniant. 
Ni  allasai  Duw  addaw  uti  gtfundrefn  tìaenorol  o’i  eiddo,  heb  addi.w 
niewn  llais  eglur  i fod  yn  darian  rhwng  ei  deiliaid  a’u  gelynion.  Àc 
hyd  yn  nod  dan  y gyfran  barotoawl  o gyfundrefn  y Ffyddyn  Ngicaed 
Crist  [Gwel  ar  pen.  3,  25,  Gwaed  Crist ],  cyn  i’r  “ nerth  o’r  uchelder” 
gael  ei  gyfranu,  “ Nac  arwain  ni  i brofedigaeth,”  oedd  y weddi ; eithr 
pa  apostoi  a glybuwyd  yn  gweddio  rhag  erlid  ar  ei  grefydd  ar  ol  y 
pentecost  ? Dyoddefgarwch  yw  y rhinwedd  mwy. 

Profiad  (docime) , proof,  trial ; prawf.  Hefyd,  approred  integrity  ; 
eywirdeb  profedig  a chymmeradwy.  2 Cor..  2,  2 ; a 9,  13.  Cyfeirir  at 
waith  y mettel  yn  dyoddef  y tân,  nes  myned  drwy  hollol  brawf. 

5 *A  gobaith  ni  chywilycldia,  fam  fod  cariad  Duvv  wedi  ei  dy- 
walit  yn  ein  calonau  ni,  trwy  yr  Ysbryd  Glân  yr  hwn  a roddwyd  i 
ni. 

* “Y  gobaith  hwn,” — Bloomfíeld,  A.  Campbell.  “ Ni  thwylla,  ni  «iorna/’ — 
Bloomfield,  Barnes,  Stuart.  “ Vn  dwyn  cywilydd,'’  medd  J.  Williaina,  Belsh&m. 
“ C&riad  Duw  atom  ni,  ac  nid  yr  eiddom  ni  ato  ef,” — Hodge,  Origen,  Chrysostom, 
Ambros,  Luther,  Melancthon,  Tholuck.  t “ Yr  ystyr  yw,  gwybadaeth  am  gartäii 
Duw  oddiar  ystyriaeth,”  medd  Calovius,  Grotius.  “ Ymwybyddiad  yn  y galon,” — 
Tholuck. 

Cywilyddia  (hataischuno) , to  dishonour , to  disgrace ; gwarthruddo. 
Hefyd,  dwyn  i gywilydd,  a siomi  rhywun.  Gwelwm  fod  cariad  Duw 
yn  dywalltedig,  neu  yn  llonaid  y galon,  yn  achos  o ddiwedd  dai  obaitii 
y Cristion  ; ac  nad  oes  un  ffordd  ai*all  i fwynhau  gdbaith  da — y go» 

107 


RHUFËINIÁID. 


/ 

I 

fr- ' 


baith  a baîd  a tliroi  yn  siom  a disgrace  pan  ddarfyddom  â phob  moctd» 
ìon  o ras.  a phau  f’om  yn  sefyll  mewn  mwyaf  o’i  eisieu. 

Cariad  Daw.  Gall  hwn  fod,  o ran  yr  iaith,  yn  naill  ai  cariad  gan, 
neu  gariad  at  Dduw.  Mawr  y dadlu  a fu  dros  y naill  a’r  Ha.ll.  Nid 
yw  yn  hawdd  dirnad  pa  obaith  a all  ein  cariad  ni  at  Dduw  gadw  ynom, 
tra  gwyddom  mor  anmherífaith  ydyw  ar  y goreu  i ac  heblaw  hyny, 
t*ra  nad  ar  un  cyfryw  deinilad  o’n  heiddo  ni  v mae  cadernid  ein  cyíiwr 
yn  ymddibynu.  Tebycach  yw  ystyriaeth  ddiamíüheuol,  dawel,  a di- 
fraw,  o gariad  Duw  atom,  o fagu  gobaith  ynom  am  fyd  gwell,  heblaw 
fod  Duw  ei  hun  wedi  ein  c.ynnysgaethu  â ÌÌiaws  o dystioîaethau  o ddi* 
ysgogrwydd  ei  benderfyniad  cadwedigol  atom.  Ystyr  yr  ymadrodd 
yw,  fod  yr  Ysbryd  Glân  yn  peri  i’r  dyn  feddwl — 'ie,  meddwl  yn  ddiys* 
gog — cael  ei  ienwi  â “thy walltiad”  o’r  dyb — meddwl  felly,  meddaf,  fod 
|)uw  yn  ei  garu  dan  ei  holl  “ orthrymder,”  fel  y gwel  efe  y prawf  eg- 
îuraf  yn  yr  hyn  a geir  yn  yr  adnodau  dilynol.  Ceir  yr  un  gair  am  dy- 
walltiad  o’r  Ysbryd  Glân  yn  ei  ddoniau,  yn  Act.  2,  17,  18,  33.  Eglur 
mai  doniau  gwyrthiol,  ac  nid  cariad  Duw,  nac  un  gras  cadwedigoi 
arall,  a dywalltwyd  yno,  oherwydd  dywed  adn.  33,  eu  bod  “yn  gweled 
ac  yn  clywed”  y tywalltiad.  Cafodd  y Cenedloedd  eilwaith  yr  un- 
rhyw  dywalltiad,  yn  ol  Act.  10,  45.  Cyfeiria  Tit.  3,  6,  at  yr  un  ty- 
walitiadau.  Dyna  fedydd  yr  Ysbryd  Glân,  ain  yr  hwn  y prophwyd^ 
loan  Fedyddiwr.  Heblaw  y ddau  yna,  sef  y cyntaf  i’r  luddewon,  a’r 
cyntafi’r  Cenedloedd,  nid  wyf  yn  cofio  un  son  am  na  bedydd  na  thy* 
walltiad  (yr  un  peth)  o’r  Ysbryd  Glân.  Ei  roddi  i,  ac  yn  y saint,  yw 
pob  son  arall  a geir  ar  y pwnc. 

6 *Canys  Crist,  pan  oeddym  ni  etto  yn  weiniaid,  ftnewn  pryd  a 
fu  farw  dros  yr  annuwiol.  > 

* “ Yn  bechaduriaid,,,  oedd  yma  yn  meibl  Ambrosiaster.  “ Os  Crist  yn  wir,  pan 
&c.,”  yw  darlleniad  un  o’r  copi'au  Groeg  henaf,  yr  Arabaeg,  a’r  Coptaeg.  “ Canys  oé 
0181,”  oedd'yn  meiblau  Awstin,  ac  ereiìl  o’i  gyfoeswyr.  “ Eithr  os  Crist,”  yw  yrh#n 
Syriae^.  “ A thros  ben  hyn,  Crist,  pan,  medcl  GEder,  Koppe.  “ Heblaw  hyny, 

• Crist,”  medd  J.  Williams.  “ Etto  yn  druenus,  annheilwng,”--Calvin,  C.  Schmid, 
Wahì  ; “adrwg,”  medd  Hodge,  Wetstein,  R.  Cox.  “ Etto  u edi  ein  gadael  hŵbio 
gan  alluoedd  dwyfol  fywyd,”  medd  Tholuck,  Beza,  Grotius.  “A  ni  etto  yn  gwymp- 
vdig,”  medd  Michaelis.  “ A ni  etto  heb  nertl»  gyda  golw'g  ar  y gorchwyl  dan  sylw, 
sef  dwyn  i ben  ein  cyfìaWnhad  ein  hunain,”  medd  Barnes.  “ Canys  er  ein  bod  yti 
weiniaid,”  medd  Belsham.  “ Yn  analluog  i’n  gwaredu  ein  hunain.”  medd  Haldane. 
t Rhuf.  5,  8;  a 4,  25.  “ Mewn  pryd  arfaethedig,”  inedd  Haldane,  Bloomfield,  A. 

Campbell,  J.  W.,  Hodge,  Stuart.  “ Yn  y pryd  goreu,”  medd  Hilarius,  Theodoret, 
Sedulius,  Grotius,  Alhertius,  Hammond,  Doddridge.  “ Y ddau  ystyr,”  medd  Barnes. 
“ Yn  lle  yr  annuwiol,”  medd  Raphel,  Bloomfield,  Doddridge,  Whitby,  Stuart,  Scc., 
ŵc.  “ Ar  y pryd  yr  oeddym  ni  yn  annuwioî  bu  Crist  farw  drosom,”  medd  Morgan, 
Erasmus,  Castalio,  Calvin.  “ Er  ein  llesàd  fel  esiampl,” — Reiche. 

Gweiniaid  (asthenai) . Arferir  am  wendid  afiach  y coríf,  ac  yn 
allegawl  am  y meddwl,  yn  yr  ystyr  o ddyn  digalon  nen  ofnus,  megys 
y»n  2 Cor.  10,  10;  am  ddynion  petrusol,  ammheus,  yn  1 Cor.  8,  7,  1Ò  ; 
ac  am  rai  truenus,  yn  1 Cor.  4,  13.  Yma  ei  ystyr  yw  gwendid  a di- 
galondid  i gael  aìlan  neb  a fuasai  farw  drosom. 

M swn  pryd  ( lcata  fcairon ) at  the  set  time  ; ar  yr  amser  gosodedig. 

108 


Pe's.  V. 


€awn  yr  un  ymadrodcî  hefyd  yn  Ioan  «5,  4, — “ Angel  oedd  ar  amserau 
gosodedig  yn  disgyn  i’r  llyn.”  Act.  19,  23,—“  A^bu  ar  yr  amser  go> 
sodedig  hwnw,  drallod,  &c.”  Rhuf.  9,  9,— “ Ar  yr  amser  gosodedig  y 
deuaf.”  Felly,  bu  Crist  farw  dros  yr  annuwiol  ar  yr  amser  apwyntied- 
ig,  gosodedig,  arfaethedig.  Gosodedig  gan  bwy  ? yw  y gofyniad  nesaf 
a ymgyfyd.  Amlwg  nad  oedd  neb  i appwyntio  y peth  ond  yr  ludd- 
ewon,  neu  Pilat,  nen  ei  Dad.  Nas  arfaethodd  ei  elynion  ddim  ya 
nghylch  ei  farwolaeth,  ond  y ffaith,  sydd  hysbys.  Yr  amser  nid  oedd 
benderfynedig  ganddynt.  Rhaid,  gan  hyny,  mai  arfaethiad  Duw  sydd 
raewn  golwg  yn  y testun. 

7 *Oblegid  braidd  y bydd  neb  fam  dros  un  cyfiawn ; foblegid 
dros  y da  ysgatfydd  fe  feiddiai  un  farw  hefyd. 

* “ I)ros  un  anghyfiawn,”  yw  darlleniad  yr  hen  Syriaeg  a’r  Arabaeg.  “ Dros  un 
diniwed,”  medd  rhai.  “ Dros  un  cyfiawn  yn  ngolwg  y cyffredin,  ac  yn  ngolwg  cví- 
raith  ei  Wiad,”  medd  Stuart,  Gataker,  Walford,  Hodge.  “ Dros  un  gonest,”  medd 
Tholuck.  “ Er  mwyn  mwynhau  pethau  yn  gyfiawn,”  medd  rhai.  t Dros  un 
îlawn  ewyllys  da,  ac  ymddygiad  tirion,”  medd  Godwin,  Estius,  De  Dieu,  Wetstein, 
Hammond,  Whitby,  Koppe,  Carpzov,  Doddridge,  Yatablus,  Hodge,  Barnes,  Stuart. 

\\  rth  y gair  cyfíawn,  a da,  ystyrir  yr  un  peth,”  medd  Chrysostom,  Ecumenius, 
Casaubon,  Piscator,  Socinus,  Parseus,  Gataker,  a Beza.  “Dros  y da,  gan  gyfeirio  a-t 
berson  neillduol,’  Crist,  fe  allai,  medd  Bloomfield,  a Stuart.  “ Dros  ei  gymwynas- 
wr  ei  hun,”  yw  y Vulgate,  a’r  Hispaenaeg. 

Cyfiawn  Da  ( dicaios — ugathos) . Y cyjìawn  yw  yr  hwn  a wna  vr 
byn  fo  uniawn,  a chyfiawn,  a theg;  a'r  da  yw  yr  hwn  awna  lesâd  i un 
am  ddim  ; cymmwynaswr.  Cymharer  Tittman  de  Synon.  New  Test., 

p.  20,  22.  3 

Fefeiddiai  un.  Diau  ddarfod  i ambell  un  yn  dra  anaml  traru  i’r  fath 
raddau  a hyn.  Clybu  pawb  yn  mron  am  hanes  Damon  a Pythias. 
Condemniasid  Damon  i farwolaeth  gan  Dionysius,  gorinesdeyrn  Si- 
ciJy,  a chafodd  genad  i fyned  adref  i drefnu  ei  amgylchiadau,  ar  yr 
addewid  o ddychwelyd  ar  yr  awr  osodedig  at  y dienyddle.  Gwystlodd 
Pythias  ei  hun  i fyned  dan  y gosp,  os  na  ddychwelai  Damon  mewn 
Pr>d,  yn  ol  ei  addewid.  Damon  a ddychwelodd  yn  ol  ar  y mynyd* 
gosodedig,  pan  yr  oedd  y ddedfryd  ar  gael  ei  gollwng  i.r  fywyd  ei  gyf- 
aill,  ac  a safodd  yn  mlaen  yn  ei  le  ef;  a tharawwyd  y gormeswr  íi’ r 
fath  syndod  uwchben  ftyddlondeb  y ddau  gyfaill  i’w  gilydd,  nes  y go- 
llyngodd  ei  garcharor  yn  rhydd,  gan  ddeisyf  y fraint  o fod  yn  çyfaill 
iddyiit,  i wneyd  y gyfeillach  yn  dri  o hyny  allkn.  Saif  yr  amgylchiad 
hwn  (fel  y dywed  Barnes)  o'r  bron  heb  ei  ail.  Cofiwn  mai  dros  gyf- 
aill  vr  ymwystlai  Pythias,  tra  yr  ymwystlai  Crist  dros  ei  elynion,  dros 
fradwyr  ei  ly  wodraeth. 

8 Eithr  *v  mae  Duw  yn  carnnol  ei  gariad  tuag  atom ; oblegiiir 
Ỳa  n yni  etto  yn  bechaduriaid,  i Grist  farw  drosom  ni. 

* “Eigariad  ynom  ni,”  yw  yr  hen  feiblau  Lladin.  loan  15,  13;  I Tedr  3,  ÌS  ; 

1 Ioan  3,  16;  a 4,  ỳ,  10.  “ Vn  arddangos  yn  eglur  ei  gariad,”  medd  Hodge,  Bel- 

sham,  Bloomfield.  “ Cymmeradwyo,”  medd  Doddridge.  f “ Farw  er  ein  llesAd 
ni,”  medd  Socmus,  Ammon.  “ Marw  yn  ein  lie  ni,”  medd  Bloomfield,  Hodge 
Barnes,  Stuart.  * 

L 


109 


RHUFEINÎAID. 


Canmol  (mnistemi) , to  introduce , to  present  to  one's  aeçuaíntanee 
mnd  favourable  notice ; cyflwyno  i syiw  parchus  un.  Hefyd,  gosécf 
^llan  ger  bron,  gosod  yn  amlwg.  Gesyd  Duw  ei  gariad  tuag  at  ỳr 
annuwioi  yn  mysg  gwrthddrychau  amlygaf  ac  enwocaf  y greadigaeth. 

í>  *Mwy  ynte  o lawer,  a nyni  yn  awr  wedi  ein  cyfiawnhau  ftrwy 
éi  waed  ef,  y’n  hachubir  Jrliag  digofaint  trwyddo  ef. 

* Gadewir  ynte  alian  o amryw  hen  gopiatt,  a chyfieithiadatt.  t Rhuf.  3,  25 ; 

Kph.  2,  13  ; Heb,  9,  14  ; I loan  1,7.  % Rhuf.  1,  18  ; 1 Thes.  1,10.  “ Rhag  co#p- 

edigaeth/>  medd  Rloomfield.  “ Trwyddo  ef,  sef  y gwaed,”  medd  Wetstein. 

Mwy  o lawer.  Y gorclmyl  annhebycaf  o’r  ddau  oedd  ein  cyflawn- 
had.  Mwy  tebyg  o lawer  yw  y’n  hachubir  ar  ol  ein  cyfiawnhau,  nag 
ydoedd  y’n  cyfiawnheid  ar  y cyntaf.  Peth  annhebygol  iawn,  ynte, 
yw  colledigaeth  y rhai  cyfiawnhaol.  Os  oedd  y Ceidwad  tra  yn  yra- 
drybaeddu  “yn  ei  waed  ” yn  alluog  i ennill  ein  eyfiawnhad,  mwy 
tehyg  o lawer  fydd  iddo  tra  “ yn  fy w ” allu  ein  cadw  rhag  cosp  ein 
pechodau. 

10  Canys  *os  pan  oeddyrn  yn  elynion,  fy’n  heddÿcliwyd  â Duwr 
trwy  farwolaeth  ei  Fab  ef ; mwy  o lawer  wedi  ein  heddyehu,  Jy’a 
hachubir  trwy  ei  fywyd  ef. 

* Rhuf.  8,  31.  “ Yr>  ga»  gan  Dduw,"  medd  Rloomfield  ; “ ae  yn  ga»  o hono,,r 

medd  Hodge,  a Barnes.  “Ni  wyddis  pa  un  o’r  ddwy  elyniaeth  a feddylir,”  mechí 
Tholuch.  f 2-Cor.  5,  Î8,  19,*  Eph.  2,  16  ? Col.  1,  20,  21.  “Y’n  dygwyd  i flaír 
Rsttw,”  medd  Hodge.  “ Y dygwyd  holl  ddynolryw  i fod  yn  achwbadwy,”  med4 
lfioomfieid.  Ioan'5,  a 14,  19;  2 Cor.  4,  10,  II. 

Heddychu  ( ka,tallasso ),  to  ehanye  towards , as  one  person  towards 
another , to  reconcile  to  any  &ne  ; sef,  cyfnewid  tuag  at,  megys  y naill 
berson  tuag  at  y llatl ; dod  yn  gymmodus  at  ryw  un.  Gair  gwahanol, 
diaitassOf.  a arferír  pan  fyddo  y ddwy-biaid  yn  cyfnewid  yn  eu  tcimlad- 
^au.  Gwel  Tittman  de  Synon,  p.  Teírgwaith  arall  y cawn  y gair 

yn  ein  llyfr  ; “ Cymmodi  y byd  ag  ef  ei  hon,” — “Neu  gymmoder  hi 
â’i  gwr,” — “ Cymmocler  chwi  â Duw.”  2 Cor.  5,  18,  19r20  ; 1 Cor.  7, 
11.  Lle  y sonir  fod  Duw  yn  eymmodi  y byd  ag  ef  ei  hun,  ymgyfam- 
inodi.  neu  gyfnewid  yn  ei  deimíadau  tuag  ato,  a feddylir ; tra  cyfeiria 
yr  ymadrodd,  “ Cytnmoder  chwi  â Duw’,”  at  gyfnewidiad  yn  nheim- 
Jadau  y pechadur  yn  unig.  Rhaid,  gan  hyny,  fod  Dnw  eisoes  heb  uu 
elyniaeth  atom  ni  ag  a all  ein  hattal  yn  mlaen  drw’y  Grist.  Tra  yr  ar- 
osom  ar  bob  tir  araíl,  nid  ywT  ein  testun  yn  arddangos  Duw  yn  ddiddig 
wrthytn.  CymraodwTyd  ; hyny  ywT,  eyhoeddwyd  cymmod  i’r  sawl  a’i 
derbynio,  ac  yn  rhad — heddychwyd  y byd  oll  i’r  graddau  ac  yn  yr  ystyr 
yna,  â Duw,  pan  fu  farw  Crist;  ond  nid  mewn  un  ystyr,  nac  ar  un  tir 
arall.  Etto,  tehycach  yw  fod  cyfeiriad  ein  testun  at  gymmodiad  pcr- 
sonol  yn  y maddeuant ; canys  yrun  personau  yw  cymmodedigien  rhan 
gyntaf,  a ehadwedigion  rhan  olaf,  y testun.  Gwelwn  nad  y cymmod 
y w ein  cadwedigaeth  : y sicrwydd  o’n  cadwedigaeth  yw.  Trwy  “far- 
«fûlaeth  ei  Fab  íf  ” y’n  heddrchir  â Duwt,  fel  yr  achos  cynhynfiol ; ec 
110 


Pfn.  V. 


Uiai  trwy  ei  fywyd  ef  ar  eiu  rlian  fry,  ein  hachubir,  fel  yr  achos  eff* 
cithiol. 

11  Ac  uid  liyny  yn  unig,  *eithr  gorfoleddu  yr  ydyra  hefyd  ya 
Nuw  trwy  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  trwy  yr  hwn  yr  awrhon  y 
derbyniasom  y cymmod. 

♦ Rhuf.  2,  17;  a 3,  29,  30  ; Gal.  4,  4.  “ Ymífrostio  yr  yrìym,”  merìd  Belsham. 

Gorfoledda  y saint  gan  y fraint  o gael  goddef  gorthrymderau  dros  eu 
Ceidwad  (adn.  3).  Gorfoleddant  hefyd  mewn  gobaith  am  gwmni  a 
gogoniant  eu  Ceidwad  yn  y nef  (adn.  2).  Ond  yn  benaf  oll,  gorto- 
leddant  yn  eu  perthynas  â Duw  drwy  eu  Harglwydd  Iesu  Grist. 

“ Yr  awrhon  y derhyniasom  ni  y cymmod,”  ehe  efe ; ond  yr  oedd  y 
cymmod  i’w  gael  i ni  cyn  hyny.  Cymmododd  Crist  y byd  â Duw  paa 
fu  farw,  er  mai  yn  awr  y derhyniodd  Paul  y cymmod  hwnw  yn  bcr- 
«onol.  Trwy  Grist  y derbyniodd  Duw,  ac  y derbyniwn  ninnau  hefyd, 
yr  un  cymmod. 


§ 2.  Cyfiawnder  Crist,  sef  Cyfiawnder  v Ffydd,  yn  TH.\' 

RHAGORI  A R Y DüEDDF,  ETTO,  GYDA  CHYFEIRIAD  AT  FARWOL- 

AETH  DYMHOROL. 

Ystyriai  yr  Iurìrìew  ofcrgoelus  fod  pob  rìn  a ferìrìai  y byrì  yn  dcilliaw  ullar»  o fWg  u 
tíiân  Sina,  inewu  cyssylltiarì  û chyfrifiad  o gyfiawnrìer  ei  rìnrì,  Abraliam,  yr  hwn,  y»  *J 
(ti  rìyb  ysjtyfnig  ei  hun  a fwynhäai  efe  drwy  enwaediacl  personol. 

RHEDIAD  YMRESYMIAD  Y R APOSTOE  SYDD  FEL  Y CANLYNt 

1.  Gan  ein  bod  wedi  ein  cyfiawnhau  drwy  waed  Crist,  (adn.  9.) 

2.  Gan  ein  bod  wedi  ein  heddychu  â Duw  drwy  farwolaeth  Crhít  fel 
yr  oedd  efe  yn  Fab  iddo,  (adn.  10.) 

3.  Gan  ein  bod  felly  mor  sicr  o gael  ein  gwaîedu  rhag  y Di'gofaint 
drwy  Crist,  (adn.  0)»  sef  drwy  ei  fywyd  ef,  (adn.  10,) — yr  ydym  yn 
gorfoleddu  yn  Npw,  &c.,  (adn.  11.) 

Hefyd,  yr  ydym  yn  goríoleddu  yn  Nuw,  a’i  drefn  o Ffydd  a chyf- 
iawnder  drwy  Grist ; yr  hyn  a ardcfengys  fod  genym  ynddo  destun  gor- 
foledd.  Am  hyny,  megys  y mae  ynddo,  nid  yn  uriig  grAs  i nî,  y cyf- 
iawnion,  ond  grâs  hefyd  i bob  dyn,  gogyfer  â’r  golled  a ymddengys  yu 
tarddu  drwy  yr  Adda  cyntaf,  a’i  gamwedd  cyntaf  ef.  Aç  fel*  hyn, 
înedtjai  yr  apostoì,  y maç. 

1.  M#e  marwolaeth,  rywfpdd,  yn  gweledig  deyrnasu  ar  bob  dyn. 

2.  Gan  mai  goruchwyliaetb  groes  i hatur  ydyw,  yhai  fod  rhyw  ddrwg 
wedi  ei  pheri. 

3.  Gan  fod  pob  uji,  bydded  efe  weithredoì  bechadyr  neu  beidio,  yn 
marw,  rliaid  nad  am  ein  pechodau  ein  hpnaîn  y mae. 

4.  Trwy  un  dyn  y daeth  y farwoiaeth  hon  i niewn  i’r  byd,  a thrwy 
bechod  yn  unig  o’i  *eiddo  ef,  hefyd,  (adn.  12). 

5.  Trwy  un  weithred  hefyd  o’i  eiddo  ef — un  camwedd  neti  drosedd  q 
orchymyn  pendant  yn  unig,  ac  nid  un  trosedd  moesol  ynddo  ei  hun. 
(adn.  J5,  16), 


m 


EHIÍFEINIÀ». 

G.  Nid  dygwyddiad,  ond  condemniad  barn  yw  y farwolaetb  gyíTredmof 
bon,  (adn.  18). 

7.  Trwy  gael  eu  gosod  i fodoli  yn  sefyllfa  pecbaduriaid  y daeth  y 
llaweroedd  dan  syìw  yn  ddarostyngeclig  i’r  farwolaeth.  lion.  Ea 
“ gwneuthur”  a gawsant  yn  bechaduriaid  o’r  natur  hyn ; ac  nid  myned 
i’r  sefyllfa  yn  wirfoddol,  (adn.  19  ) 

8.  Rhaid,  gan  hyny,  ddarfod  cyfrif  pechod  cyntaf  y cyfryw  ddyn 
cyntaf  i bawb  ; yr  hyn  nid  yw  mewn  flfaith  yn  ddim  mwy  na’u  gosod 
díin  ei  benyd  gyhoeddedig,  sef  mai*woîaeth. 

9.  Eithr  ni  chyfrifer  cosp  pechod  y naill  ar  y llall,  pryd  nad  oes  deddf 
i’w  gyfrif  felly.  Annhrefn  fyddai  hyny,  (adn.  13.) 

10.  Nid  peth  yn  cyfodi  oddiar  annhrefn  o un  math,  yw  amlhad 
pechod  un  dyn  fel  hyn  i fod  yn  eíddo  i bawb  yn  ei  gosp,  canys  deddf 
newydd  a ymwthiodd  i mewn  i Eden,  drwy  lesu  Grist  ein  Harglwydd, 
i arbed  y troseddwr  gweithredol,  er  mwyn  rhagor-amlhad  ei  ras  mewn 
poblogiad  byd  â dynion  o hono  ; a chan  y mynai  y grâs  hwnw  ei  arbed 
ef,  rhaid  oedd  amlhau  y camwedd  dan  sylw  o ran  ei  gosp,  marwolaeth, 
ar  bob  dyn  ; tra,  pe  nas  ymwthiasai  y ddeddf  newydd  hon  (deddf  ys- 
hryd  y bywyd)  i mewn,  heb  ei  amlhau  y gadewsíd  y camwedd  o ran  ei 
gòsp,  canys  dienyddiasid  y dyn  cyntaf  yn  y dydd  y trostddodd,  yn  ol 
dedfryd  y cyfammod  dwyfol  ag  ef,  (adn.  20.) 

11.  Y ffòrdd  yr  amlhawyd  y pechod  hwn  yn  eiddo  i bawb,  oedd 

drwy  gyfluniad  deddf  i osod  pawb  i beclru  yn  gyfrifol  yn  yr  hyn 
yw  y farwoìaeth  hon  ; sef,  i sefyìl  dan  gosp  a elwir  felly  ; ac  feff.y  yç 
aeth  y farwolaetli  hon  ar  bob  dyn,  (adn.  12).  “ Yn  yr  hwn  y pechodd 

prwb”  yn  yr  ystyr  difrifol  hwn.  nid  yw  namyn  yr  un  petli  yn  hollol  ag  a 
geir  yn  yr  ymadrodd,  “ yn  Adda  mae  pawb  yn  meirw.” 

12.  Ni  ddeil  y dyb  mai  allan  o’r  ddeddf  sy’n  ymweled  â pliechodau 
y tadau  a~  y plant,  y mae  babanod  yn  meirw,  canys  yr  oedd  hyd  y 
ddeddf,  neu  o Adda  hyd  Moses,  y pechod  hwn  sef  marwolaeth  yn  cyffred- 
inoì  deyrnasu. 

Yr  oedd  yr  Adda  cyntaf  yn  rhyw  ffurf  o’r  aîl  Acìda. 

1.  Yr  oedd  ei  gamwedd,  neu  droseddiad  efo  ddeddf  bendant,  ae  ufÿdd-* 
dod  Crist  i ddeddf  bendant  arall,  yn  dylanwadu  ar  yr  un  personau, — ar  y 
ìîawer — ar  bawb,  (adn.  15,  18,  19.) 

2.  Yr  oedd  y farwolaeth  gorffbrol  a dreiddiodd  i mewn  fdieltheinj 
drwyddo  ef,  a’r  ddawn  neu  rodd  o ryddhad  bywyd  a ddaeth  i mewu 
drwy  Grist  Iesu,  yn  perthynu  i’r  un  gwrthrychau — i bawb,  (adn.  18.) 

3.  Y mae  y tir,  iieu  yr  ystyriaeth,  yn  mba  un  y gosodir  y llaweroedd 
i sefyll  yn  bechaduriaid  drwy  ei  anufudd-dod  ef,  yn  holloì  yr  ua 
f/ratfiistemij  tir  neu  ystyriaeth,  â^r  hwn  yn  mha  un  y gosodir  y llaw-e 
eroedd  i sefyll  yn  gyfiawnion  drwy  ufudd  -dod  Crist,  (adn.  19.) 

4.  Hebìaw  fod  y farwolaeth,  a’r  grâs  neu  ddawn  dan  sylw,  yn  gym- 
mwysiadol  at  yr  un  gwrthrychau  ; mae  hefyd  gyfaddasrwydd  yn  natur 
yr  olaf  i lw’yr  ddileu  colledion  y blaenaf.  Os  oes  Condemniad  yn  y 
naill,  maè  Rhyddhad  hollol  odditano  (cyfiawnhad)  yn  y llall,  (adn.  18.) 

Etto,  nid  megys  y mae  trwy  yr  Adda  cyntaf  y mae  trwy  yr  ail  Adda, 
(adn.  16.) 

1.  Oddiwrth  un  camwedd  yn  unig — camwedd  Adda,  y gaîlasai  pawb 
ar  dir  cyfiawnder  oíÿn  rhyddhad,  neu  gyfiawnhad  bywyd  allan  o gar- 
11? 


Pen.  V. 


charau  byd  anweledig  a bedd  (adn.  18),  a hyny  oherwydd  ddarfòd 
eu  carcharu  felly  heb  eu  gosod  ar  brawf ; tra  mae  y Charisma  neu 
ddawn,  yn  cynnwys  ynddo  ryddhad  neu  gyfiawnhad  oddiwrth  lawer  o 
gamweddau,  (adn.  Ifi.) 

2.  Tra  mai  marwolaeth  goríforol  yn  unig  yw  y golled  i’r  llaweroedd 
drwy  yr  Adda  cyntaf ; mae  gras  Duw  drwy  Grist  wedi  tra-amlhau  i’r 
un  llaweroedd,  nes  y maent  oil  yn  derbyn  llawer  mwy  o fanteision, 
drwy  y Ddeddf  a ymwthiodd  i mewn  yn  llaw  Crist  Iesu,  (adn.  20), 
nac  a gynhwysir  yn  y farwolaeth  a osodwyd  [Heb.  9,  27]  iddynt  drwy 
eu  disgyniad  o arbededíg  droseddwr  cyfammod  by  wyd  ac  angeu  corffbreì 
ýn  Eden.  (adn.  16.) 

3.  Tra  nas  gallesid  ar  dir  cyfiawnder,  ond  dysgwyl  rhyddhad  neu 
gyfíaw-nhad  bywydynunig;  cynnwysa  y Ddeddf  newydd  o râs  liawl  i 
hyd  yn  nod  teyrnasu  mewn  bywyd  ar  y teyrn,  angeu,  a deyrnasàsai 
gyhyd  arnynt  hwy,  i bawb  sydd  yn  dewis  derbyn  ílambtínoj  lliosdg- 

, rwydd  o ras,  ac  o ddawn  neu  rodd  y cyfiawnder  drwy  Grist,  (adn.  17.) 
Mae  cael  gogoniant  y nef  yn  tra-rhagori  ar  gael  adgyfodiad  oJr  bedd  yn 
ûnig. 

4.  Yn  Eden,  y Jìe  yr  amlhawyd  cosp  pechod  Adda  yn  gòsp1  úeií 
farwolaeth  i bawb,  drwy  fod  Crist  yn  dwyn  Deddf  newydd  i mewn  i 
beri  eu  bodolaeth,  drwy  arbediad  eu  rhieni  ; i'e,  yn  y lle  a’r  pryd  truenus 
hyny,  rhagor  amlhaodd  y grâs;  o ran  Uiosósjrwydd  rhywogaeth  a 

f graddau,  os  nad  hefyd  o ran  gwrthrycliau.  Gwell,  gan  hyny,  yw  i bobr 
dyn  gael  hodolaeth  na  pheidio,  can  belled  ag  yr  â Deddf  } sbryd  y 
bywyd  yn  Nghrist  Iesu.  Oncl  os  amgen — os  gwell  fuasai  i ryw  un  pe 
nas  ganesid  ef,  ei  ymlyniad  wrth  Ddeddf  pechod  a marwolaeth  fydd  y 
trwm  achos  o hyny. 

5.  Os  parodd  arbediad  grasol  y Ddeddf  newydd  drwy  Grist,  i becbod 
Adda  yn  ei  farwolaeth,  deyrnasu  ar  gymmaint  o ddynion,  ynllear  Adda 
ac  Efa  yn  unig ; yr  oedd  amcan  ymwthiad  grâs  i mewn,  am  gael  teyrn- 

« asu,  drwy  anrhegu  bywyd  tragwyddol  mewn  dedwyddwch  iddynt  oll, 
(adn.  21,  “ Teyrnasái,”  nid  “ teyrnasodd.”j  Mae  y Ddeddf  newydd  o'’ 
osod  ymddiriediad  bywydau  pawb  ar  Adda  yr  ail,  ac  nid  ar  y cyntaf,  yn 
fas  i bawb.  Gwell  yw  i fabanod  gael  eu  symmudo  i ogoniant  fel  y 
maent  yn  cael,  drw}r  Grist,  na  chael  byw  i sefyll  eu  prawf  ar  yr  hen  dir 
cyntaf.  Gwell  yw  i dduwiolion  eu  bod  yn  sefyll  eu  prawf  ar  dir  efengyl 
nac  ar  dir  natur;  a gwell  ydyw  hefyd  i’r  annuwiol  yntau,  o gymmaint  a 
bod  trefn  y Ffydd  yn  darparu  iddo  gymmaint  o ras,  fel  i ereill,  yn  gym- 
horth  i fucheddu  yn  rhinweddol,  gogyfer  a’i  alluogi  i sefyll  ei  dir  yn  y 
farn.  Trown  yn  ol,  belîach,  i feirniadu  ar  ymadroddion  yr  apostol  er 
mwyn  profi  ynddynt  seiliau  iT  gosodi^dau  blaenorol. 

12  *Am  hvny,  megys  trwy  un  dyn  y daeth  pechod  i’r  byd,  a 
marwolaeth  trwy  hechod ; fac  felly  yr  aeth  marwrolaeth  ar  bob 
dyn,  Jyn  gymmaint  â phechu  o bawb. 

* MAm  hyny,”  nid  yw  yn  yt  heu  feibl  Syriaeg.  ‘ - Trwy  un  dyn  fel  yr  achos,  ac  nid 
fel  yr  achlysur,”  inedd  Stuart,  Hodge.  ‘‘ Fei  achlysur,”  medd  Barnes.  “Trwy  un 
dvn  y daeth  y naws  neu  anian  bechadurus  i’r  bÿd/*  mcdd  Bretschneider,  Machnight, 
Tholuch.  “ Nage  ; ond  drwyddu  y dechreuwyd  gweithrcdu  pechod,”  medd  Stuart. 

113 


ItHTJFEINIAID. 


'*  îfysp  (íyuion  y byd,”  mcd'd  Stuart,  Bamcs.  “ Yr  rmwtUiodd,  ymosododd  pccho>p 
nr  y byd,”  medd  Stuart.  “ Am  hyny,  sef  y mae  yn  naturiol  oddiwrth  yr  hyn  a ddy- 
wedwyd,”  medd  Tholuck,  Hodge.  “ Yn  mhellach,  megys  trwy,  &c.,”  medd  Barnen. 
f “Amarwolaeth  y curíf  yn  unig,”  medd  Bloomfield,  Schoettgen,  Flatt,  Schott, 
Eeidhe.  “ A marwoîaeth  naturiol  y coríf,  ac  ysbrydol  yr  enaid,”  medd  rhai.  “ Mar- 
weîaeth  o ddifodiad  hollol,”  medd  rhai.  “ Rlarwolaeth  naturiol,  ysbrydol,  a thra- 
gwyddol,”  medd  Maclînight,  Hodge,  Charîes,  Tholuck,  “ Pob  trueni  amserol  a thra- 
gwyddol,”  medd  Koppe,  Schleusner,  Barnes,  Walford,  Stuart.  “ Felly  y cerddadd 
marwolaeth  trwodd  i bobdyn,”  medd  rhai.  “Y  treiddiodd  hi  trwodd,”  medd  Luther. 
“Felly  y disgynodd  hi  ar  bob  dyn,”  medd  Doddridgc,  De  Wette.  “ Felly  y tros- 
glwyddwyd  marwolaeth  o genedlaeth  i genedlaeth,”  medd  Bloomfieîd,  Clement  Ro- 
inanus,  Koppe.  “ Marwolaet-h  yma  yw  trueni  ysbrydol,”  medd  Morgan.  “ Felly, 
mejys  y bu  farw  Adda  am  ei  bechod  ei  hun,  y mae  yn  marw  boh  dyn,” — Amryw. 
i “ Yn  yr  hwn  pechodd  pawb,”  yw’r  Vulgate,  Awstin,  Beza,  Calixtus,  C.  Schraidt, 
Caiovins,  Quenstedt,  Itaphel,  Origen,  Jerom,  Ambros,  Awstin,  Edwards,  Anselm, 
Odoardus,  Davidson.  Oherwydd  pechu  o bawb,r’  medd  Phavorinu?s  Thomas  Ma- 
gûíter,  Tlieodoret,  Photius,  Morgan,  Erasmus,  Luther,  Calvin,  Peter  Martyr,  y beibl- 
ru  Cymraeg  a Saesonaeg,  Gerhard,  Piscator,  Paraeus,  Buddaeus,  Wetstein,  Carpzov, 
Kop|)e,  Flatt,  Schott,  Vatablus,  Steudel,  Tholuck,  Rüchert,  Reiclie,  Barne».  “Trwy 
yr  hwn  pechodd  pawbí,”  medd  Grotius.  “ Oherwydd  yr  hwn,  &c.,”  medd  Elsner. 
“ Fn  ol  esiampl  yr  hwn,  &c.,”  medd  Photius,  Ecumenius,  Bretschneider.  “I’r  hyn 
y pechodd  pawb,”  tnedd  Doddridge,  Tayìor.  “ Gyda’r  hwn,”  medd  Cocceius. 
‘‘  Gwedi  yr  hwn,”  me*id  rhai.  “ I’r  hon  (farwolaeth)  fel  canlyniad,  pechodd  pawb,” 
Homberg,  Venema,  Schmid,  Glocklcr.  “ Yn  gymmainta  bod  pawb  yn  cael  yinddwyn 
tuag  atynt  fel  pe  byddent  bechaduriaid,”  medd  Storr,  Hodge,  Turner.  “Ac  felly  yj- 
dygwyd  oddiamgylch  fod  pawbyn  pechu,”  medd  Stnart.  “Trwy  yr  hwn,  yn  mha  u» 
y pechodd  pawb,”  medd  Walíord.  “ Yn  yr  hwn  goddefa  pawb  benyd  pechod,” 
Chrysostom,  Theophylact.  “ Megys  y daeth  pechod  i’r  byd  trwy  un  dyn,  yhyr  hw* 
pechodd  pawb,  a marwolaeth  drwy  beehod  \ felly  y daeth  marwolaeth  ar  bob  dyn,” 
À.  Campbell,  J.  Wiiliams.  “ Yn  gymmaint  a myned  o bawb  yn  liygredig,’, — Rhai. 

Am  hyny.  Am  ba  beth  1 ymhellach}  megys,  &e.,  heb  gyfeirio  at 
Hdim  blaenoroì,  oedd  esboniad  Schleusner  a Wahl ; tra  dywed  Tholuck, 
Ileiche,  a Gloclder,  mai  o ganlyniad  vvv  yr  ystyr,  er  nad  ynt  yn  ein 
liysbysu  canlyniad  o ba  betli  ydyw.  Nid  wyf  íi  yn  gallu  canfod  un 
anhawsder  i ddeongli : — “ Oherwydd  fod  cyfìawnder,  neu  haeddiant 
ufudd  dod  Crist  yn  nhrefn  y Ffydd,  yn  gyfryw  ag  a nodwyd  i ni,  y 
Saint,  rhaid  fod  ynddo  hefyd  y manteision  a nodaf  etto,  i bob  dyn/* 

Megys  íósperj  ; sef  megys  y mae  fel  ar  fel  yma,  felìy  hefyd  y mae 
fel  ar  fel  acw.  Ond  i ba  le  yr  awn  am  orpbeniad  yr  ymresymiad  ? 
Mae  esbonwyr  wedi  dadlu  llawer  ar  hyn.  “ Am  hyny  ; sef  ‘ derbyn- 
iasom  y cymmod  am  hyny ; yr  un  rnodd  â liyny  y daeth  marwolaeth 
i’r  byd  trwy  Adda,”  medd  Cocceius,  Elsner,  Koppe,  Cramer,  Rosen- 
muller,  a Stolz.  Gwelai  Le  Clerc,  Wolf,  a Homberg  orpheaiad  yr 
y.mresymiad  drwy  gyfnewid  yr  “ ac  felly  yr  aeth,”  yn  yr  adnod,  gan 
ddarllen  : — “ Megys  trwy  un  dyn  y daeth  pechod,  &c.,  felly  hefyd  yr 
aeth  marwolaeth,  &c.,”  gan  droi  “ ac  felly,”  o chwith  yn  “ felly  ac.” 
Calvin,  a Gomer,  Tholuck,  Sclimid,  ac  ereill  a’i  gwnant  fel  hyn  : — 
“ Megys  trwy  un  dyn,  &c.,  &c.,  yr  hwn  yw  ffurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod,” 
allan  o ddiwedd  adn.  15.  Eithr  tebycach  yw  barn  Stuart  ac  ereill,  y 
rhai  a’i  gorphenant  yn  adn.  18  : — “ Am  hyny,  megys  trwy  un  dyn  y 
daeth  pechod  i’r  byd,  &c.  Felly  gan  hyny,  megys  trwy  garawedd  un, 
&c.”  Eithr  gwell  na  barnau  pawb  yw  arferiad  ieithyddol  eiu  hapostol 
114 


Pen.  V. 


ei  hun,  mcwn  manau  ereill ; megys  adn.  19,  21,  a 6,  4,  19  ; a 11,  .W ; 
1 Cor.  11,  12;  a 15,  22;  a 16,  1;  2 Cor.  1,  7;  Gal.  4,  29 ; Eph.  5, 
24  ; lle  gorphena  efe  yn  gysson  â’r  gair  felly  ( outos ),  neu  y cyffelyh, 
ar  ol  dechreu  â'r  gair  mcyys  (osper).  Arferai  Matthew,  Luc,  loan,  ac 
Iago  yr  un  priod-ddull.  Arferir  y gair  sydd  yma  am  megys  hefyd,  heb 
yr  unrhyw  air felly  ( autds ) ar  orpheniad  yr  ymadrodd,  er  mai  yn  an- 
ttml  gan  Paul.  Stuart,  ynghyd  â llawer  ereill  a fynant  mai  yn  adn. 
18  y gorphenir  yr  ymadrodd : — “ Am  hyny,  megys  trwy  un  dyn  y 
daeth  pecliod  i’r  byd  ; felly  gan  hyny,  megys  trwy  gamwcdd  un,  àe.” 
E'iau  fod  Paul  yn  aml  yn  neidio  at  egluriatlau  o ran  gyntaf  ei  ymad- 
rodd,  cyn  dwyn  y rhan  olaf  i mewn  ; etto  nid  ydyw  yn  ymddangos 
fod  yr  hyn  a geir  yn  adn.  18  yn  ddim  ond  ad-lefariad  o’r  hyn  a ddy- 
wcdasai  efe  o’r  blaen,  mewn  dull  arall.  Gan  hyny,  gwell  genyf  fi  yw 
meddwl  fod  Paul  yn  fwy  rheolaidd  ysgrifenydd  nac  y neidiai  efe  gym- 
niaint  a hyna  cyn  gorphen  ei  ymadrodd.  Nid  vw  yr  enghreifftiau 
ereill  a ddygir  yn  mlaen,  megys  Pen.  2,  6 — 10,  &c.,  ond  cyfodi  oddiar 
gam-ddealliad  o’r  ymadroddion  dan  sylw.  Y cyssylltiad  goreu,  deb- 
ygwyf  sydd  fçl  hyn  : — “ Mkgys  trwy  un  dyn  y daet.h  pechod  i’r  byd,  a 
marwolaeth  trwy  bechod,  hefyd,  felly  yr  ueth  marwolaeth  ar  bob 
dyn,  yn  gymmaint  a pliechu  o bawb.” 

Trw y un  dyn  y daef/t  (dia,  with  the  Gen).  Pa  un  ai  trwyddo  fel 
trwy  ben  cyfammodwr,  fel  llygriad  neu  naws  yn  y natur,  fel  esampl, 
ynte  pa  fodd  ì I hyn  rhaid  ateb,  nad  yw  y gair  bacìi  “ trwy”  yn  cyf- 
lwyno  un  atebiad.  Gall  fod  ei  ystyr  yn,  trwyddo  fel  moddion,  ncu 
fel  gweithredydd  ; fel  aehos  neu  fei  achlysur. 

Y daeth  pechod  ( eiselthein)  to  enter  in , or  ìnto.  Nid  dyfod  at,  ond 
dod  i racwn  yn  drwyadl  i ryw  le.  Nid  oes  niid  i ni  fyned  yn  mhellach 
na  dywedyd  mai  trwy  i ryw  “ un  dyn”  drosetldu  ar  y dechreu,  y daeth 
pechod  i mewn  i’r  byd  hwn. 

Byd  (kosmos).  Arferir  am  y byd  fel  lle,  ynghyd  ag  am  y byd  fel 
preswylwyr.  Pe  yma  yn  yr  ystyr  olaf,  i fysg  dynion  y byd  a fedtlylid  ; 
tra  pe  yn  yr  ystyr  flaenaf,  caniateid  i ni  ddywcdyd,  mai  trwy  un  tlyn  y 
daeth  pechod  i mewn  i’r  he  hwn,  byd,  i gythreuliaid,  yn  gystal  a dyn- 
ion,  pwy  bynag  font  yn  y lle.  Eithr  pa  ddeongîiad  bynag  a roddir 
i'r  gair,  eglur  yw  nad  drwy  Satan  y daetli  pechod  i mewn  i Eden. 
Pwy  bynag,  gan  hvny,  oedd  y sarft'hòno  sydd  yn  yr  hanes,  nid  oedd 
hi  yn  greadur  cyfrifol,  onide  buasai  yn  bechadur;  canys  dywedodd 
gelwydd  cyn  i ddyn  becliu  dim.  Trwyddi  hi,  a nid  trwy  un  dyn,  y 
rìaeth  pechod  i mewn  i’n  byrì  ni,  o ran  lle,  yn  gystal  ag  i’n  mysg  fel 
pobl,  os  ystyrir  hi  yn  greadur  cyfrifol.  Eithr,  gan  nad  oerìd  hi  yn 
gyfryw,  nid  oedd  y geiriau  celwyddog  yn  ei  genau  yn  becbod.  Cofiwn 
fod  Adda  yn  llywodraethu  ar  bob  creadur  daearol,  yr  hyn  nis  gallusai 
oni  bai  ei  fod  yn  gallu  peri  iddynt  ddeall  ei  ewyllys,  i’r  hyn  yr  oedd 
ofynol  iddo  allu  deall  eu  hiaith.  Buasai  yn  gam  dirfawr  ag  ef,  i 
osod  y cyfryw  lywodraeth  arno  heb  ei  gynnysgaethu  â’r  cyfryw  gyin- 
hwysder.  “ Trwy  un  dyn  y daeth  y pechod  i mewn  i’r  byd,”  yw  yr 
ymadrodd  ; canys  cawn  y fannod  o fiaen  y pcchod.  i’n  cyfeirio  at  ryw 
bechod  neillduoì.  “ Nis  gallai  amcanu  i’r  ymadrodd  hwn  gael  eí 
ddeall  yn  ei  fanyldra,  (medd  Dr.  Stuart)  canys  dysíjir  ni  ganddo  «f  ei 

* “ 115 


RHUFEINIAÍÛ. 


hun,  mai  1 y wraig , wedi  ei  thwyllo,  oedd  yn  gyntaf  yn  y camwedd, 
I Tim.  2,  14/  ” Mewn  atebiad,  nid  oes  genyf  ond  cyfaddef  mai  an- 
hawdd  iawn  yw  peidio  cymmeryd  ymadroddion  gwirionedd  “ yn  eu 
ìnariyldra.”  Gellid  tybied  wrth  yr  hanes  yn  Genesis,  nad  oedd  un 
gwaharddiad  i neb  ond  Adda  i fwyta  o’r  pren.  “ Y gelli,”  nid  •*  y 
geilwch  fwyta”  (2,  16)  ; “ na  fwyta,”  nid  “ na  fwytewch  o hono  (adn. 

1 7)  ;”  “ yn  y dydd  y bwytâi,”  nid  “ bwytewch  o hono  ;”  “ gan  farw  y 
byddi,”  nid  y “ byddwch  farw.”  Hefyd,  nid  yw  Duw  yn  edliw  i’r 
wraig  nac  i’r  sarff,  ond  i’r  gwr  yn  unig,  gyflawniad  o un  pechod.  Yn 
wyneb  hyn  oll,  ynghyd  â’r  hyn  a ddywed  ein  testun,  ymddengys  nad 
oedd  y wraig  yr»  pechu  drwy  dòri  gorchymyn  pendant  Duw  i’w  gwr; 
canys  gwyddom  nad  oedd  bwyta  o’r  preri  yn  bechod  moesol,  neu 
bechod  ynddo  ei  hun.  Dros  ystyried  y wraig,  o’r  ochr  arall,  yn  gyf- 
ranog  o’r  camw7edd,  cawn  y saríf  yn  gofyn  : — “ Ai  ,di'au  ddywedyd  O' 
Dduw,  N.i  chewch  chwi  fwyta,  &c,”  gan  osod  y ddau  o fewn  y gwa- 
harddiad.  Yr  un  modd  y gesyd  atebiad  y wraig  iddi.  A phe  gallem 
ystyried  y sarff  yn  gelwyddog,  a’r  wraig  yn  anneallus,  pa  heth  wnelem 
o Paul  ? canys  tystia  yntau  fod  y wraig  hefyd  “ yn  y camwedd.”  Nid 
oes  un  ífordd,  debygid,  i ddod  allan  o’r  anhawsdra,  ond  drwy  ystyried- 
fod  Duw  a Phaul  yn  llafaru  am  Adda  fel  pen  y wraig. 

A marwolaeth  ( ho  thanatosj . Pa  farwolaeth  yw  lion  ; ai  difod- 
iad,  ynte  marwolaeth  gorfforol,  ynte  ysbrydol,  ynte  tragw7yddol  mewn 
poenau,  ynte  y tair  olaf  ynghyd  ? Gosodaf  yma  yn  unig  ryw  gwpl  O 
resymau  dros  y deongliad  a ddewisir  yn  y gwaith,  gan  adael  yr  ym- 
resymiadau,  gan  mwyaf,  ynghyd  ag  eiddo  gwrthwynebwyr  y pwnc, 
hyd  y Traethawü  ar  Farwolaeth,  ar  y diwedd.  Wrth  ystyried 
fod  y bygythiad  yn  Eden  yn  disgyn  ar  ereill,  rhaid  fod  y ddeddf  a 
ddaeth  i mewn  drwy  Grist  lesu  (adn.  20)  i arbed  y pechaduriaid  er 
rnwyn  i ras  gael  poblogi  byd  drwyddynt,  yn  unîg  achosydd  o hyny  ;• 
oherwydd,  yn  un  peth,  ystyr  y gair  hwn,  marwolaeth.  Nid  marwol 
aeth  yr  annuwiol  ydoedd  yr  hon  a fygythid,  oherwydd  y mae  yn  dys- 
gyn  ar  bawb.  Pa  beth,  a yw  pawb  yn  myned  i boenau  am  fwyta  o 
Adda  ffrwyth  gwraharddedig  pren  ? ie  ; a yw  babanod— canys  y 
maent  hwythau  o fewn  cylch  y pawb , yn  disgyn  dan  farwolaeth  drag- 
wryddol  ? Diau  nad  oes  neb  a feiddia  haeru  y fath  athrawiaeth  ecb- 
ryslawn.  Rhaid,  gan  hyny,  na  all  y farwolaeth  honfodyn  dragwyddoî 
ar  yr  ystyriaeth  o fod  bygytliiad  cyfammod  Eden  yn  disgyn  a?  holl 
hiiiogaeth  y dyiiüi  gyfainmodwr.  Nid  marwolaeth  y diiwi&b , ychwaith, 
a fygythid,  canys  pe  felly,  dyma  fuasai  ei  sylwedd  : — “ Na  chyffwrdd, 
O ddyn,  â ffrwyth  y pren  dan  sylw,  oble^id  yn  y dydd  y bwytei  o hono, 
disgyna  dy  gorff  i’r  ddaear  yn  farw  fel  yr  ydoedd  ar  y cyntaf,  a’th 
enaid  a ddygir  yn  ofalus  allan  o baradwys  ddaearol  i’r  lan  i’r  baradwy» 
nefol,  ac  allan  o braw’f,  ac  amheuon,  ac  ofnau  cwympo,  i sefyìlfa  yn 
yr  hon  na  bydd  ofn,  na  llafur  i’th  flino  byth.”  Gwel  pob  un  na  buasai 
hyn  yn  ddim  ond  gosod  gwobr  benaf  ufudd-dod  o’i  flaen  yn  dâl  am  an- 
ufudd-dod.  Rhaid,  gan  hyny,  nad  marwolaeth  fel  eiddo  y duwiol,  ych- 
waith,  a fygythid.  Nid  marwolaeth  gorfforol  a fygythid,  ychwaith ; canys, 
os  oedd  ysbryd  yn  y dyn  ar  y pryd,  buasai  heb  hawl  i esgyn  i’r  nef  na 
disgyn  i uffern,  ar  ol  ei  ymadawiad  íi’r  eorff,  oherwydd  profasom  hyna 

m 


Pen.  V. 


eisoes.  Yn  awr,  os  na  ellir  caniatau  damnedigaeth  babanod,  na  bod 
nef  yn  wobr  anufudd-dod,  na  bod  ysbryd  dyn  yn  y sefyllfa  ryfedd  o 
fod  heb  na  gwobr  na  cbosp,  ar  ol  darfod  ei  brawf,  a’i  ddarfod  mewn 
troseddiad  amlwg  o ammodau  y prawf  hwnw  ; rhaid  ynte,  mai  rhyw 
farwolaeth  araìl  a fygythid.  Marwolaeth  arall  i gyrhaedd  y corff,  nid 
yw  fy  nirnadaeth  yn  gallu  taro  wrthi,  heblaw  difodiad.  Dìforììnd 
hollol  ar  yorjf  ac  enaid,  ynte,  ydoedd  yr  hyn  a fygythid  yn  y geiriau 
trymion, — “ gan  farw  ti  a fyddi  farw  !” 

Ymholiad  tra  anghenrheidiol,  helìach  yw  : — “ Os  difodiad  oedd 
y farwolaeth  a fygythid,  pa  fodd  y'  daeth  lii  yn  amgen  na  difodiad  ar- 
nom  ni  : canys  dywed  Paul  mai  ‘ yn  Adda  mae  pawb  yn  meirw/  a 
mai  ‘ drivy  bechod  un  dyn  y daeth  i mewn  y farwolaeth  ar  bob 
dyn/  yr  hyn  a brawf  mai  oddiwrth  Adda  y daeth  ein  marwoìaeth 
gorfforol  ni,  yn  yr  hon  nid  oes  difodiad,  ond  oediad  bywyd.”  I hyn 
atebir,  nad  oes  fodd  cyssoni  y pethau  hyn  ar  yr  ystyriaeth  o fod  Acìda 
yn  bencyfammodw r,  a phaw-b  oll  ynddo  mewn  rhyw  ystyr,  ar  y d\dd 
V pcchodd  efe.  Nage,  nid  allan  o’i  gyfammod  ef  y deillia  y fath 
farwolaeth  fanteisiol  ag  a ddisgyna  ar  ddynoliaeth.  Er  hyny,  drwy- 
ddo,  neu  ynddo  ef,  mewn  ystyr  arall.  y mae  pawb  yn  meirw.  Pa  fodd 
y cyssonir  pethau  mor  groes  â hyn  i'w’  gilydd  ? Nid  pethau  croes  i’w 
gilydd  ydynt.  Gwnaed  dyn  ar  y cyntaf,  o ran  ei  gorff  fel  anifail  arall. 
Yr  un  tân  a losgai,  a’r  un  dwfr  â foddai,  a’r  un  cledd  â drywanai  y 
ddau.  Nid  yw  o un  pwys  gwybod,  a gwybod  nis  gallwn.  pa  un  a’i  di- 
fodiad  anifeilaidd,  ynte  y farwolaeth  bresenm  1,  fuasai  tynged  y corff 
dynol,  pe  buasai  farw  cyn  y cyfammod.  Trefn  yn  cynnwys  ynddi  ad- 
gyfodiad  iddo,  nid  oe<!d,  o lei  f.  yn  ddatguddiedig.  Cawn  yna,  pan 
oedd  dyn  yn  ei  gyflwr  cyntetìg,  ddarfod  i l)duw  dosturio  cymmaint 
wrtho,  ag  i ymostwrg  i ymddyddan  ag  ef,  a'i  osod  ar  brawf  i ennill 
goruchatìaeth  ar  angeu.  Dyna  y wrobr ; canys  un  wobr  arall  nid  oedd 
fodd  i fod.mew  n cyferbyniad  i’r  gosp  o farwolaeth  ddiatreg.  Daeth  Adda 
i afaeì  y farwolaeth,  yn  y dydd  y bwyttàodd.  Arbedwyd  ef,  drwy 
Grist  a’i  ddeddf  newrydd.  yr  lion  a “ymwthiodd  i inewn  i’r  lle  yr  aml- 
haodd  pechod’*  (adn.  20).  O hyny  allan,  daeth  hwn  yn  Adda  yr  ail, 
oherwydd  mai  efe  yw  ein  tad  effeithiol  ni  oll ; canys  amlwg  \ w,  na  fu- 
asai  anedig  un  cnawd  oll,  oni  bai  yr  arbediad  grasol  hwnw.  Cyn- 
nwysai  y penyd  ddifodiad  hollol  i Adda;  a disgyniad  ei  blant,  pe  bu- 
asenfc  i’w  cael,  i lawr  i gyttwr  cyntaf  dyn  diaeth,  o farw  o ran  eu  cyrff 
fel  y nodwyd,  yr  un  mudd  â phob  anifail  arall.  Felly,  mewn  fíàitli  yr 
ydym  yn  meirw,  o hyr.y  hyd  yn  awr.  Yr  un  ddamwain  yw  angau  dyn 
a’i  anifail,  Dyma  yr  unig  fíbrdd  (am  a wn)  i gyssoni  beibl  â ffaith. 
Buasai  yn  gam  i ddifodi  plant  Adda  am  hechod  eu  tad.  Ni  chawsant 
hyny.  Cawsant  eu  gadael  yn  unig  ar  y tir  eu  crewyd  ynddo.  Ond 
nid  oedd  neb  o honynt.  mewn  ffaith  i’w  cael ; eithr  dyna  y tir  vr  oedd 
raid  eu  disgyn  iddo,  pe  trefnid  modd  i’w  dwyn  i fodoliaeth.  Trefnwyd 
y cyfryw  foddion,  a thyna  lle  y maent  i’w  eael.  Mae  pawb  mwy,  o 
ran  ymddiried,  yn  marw  dan  gyfundrefn  yr  ail  Adda.  Etto.  pe  safasai 
yr  Adda  cyntaf,  buasent  oll  uwehìaw  marwolaeth.  oddieithr  icld\nt 
fwyta  o’r  pren  eu  hunain.  Ymddengys  fod  y cyffyrddiad  cyntaf  a’r 
pren  yn  gollediad  (forfeiturej  o’r  hawl  i geisio  ennill  bywyd  ogsol 


RHUFEINLYID. 


mwy.  Felly,  nid  oedd  pawb  yn  Adda  mwy  nag  y buasai  Adda  yn* 
ddynt  hwythau,  o ran  *tlim  a gawn  yn  y dadguddiad  dwyfol.  Gan 
Awstin  a i ddyscyblion  yn  unig  y cawn  eu  bod  yn  Adda  fel  pen-cyf* 
amtnodwr.  Ccir  eglurhud  yn  y sylwadau  oanlynol  nad  oedd  modd  i 
Awstiniaeth  fod  yn  gywir.  Y modd  y trowyd  difodiad  pcnydiol  Eden 
ya  adgyfodiad  a bywyd  bythol  yw,  trwy  ras  Iesu  Grist  ein  Harglwydd 
yn  cyfryngu  yn  nghanol  y farwolaeth,  i’w  throi  yn  fantais  yn  lie  coll- 
ed.  Felly,  gweli  yw  i ni  fod  genyin  ail  Adcla  i beri  ein  bodolaeth,  na 
}>he  gadawsid  pethau  fel  yr  oeddynt  gyda’r  cyntaf : felly  buasem  heb 
ein  geni  bytli. 

Trwy  bkchod  (dia  tes  omartiasj  ; trwy  y pecliod,  sef  y pechod 
neillduol  dan  sylw,  ac  nid  unrliyw  bechod  arall.  Trwy  y pec  hod  daeth 
í mewn  pa  beth  ? IIollol  lygriad  dynoliaeth.  Nage  ; canys  ‘‘ marw- 
olaeth  yw  yr  hyn  a ddaeth  i mewn  trwy  y pechod  hwnw,”  ebe  Paul. 
Diehon  fod  yr  adnodau  dilynol  yn  proíi  dyfodiad  llygredd  pechadurus 
i’n  rhan  ; eithr  vr  hyn  a elwir  “ marwolaeth  ” yn  unig  sydd  yma  wedi 
dod  felly.  “ Ond  cynnwysir  y llygredd  inoesol  liwnw  yn  y farwol- 
aetli,”  uiedd  rhai.  Na  wneir,  os  yw  yr  hyn  a brofasom  eisoes  dan  y 
gair  “ marwclaeth  ” yn  gywir.  “Trwyddo,”  yn  mha  fodd.  nid  yw  j 
testun  yn  ein  hysbysu.  Gwyliwn  rhag  dychymmygu  un  modd  i'r  tros- 
glwydctiad  hwn,  a osoda  esgus  dros  bechod  gweithredol  neb. 

Ac  felly  (Jcai  outósj.  Yma  y gorphenir  yr  ymadrodd  a ddechreu- 
ir  gyda’r  adnod  : — “ Megys  trwy  un  dyn  y pechod  i mewn  i’r  byd 
ddaeth,  feiiy  hefyd  trwy  y pechod  y farwolaeth  ar  bob  dyn  a ddaeth.” 

Yk  aeth  marwolaeth  (dieUlieinJ , t,o  come  or  go  tfirough , to  pass 
through  ; dyfod  ueu  fvned  trwudd.  Dyfod  trwoctd,  drwy  osodi-ad,  ie, 
gosodiad  cyflawn  o ras,  a wnaeth  marwolaeth,  i‘r  byd  hwn  ; sef  y farw- 
oìaeth  neillduol  bresêimol,  ac  nid  un  fath  berthynol  i gyílwr  cyntefig 
dym,  eyn  cyfamtnod  Eden. 

Ar  bo»  n v n (eisj  ; fel  oanìymad  i bob  cìyn  yw  yr  ystyr. 

Yn  gymmaint  a phechu  o bawh  (cph'  hoj.  Ni  bu  nemawr  frawddeg 
fach  eiioed  wedi  peri  cymmaint  dadlu  yn  nghylch  ei  hystyr  a hon, 
Nad  yw  yr  esboniad  cyífredin  yn  gywir,  sydd  eglur,  oddieithr  fod 
pawb  yn  marw  yn  gymmaint  a phechu  o hawb  yn  weithredol  i Iiaeddu 
hyny.  Na  phechodd  babânod  feily,  sydd  amlwg.  Fod  Paul  yn  dy- 
wedyd  mai  drwy  gamwedd  Adda,  ac  nid  yr  eiddynt  eu  hunain,  sydd  yr 
un  mor  amlwg.  Nid  cyfeirio  y mae  ein  testun,  gan  Iiyny,  at  bechod 
gweithredol.  Pa  bechocl  arall  y sydd.  Dim  ond  pechod  cyfrifoj. 

Dywedyd  : — “ Ar  ol  yr  hwn  y pechodd  pawb,”  neu  “Trwy  esiampl 
yr  hwn  y pechodd  pawb,”  na  dim  arddangosiadol  o bechod  gweitli- 
redol  o un  rhvw,  ni  chytŷatehai  i’r  ymadrodd  blaenorol  yn  well  na’r 
un  cytfredin  a nodwyci,  er  fod  y flfaith  hanesiol  yn  goddef  y cyfryw  es- 
boniadau  yn  esmwyth. 

Dylai  y sawl  hefyd  a dynant  lygredd  gwreiddiol  allan  o’r  ymad» 
rodd  hwn,  gofio  nad  yw  yr  hyn  a gyfriíir  i ddyn  yn  cyfuewid  gronyn 
arei  naws  foesol,  ond  ar  ei  gymmeriad  yn  unig.  Pe  aingen,  pa  beth  a 
debygem  am  Grist,  canys  “ gwnaethpwyd  ef  yn  bechocl  drosom  ni  ?” 
Gobeithiaf  nad  oes  neb  yn  ystyried  fod  dynolryw,  drwy  gael  eu  gosod 
i sefyll  yn  bechaduriaid  cyfrifol,  yn  derbyn  dim  o chwaeth,  na  hadau, 

m 


Pen.  V. 


«ä  llyg^edd  y cyfryw  hechod  o’u  mewn,  mwy  nag  yr  oedd  Críst  dfw? 
y gwneuthuriad*  o hono  yntau  yn  bechod.  Gwr.eyd  un  yn  bechod 
trwy  gyfritìad,  nid  yw  amgen  na  gosod  arno  gosp  y «yfryw  bechod  i 
felly  hefyd,  pechu  yn  gyfrifedig  nid  yw  amgen  na  derbyn  cosp  y 
pechod  hyny  eilwaith.  Marwolaeth  goríforol  yw  yr  unig  gosp,  neu 
ganl\niad,  neu  golled  oddiwrth  gamwedd  Adda.  oddieithr  i ni  feddwl 
fod  esiampl  ddrwg  ei  bechod  wedi  peri  rhyw  golled. 

13  *Canys  liyd  y ddeddf  yr  oedd  pechod  yn  y byd : feithr  tá 
ehyfrifìr  peehod  pryd  nad  oes  deddf. 

* “Hyd  aniser  dodiad  y ddeddf,”  medd  Turner,  Dloomíìcld,  Ammon,  Slade,  ítc. 

Cyn  y ddeddf,”  medd  Conquest.  “ Tros  holl  dymmor  y ddeddf,’?— Origen,  Koppe. 
Chrysostom,  Erasmus.  “ Gau  na  ellir  cyfrif  pechod  pryd  na  bo  deddf,  rliaid  ynte,  ga* 
ddarfod  ei  gyfrif,  v fod  deddf  i’w  chael,  sef  deddf  natur,”  medd  Crelliüs,  Doddridge, 
Wetstein,  Rossemnuller,  Barnes.  t “ Ni  chyfrifir  pechod  hyd  ddwyn  y pechadur 
dan  benyd  am  dano,”  medd  Bloomfield,  Barnes.  “ Nid  yw  dyn  yn  teirnlo  drwp  gan- 
lyniadau  ei  bechod  fel  cosp,  pryd  na  bo  efe  yn  gwybod  mni  pechod  ydyw,”  medd  l 's- 
terius,  “Cyfeirir  yma  at  fabanod,  i’r  rhai  nid  oedd  deddf,”  medd  Origen,  Awstin, 
Thomas  Aquimas,  Melancthon,  Beza  ; tra  dadleua  Calvin  yn  eu  herbyn,  gan  gynnwy* 
yn  yr  ymadrodd  bawb  o Adda  hyd  Moses.  Felly  Tholuck.  “ Nrd  yw  y pechod  y* 
blino  y galon  pryd,  mcdd  Luther,  Heuinann,  Camerarius.  “ Ni  aliesid  coepi 

pechod  ag  angau  naturiol,  heb  yn  gyntaf  fygwth  hyny  mewn  deddf,”  medd  Ileiehe. 
“ Ni  chyfrifir  pechod  fclly  yn  mysg  dynion.  Nid  oes  yma  olwg  ar  gyfrifiad  o eiddo 
Duw,”  mcdd  Bretschneider,  Calvin,  Luther,  Stuart.  “ Ni  thelir  sylw  ga»  ddy^io» 
pr>fd,  & c.,”  medd  Heumann,  Camerarius,  Photius,  Koppe,  Schoettgen,  Glcokler. 

Hyd  y ddeddf  ( achri ),  continuedly  uniil ; yn  barhaus  hyd  y pryd 
a’r  pryd.  Ond  paddeddfyw  hon  ? Nid  deddf  Eden,  sef  deddf  y pren. 
canys  nid  ydym  yn  cael  un  hanes  am  heehod  cyn  hyny.  Nid  deddf 
natur,  canys  vr  oedd  hi  yn  y hyd  can  gynted  à dyn  ei  hunan.  Rhaid, 
y.nte  mai  deddf  Moses  a feddylir.  Ond,  paham  son  am  hyn  yn  awr? 
Gwyddai  yr  apostol  fod  yr  Iuddewon  yn  yuiífrostio  o’r  ddeddf,  a'u  hod 
yn  cyssylltu  pob  peth  o eiddo  Duw  a hi.  Tybient  mai  lluw  Duw  oedd 
yn  peri  marwolaeth,  ac  mai  wrth  reol  eu  deddf  hwy  y gweithredai  efe. 
Nid  oeddynt  yn  tybied,  fel  ag  y tybiwn  ni  yn  awr,  mai  deddf  iddynt 
hwy  yn  unig  ydoedd  hi,  eithr  elent  ar  hyd  a lled  y byd  i broselytia 
pawb  a allent  ati.  Felly  “ ymweled  a phechodau  y tadau  ar  y plant.” 
yr  oedd  Duw  pan  symmudai  ymaitii  fabanod.  Dyna  eu  tyb  htgy. 
“Nage/’  ehe  Paul  yn  ein  testun,  “ canys  mae  y pechod  hwnw  sy  h 
haeddu  marwolaeth  yn  y byd,  hyd,  neu  o ddechreuad  y hyd  hyd  ddod- 
iad  y ddeddf;  ac  ni  allai  y ddeddf  beri  marwolaeth  i fabanod  cyn  et 
bodoîaeth.'’  Pa  esboniad  arall  a allwn  ni  dybied  i’r  ymádrodd  ? Pa 
achos  arall  sydd  am  son  fod  pechod  yn  y byd  cyn  dodiad  y ddeddf? 
Ymddengys  poh  cyssylltiad  arall  o’r  ymadrodd  gyda’r  rhai  hlaenoroi 
yn  fath  o naid  oddiwrth  rediad  esmwyth  yr  ymresymiad.  Ni  oddefa’r 
adnod  hyny,  oherwydd  dechreua  gyda  canys , i cîdangos  y rhaid  fod 
cyssylltiad  rhyngddi  â’r  ymadrodd  Ẃaenoroì. 

Ni  chyfrifir  (ouc  eilogeitaij'  Dadletsa  Stuart,  Barnes,  Taylor,  „a 
Belshara,  lawer  yn  erbyn  athrawiaeth  y cyfritìad,  gan  fethu,  mêddánt, 
achael  y gair  logizomait  cyfrif,  aiu  gyfriâad  o eiddo  y naiíl  i’r  ilalh  tr«‘ 

119 


RHUFEÍNIAID. 


îiád  ydyra  ni  yn  dywedyd  fod  dim  yn  y gair  hwnw,  heblaw  yr  ystyr  0 
gyfrif  yn  unig : mai  yn  yr  ymadroddion  cylchynol  y ceir  eiddo  pŵy  a 
gyfritir,  ac  i bwy  y cyfrifir  liefyd.  Eitlir  ytna,  nid  logizomai  yw  y gâir, 
ond  ellogeô,  ystyr  yr  hwn  yn  y geiriaduron  yw,  to  recJcon  in , to  put  to 
one' s account : sef  gosod  yn  nghyfrif  un.  Ceir  yn  unig  yn  Philemon 
18,  lle  y dywed  Paul  wrtho,— “ Os  gwnaeth  Philemon  gam  ?ì  thi,  neu 
os  yw  yn  dy  ddyled.  cgfrif  hyny  arnaf  ti ; a myfi  a’i  taìaf.”  Yma 
cawn  osod  dyled  y naill  yn  erbyn  y llall,  a hwnw  yn  ystyried  ei  hun  yn 
nghyfiwr  dyledwr  ar  ol  hyny.  Eithr  paharn  ychwanegu  yr  ymadrodd 
hwn  ? a eìlir  meddwl  nad  oedd  Duw  yn  cyfrif  pechodau  dynion  yn  eu 
ìierbyn,  cyn  dodiad  y ddeddf?  Hyn  a’u  gwnaethai  yn  rhydd  oddi- 
wrth  gosp,  ac  a wnaethai  eu  holl  laddiadau,  lladradau,  &c.,  yn  ddi- 
ddrwg  yn  ngolwg  Duw.  Eithr  darllener  pen.  i,  30 — 32,  a cheir  gwel- 
ed  yn  amgen.  “Ni  chyfrifir  pechodgan  ddynion  pryd  nad  oes  deddf,’' 
yw  un  deongliad  arall  tra  piiarchus.  Ond  a yw  efe  yn  wirionedd,  pe 
byddai  gyfaddas  i ymresymiad  yr  apostol  ? Onid  yw  Paul  ei  hun  yn 
dywedyd,  hyd  yn  nod  am  y pagan,  fod  eu  cydwybodau  yn  eu  cyhuddo 
(2,  15)  o becbodau.  Beth  î a oedd  eu  cydwybodau  yn  eu  beio  yn 
ddiaehos ! Diau  nad  cyfeirio  at  eu  bod  heb  gyfrif  pechod  yn  eu  her- 
byn  eu  hunain,  a’u  gilydd,  oherwydd  nad  oedd  ganddynt  ddeddf  ddat- 
guddiedig,  y mae  ein  testun,  gan  hyny.  Byddai  meddwl  nad  oedd 
deiliaid  datguddiad  hwyfchau,  yn  cyfrif  pechod  yn  bechod  pan  ei  cyf- 
laVvnid,  yn  hollol  ynfydrwydd.  Pa  beth,  ynte,  yw  ystyr  yr  ymadrodd 
hwn?  Nid  oes  le  mwyach  i un  esboniad  ond  : — 

“Megys  trwy  un  dyn  y daeth  y J Nid  yw  Duw  na  dynion  yn  cyf- 
pechod  i mewn  i’r  byd  : — ” \ rif  pechod  y naill,  fel  hyn,  ar  y 

“ Megys  trwy  y pechod  hwnw  y < llall,  heb  osod  i lawr  yn  gyntaf 
daeth  i mewn  y farwolaeth  dan  > ddeddf  neu  reol  i'w  gyfrif  ef  felly. 
sylw; — ” S Nid  deddf  Moses  ywr  hòno,  canys 

“ Felly  hefvd  (sef  trwyddo  ef,  \ teyrnasodd  y farwolaeth  o Adda 
a’i  bechod  ef,)  yr  ymdreìddiodd  i j hyd  Moses,  yr  hyn  a brawf  fod 
mewn  yr  un  farwoiaeth  ar  bob  \ deddf  yn  cyfrif  pechod  rhywun  ar 
dyn  ; — ” \ fabanod,  er  enghraiíft,  cyn  hòno  a 

“ Y ‘ felly  hefyd  ’ hwn  ydoedd  i gyfrifai  bechodau  y taduu  ar  y 
drwy  ystyried,  neu  osod  y pawb  i l plant. 
sefyll  yn  bechaduriaid  neu  dros-  i 
eddwyr  cyfrifol,  yr  liyn  yw  eu  go-  ì 
sod  yn  agored  i benyd  y pechod,  > 

*ef  marwolaeth  goríforol.”  * 

Ar  ol  dywedyd  o’r  apostol  fod  pawb  yn  dwyn  cosp  camwedd  un,  yr 
oedd  yn  rhesymol  iddo  frysio  ychwanegu,  nad  damwain  yw  y peth ; 
ond  fod  gan  y Duw  da  ddeddf  neu  gyfundrefn,  sef  deddf  ysbryd  y 
bywyd  yn  Nghrist  íesu  (8,  2),  y ddeddf  addaeth  i mewn  i Eden  (adn. 
20),  yn  yr  hon  y cyfrifid  pechod  Adda  yn  eiddo,  neu  etifeddiaeth  i 
bawb,  ac  yn  ol  yr  hon  y dywedasai  efe  fod  pawb  yn  marw,  “yn  gyra- 
maint  â phechu  o bawb,”  sef  yn  y dull  cyfrifol  aystyrid  yn  ol  y ddeddf 
cyfrifiad  a ddaethai  i mewn. 

120 


Ì*EN.  V. 


\4  Eìthr  toyrnasodd  marwolaeth  o Ailda  hyd  Mose8,  'ie,  *aravni 
Wy  y rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda,  tyr 
hwn  yw  ffurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod* 

* “ Arnynt  hwy,  y rhai  a bechasant,  &c.,”  yw  darlleniad  rhai  copYau  Grocg.  Fcilf 
y darllenid  yn  ineiblau  Groeg  a Lladin  Rufinus  yn  y bumimrd  gaurif.  Felly  bibhm 
Ambros  yn  y4eddgatirif;  Cyril,  Tertullian.  Cyprian,  8cc.,  oddeutu  yr  un  annser. 
hyd  yu  nod  yn  foreuaciu  Eitlir  y mae  awdurdod  llawer  trymach  dros  y darllenia 
derbyniedig.  “ Yn  gyíîelyb  i gamwedd  Adda,”—  «tuart,  Barncs.  “Cyfeirfr  at  hoÜ 
hil  Adda, ’ ’ — Reiche.  “ Cyfeirir  yn  unig  at  fabanod,”  medd  Origert,  Awstin,  Melanc- 
thon,  Beaa,  President  Edwards.  “ Ni  phechasant  yri  weithrertol,  ond  yn  gyfrifol,” — 
Rbai.  “ Vn  ol  dull  camwedd  Aihla,”  nredd  A.  ŵmpbell,  J.  Wiiiiams.  “ Cyfeirir  at 
bawb  o Adda  hyd  Moses  yn  unig,”— Barnes,  Calvin,  Hodge,  “ Pawb  mewn  ocd,”— 
Tnrratin.  t “Cysgodai  Adda  Grist,  fel  cynddrychiolwr— Addaci  bawb,  a Christ  tri 
bawb  yntau,” — H.ildane,  Walford  debygid.  “ Arddengys  yr  ymailrodd  yn  unig  fnti 
rhyngddynt  rhyw  debygolrwydd,” — Bloomfield,  Barnes.  “ Lluniesid  Adda  yu  gysg*.*i 
■o  tírist,” — Stuart.  “ Tebygent  i’w  gilydd  drwy  fod  iddynt  ddynit  n-mewn  cyssylltiatl 
à hẅynt  mewn  modd  neillduol,”—  Hadge.  “ Vr  hwn  sy  gysgod  o’r  hwn  oedd  i ddy- 
föd,” — A.  Campbdl,  J.  Williams.  “ Vt  hwn  oedd  gysgod  o’r  amser  dyfodol,”  medd 
Bengel,  Homberg.  “Cysgod  o ddygwyddiadatt  dyfodol,” — Erasmus,  Chr.  Schmid. 

CyffülybiaetB,  &c.,  fommóma,)  something  made  like,  likeness,  srm - 
Uitude,  resemhlance  ; sef  rhywbeth  a wneler  fel  peth  arall,  tebygol- 
rwydd.  Yma  etto,  ceir  llawer  duli  o esbonro.  Gosodir  yma  arferiad 
y gair  Groeg,  feî  y deallo  y darilenydd  ei  ystyr,  yr  hyn  fydd  yn  gy- 
mhwyöash  na  dywedyd  fy  meddwl  fy  hunan  heb  ei  brofì.  “ Ac  a 
wnaed  mewn  cyffelybiaeth  dynion  ” (Phil.  ii,  7).  “ A dull  y locustiaid 

oedd  fel  meirch  parod  i ryfel  ” (Dat.  9,  7).  “ Newidiasaot  ogoniafct 

yr  anllygredig  Düwyn  llun  dyn  Hygredig,  &c.f”  (Rhuf.  1,  23).  “Dafc- 
fonodd  Duw  ei  Fab  yn  nghyjfelyimeth  cnawd  peehadurus’'  (Rhuf.  g, 
3).  Gwelwn,  bellach,  mai  cyftelyb,  mewn  rhyw  ystyr,  yn  unig,  oedd 
priocjpl  arwyddoeâd  y gair,  yn  ol  arferiad  yr  oes  apostolaidd  o horro. 
Át  bwy  y cyfeirir,  ynte,  yn  yr  ymadrodd  ? Os  at  fabanod,  fel  yr  es- 
bouia  amryw,  yna  yr  ystyr  fyddai, — “ Ie,  arnynt  hwy,  y rhai  ni  chjff- 
lawnasant  bechod  gweitliFedol,  fel  y cyflawnodd  Adda.“  Eithr,  ar  61 
manwl  ystyriaeth,  yr  wyf  yn  gorfod  troi  oddiwrth  y dyb  hon,  ar  ol  ei 
hir  goleddu.  Mae  pob  dyn  o oedran  a synwyr  wedi  pechu  yn  weith- 
redol  mewii  rhyw  fodd  neu  gilydd.  Paham  eyfeirio  at  Adda  fel  pech- 
adur  gwelthredob  yn  fwy  naneb?  “ Yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd 
Adda,”  a raid  fod  yn  rhyw  beth  mwy  neillduol  na'i  fod  yn  beehod- 
gweithredol  yn  unig.  Rhyw  gyftèlybiaoth  perthynol  yn  unig  i Adda 
a deiliaid  deddf  M'ises,  a’i  deongli  yu  ol  dull  yr  oes  hòno,  raid  fod  y 
cy ffelybrwydd  hwn.  Chwiliwn  ain  dano.  Ond  rhaid  cadw  at  rediad 
yr  ymresymiad  ar  yr  un  pryd.  Gwyr  y sawl  sy’n  hyddysg  yn  y Beibl 
mai  dẃywaith  yn  «nig,  sef  mewn  dwy  ddeddf,  y cydymodd  Duw  farw- 
olaeth  naturiol  wrth  bediod.  Y rhaPn  oedd  deddf  Addaa  deddf  Moses. 
Nid  oes  neb  yn  marw  yn  gorfforol  am  ei  bechod,  dan  yr  efengyL  Nid 
oedd  neb  o Adda  hyd  Moses  ychwaith  yn  marw  am  ei  bechod  gweith- 
redol  ei  bun.  Y rhai  cyntaf  a allent  bechu  yn  gyftèlyb  i ganrwedd 
Àdda,  oedd  y dynion,  wrth  ba  rai  y Hefarat  Duw,-*-“  Fel  yr  estynyeh 
dy  ddyddiau  ar  y ddaear/*  “ Yr  wyf  ya  rhodd»  o’th  fíaen  heddyw 
« 121 


* 


RHUFEÎNÍAÎÜ. 


/oes  adaíoní,  ac  angau  a drygioni.”  Deut.  30,  15.  Mai  at  farwöîaeíîf 
gorfforol  y cyfeirìd  sydd  eglur  oddiwrth  adn.  18, — “ Os  try  dy  galon 
ymaith,  fel  na  wrandawech,  &c.,  yr  wyf  yn  mynegu  i chwi  heddyw,  y 
dyfethir  chwi  yn  ddiau,  ac  nad  estynwch  ddyddiau  yn  y tir,”  &c.  Yr 
oedd  pob  Israeliad,  gan  hyny,  yn  pechu  yn  ol  cyífelybiaeth  camwed4 
Adda.  Camwedd  yw  troseddiad  o orchymyn  pendánt.  Y mae  yn 
ofynol,  cyn  bod  esboniad  o’r  geiriau  hyn  yn  gymhwys,  ei  fod  yn  cyd- 
daro  á rhediad  y pwnc  dan  sylw.  Camwedd  Adda  oedd  yn  yr  adnod 
ílaenorol,  felly  hon  hefyd.  Cawsom  gyfFelybrwydd  rhwng  y rhai  a fod- 
olent  ar  ol  y ddeddf  ag  Âdda.  tìyd  y ddeddf,  nid  oedd  gyffelybrwydd 
rhyngddo  â’r  rhai  a fuant  feirw%  yr  hyn  oedd  pawb.  Gan  fod  yr  apos- 
tol  yn  cyfeírio  at  deyrnasiad  marwolaeth,  ac  yn  ei  ddosparthu  yn  rhai 
úyn,  ffc  yn  rhai  ar  olr  Moses,  yr  oedd  efe  yn  galíu  cyfarfod  â gwrthre- 
symiad  yr  Iuddew,  sef  maí  drwy  fpd  pawh  dan  ei  ddeddf  ef,  o farwam 
eu  pechod,  y teyrnasai  marwolaeth  arnynt.  Nage,  meddai  yntau; 
eanys  bu  farw  o Adda  hyd  Moses,  bawb,  y rhai  ni  throseddasant  un? 
ddeddf  bendant  yn  cylymu  marwolaeth  corff  wrth  y trosedd,  fel  yr 
oedd  y ddeddf  a droseddodd  Adda.  Eithr,  cyfyd  gwrthddadl  yn 
meddwl  y darllenydd  ; — “ Os  am  eu  pechodâu  eu  hunain  y byddai 
farw  deiliaid  cyfammod  Sína,  pa  gyssondeb  sydd  mewn  son  eu  bod  yn 
meirw  am  gamwedd  Âdda  ?”  Yr  atebiad  yw,  eu  bod  yn  marw  yn 
yynt  o ran  amser,  &m  eu  pechodau  eu  hunain  ; tra  mae  y ffaitli  o farw- 
olaeth,  hyd  yn  nod  i’r  goreu  o honynt,  yn  disgyn  oddiwrth  Adda^ 
Byddent  feirw  “ mewm  oedran  teg,”  ond  odid,  trwy  Adda,  os  cadwent 
^loses  yn  ofaltìs  ; eithr,  os  troseddent  ef,  disgynai  ei  farwolaeth  ef  ar- 
nynt  yn  gynnaf,  yr  hon  a elwid  yn  farn  a barnau,  yn  aml  drwy  ysgry- 
thyrau  hanesiol  y genedl.  Nad  drwy  Moses,  ond  Adda,  y disgynai 
marwolaeth  gorfforoî,  oedd  pwnc  ymresymiad  yr  apostol  yn  yr  adnod- 
au  hyn. 

Ffurf  yr  ün  oedd,  &c.,  ( tupos , &fc.,Jfìgure,  form.  Hefyd,  yífoto- 
type,  pattern  ; patrwn,  cynllun,  ífigiwr.  Arferir  am  ol  yr  hoelion  yn 
nwylaw  Crist ; am  ddelw  duw  dyeithr ; am  ffurf  athrawiaeth,  neu  un- 
rhyw  ddySgeidiaeth,  yn  gystal  ag  am  esiampl  i’w  dilyn.  Ioan  20,  25  ; 
Act.  7,  43;  Rhuf.  6,  Ì7;  Act.  7,  44;  Phíl.  3,  17.  Yn  mha  ystyr  yr 
oedd  Adda  yn  ffurf  neu  ffìgíwr  o Grist  f Hawdd  fyddai  dynodi  aml 
debygoldeb  rhyngddynt,  eithr  nid  hyny  fyddai  cael  allan  y ffigiwr  oedd 
ygi  ngolwg  ein  hysgrifenydd.  Nid  wyf  fi  yn  gwybod  am  well  arwein- 
ydd  at  y ffìgiwr  dan  sylw,  na’r  ymadroddion  dilynol  i’r  testun.  Am  y 
tebygolrwydd-^rhwng  Adda  a Christ,  yn  ol  y bennod  hon,  gwel  tudal. 
112.  Cawn  gan  yr  esbonwyr  fod  y cyffelybrwydd  gan  mwyaf  i’w  gaei 
mewn  anghyffelybrwydd  ! Mae  cryn  lawer  o ragor  rhwng  esboniwr 
fo  yn  parliaus  ddatgan  yr  holl  wirionedd  ar  bob  yrnadrodd  a phwnc, 
â’r  esboniwr  a draetho  yn  unig  yr  hyn  fyddo  o’i  fìaen  ar  lawr. 

Yr  un  oedd  ar  ddyfod  ( tou  mellontos).  Yr  hwn  oedd  ar  ddy- 
fod  yn  fuan,  ac  nid  yr  hwn  oedd  ar  ddyfod  yn  mhen  rhyw  dymhor 
hirfaith,  Dyna  arferiad  y gair,  fel  y ceir  gweled  wrth  gyfeirio  i Mat. 
3,7;  a 12,32;  1 Tim.  4,  8 ; Heb.  9,11;  a 13,  14  ; Rhuf.  8,  38  ; 
1 Cor.  3,  22  ; Luc  13,  9 ; I Tìm.  6,  19.  Dyná,  am  wyf  yn  gofio,  yr 
holl  arferiad  o hono  vn  yr  un  rhan  o ymadrodd  ag  yn  eiu  testun.  Pa^ 
122 


Pen.  V. 


un  ai,  “ Yr  hwn  oe'dd  ar  ddyfod  i wisgo  cnawd/’  ynte,  “ Yr  hwn  oetld 
ar  ddyfod  drwy  ei  ras  arbedawl  i Eden,  yn  y cyrameriad  o ail  Adda/ 
sydd  aneglur.  Mae  yr  hen  arferiad  o goleddu  yr  esbomad  cyrrtaf  o’r 
ddau,  yn  ei  gwneyd  yn  anhawdd  i neb  gynnyg  y llall ; etto,  y mae  ef* 
yn  teilyngu  ystyriaeth,  o gymmaint  ag  mai  efe  sy’n  cyduno  oreu.  os 
nad  yn  unig,  ag  iaith  yr  apostol.  Buasai  yn  lled  anmhriodoì  yt»  ol 
meddwl  Groegwr,  gìywed  neb  vn  son  am  ryw  ko  meHón , “yr  hwn  sydd 
<àr  ddyfod,”  tra  nad  oedd  efe  yn  dyfod  am  dros  bedair  mil  o flynydd- 
au,  eilwaith. 

15  *Eithr  nid  megy's  y camwedd,  felly  y mae  y daw» 
hefyd.  tCanys  os  trwy  gamwedd  un  y bu  feirw  llawer ; Jmwy  o 
lawer  yr  amlhaodd  gras  Duw,  a’r  dawn  trwy  ras  yr  un  dyn  Iesn 
€rrist,  §i  laweroedd. 

* Cymmerir  y frawddeg  hon  fel  hoîiad,  gan  Homherg:,  Schoettgen,  Ros8enmullcr• 
t “Trwyddo  fel  dedfryd  cyfaminod  toredig,’’—  Walford,  Edwarcìs,  Charlcs»,  Calvin. 
“ Llawcr — nid  yw  pob  un  wedi  efelychu  Adda,” — Morgan,  S*»cinus.  “Nid  yw  r 
“ trwy  ” yn  manylu  pa  fodd  y treigla  y farwolaeth  hon  o Adda,” — Barnes.  “ Trwy  y 
camwedd  hwn  fel  achos,” — Hodge.  “ Llaw-er — pawb  ond  Iesu  Grist,  Eno«h,  nc 
Rlias,”  medd  Bloomfield.  X “ Mae  ‘llawer’  y dawn  yr  un  nifer  â ‘llawer’  y cam* 
wedd,” — Barnes.  “ Trwy  y gras  yn  mha  un  y saif  CrUt  gyda’r  Tad,” — Rha\.  “ V 
Ifras  a arddengys  Crist  tuag  atom  nl,” — EreilL  $ “Tuag  at  y llaweroedd,”  nM>dd 

‘Stuart. 

Camwedd  ( paraptomaj , a falling  aaìde  or  away,  a lapse,  error,fau!t; 
cwympiad  ymaith,  bai,  camwedd.  Ei  ystyr  yn  yr  ysgrytliyrau  ya 
gvyCred.in,  yw  troseddiad  o orchymyn  pendant,  yr  hyn  ni  fuasai  \n 
ber  hod  ynddo  ei  hun.  Darllener  Mat.  6,  14,  15;  Marc  11,  ‘25,  26; 
Mat.  18,  85;  Rliuf.  11,  11,  12:  Gal.  6,  1;  Salm  19,  13 ; Dan.  0,  22; 
adn.  16,  20;  2 Cor.  5,  19;  Eph.  1,  7 ; a 2,  1,  5 ; Còl.  2,  13.  Nid  oedd 
bai  Adda  yn  ddrwg  moesol.  ond  pendant,  a’r  unig  iawn  am  dano  (pe 
addas  yr  ymadrodd)  yw  marwolaeth  gorflorol  pawb.  Pe  buasai  mar- 
woìaeth  Crist  yn  iawn  drosto,  gallai  pawb  a weddient  rhag  ei  benyd 
gael  dianc  uwchlaw  marwolaeth.  I ddrygau  moesol,  dros  ba  rai  ni 
feddai  Moses  un  aberth,  y mae  gwaed  Crist  yn  perthynu. 

Dawn  (eharisma).  Gwel  ar  pen.  1,  11.  Ei  nodau  ydynt: — Tra- 
rhagoriaeth,  o ran  helaetlìrwydd  ei  ras,  ar  helaethrwydd  colled  y eam- 
wedd  cyntaf  (adn.  15)  ; yn  yr  hyn  y cynnwysir  cyfiawnliad,  ncu  ryctd- 
had  oddiwrth  gamweddau  gweiíhredol  {adn.  16).  Perthynol  i'r  h\n  a 
elwir  Gras,  a Dawn  yn  ngras  yr  un  dyn  Iesu  Grist,  a Dawn  y cyjiawn - 
der,  ac  Ufydd-dod  Crist , os  oes  gwahaniaeth  hefyd  rhyngddynt  â’r  peth 
dan  sylw,  y cawn  bob  bendith  arall. 

Llawer  ( oi  polloij , the  many , y llaweroedd.  Cawn  yn  adn.  19 
ddarfod  gwneuthur  rhyw  laweroedd  yn  bechaduriaid  drwy  gamwedd 
un,  yn  yr  un  modd  ag  y gwneir  y llaweroedd  yn  gytìawnion  drwy  uf- 
ydd-dod  rhyw  un  arall ; ac  yma,  inai  trwy  gamwedd  yr  un  dyn  ag  a 
gafwyd,  yn  ol  adn.  12,  wedi  dwyn  pechod  i’r  byd,  a marwolaeth  arno 
ei  hun  a phawb  arall  drwy  hypy — mai  drwy  gamwedd  y dyn  hwnw  y 
bu  y personau  dan  sylw — y llaweroedd,  feirw.  Ceir  y gair  pol/oi  fel 
hyn  yn  y rhif  lliosog,  a’r  fannod  o’i  flaen,  hefyd  yn  pen.  12,  5 ; 1 Cor? 


RIIUFEINIAID. 


10,  1 7,  33  ; Mat.  24,  12;  2 Cor.  2,  17  ; lle  yrarferir  am  y îlawer  saint 
perthynol  i’r  oes  apostolaidd,  am  y llaweroedd  cymmunwyr  yn  yr  un 
amser,  arn  wrandawwyr  pregethau  Paul,  am  wrthgilwyr  y tymhor  cyn 
dinystr  Jerusaîem.  ac  am  y pregethw yr  a wrnaent  fasgnach  o aír  Duw 
yn  amser  ysgrifeniad  yr  ail  lythyr  at  y Corinthiaíd.  Nid  pawb  a phoS 
dyn,  gan  hyny,  yw  ystyr  y gair  hwn  ; ond  y Uairer  yn  unig.  Paham, 
etto,  yr  arfera  yr  apostol  y çair  llawer  yn  lle  y gair  pawb,  tra  y buasai 
yr  olaf  yn  addasach  i arddangos  pa  sawl  un  sydd  yn  marw  drwy  Adda  ? 
Oherwydd  nad  ardcìangos  hyny  oedd  ei  amcan,  ond  dangos  fod  y lla- 
weroedd,  i ba  rai  yr  amlhaodd  y gras  dan  svlwr  o eiddo  Duw,  oll  yn 
meirw'  yn  goríforol  drwy  Adda.  Cofiwn,  nad  dywedyd  y gw4r — eanys 
tyb  dyn  am  ífaith  ywei  wirionedd  ef — nad  dywedyd  y gwrir,  ácamcanu 
at  hyny,  yw  eia  gwaith  yn  awr,  ond  ceisio  dywedyd  feì  y mae  ar  lawr 
vn  eiu  testun.  Hyny  yn  unig  yw  gwaith  esboniwr.  Gwaith  y duwin- 
ydd  yw  y llalì. 

Gras  Duw , a’r  Dawn  trwy  ras,  <§fc\  Pa  wahaniaeth  aìl  fod  rbwng 
“ gras  Duw,"  a’r  “ dawn  trwy  ras  lesu  Grist?'*  Yr  un  peth  ydynt, 
medd  yr  esbonwyr : ond  pwy  erioed  a ddarllenodd  mewn  ymresymiad 
fel  hyn,  “Y  peth  hyn,  ar  peth  hyn,”  os  yr  un  peth.  oedd  y ddau  í 
Am  y Dawn  ( dorea) , gwel  ar  pen.  3,  24.  Eglur  ydyw,  mai  ystyr  y 
gair  yw  rhodd , ac  yma  “ rhotld  drwy  ewyllys  da  Iesu  Grist."  Gair 
arall,  dorerna,  a arferir  atn  y dawn  neu  rodd  cyntaf  yn  adn.  1(),  a char - 
iama  am  y dawn  a arferir  ddiweddaf  yn  yr  adnad.  Dmrn  yw  pob  ua 
o’r  geiiiau,  gan  ein  cyfieithwyr.  Ond  yn  adn.  17,  arferir  yr  un  gair  ag 
yn  ein  testun  am  y dawn  ( doreaj , sef  y rhodd  o gyfiawnhad.  Ytndden- 
gys  hellach,  rnai  y rhai  a gyüawnheîr  drwy  “ y rhítdd  o gyfíawnhad  allan 
o ras  Crist/’  yw  y llaweroedd  hyn.  Etto,  gall  fod  ystyr  arall  i’r  ytnad- 
rodd-,  os  wrth  y “ gras  ütm”  yr  ystyrir  yr  efengyl,  neu  iachawdwr- 
iaeth  os  mynir,  canys  arferir  yn  gyffredin  yn  y naill  ystyr  feì  y llalL 
lie'yd  y gair  bach  eis,  i,  sef  “ i y ìiaweroedd  arwyddocad  yrhwn  yw — 
f,  tuay  at,  ar , a arddengys  dueddiad  y peth  ; — fod  tueddiad  y rhòdd  o 
gyíiawnhad  drwy  ras  Crist,  tuag  at,  ac  i y Jlaweroedd.  Athrawiaeth 
ein  testun,  gan  hyny,  ywr  : — Fod  y cyfiawnhad  o Grist,  a*r  gras  o Dduw, 
yn  cynnwys  inw'y  o lawer  nac  adfywhad  i’r  corff‘  oddiwrth  effaith  cam- 
wedcl  Adda — fod  gras  Duw  yn  yr  eíengyl  yn  cyfodi  dyn,  yn  uwclì  o 
lawer  na'i  adosod  yn  fyw  lle  cawsid  ef  oni  buasai  Adcìa.  Gallai  y llawet' 
yn  y goleu  hyn  fod  yn  cymtwys  pawh ; etto,  nid  pawb  yw  ystyr  y 
ga < r.  Cawn  yma  “ ras  Duw,”  a w gras  yr  un  dyn  Iesu  Grist,”  yr  hyn 
a dclengys  nad  yw  dynoliaeth  Crist  yn  gyfran  o’r  Duwdod,  ac  nad  yw 
t‘i  hewyllys  da  annibynol  hi canys  yr  oedd,  ac  y mae  hithau  yn  gre- 
adur  cyfrifol,  ac  o ganlyniad,  yn  annibynol  a rltydcì — nad  yw  eì  rhîn- 
weddau  iii,  meddaf,  yn  anwahaniaethol  oddiwrth  ras  neiìlduol  y Duw- 
dod,  er  agosed  yr  undeb  rhyngddynt.  Mae  dywedyd  “ y dyn  Crist 
iesu  yw  y cyfryngwrr  rhwng  Duw  a dynion,”  a “ Mae  gras  yr  Un  dyn 
Ieem  Grist  yn  cynnwys  y rhocld  o gyfìawtihad,”  yn  ymadroddion  ys- 
grytbyrol.  Cofier  nad  yw  y cyfiawnhad,  na  gras  Duw,  yn  ol  ein  testui^ 
i’w  ddeongli  yn  fwy  pell  oddiwrth  y llawreroedd  na’i  fod  yn  eiddo  cy»- 
tcygiedig  iddynt.  Ni  oddef  y gair  a arferir  am  yr  i y llaweroedd,  i ni 
ddeongli  yn  amgen. 


Pb*.  v. 


16  *Ac  nid  mcgy8  y bu  trwy  un  a bechodd  y mae  y dawn 
Ìcanys  y fam  a ddaeth  o un  oarawedd  i gondemniad ; Jeitiir  y 
dawn  gydd  o gamweddau  lawer  i gyíìawnhad. 

* “ Acnid  fel  y condemniad  drwy  un  a bechodd,”  medd  Stuart.  Hodge,  I>Avid:»ojí. 
Ystyrir  y frawddeg  gyntaf  o’r  adnod  yn  holiad,  gan  Heumann.  “ Ac  nid  megys  y bu 
♦lrwy  un  camwedd  y mae  y dawn,”  yw  darlleniad  pedvrar  o’r  croen-feibîau  henaf,  tn 
nfçhyd  A rhai  diweiidarach,  lieblaw  yr  hen  Syriaeg,  Arabaejr.  yr  hen  Yulgate,  bcibiau 
Theodoret,  Awstin,  Rufinus,  Mortçan,  nc  Ambros.  Fellyy  darilena  Testainent  Grio- 
bach.  “ Ac  nid  fel  y mae  y canlyniadau  neillduol  drwy  yr  un  a hechodd,” — Michael- 
is,  Woîf.  “Acnid  fei  y mae  yr  un  camwedd  i’r  hwn  a bechodd,”  medd  Barnes. 
t “ Yr  euogrwydd  a ddaeth  i’r  byd  drwy  un  pcchod,  ac  a genedl<xld  gondemniad. ’ T 
medd  Carpzov.  “ Y ddŵlfryd  a ddaeth  o un  camwedd  hyd  gondemniad  cyfí'rcdfnol.” 
Rarnes.  “ Y farn  a ddaeth  oun  dyn,  &c.,”  yw  y heibl  Ethiopnep,  I)e  Dieu.  t ‘ í 
g-jrfiawnhad  bywyd,”  yw  darlleniad  un  hen  popi  Groeg,  y cyfieithad  Ethiopaeg,  ac  uu 
hen  gyfieithad  Lladin.  “ Y dawn  sydd  ft’i  duedd  o gamweddau  Jawer  i gyfiawnhad.” 
Bloornfield.  “ Allan  o un  camwedd— -allan  o lawer  o gamweddau.”  yw  y Groeg  lly- 
thyrenoî. . “Cyfiaicnhad  yw  y weithred  o gjTiawnhau,”  medd  Tholuck.  “ O gam- 
weddau  llawer  o ddynioia,”  meild  Süskind,  Flatt. 

Yfam  (to  cnma) , arferir  am  y farn  ddiweddaf,  ynghyd  ag  am  hen- 
derfyniad  harnol,  tor-ymryson,  dedfryd,  sentance,  aicard , decition.  Yr 
ystyr,  gan  hyny,  yw,  “y  ddedfryd  a ddug  gpndemniad,  am  y eainwedd 
eyntaf  yn  erbyn  y rH’eol.’’  Sylwer,  nad  yw  ein  testun  yn  dywedyd  fod 
y ddedryd  yn  condetnnio  neb  ond  y troseddwr,  er  y gallai  adnodan 
ereill  hysbysu  hyny. 

I gondemniad  ( ei8  catacrima) , hyd  gollfarniad.  “ Gan  farw  y 
byddi  farw  es  hwytei,  ' oedd  y ddedryd.  “ Gan  farw’  y byddi  farw, 
canys  bwyteaist,*’  oedd  y gollfarn,  neu  gendemniad.  Gelwir  y dded- 
ryd,  neu  o leiaf  ei  chynnwysiad,  marwolaeth,  yn  esodiad  ( apolceimaì ), 
sef  cadw  mewn  stor  i rywun,  yn  Heb.  9,  27  ; ond  nid  yn  golltarniad. 
Gallesid  tybied  fod  y gollfarn  yn  berthynol  i Adda,  y troseddwr,  yn 
unig,  tra  cynnwysid  ein  marwolaeth  ni  o fewn  et  stôr  gan  Adda  yr  ail. 
Mae  gwahaniaeth  rhwng  bwrw  peth  ar  ddyn  fel  eondemniad.  a*i  gadw 
jddo  fel  gosodiad.  Buasai  y condemniad,  om  buasaî  yr  arbediad,  yn 
gosp  dra  cbolledus,  yn  golli  bywyd  yn  y dydd  y bwytâwyd,  tra  y mae 
ein  marwohieth  ni  (os  dewiswn  y drefn)  yn  íantais  i gyd.  Ond  gwe\ 
adn.  18. 

O gamweddau  ìawer , &{c.  ; “ allan  o gamweddau  lawer megy« 
hefyd  y dy wedasai  efe,  “ allan  o un  caanwedd  i gondemniad.” 

Cyfiawnhad  (dicaidma)  ; yf  hyn  sy’n  gyferhyniol  i gondemniad  ; 
rhyddhad  oddiwrth  y gollfarn  daa  sylw.  Ystyrir,  os  oedd  un  camwedd 
yn  dwyn  y gollfarn  neu  garchariad  dynodedig,  fod  y dawn  yn  rhyddhau 
allan  o hono,  ynghyd  ag  aìlan  o ba  gondemniadau  bynag  a ddeillio 
oddiwrth  gamweddau  lawer,  hyd  ryddhad  hollol  a thrwyadl. 

17  *Canys  os  trwy  garnwedd  un  y teyrnasoedd  manvolaeth  trwy 
un ; i*mwy  o lawer  y caiíF  y rhai  sydd  yn  derbyn  lliosognvyd(l  o 
ras,  ac  o ddawn  cyfiawnder,  deyrnasn  mewn  bywyd  trwy  un,  lesu 
Grist. 


125 


RHUFEINIAID. 


* “ Os  oherwydd  un  dyn  y teyrnasodd  y farwolaeth,” — Un  beihl  Arabaeg,  “ Trwy 

un,”  ni  cheir  yn  yr  hen  Syriaeg,  Coptaeg,  nac  un  Arabaeg  Erpenius.  “ Onerwydd  yr 
un,” — Conquest.  f “ Derbyn  gorddigonedd  o ras,”  medd  Taylor,  Locke.  “Aco 

álawn  cyfiawnliad,”  medd  J.  Williams,  A.  Campbell,  Belsham.  “O  ddawn  cyfiawm- 
der  grecidfol,”  neu  “ santeiddiad,” — Tholuct.  “ Rhyddhad  odditan  gondemniad,” — 
Stuart. 

Un,  ueu  ytì  hytrach  “ yr  un,”  sef  y dyn  dan  sylw. 

Marwolaeth  ; neu  yn  hytrach  “y  farwolaeth,,,  a nid  pob  math,  nac 
unrhyw  fath,  ond  yr  hon  a nodwyd  yn  unig. 

Trŵÿ  un  ; tru  y yr  un. 

Mwy  o ìawer  ; yr  un  gair  ag  a arferwyd  yn  adnod  16. 

Luosogrwtih),  fperisseia ) , mwy  na  digon.  Pa  reswm  all  fod  y» 
hŷny  ? derhyn  mwy  na  digon  o ras,  a mwy  na  digon  o ddawn  cyf- 
iawnder  ? oai.d  yw  mwy  na  digon  yn  wastraff  ? Yr  ystyr  yw  mwy  na 
digon  i orchuddio  colled  y camwedd  dan  sylw.  Rhaid  i bob  un  a fyno 
deyrhasu  mewn  bywyd,  dderbyn  mwy  na  digon  o ras  i'w  gyfodi  o'r 
bedd,  a mwy  o ryddhad  neu  rodd  cyfiawnder,  nac  a ryddha  ei  gorff 
odditan  gioion  y byd  anweledig;  rhaid  iddo  dderbyn  rhyddhad  oddi- 
wrth  ei  gamweddau  ei  hun,  ac  nid  camwedd  Adda  yn  unig.  Mae  yr 
oiaf  yn  sicr  iddo,  canys  cyílawnwyd  yr  ammodau  a’i  hennillai  gan  yr 
wl  Adda,  ond  erys  ammodau  y blaenaf  i’w  cyíiawni  ganddo  ef  ei  hun. 
Rhaid  derbyn  etto  mewn  amser,  lawer  o ras  cyfiawnhâol,  i’r  dyben  o 
deyrnam  mewn  ì)vwyd,  er  y ceir  meddiannu  bywyd  adgyfodawl  heb 
of  lu  dim  am  y eyfryw  dderbyn. 

1S  Felly  gan  hyny,  *megys  trwy  gamwedd  un  y daeth  bam  ar 
büb  dyn  i gondemniad  : ffelly  hefyd  trwy  gyfiawnder  un  y daeth 
y dawn  ar  bob  dyn  i gyfiawnbad  bywyd. 

* “ Megys  trwy  gamwedd  un  i bob  dyn  hyd  gondemniad  ; felly  hefyd  trwy  gyfiawn- 
Uer  un  i bob  dyn  hyd  ryddhad  bywyd,”  yw  y Groeg  llythyrenol.  “ Trwy  un  camwedd 
— trwy  un  cyfiawnder,  & c.,”  medd  Walford,  Locke,  Clericus.  f “ Ar  bob  dyn  hyd 
bardwn  tros  eifywyd,”  medd  Bloomfield.  “ Cyfiawnhad  cyssylltiedig  â bywyd  tra- 
gwyddol.” — Hodge,  Tholuck,  Calvin,  Stuart.  “ Daeth  barn  ar  bob  dyn  cyssylltiedig 
á’r  camwedd  cyntaf,  a’r  dawn  ar  lob  dyn  cyssylltiedig  â’r  cyfiawnhad  bywyd,”  medd 
Hodge.  “V  daeth  y dawn  ar  y dechreuad  yn  gyfaddas  i bob  dyn,”— Barnes. 
“ Gwnaed  y dawn  yn  gyffredin  i bawb,  oherwydd  ei  fod  yn  cael  ei  gynnyg  i bawb,  ac 
nid  oherwydd  ei  fod  mewn  ffaith  yn  cael  ei  gymhwyso  at  bawb.  Canys.  er  dyo-ddef  o 
Grist  dros  becliodau  yr  holl  fyd,  ac  er  ei  fod  yn  caei  ei  gynnyg  i bawb  yn  ddiwahan- 
iaeth,  ( indifferenter ),  nid  yw  pawb,  erhyny,  yn  eigofleidio,” — Calvin  ar  y lle.  “ Cyf- 
rìfwyd  ar  Grist  holl  bechodau  y rhai  a roddwyd  iddo — Dyoddefodd  Crist  y gospedig- 
aeth  ddyledus  am  y pechodau  hyny  a gyfrifwyd  arno  [“  dros  beehodau  yr  holl  fyd,” 
Calvm] — Yr  oedd  Crist  fel  offeiriad  yn  lle  ei  bobl,  a than  gyfrifiad  o’u  pechodau,  trwy 
ei.  lroll  ufydd-dod  gweithredol  a dyoddefol : rhoddodd  aberth,  offrwm,  ac  iawn  per- 
ffaith,  dros  ei  eglwys  [“  dros  beehodau  yr  lioll  fyd.”  1 Ioan  2,  1 ; Calvin  ar  ein  tes 
tyn]— -Yr  oedd  yn  rhaid  i’r  Cyfryngwr  farw  dros  y rhai  yr  oedd  efe  yn  eu  cynddrych- 
ioli---Prynodd  ei  eglwys,  gwnaefeh  gyfiawnder  tragwyddol  iddi.  [“gwnaed  y dawn  hwn 
yn  gyffredin  i bawh,” — Calvin]  ; acagorodd  ffynnon  i’w  liwyr  lanhau,”— -Cyffes  Ffydd 
y Trefnyddion  Calvin-a<rfd.  “ Trwy  un  weithred  o ufydd-ffod,  y daeth  y ddedfryd  ar 
bob  dyn  i gyfiawnhad  bywyd,”— J.  Williams,  A.  Campbell,  Walford.  “ Mae  yr  hyn 
a ddeillia  i ni  o Adcía  yn  ganlyniad  naturiol  o gosp,  ac  y mae  y peth  ei  hun  yn  fatb  ® 
gosp  yn  yr  ystyr  hwn, — fod  y barnwr  yn  rhagweled  y canlyniad  hyn,  ac  er  hyny  yn 
«.rfaẅthu  y gosp,”-— Reinhardt’s  Dogmatiket  S.  Ü53,. 

.126 


Pfn.  V. 


hyn’y  (ara  oun)  therefore  then,  so  t/ien , wherefore ; gan  byny* 
ynte,  o ba  herwydd.  Ceir  y dull  hwn  o ymadroddi  yn  aml  yn  Paui, 
megys  yn  pen.  7,  3,  25  ; a 8,  12 ; a 9,  16,  18  ; a 14,  12,  19,  o’r  epistol 
hwn.  Cyfeiria'r  apostol  at  yr  hyn  a ragddywedasai  efe.  “ Am  fod 
pethau  fel  ar  fel,  yn  ol  a nodais  eisoes,  mewn  perthynas  i’r  ddau  Addâ, 
mae  y peth  mewn  gair-byr  yn  eglur  fel  hyn.”  Yna  ehwanega,  gan 
ddywedyd  : — “ Megys  trwy  y camwedu  a ddynodwyd  o eiddo  un  ar 
bob  dyn  hyd  gondemniad,  felly  hefyd  trwy  gyíìawnder  un  i bob  dy-n 
hyd  ryddhad  bywyd/'  Ond,  pa  beth  yw  y “cyfiawnhad  bywyd”  hwn  ? 
Ai  rhyddhad  maddeuol,  ynte  rhyddhad  yr  adgyfodiad  ? Gwyddis  mai 
yr  un  gair  a arferir  am  ryddhad  ag  am  gyfiawnhad.  Mai  rhyddhad 
bywyd  o'r  bedd  ac  o fyd  anweledig,  a feddylir,  sydd  eglur : canys  pe 
rhyddhad  maddeuol,  pa  fodd  y dywedir  ei  fod  ar  bawb  ? Nid  yw 
pawb  yn  cael  maddeuant  a chyfiawnhad  cyflwr.  Mae  dedryd  wedi  ei 
sicrhau  mewn  cyfraith  o gondenmiad  ar  bob  dyn  am  gamwedd  Adda, 
ac  y niae  yr  un  modd  (ou/o  Jcai ),  pa  fodd  bynag  yw  hyny,  ryddhad 
by wyd  i’r  un  “ pob  dy  n,’7  o’r  ochr  arall.  Os  drwy  ddedryd  y mac  y 
naill,  “ felly  hefyd”  y llall ; os  drwy  weithrcd  un  dyn  y naiîl.  “ fclly 
Iiefyd”  y llall ; os  ywr  pob  dyn  yn  cael  condemniad  drwy  y naiìl,  “fellŷ 
hefyd”  y cânt  gyfiawnhad  drwy  y llall.  Pa  ryddhad,  heblaw  rhyddhad 
hywyd,  aîl  fod  yn  etifeddiaeth  “ yr  un  modd”  i bawb?  Trwy  alw  pob 
cyfiawnhad  yn  un  maddeuol,  netli  yr  esbonwyr  i gyd  i ddynswch 
uwcliben  yr  adnodau  hyn.  “ Tuay  at  bawb  os  mynant.  y mae  y cyf- 
iawnhad  hwn,”  medd  rhai,  gan  geisio  dadvmdcirvsu  felly.  Eithr  dy- 
wed  Paul  mai  “ yr  un  modd”  y perthyr.a  efe  i hawb  ag  y perthyna 
camw'edd  Adda  rddynt.  “ Adda  ci  bawb  ei  han,  a Christ  ci  hawb 
yntau,"  medd  ereill.  Ond.  ni  ddywedodd  yr  apostol  felly.  Yniad- 
rodd  arall  gawsid  ganddo  pe  meddyliasai  cfe  felly.  Nid  yw  y Pawb 
(pasj  yn  y cyfryw  gystrawiad  â hyn,  scf  o íìaen  enw  cadarn,  megys 
“ dv  n,”  ac  yn  y rhif  Iliosog  heb  un  fannod  o’i  flaen,  fel  y dywed  y 
Geiriaduron; — “ before  a Suòsfanticey  wit/iout  the  article,"  a arwydd- 
ocâ  rifedi  anmhenderfynol.  Hyny  yw  fod  y gair  pGsy  pawb,  pan  fcliy, 
yn  cynnwys  pawb  oll  yn  ddiwahaniaeth.  Pa  fodd,  j?an  hyny,  y gallwn 
ddywedyd  mai  “ pawh  Crist”  a feddylir  ? Pa  beth  bynag  a feddyliom 
am  “ bawb  Crist”  a “ phawb  Adda,”  nid  yma,  ac  nid  allan  o gystraw- 
iad  fel  y sydd  yma,  y dichon  ddeilliaw. 

Fe/ly  hcfyd , öfc  ; sef : — “ felly  hefyd,  drwy  gyfiawnder  un,  i bob 
dyn  hvd  gyfiawnhad  bywyd.” 

Cyfiawnhad  (dicaiosis) . iSTi  cheir  y gair  hwn,  oddieithr  hefyd 
yn  pen.  4,  25.  “ Adgyfodwyd  er  mwyn  ein  cyjiawnhad  ni.”  Y prif- 

air  (verb)  gydwreiddiol  yw  dicaioo,  ystyr  yr  hyn  yw — io  disohe,  to  ac - 
c/uit,  to  clear , sef  rhyddhau  odditan  gondemniad.  Pan  arferir  y gair 
am  gyfiawnhad,  heb  un  gair  yn  gyssylltiedig  i arwyddo  gwahanol 
ystyr,  Cyfiawnhad  maddeuol  ydyw  yn  gyffredin  ; eithr  yma,  eyfiawn- 
had  bywyd;  sef  y rhyddhad  syn  dwyn  corff  ac  ysbryd  i ail-fyw  gyda’u 
gilydd.  Er  fod  y t yshryd  yn  ddiau  yn  fyw  yn  awr,  tra  mae  yn  farw  y 
cortf,  yn  ystad  y meirw  yr  ystyrir  hwynt.  Mae  gadael  y stad  liono  yn 
fywyd,  a’r  rhyddhad  a baro  fynediad  i’r  cyfryw  stad,  yn  rhyddliad 
bywyd. 

127 


m 


RHUFEINIAID. 


19  Oblegid  trwy  anufydd-dod  un  dyn  j gwnaethpwyd  lìawer 
yn  bechaduriaid,  ffelly  trwy  ufydd-dod  un  y gwneir  llawer  ym 
gyfiawn. 


.*  Äu  d:farnwyd  pawb  yn  bechadurìaid,”— Conque8t.  “ Yr  un  tMtt  sydà  i’r 
“ tu°  <°n  3 r ?n  ^^^^^^—Theophylact,  Ecumenius,  Semler,  Ruckert,  Tholu<rk. 
. aC.  pwnae^pwyd  llawer  yn  hechaduriaid,’  yr  un  ystyr  ag  ‘ yn  gymmaint  aphechu 
. 'V)’  yn  a n'  13’  Stuart.  “ Vr  achos  o fod  dynion  yn  dod  yn  bechaduriaid 
rione  ( q , ac  nid  cyfrifol,  oedd  anufydd-dod  Adda,”---Stuart,  Barnes.  Gwadir 
rawîae  cy  rifiad  o bethau  y naill  i’r  Uall,  gan  y ddau  esboniwr  hyn.  Felly  Wct- 
m GU  ^°d  yn  ^dda"  ^ un  g'vaed,  pan  y pechodd,”---Edwards  o Amerìca. 
k k f°d  llawer  yn  hechaduriaid,”— Reiche.  “ Y cyhoeddwyd  llayrer 

ì 1 ff  Viriaid’  ""Koppê,  C.  Flatt.  “ Yr  ymddygwyd  at  y llawerfel  at  bechadur- 
aj  ^ — Grrotius,  Limborch,  Whitby,  Storr,  Sushind,  Flatt,  Chrysostom,  Hodgg, 
senmu  er.  Condeninir  pob  un  yma  am  ei  fod  yn  bechadur,”— rCalvin.  “Bwyta 
. r rvv  v 1 £wanarddedig  a ddng  i mewn  i’r  eyfansoddiad  dynol  fath  o anmhariad,  yr 
pj™ n ^>nuwysedig,  gfín  mwyaf,  mewn  gormod  tuedd  iymollwng  gyda’r  ehwantóu 
au  o , — latt,  Storr,  De  Maree,  Heilman,  Jacobi.  “ Mewn  perthynas  i ddrwg 
oe. o , ga  wn  ddywedyd,  ‘ Yr  hyn  nis  eyflawnwyd  genym  ni  ein  hunain,  ni  cllirond 

an£ir 'nr  TJ”  e.iddom  ni.”— Kant  Ph 7.  Anmt.  p.‘  8.  “ Y duedd  fewnol,  yr  hon  sydd 

. f 1 ni  y n °in , ac  yn  perì  i ufydd-dod  i’r  ddeddf  fod  yn  anhawdd  i ni,  ni 

y riru  ynem  herbyn  fel  pechod ; ond  yv  euogrwydd  a osodir  yn  ein  herbyn  a gyn- 
ed'Jl1'  Vn>>yn  ’ se^nad  >’m  vn  ton  dros  ben  y rhwystrau  sydd  yn  cyfodi  allan  o’r  dtî- 
. \<n°’  “ ^ry’m  yn  dysgu  fod  ar  öl  cwyinp  Adda,  bob  dyn  a enir  yw 

ahi  n°  "L.006!»6'  en*  mcwn  l)ecilod  ; hyny  yw,  ei  eni  gyda  thueddiadau  drwg,  ae  heb 
j.  nw’  c*’  ---Gwel  Dr.  Lochman’g  Hiat.  of  the  Luthcrian  Church.  “ Y llygr- 
wn  a?  sydd  yn  cin  natur,  er  ei  fod  yma  heb  ein  cenad,  ae  yn  gweithio  felly, 
a g>  n jr  yn  ein  íierbyn  fel  peehod,  er  hyny,  yn  l^ys  ( ehancery ) y nef.  Oherwydd  pa- 
aia  ei  nnc  jwanegid  un  pechod,  fe  allai,  ato,  byddem  agored  i ddwyfol  gospedigaeth 
“ ?«j  .°S  \ y^redi^aetil  ^wn  yn  unig,”— -Mosheim  Elernenta  Theitl.  Dogm.  i,  p.  M&. 
à V'  ,VW  ' n ^sibl  fod  afíeehyd  na  dim  o’r  fath  yn  ffurfio  un  ran  o gosp  pecho-*,” 
v ,C  ’ c erniann.  “ Äíaent  yn  gyfran  o ddedfryd  camwedd  Adda,”— Storr.  “ O 
i bawb  ”Unn  i y natur  ddynol,  trosglwyddir  pechod  Addaa’i  ganlyniadau  i waered 
ILfi  "-  "*Piloiuck.  “ Gan  mai  yr  un  gair  ‘ llawer  ’ a arferir  am  y naill  ochr  fel  y 
Chan^01  r^i  yW  y bydd  pob  dyn  yn  y diwedd  yn  mwynhau  o fendithion  yr  efengyl,” 
d nCy’  e siiarn*  t “ Gwneir  llawer  yn  gyfiawn  os  dewisant  dd.erbyn  y cyfiawn- 
«r,  — Bloomfield,  Slade,  Hodge.  “ Yn  gyfiàwn  egwvddorol,”— Tholuck.  “ Yn 
gyîiawn  farnol,”---Stuart.  “ Yn  rhyddioa  odditun  farwóiaeth  y bedd,”-rWalford. 

Oblegid  (gar)  neu  cany*.  Dysgwylid  yma  ryw  reswin  dros  y 
crynodeb  oV  adnodau  biaenoroì  a gawsid  yn  adn.  18,  canys  ar  y eyf- 
ryw  achlysuron  yn  unig  yr  arferir  oblegid.  Pynciau  adn.  18,  a’« 
rhesymoldeb  yn  ol  adn.  19,  a ddeallir  feì  hyn 


rwy  gamwedd  o éiddo  yr  un  j Cael  eu  gwneuthur,  neu  osod  i 
s.v^>  V dysgynodd  y j sefyll  yn  swyddfâu  briodol  pech- 
odedryd  ar  bob  dyn  i'rcondemn-  j aduriaid  a wnaeth  y llawer  hyn, 
iad  bywyd,  ncw  farwolaeth  gorff-  í yn  ol  v ddeddC  v ddynodwrd  yn 
orol  a ddynodwyd  eisoes.  > adn.  13,  a gyfrifir  y camwedd 

í iddynt  ile  bo  deddf  briodoi  i gvf- 
I rif  felly. 


128 


Perí.  T. 


Yr  un  modd  etto,  drwy  gyf-  > Cael  eu  gosod  i sefyîl  yn  lle 
iawnder  Un  y daeth  dedryd  o > priodol  cyfiawnion,  neu  ryddio» 
ryddhad  bywyd  corfibrol  i bob  > oddiwrth  gondemniad,drwy  ufudd- 
dyn.  > dod  Un,  a wnaeth  y llawer  hyn,ac 

í nid  ufyddhau  i allu  cyfiawuhau  eu 
* * liunain. 

Trwy  ; cofier,  ein  bod  yn  cael  ein  hysbysu  yma  o'r  diwedd,  pa  fodd 
y daeth  y “ llawer’'  i farw  am  gamwedd  un  dyn,  yn  gystal  â’r  inodd  y 
gwneir  y llawrer”  yn  gyfiawnion  am  ufydd-dod  un  ; sef  drwy  gael  cu 
gwneuthur  felly,  a nid  drwy  eu  rhinwedd  na’u  bui  eu  hunain  fel  uchos- 
ion.  Ond  pa  beth  yw  ystyr  y fatli  wncuthur  a hwn  ? 

Gwnaethpwyd  ( hatlnstemi ) to  set,  to  constitute ; gosod , trefnu , 
ordeinio.  Wele  ei  arferiad  : — “ yr  +iwn  a osododd  ei  arglwydd  ar  ei 
deulu,”  Matt.  24,  45.  “ Ar  ei  holl  dda  y yesyd  efe  ef,”  adn.  4 7.  “ Mi 

a’th  osodaf  ar  lawer,  25,  21,  23.  Pwy  a’in  yosododd  i yn  farnwr  ?” 
Luc  12,  14.  “ Y rhai  a osodom  ar  hyn  o orchwyl,”  Act.  6,  3.  “ Efe 

a’i  yosododd  ef  yn  llywodraethwr  ar  holl  wlad  yr  AiíTt,”  7,  10.  “ Pwy 

a’th  osododd  di.yn  14y wodraethwr  ?”  adn.  27,  35.  “ Ac  y yosodit  hen- 

uriaid  yn  mhob  dinas,”  Tit.  1,5.  “ Ac  a’i  yosodaist  ef  ar  weithred- 

oedd  dy  ddwylaw,”  Heb.  2,  7.  “ Pob  archoffeiriad  a osodir  i offrymu,” 
8,  3.  Gwelir,  heb  ymhelaetliu,  nad  ywneyd  un  peth  yn  beth  arall 
ydyw,  ond  yosod  chjn  mewn  sefyllfa  neu'ydd.  Ni  all  yr  ystyr,  gan  liyny, 
fod  fel  y dywed  yr  esbonwyr  yti  gyffrcdin  ; megys  gwneyd  pawb  yn 
reddfol  neu  nawseiddiol  bechaduriaid  ; neu  eu  gwneyd  yn  awdwyr 
neu  wneuthurwyr  pechod  drwy  berthynas  gorfforol  ag  Adda,  neu 
drwy  ei  esampl,  neu  rywfodd  gweithredol  na  nawseiddiol,  canys  ni 
byddai  hyny  namyn  gosod  y testun  i arddangos  fod  cyfnewidiad  nod- 
wedd  personol  dan  sylw,  pan  tia  addef  y gair  hwn  “ gwnaethpwyd”  y 
fdth  beth.  Gwelir  uchod  oddiwrth  ei  arferiad,  ntai  ei  ystyr  yw  gosod 
dyn  tnewn  swydd  neu  sefyllfa  newydd,  yr  hyn  atn  wrthrychau  ein 
testun,  yw  eu  gosod  mewn  sefyllfa  pechaduriaid  drwy  anufydd-dod  y 
naill,  ac  eilwaith  vn  sefyllfa  eytìawnion,  neu  ryddion,  drwy  ufydd-dod 
y llall. 

Felly,  yn  ol  adn.  13,  a 20,  deddf  i gyfrif  camwedd  Adda  i hawb  a 
barodd  ý gosodiad,  neu  gondemniad  ar  bawb  i farw.  Ac  yn  ol  eiti 
testun,  cael  eu  gosod  yn  sefyllfa  pechaduriaid ; — nid  pechaduriaid  yn 
gyffrediu  ychwaith,  ond  troseddwyr  o ddeddf  Eden  yn  unig — Euyosod 
yn  sefyllfa  y cyfryw  bechadur,  Adda,  yr  hyn  a barodd  eu  hystyried  yn 
gyfryw  hechaduriaid,  a gawsant.  Felly,  nid  oes  un  ddedryd  arnynt 
yn  ol  y ddeddf  lton,  ond  utt  y ramwedd  cyntaf.  Hòno  nid  yw  ond 
datodiad  dynoliaeth  yn  uttig  Pe  yn  rhagor  na  hyny — pe  yn  gon- 
demniad  cyflyrol,  truain  fyddai  y babanod  ; canys  genid,  a chleddid 
hwynt  yn  elynion  Duw  dan  eu  hanwybodaeth  ! Nid  ein  Duw  ni  ; nid 
yr  hwn  a afonodd  ei  Fab  o’r  nef ; nid  yr  Hwn  ychwaith  a allodd  farw 
o’i  fodd.,  rltag  damnio  pechaduriaid  ntawrion,  yw  v rltai  a ddamniant 
fabanod  bach,  y rhai  ni  throseddasant  erioed  orchymyn.  Ped  ystyr- 
iem  y gymhariaetli  o “ felly  hefyu”  yma  yn  cyfeirio  at  y “ pechadur- 
taid”  a’r  “ cyfiawmon,”  gorfyddid  ni  i esbonio  mai  rhvddion  oddiwrth 

129 


RHUFEINIÀID. 


farwoìaefh,  rieu  gyfrifíad  camwedd  Adda,  a feddylid.  Neu,  o'r  ochr 
arall,  gorfyddid  yr  hen  esbonwyr  i ddywedyd  fod  pawb  yn  cael  ea 
èyfansoddi,  a’u  parofroi,  a’u  gwneyd  yn  mbob  ystyr  yn  brentisiaid 
greddfol,  aeddfed,  a gordueddol  at  wneyd  eu  hunain  yn  bechaduriaid 
gweithiedol ; i'e,  fod  Duw,  drwv  gamwedd  Adda  belì,  wcdi  eu  gwneyd 
yn  gyfryw  heb  eu  cenad,  ac  yna  eu  damnio  eiìwaith  am  eu  bod  felly  : 
canys  beth  Ilai  na  damnio  dyn  yw  ei  lenwi  o hadau  pob  pechod,  a’i 
adael  yn  analluog  i dyfu  dim  ond  hwynthwy  ? Yna,  pan  aeddfedont, 
ei  losgi  ef  a hwythàu  yn  un  ysgub  o ysgall  a inieri  anffodus  yn  drag- 
yrçgrdd  ! Na  ato  Duw  y fath  athrawiaeth  ! 

Rhaid,  gan  hyny,  fod  y gydmariaefh  yn  gynnwysedig  yn  y gwneu- 
thur  i sefyll  ar  dir  pechaduriaid  a chyíiawnion  ; y llaweroedd  yn  yr 
ystyr  yma  drwy  Adda,  ac  yn  yr  ystyr  yna  drwy  Grist. 

Cyfiawn  ((UcaioiJ  ; rhyddion  yn  yr  ystyrion  a nodwyd  ; sef  oddi- 
wríh  farwolaeth  dedryd  Eden,  yr  hon  a ddaeth  drwy  gamwedd  un,  yn 
gystal  ag  oddiwrth  gortdemniad  camweddau  lawer,  (adn.  16),  yr  hyn  a 
ddaeth  drwy  eu  gwaith  gwirfoddol  eu  hunain.  Dywedycl  y mae  Paul 
yma  ; nid  mai  y llaweroedd  hyny  yn  unig  yw  y llaweroedd  ereill  yn 
unig ; ond  mai  yr  un  peth  yw  y •*  gwnaethpwyd”  yn  y naill  ochr  a’r 
“gwnaeth pwyd”  yn  y llaìl.  Am  “ y llaweroedd”  hyn;  cadwodd  Paul  at 
ddull  oedd  yn  caniatau  iddo  “ laweroedd”  mwy  a “ llaweroedd”  Ilai  ; 
canys  “ y llaweroedd,”  a arferodd  efe.  Gosododd,  meddaf,  y fannod  y 
o flaen  y gair,  fel  pe  dywedasai — “ y llawercedd  hyn,  a’r  llaweroedd 
hyn  etto  '/  Pe  mynasai  efe  i ni  yr  un  modd  ddeall  y gair  pawb  yn  adn. 
18,  am  “y  pawb  hyn  a'r  pawb  hyn  etto  ,”  efe  a ddodasai  y fannod  o 
flaen  y gair.  Geiriau  yr  apostol  yn  unig,  fel  y gwelir,  sydd  yn  fy  ar- 
wain  i gerdded  fel  hyn  ; ac,  ymddengys,  heblaw  hyny,  yn  ejthaf  rhes- 
ymol. 

20  *Eithr  y ddeddf  a ddaeth  i mewn  fel  yr  amlhâaí  y camwedd  ; 
feithr  ]ie  yr  amlhaodd  y pechod  y rhagor-amlhâodd  gras : 

* í;  Fel  i ddangos  y graddau  i’r  hyn  yr  oedd  camwedd  wedi  amIhan,“---Conquest, 
Thnluck.  Fiatt  Walford,  Davrdson,  Wells,  Hummond.  “ Deddf  Moses  a feddylir,’' 
Stuart,  Walford,  &c.  “ A ddaeth  i mewn  yn  ddiarsvybod,” — Belsham,  Vulgate.  “I 

mewn  fel  ychwanegiad,’’— Beza,  Stuart,  Duther.  “Canlyniad  ydoedd  amlhad  cam- 
wedd  i drìygpad  y ddeddf  i raewn,"  medd  Chrysostom,  Reiche,  Glockìer,  ltarhes, 
Stunrt,  Walford,  Bloomfield.  “ Esboniad  yw  yr  adnod  hon  ar  y 13eg,“  medd  Calvin, 
“ V l!e  ipl'ice)  yr  amlhaodd,  tk c.,”  yw  y beibl  Saesonaeg.  “V  lle,  (tinie)  pryd  yr  aml- 
baodd,  &c.,”  — -Hardy,  Theophylact,  Rosenmuiler,  Koppe.  “ Y lie  a‘r  pryd,’” 
Bloomfield.  f Luc  7,  47;  1 Tim.  1,  14. 

Pa  fodd  yn  y byd  y daethpwyd  i ben  â’r  gorchwyl  o gyfrif  yn  ol  adn. 
13,  a cliael  y “ trwy  gamwedd  un,”  yn  ol  adn.  15,  17,  18,  a “gwneuthur” 
dynion  diniweid  fel  hyn  yn  gyfrifol  bechaduriaid  ? Yr  atebiad  sydd 
barod,  ebe’r  apostol : — “ Deddf  a ddaeth  i mewn,  fel  yr  amlhâai  hi  y 
camwedd  hwnw  y\  y dull  cyfrifedig  hwnw,  iddynt  hwy.”  Pa  í’odd, 
hefyd,  y paid  hyny  a bod  yn  ga-in  tnawr  â’r  cyfryw  iaweroedd  ? — “ Fel 
hyn,”  ebe  Paul  yn  union,  “lle  yr  amlhâodd  y pechod  yna,  rhagor  aml- 
haodd  gras  yr  un  ddeddf  iddynt  oll.” 

Y Ddeddf  (nomosj.  Megys  y paîla,  y cyficifhiad  Cymreig  osod  y 

130 


V. 


famioiî  Ue  bo’n  arìdas,  felly  yma  gosododd  hi  ile  narì  oerì  ì cí  Ìiekíen ; Yef 
île  gwna  rìrìrwg,  a chroesiarì  ar  amcan  yrawrìwr  apostolairìrì.  *•  l>erìrìf,’' 
ebe  efe  ; ac  irrì  “ y rìrìedrìf.”  Mor  oíalus  fu  rhag  niedrìwl  o neb  mai  y 
rìrìerìdf  gyiierìin,  sef  rìedrìf  Moses,  a ferìrìyliai. 

Ddaeth  i mewn  fpareiseltheia ) to  go  or  come  near  to  any  thinrj , f?j 
enter  in  unto  or  wiih  any  thmg  ; that  is,  so  as  to  be  present  along  wìtfo 
or  by  the  side  of  it ; sef  clyfocl  neu  fyned  i mewn  a chyda  rhyw  un  neU 
xywbeth,  fel  ag  i aros  wrtli  ei  ochr  ef  eilwaith.  Ceir  y gair  hefyd  y» 
Gal.  2,  4,  lle  rìywed  Paul  ddarforì  i’r  gau-frorìyr  ddyfod  i meten  yn 
ddirgel.  Yn  awr,  gan  mai  rìyna  ei  ln  11  aríeriarì  yn  Paul,  rhairì  i ni  ei 
gymmeryd  felly.  Gan  na  drìaeti)  rìeddf  Moses  i mewn  yn  rìrìv6tawr 
rìirgeî,  a rìiwybod  Çprhnly,  by  stealth) , nid  ati  hi  y cyfeirir.  Nid  yw 
rìedrìf  Natur  ychwaith  íelly,  canys  rìywed  pen.  1,  19,  forì  yr  hyn  a ellir 
ei  wybod  am  Drìuwjn  y drìedrìf  hcmo,  yn  eglur.  Derìrìf  arall,  ynte.,- 
nid  oes,  heblaw  y drìerìrìf  a geir  ar  rìrìiwerìrì  arìn.  13,  sef  derìclf  y cyfrif 
pechod  y naill,  a ehyfiawnrìer  y Hall,  yn  eirìclo  i laweroerìrì;  a’r  oll  o rfts 
Duw  trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwyrìrì. 

Fel  yr  amlhai  Çhina  pleonase).  Yn  ngwyneb  yr  byn  a rìrìywed 
rhai  esbonwyr  uchel-rìrìysg,  mai  “ dangos  forì  camwerìdau  rìynion  yu 
aml ;”  a’r  hyn  a rìrìywerì  ereill,  mai  “ at  amlharì  camwerìrì  rìrwy  l'orì. 
dynion  yn  pechu  nrwy  am  ymrìrìangos  o’r  rìrìedrìf  yn  eu  herbyn,”  yw 
yr  ystyr,  rìylirì  cymmeryrì  ychydig  bwyll  yma  i ainddiffyn  geiriarì  yr 
apostol. 

Diau  fod  y gair  Groeg  hwn  fel,  yn  fcl  o ganlyniarì  yn  gystal  ag  \a 
fel  o amcan.  Gwel  Tittrnaris  Greek  Synonymes  ar  y gair  ina.  Go- 
drìefed  y rìarîlenydrì  uniaith  i mi  forì  ycliyrìig  yu  feirniarìol,  onirìe  ar  y 
tyworì  yr  ystyrir  y rìeongliad  a gyflwynir  ytna,  gan  y rìysgedig.  “Paw 
arrìrìangosir  rhywbeth  í'el  yn  bosibl  yn  unig,  arferai  y Groegiairì  j 
morìd  Galluarìwy  ÇSubjuncfire) , pan  gyfeiriai  y posiblrwycìd  at  wrth- 
rych  y pri fa i r Çverb)  ; ntegys  yn  Luc  19,48;  Marc  (5,  36  ; Matt.  8, 
20  ; Act.  4,  21  ; Rliuf.  8,  26;  Matt.  10,  19.  “ Gwel  Ilermann  ad  Vi- 

gerus,  p.  850  ; Winer’s  New  Test.  Gram.  Eng.  Ed.  p.  112,  113.  Y 
gwrthrych  yma  yw  y camwedd , yr  hwn  oerìd  yn  rìebygol  o,  ac  i’r  hwji 
yr  oerìrì  yn  bosibl  atulhau.  Gwelwn  narì  prif  amcan  dyfodiad  y ddeddf 
hon  i mewn  yrìoedrì  amlhau  y camwerìrì,  onrì  amlharì  gras.  Mynorìd 
Crist  amlhad  gras  rìrwy  ei  tlrìedrìf  neẃyrìd  hon,  a gadawodd  i rìrìerìryd 
y carìiwedd  amlhau  yn  naturiol.  Gwelorìd  fod  yn  bosibl  irìrìi  amlhau 
mewn  marwolaeth  corff  rìyn,  gan  fod  gras  yn  trefim  flbrrìrì  i rìrìwyn 
ẃynion  i fodolaeth  ar  dir  naturiol  eu  creadigaeth,  sef  marw  o ran  y corff, 
fel  anifail  aralì.  Garìaworìrì  i'r  amlharì  hwn  gymmeiyd  lle.  Nirì  aetẅ 
i osod  deddf  eilwaith  tuag  at  o«orì  rìynion  rìani,  i ennill  bywyrì  corfforol 
ar  y rìrìaear  ; ond  gacìaworìd  hwynt,  o ran  byny  ar  y tirllecaforìrì  hwynt, 
a gosorìorìrì  hwynt  yn  hytrach  i gymmeryrì  gaí’ael  mewn  bywyd  trag- 
wyrìrìol  o ogoniant  moesol  ac  ysbryrìol,  i’r  hyn  y gofala  efe  ani  gael  e» 
cyríì*  yn  rliyrìrìion  o afael  marwolaeth,  gyda’u  gilyrìrì.  Y camwedd . 
Sylwer  fod  y fannorì  o flaen  y gair  fel  yr  oedd  o’r  blaen.  Ac  yn  awr, 
os  camwedd  Arìrìa  oerìd  dan  sylw  yr  apostol  yn  y cyn-adnorìau,  yn  oì 
pa  reol  o ddeongli  y gellir  meddwl  am  un  camwedd  arall  wrth  yr  um 
gair  fel  y mae  efe  yma  ? Pe  dywed'asrd  : “ 'Fel  yr  amlhai  camwerìd,’^ 
heb  yr  y o’i  íìaen,  buasai  lle  i ni  fedrìwl  am  gaimyeddau  uieibion  IstfteL 

131 


RHÜFEÎNIAID. 


tlan  Foesênìaetìì.  Hefjd,  emlhfia  y camwedd,  ac  nid  y cätnwecìített  a 
ddywedir.  Un  caniwedd  raid  iddo  fod  yn  barhaUi?,  yr  hyn  sydd  yn  ein 
Hnvymo,  debygwyf,  at  ei  ystyried  yn  berthýnol  yn  unig  i gainwedd 
Adda  yn  amihad  ei  ddedryd  ar  hawb. 

Ll)e  yr  ëtrrtlhaodd  ( 'oû ).  Pa  ìe  yw  hwn  ? Ein  gaîr  hwn  lle  eydd 
ragferf  am  yr  hyn  sydd  ar  lawr  ; lêhère.  Yn  y fan  hòno,  lle  yr  amh 
baodd  camwedd  Addá  yn  ei  ddedryd,  ar  bawb,  rhftgor  amlliaodd  gras  y 
gyfundrefn  a’î  hamìasai.  Gellir  cymmerydy  gair,  naill  ai  yn  llythrenoi 
öiti  Eden,  neu  yn  ffîgwrol  am  y ddeddf  dan  sylẅ,  ftd  y maeçfe,  debygid, 
yn  pen.  4,  lá. 

Rií  aoou  amlhaodd  fuperperisseuoj  to  superäbmmd over,  mueh  rnom 
tFra-amlhâodd  gras  yn  Neddf  ysbryd  y bywyd  gan  Grist  Iesu,  ar  yr  hy» 
a aJnlha  hi  o golled  clrwy  gamwedd  Adda. 

21  *Fel  megys  y teyrnasodd  pechod  i farwoìaeth,  tfelly  liefyd  y 
teyrnasai  gras  trwy  gyfiawnder  i fywÿd  tragwyddol,  trwy  tóm 
Grist  ein  Harglwydd. 

* “ Mewn  marwolâeth/’  yw  y Vulgate,  a rhal  hen  feiblau  Lladin  ereill.  Fdly  ýa 
tvir  mae  y Groeg  llythyrenol  hefyd.  f “ Trwy  gyfiawnhad  a santeiddij»d,”-*-Ttir^ 
retin.  “Trwy  gyfiawnhad,”  meddBelsham,  J.  Wiiliams,  A.  Campbell.  “Per»o«Qlir 
pechod  a gras  gan  yr  apostol,“^-Davidson,  Chrysoatora,  Macknight. 

Fel  o amcan.  Y gymhariaeth  sydd  yn  unig  yn  y tet/rnam , cany* 
mae  y naill  uwchlaw  cymhariaeth  ar  y llall,  yu  mhob  ystyr  arall  » 
fewn  yr  adnod.  Cynnwysid  yr  îimcau  hwn  yn  y drefn  newydd  daa 
sylw.  Yr  amcan  oedd  sefydlu  teyrnasiad  gras  raewn  bywyd4*tragwyddol 
i’r  liaweroejìd,  a’r  canlyniad  naturiol  oedd  gadael  i’r  farwolaeth  hefyd 
deyrnasu  yn  gyntaf.  Ni  eìlid  trosglwyddo  cyrff  ac  eneidiau  i fywyd 
Iragwyddol  heb  y cyfnewidiad  a wneir  drwy  farwolaeth.  **  Ni  all  cig  a 
g'waed  etifeddu  y deyrnas”  hono. 

Teyrnasai  (basileuse).  Amcan  y sefydliad  newydd,  yn  yr  hwa  yr 
ŵedd  arhediad  Adda,  ydoedd  gosod  gras  i deyrnasi fel  y gallai  gras 
deyrnasu. 

Bywyd  iragwyddol.  Er  y mwynha  pob  dyn  drwg  yn  gystal  â*r  da, 
iy wyd  bythol ; etto,  gwnaeth  yr  afferiad  apostolaidd  y gair  hwu  jít 
gymmwys  am  y sefyllfa  a fwynha  y säint  ar  ol  y farn.  Nid  oes  tra- 
ywyddol  yn  g.yssylltìedig  A’r  gair  bywyd  yu  âdn.  18,  tra  gofalwyd  aut 
gydio  y g„air  teymasu  wrtho,  yn  adn.  17. 

Trwy  íesu  Grist,  fel  y mae  efe  yn  ArglWydd  y saint,  y deilîia  yr  holl 
Jfendithioii  hyn.  Pa  fodd  y deiilient  drwyddo  cyn  ei  fod  ? Rhaid  ei 
fod  i’w  gael,  o leiaf,  er  pan  ddechreuodd  efe  fendithio  dynion.  Ei  o sod 
i weithio  cyn  ei  fod  fyddai  gwadu  hyny.  Uywedir: — “Teyrnasodá  y 

peciiod  yn  y.farwoiaetb,”  tra  dywedir  am  y gras:  “ Y teyrnasai”  eí'e, 
nid  yn  y bywyd  tragwyddol,  ond  “ hyd  neu  * tÿwyd  tragw'yddoì with 
yr  hyn  deallir  mai  o fewn  y farwolaeth  yn  unig  y teyrnasa  o ipi  rhyw. 
Nid  niarw  yw  pechu,  na’i  hadau,  na’i  wraidd,  pe  yn  bosibl  hefyd  diruad 
fod  bad  na  gwraidd  iddo.  Or  odir  arall,  gofalwyd  i son  fod  teyrnasiad 
y gras,  o'r  dechrenad  hyd  gyrhaeddiad  bywyd  Uagwyddol.  En,  mewn 
tnarwolaeth,  eithr  eis,  hyd  yn  mywyd.  Edryched  y rhai  a (Milynam  yr 
««büuwyr  hyny  sydd  yn  cyfnewid  y ddau  ragddodiad  (prepositioni) 
132 


Fiìn.  V. 


'oycliain,  ý naill  am  y llall,  ar  yr  hyn  a ddywed  y grammadegydd  áys- 
gedig  hwnw,  Dr.  Winer,  ( Grann . § 54,  5.) 

Gellir  troi  oddiwrth  y bennod  hon  yn  ngeifiau  priodol  y dysgedîg 
Dr.  Hodge  : — “Dysgir  athrawiaeth  y cyfrifiad  yn.eglur  ynddi.  Nid  \ w 
yr  athráwiaeth  hon  yn  cynwys  y meddylddrych  o unoîiaeth  ddirgelardd 
Adda  a’i  iiad ; na’r  dyb  o dr0vSghvyddiad  ei  frynti  moesol  ef i’w  iiiiiog- 
aeth.  Nid  yw  yn  ein  dysgu  fod  ei  gamwedd  ef  yn  bersonol  neu  bri- 
odol  bechod  pob  dyn,  na  bod  ei  weithred  ef,  ffsewn  unrhyw  ystyr  ddir- 
gélaidd  neu  gyfriniol,  yn  weithred  ei  hiliogaeth.  Nid  ŷw,  ychwaith, 
yn  cynnwys  mewn  perthynas  i gyfiawnder  Crist,  ei  fod  yn  dyfod  yn 
bersonoi  na  mewnol  eiddo  i ni,  na  bod  ei  ragoroldeb  moesoì  mewn 
un  modd  yn  cael  ei  drosglwyddo  oddiwrtho  ef  i gredinwyr.  Niti  yw 
pechod  Adda,  o gaulyniad,  yn  un  suil  i edifeirwch,  na  chyfiaWnde'r 
€rist  yn  un  sylfaen  i hunan  ymffrost  yn  y rhai  y cyfrifir  ef  iddynt.” 
Yr  hyn  a ddysgir  yw,  fod  camwedd  Adda  yn  achos  ó’n  condeinniad  î 
oddef  marwolaeth  goriíorol,  ac  ufydd-dod  Crist  yn  uchos  o’n  rhyddhad 
odditani,  ynghyd  ag  o’n  cyíiawnhad  oddiwrth  ein  pechodau  priodol 
i ein  hunaiin 


Cyfieithiad  Newydd. — Pen.  V. 

í [Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyfieithad  newydd  yma.] 

! C Aí*  em  bod  wedi  ein  cyíiawTihau  drwy  [alton  o]  Ff\s»d,  y mae  genyni 

heddwchtuag  at  Dduw,  drwy  ein  Harglwydd  fesuGrist;  (2)  Tnvy  yr  b*n  hefyd  y 
«awsom  diyíodfa  sicr,  drwy  y Ffÿdd,  ì’r  gr.is  hwn,  yn  yr  hwn  yr  ydyni  yn  sefyll,  ac  yn 
gorfoleddu  ar  obaith  gogoniant  Duw.  (3]  ac  nid  hyny  yn  unig,  eithr  yr  ydyin  ‘ya 
gorfoleddu  mewn  gorthrymderau  hefyd  ; gan  wybod  fod  gorthrymder  yn  peri  dŷoddef- 
f?arwch  ; (4)  a dyodcîefgarwch,  brawf  cymmefadwy ; a phrawf  cymmeradwy,  obaitii : 
a gobaith  ni  chywilyddia,  am  fod  cariad  Duw  (atom)  wedi  ci  dywallt  yu  ein  calon- 
«u»  drẅT  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  a roddwyd  i ni. 

(6)  Canys  Crist,  pan  oeddym  ni  etto  yn  weiniaid,  a fu  farw  ar  yr  amser  gosodedi*»- 
"dros  yr  annuwiol.  (7)  Canys  o’r  braidd  y gwna  neb  farw  dros  un  cyfiawn  — -oblegid 
dros  yr  un  da  meiddiai  rhywun  farw  hcfyd.  (8)  Eithr,  y mae  Duw  yn  arganmol 
gariad  ei  hun  atom  ni,  oblegid  i Grist  farw  drosom  tra  yr  oeddym  ni  yn  bechaduriaiò . 

Mwy  (tebyg)  gan  hyny,  o lawer,  a ni  yn  awr  wedi  ein  cyfiawnhuu  yn  ei  waed  ef* 
yr  aehubir  ni  drwyddo  ef  rha^y  digofaint.  (10)  Canys  ös  pan  oeddy.n  elynion,  y’n 
hcddychwyd  u Duw,  drwy  y farwolaeth  (hòno)  i>w  Fab  ef,  mwy  (tebyg)  o lawer  wedi 
em  heddychu,  y’u  hachubir  yn  ei  fywyd  ef;  (11)  ac  nid  hyny  vu  unig,  ond  yr  ydyni 
befyd  yn  gortoieddu  yn  Nuw,  drwy  e*n  Harglwydd  Iesu  Grist,*  drwy  yr  hwn  yn  awr  v 
derbyninsom  y cymmod.  J 

(12)  O ba  herwydd,  megys  y daeth  y Pechod  i me\Vn  i%r  byd  drwy  un  dvn  a’r 
Farwolaei-h  drwy  y Pechod ; hefyd,  yr  un  modd  y daeth  y FarWolarth  trẁodd  i 
bob  dyn  yn  gymtnamt  a phechu  o baẃb.  (IJT)  Canys  yr  oedd  pechod  yn  y hyd  hvd 

^Cwí.ldd f’  T »r  > W peehod  yn  cael  ei  Pr.vd  nad  oes  Deddf  (i’w  gyfríf  , 

(14)  Eithr  ymhellach,  teyrnasodd  y Fajìwouaeth  o Adda  hyd  Moses,  ac  ar  y rliai  «i 
pheehasant  ár  ^yffelyb.aeth  y trosedd  (paraòusSs)  (hwnw  i)  Adda  ; yr  hwn  (Adda)  yw 
âuríf  yr  un  oedd  ar  ddyfod.  (15)  Eithr  nid  yr  un  fath  â’r  Camwedd  (paraptoma)  y 
níae  y Dawn  ( charisma ) hefyd  : canys  os  drwy  v'CaMwki)d  un  y bufeirŵ  y Ldawkk 
o*dd  mwy  o lawer  yr  amlhaodd  gras  Duw,  a’r  dawn  (churis)  yn  ugras  yr  un  dy» 

1 r Llaw®roedd‘  C?6)  Ac  nidyr  un  modd  â thrwy  un,  yrhwn  a bechodd, 
y [mae  yöghylch  y]  Dawn  ( dorema );  canys  y ddedfryd  allan  o un  yn  dd.au,  hvd  gon- 
ŵmmad;  eithr  y Daw n (charisma),  allan  o lawcr  o gamweddau  hyd  gyfiawühadA 
N 133 


ítíIÜFEINÌAID. 


(17Í  Caays,  os  drwy  y Camwed»  un  y teyrnasodd  y Farwolaeth  drwy  yr  trn  ; tntff 
o lawer  y caiffy  rhai  sydd  yn  derbyn  lliosogrwydd  o’r  gras,  ac  o Ddawn  ( dorea ) f 
Cyfiawndbr,  deyrnasu  mewn  bywyd  drwy  yr  un,  lesu  Grist.  (18)  (ían  hyny,  ynte;, 
»iegys  drwy  GAMWEDDun  i bob  dyn  hyd  gondemniad,  felly  hefyd  drwy  Gyfiawnde* 
un  i bob  dyn  hyd  ryddhad  bywyd  : (19)  canys,  fel  mai  eu  gwneuthur  drwy  yr  Anup- 
yoD-DOD  un  dyn  a gafodd  y Llaaveroedd  (hyny)  yn  bechaduriaid ; felly  hefyd  eu 
gwneuthur  drwy  yr  Ufydd^dod  urr,  a gafodd  y Llaweroedd  (hyn)  yn  gyfiawnion. 
■;0)  Eitbr  dod  i mewn  yn  ddiarwybod  a wnaeth  Dêddf,  fel  yr  amlhâi  y Camwedd  ( par - 
t*^?tornn);  er  hyny,  fod  lle  yr  amlhaodd  y I’echod,  y Gras  ( churis ) yn  rhagor-amlhau  î 
^ìl)  Fel,  yr  un  modd  ag  y teyrnasodd  y Pechod  ( amnrtìa ) yn  y Farwolaeth  ; felly 
hefyd  y teyrnasai  y Gras  drwy  GyfiawnD'Eä  hyd  fywyd  tragwyddol,  drwy  Ieeit 
Grist  ein  Harglwydd. 


PENNOD  VI. 

| 3.  Nad  YẂ’  athrawiarth  undeb  pecfiadurîaid  a Christ  yn 
El  farwolaeth  a'i  fywyd,  yn  un  annogaefh  I benrhyddid;: 

OND  YN  Y GWRTHWYNEB,  YN  HYTRACH,  I RADDAU  ANNHRAETH- 

ol.  Pen.  vi,  1 — 23. 

Kr  fod  gras  yn  amlhaa  fwy-fwy,  po  fwyaf  y peehod  a orehfygo  efe,  nad  ydym  ni  yn  oi 
trefn  Duw  i gael  ein  cadw  dan  bechod,  fel  yr  amlhao  gras  yneii>bywyd  (adn.  1),  cany« 
anmhosibl  i bechod,  «in  hen  briod,  gyda’r  hwn  y buom  feirw,  fod  yn  achosydd  o’» 
bywhad  (adn.  2) ; a dylasem  wybod  hyny,  canys  bedyddiwyd  ni  i farwolaeth  Crist,  yr 
byn  a arddangosai  ein  bod  yn  gyfrifedig.  gydag  ef  ynei  angau,  ei  gladdedigaeth  (4),  a*.i, 
adgyfodiad  (5);  canys  cyfodir  ninnau  hefyd  Pr  unrhyw  fywyd  newydd  ag  yntau  (4), 
a’r  rheswm  dros  hyn  yw,  ein  bod  yn  nglyn  wrtho  ef  pan  fu  farw,  yr  hyn  a brawf  oiu 
ewlwm  wrtho ; ac  o ganlyniad,  os  cyfododd  efe,,  ej'fodir  ninnau  (5)  hefyd  o’r  bedd. 

Hheswm  arall  dros  ein  rhyddhad  gyda  Christ,  yw  fod  ein  hen  wr  cyntaf  ni,  pechod, 
wedi  ei  groeshoelio,  pan  ledodd  tywysog  y bywyd  ei  ddwylaw  ar  yr  un  groes  ag  ef  yn 
ein  lle  ni ; mai  amcan  croeshoeìiad  ein  hen  wr  hwmvr  oedd  eaeí  dirymu  ei  gorff  ef,  M' 
y byddai  efe  felly  farw,  ac  fel  y byddem  ryddion  oddiwrfh  ddeddf  y gwr  cyntaf  hwnw 
($)•  Buora  ninnau  hefyd' feirw  yn  marwolaeth  Crist  ein  cynddrychiolwr  ; a phe  buasai 
pecbod,  gwr  eyntaf,  Ye,  yn  %w,buasem  ni  yn  rhydtÄon,  yn>oi  yr  aii  reswm  hwn,  oddi- 
wrth  ddeddf  ein  priodas  ag  ef,  canys  mae  yr  hwn  a fu  farw  wedi  ei>ryddhau  oddiwrtbo 
(/)•  Ä’  buom  ni  feirw  ofacwolaeŵh  gondemniol  gyda  Chfisfc,  ac  yr  y’m  o ganlyniad  yn 
credu  y byddwn  fy  w ìrefyd  gydag  ef  (8).  Ps  bỳddsM  efe  far\y  etto,  fcra  b’om  ni  mew« 
undeb  fel  hyn  ag  ef,  coiLerm  ninnau  ein  heinioes- gydag  ef,  eithr  ni  all  pechod  ei  ladd  ef 
©nd  yf  unwaith  hyny  (9).  Bu  farw  gyda  pheehod  wmaifch ; y mae  efe  yn  byw  gyda 
í>uw  yn  awr  (10).  Fèlly,  dylem  ninnau  ystyried  a choíio,  ein  bod  wedi  marw  fel  y bu 
farw  yntau,  gyda  pliechod,  a’n  bod  yn  byw  ynddo  ef  gyda  Dtiw  (H).  Fod  ein  haeiod- 
au  yn  awr  wedi  eu  rhoddi  i ni  yn  fyw  o fedd  comìemniad,  ac  y dylem,  wrth  reswm,  0« 
harferyd  i’r  Duw  a’u  rhyddhaodd  (12,  13). 

Eîn  bod  dan  ras,  neu  yr  efengyl,  yn  awr,  fel  ein  hargiwydd,  acnid  dan  un  o’rdeddf- 
íu*  rhagnodedig,  fel  yr  oeddid  gynt(14>),  ac  er  einrbyddid  hwn,  cinbod  dan  arglwydá- 
iaeth  wrthwynebus  i bechod  etto  (15)  \ fod  pawbyn-  weision  i’r  hwn  a gaffo  eu  hufydd- 
dod  (16)  ; ond  fod  y Rhufeiniaid  dan  sylw  yn  ufydd  i’r  efengyl,  deddf  eu  Harglwydd 
neẁydd  (17),  yr  hyn  nid  yw  namyn  ufyddhau  i gyfiawnder  (18). 

Cyfaddefa  yr  apostoi,  yn  adn.  19,  mai  personoli  pechod  a gras  yr  ydoedd  efe,  yn  ol 
dull  dysgawdwyr  yr  oes,  oherwydd  gwendid  ei  ddysgyblion  i oddef  duli  mwy  teilwng' 
i*r  athrawiaeth  : ac  yna  gorphena  gydag  annogaeth  i adael  heibio  wasanaeth  yr  he» 
wr  cyntaf  am  wasanaeth  yr  ail  wr  ; diwedd  yr  hyn,  yn  lle  marwolaeth,  fydd  bywyd  tra- 
gwyddol,  drwy  ddeddf  priodas  fanteisiol  á Christ  Icsu  ein  Harglwydd  presesnŵj- 
(adn.  20-23). 


Pen.  VI. 


X)  ETII  wrth  hyny  a ddywedwn  ni  ? *a  drigwn  ni  yn  wastal 
* mewn  pechod,  fel  yr  amlhâo  gras. 

2 Na  ato  Duw.  fA  minnau  wedi  meirw  i bechod,  pa  wedd  y 
byddwn  by  w etto  ynddo  ef  ? 


* “ A raid  neu  a ddylem  ni  drigo,”  yw  darllcniad  saith  o’r  crwyn-feiblau  henaf  oIU 
ynghyd  ag  amryw  ereill  diwe  darach,  y Coptaeg,  a rliai  hen  feiblau  Lladin.  “ 
fod  Duw  yn  cael  ei  ogoneddu  drwy  amlhad  ei  ras;  a chan  fod  hyny  yn  amlhau  >n  oi 
aiaint  y pechod  a gyflawnid:  paham  na  allem  ni  fyned  yn  mlaen  i bechu.  gan  fod  go- 
goniarit  J)uw  drwy  y ilwybr  hwn  yn  cael  ei  amlìiau,”---Stuart,  Tholuch,  Barnes. 
“ Fel  yr  atnlhao  ífafr  l)uw,”— -Waiford,  Bekham,  A,  Campbell.  “ Jîeth  wrth  hy»y 
a ddysgwn  ni  ?” — Macknight.  t “ Pa  wedd  y gallem  fyw,  &c.,”  yw  darlleniad 

rhai  copiau  Groeg.  “ Dan  rwymedigaethau  i farw  iddo,”— Dr.  Miller  on  Buptùint. 
“ Wedi  meirw  gan  bechod  fel  achos,”— Macknight,  yr  hyn  a gond^mnir  gan  Turner, 
Slade,  a Bloomfield.  “ Wcdi  meirw  i bechod  drwy  fcdydd,  fel  yr  arferid  Uefaru  am  y 
| rhai  a fedyddiasid,”-- -Koppe,  Bloomfieîd.  “ Byw  ctto  yn  y cyflawniad  o hono,” 

| Bloontfield,  &c.  “Aninnauwedi  ein  gwaredta.  oddiwrth  ddylanwad  pechod,”  medrd 
j Hodge,  Barnes,  Tholuck,  Stuart,  &c. 


Beth  wrth  hyny , fyc.  Pa  “ hyny  ?”  Ceir  yr  atebiad  yn  arìn.  20,  a 
21  o'r  bennod  íìaenorol.  Tybiai  Paul  forì  yr  Iurìrìew  yn  gwrth-rìrìarìln 
wrth  drìarllen  y gyfran  a nodwyd  o?â  lythyr: — “ Os  ydyw  Duw  werìi 
trefnu  trwy  Grist,  fod  gras  yn  tra-amihau  ar  hcchod,  ir<vd  faint  fyrìrìo 
y pechorì,  a ydyw  ei  drefn  ef  yn  cyflunio  i ni  barhau  mewn  pecijorì,  er 
mwyn  i?w  ras  amlhau  etto  ? Pa  beth  ond  hunan-groesineb  yw  y fath 
gynllun  â hwu  o grefydd  ?”  “ Ni  all  fod  feliy/'  medd  yr  apostol  : 

“ canys  pa  fodd  y gailwn  ni,  y rhai  gawsom  farwolaetîi  gondcmniol 
drwy  bediod,  hyd  yn  nod  y peeliod  cyntaf,  fel  y nodwyd  eisoes — pa 
fodd,  meddaf,  y gallwn  ni  gael  hyw  rawyach  gydag  ef?  Nid  oes 
bywyd  etto  fel  a fu,  i?w  drefnu  mwyach.  Gwir  fod  Crist  wedi  marw 
imwaith  (adn.  10)  i ennill  bywyd  á ddeiliaid  Pechod  ; eithr  gwybydder, 
nad  yw  efe  yn  marw  rawyach  feUy.  Ni  wna  efe  farw  etto,  i ejuiill 
bywyd  i’r  rhai  a’i  gwrthodant.  Os  rhagor  amlhâodd  gras  ar  bechod 
Adda,  ni  ragoraraihâ  efe  ar  eich  pechodau  chwi,  y rhai  ydych  y u 
myned  yn  mlaen  ar  y tir  yna.  Nid  yw  hyna,  yn  y drefn  hon.’?  Mai 
hyn,  ac  nid  marweiddíad  lîygredd  o mewn,  yw  raarw  i bechod,  a welir 
oddiwrth  y protion  canîynol. 

A reigwn  ni  ( epimenoumen ) , io  remain,  to  oontinue.  Gwir  fod  y 
gair  hwn  yn  eaniatau  i ni  ei  ddeongîi  yn  barhau  mewn  gweithrediad 
5'n  unig,  neu  ynte  yn  barhau  mewn  cyflwr  neu  stad.  Yr  olaf,  mae’n 
det^gol,  y w y ey wiraf ; sef  parhau  dan  arglwyddiaeth  pechod  fel  cyf- 
Iwr,  yn  ol  trefu  Duw,  yn  yr  hon  po  f&vyaf  y pechod  mwy-fwy  y gras, 
fel  y^mae  gogyfer  â phechod  Adda.  Eithr  ymddengys  mai  yr  ep'e- 
mendmen , “a  raid,  neu  a ddylem  ni  barhau,”  y w y daiileniad  cy\vn% 
Felly  hefyd  Grotius,  Hararaond,  Wetstein,  Griesbach,  Lachumn,  Stu- 
art,  &e.  ; sef,  a raid  i ni  barhau  felly  dan  lywodraeth  pechod,  ya 
rahob  ystyr,  fel  y gallo  gras  arnlhau  mwy  drwy  hyny  ? Ai  dyna  fei  v 
rhaid,  yn  ol  trefn  Duw  yn  Nghrist  ? 

Gras  ( iie  charisj , yn  hytrach  y gras  dan  sylw,  sef  y gras  cyftawu- 
haol,  rhyddhaol,  a nodwyd  vn  adnodau  diweddaf  y 5ed  bennmL 

13p 


RHUFEÎNFAID. 


M»írw  î beciiod  ( opethanomen  te  amw'tia).  Marw  tuag  afco  yw 
y.r  esboniad  cyffredin,  ond  gwel  y gair  ynghyd  â’r  gair  necros,  dyrs 
marw,  yn  yr  un  cystrawiad  yn  y manau  cai  lynol : adn.  10,  11  ; pen. 
14,  7,  8,  Gal.  2,  19,  Eph.  2,  ì,  5;  lle  cawn  furw  i bechod,  marw  i nî 
ein  hunain,  marw  i’r  Ârghvvdd,  marw  i'r  ddeddf,  a marw  i gamwedd- 
au  a phechodau.  Dyna  holl  arferiad  y gair  fel  yma,  a«i  wyf  yn  go(io. 
Yn  awr,  pa  beth  bynag  yw  yr  ystyr  a eisfceddo  esmwythaf  yn  yr  holl 
açferiadau  lryn  o’r  frawcldeg,  rhaid  mai  dyna  yr  un  eywir  yn  ddeong- 
liád  o’n  testun. 

Gosodir  pedwar  o ystyriaethau  i’r  gair  hwn,  gan  ein  cyfieîthwyr  a’n, 
heisbonwyr  cyffredin  ; sef  1 Marw  tuag  at  y pefh  ; 2 Marw  drosfo  ; % 
Marw  daxo,  sef  dan  ei  arglwyddiaeth  ; 4 Marw  ytnddo  neu  ganddo.  Yn, 
awr,  pa  fodd  yn  y byd  y deailai  darllenwyr  llythymu  Paul  y frawddeg 
4i  marw  i bechod,”  mewn  cynnifer  o ystfriaethau  raor  wahanol  i’w 
gilydd?  Yn  awr,  trown  at  adn.  10,  11.  Cawn  yno  ddarfod  i’r  Iesu 
chddrwg,  dihalog,  a pherffaith,  farw  i bechod.  Ni  all  y peth  fod  yn 
adael  pechod,  na  marweiddio  pechod,  na  bod  yn  farw  tuag  ato,  canys 
cynnwysai  hyny  ddiwygiad  yn  muchedd  ae  ysbryd  Crist.  Ilefyd,  un- 
waith  yn  unig  y bu  efe  farw  fi  ìly,  yr  hyn  nid'  yw  gytnmwrys  i ystad  o 
ftrid  yn  farw  tuag  at  bechod.  Eithr  dywred  y eyd-destynau  yn  adn.  6, 
fod  Crist  a phechod  o ran  eu  hawdurdod  wedi  eu  cyd-groeshoelio.  Ac 
os  felly,  buont  feirw  gydau  gilydd.  Hefyd,  dygir  hyn  i mewn  gan 
Paul,  drwy  ddywedyd  ; “ Gan  wybod  hyn,  ddarfod  croeshoelio, 
seff  “dyma  eglurhad  ar  yr  hyn  addywedais  eisoes  yrhyn  a ddywed- 
asai  eíìe  eisoes  am  bechod  oedd,  “ a nyni  wedi  meirw  i bechod.”’ 
Gwel.wn,  gan  hyny,  mai  marw  gyda  phechod  yw  yr  ystyr  raid  iddo 
gael  yn  ei  berthynas  à Christ,  o ran  rhediad  yr  yiuresymiad  a’r  cyd-  \ 
oestun.  Eithr  bu  farw  Crist.  hefyd,  dros  hechod,  a c/tan  beehod,  ya 
gystaî  d chydag  ef.  A goddefasaì  y cystrawiad  yr  ystyr  o gan  bechod  ; 
oud  croesir,  fel  y nodwyd.  gan  y cyd-de&tnnau.  Etto,  “ felly  heíyd 
ystyriWch  eich  hod  chwithau  yn  feirw  i het*hod,M  ebe  adn.  11,  sef, 

“ cyfrifwch  eich  líunafn  yn  feirw  i bechod  fel,  fetly  hefyâ , yi'  un  modâf 
âg  y bu  Crist  farw  iddo.”  Pe  buasai  eisieu  gosod  dau  ystyr  i’r  gair,  y 
î»ailì  i Grist  a’r  ìlaìl  i ninjiau,  paham  dywedìr  fod  ein  marw  ni  a inarw 
Crist,  i bechod,  i’w  hystyried  genym  yr  un  peth  ? 

Nid  oes  un  anhawsdra,  ychwaith,  mewn  dywedyd,  “ Nid  oes  neb  o 
honom  ni,  y Saint,  yn  marw  ar  ei  ben  ei  hunan  : gyda’r  Arglwydd  yr 
ydym  yn  marw;’,  pen.  14,  7,  8.  Onid  feîly  mewn  ffaith,  y rnae’n 
bod  ?|ac  onid  yvv  y meddyl  ddrych  yn  cyd-darotó  rhediad  y cyd-des- 
tunau  yno  ? Hefyd,  ebe  Paul  yn  Gal.  2,  19,  Ẃ,  “ Canys  myfi  trwy 
ddeddf,  sef  deddf  yshryd  y bywyd,  (nid  y ddeddf)  a fum  farw  gydct 
deddf  Moses,  fel  y byddwn  byw  gyda  Duw.  A’r  modd  y bu’m  i farw 
felly  oedd, — myfi  a groeshoeliwyd  gyda  Christ,  yr  hwn  a fu  farw,  fel  j 
gwyddis,  ar  yr  un  prvd  a deddf  Moses.”  Felìy,  o ychwanegu  y per- 
sonoliad  a wneir  yn  ein  testun  o bechod,  yr  oedd  o honynt  bedwar 
yn  cyd  farw  ar  y groes  fyth-gofus  hóno.  Gwir  y goddefasai  y fraatr-  j 
ddeg  o’i  rhan  ei  hun  yn  y lle  hwn,  ei  deongîi  yn  “ farw  tuag  at  y j 
ddeddf,”  ond  nid  yw  y cydgroeshoeìio  â Chrlst  yn  gyfateh  i’r  fàth 
ádeongliad. 


m 


Pen.  Vl. 


Am  Epbes.  2,  1,  5;  nid  oes  un  priodofdeb  raewn  cymhwrso  ý de- 
ongliad  cyffredin  ar  farw  i hechod,  at  yr  uu  frawddeg  Roeg  yn  hollol 
a’r  llall  yn  ein  testun,  yn  y fan  hon.  “ 'Chwithau  a fywhaodd  efe  jhiu 
oeddych  feirw  i gamweddau  a phechod;ìu’, — “ Hyd  y nod  pan  oeddyni 
feirw  i gamweddau,  efe  â’n  eydfywhaodd  ni  â Christ.,,  Dyna  fel  y^ 
ysgrifenwyd  gan  ein  hapostol.  Gwir  y gcfddefayr  ymadrodd,  yn  mhoh 
perthynas  arn  a wn  yn  awr,  â’r  iaith  a’r  cyd  destunawi,  ei  deongli  yn 
“farw  mewn  camwedd,  &c,,>  ond  goddefa  yn  llawn  mor  rwydd  ei  de- 
ongli  yn  “ farw  gyda  chamwedd,  &c.’,  Os  bydd  rhai  o’r  Grammadeg- 
ẃyr  yn  ammeu  y deongliad  hwn  o’r  Datioe  cose,  yn  mha  un  y ceir  y 


gair  pechod  yn  ein  testun,  tröed  ei  lygad  i Matthaei’s  Greek  Grammor, 
£ 397.  Yr  ystyr  yw  vn  ymyl  o ran  arnser  a lle,  mewn  cyfryw 

berthynas  â phechod.  Gwel  hefyd  Winer's  New  Teat.  Gram.  § 31,  h, 
5 ; Reiz.  ad  Lucian , VI,  p.  599. 


3 Oni  wyddoch  chwi,  *am.  gynnifer  o honom  ag  a fedydiliwyd  i 
Grist  Iesu,  fein  bedyddio  ni  i’w  farwolaeth  ef? 


* “ Vn  Nghrist  Io.su,”  y\v  darllcniad  y Vulgatc,  a’r  hen  fciblau  Lladin  ereill  oll. 
“ A fcdyddiwyd  i gyfaddefiad  o Grist  Iesn,,,— - Vitringa.  “ I awdurdod,  neu  drwy 
awdurdod  Crist,”---Amry\v.  “ I berthynas  a Christ  lesu,” — Stuart,  Hodge,  “ I 
fwynhad  o fendithion  gras  Crist  Iesu,”— -Tholuck.  “I’r  broffes  o wasanaethu  Crt»t,” 
B trnes,  Walford,  Blooinfield.  t “ V mae  cyffeiybiaeth  cryf  rhwng  ein  bedydd  ni 
a’i  farwolaetii  ef.  Efe  i ddileu  pechod  drwv  iawn,  ninnau  drwy  ddiwygiad,” — Barnes. 

Ein  trochi  ni  i’w  farwolaeth  ef,” — J.  Williams,  A.  Campbell.  “ Ein  marwolaeth  ni 
yn  yr  eiddo  ef,”— Carson,  p.  143.  “ I gymdeithas  â’i  farwolaeth  cf,” — Ambros,  Tho- 

luck.  “ Arwyddocûd  bedydd  yw  inarwolaeth  i bechod,  a buchedd  newydd  i gyfiawn- 
der,” — Cyffes  Ffydd  y Trefn.  Calv.  xxxviii.  “ Mae  dau  arwyddlun  yn  y bcdvd3  : y 
fcaill  y\v  puredigaeth  tlrwy  ddwfr,  a’r  llall  yw  marw’olaeth,  claddedigaeth,  ae  adgyfod- 
îa<t,  drwy  drochiad,”— -Carson,  p.  38ö.  “ Ein  bedyddio  ni  i farwolaeth  Crist  ynghyd 

A ni  ein  hunain,” — Carson,  p.  143.  “ I farwolaeth  fel  yr  eiddo  ef,” — Chrysostom. 

“ Daethom  i berthynas  neillduol  â’i  farwolaeth  ef.  Bedydd  mewnol,  moesoî,  nc  ys- 
brydoJ  y\v  hwn,” — Stuart.  “ I undeb  dirgelaidd  a pherffaith  o ran  cyflwr  â’i  farwol- 
»eth  ef,*  cael  ein  soddì,  megys,  yn  ei  farwolaeth  ef,” — Glockler,  Dr.  Pusey,  Dr. 
líceble,  Dr.  Sewell,  Newman,  Dr.  Hook,  Lingwood. 


Oni  wyddoch , Sçc.  Fel  pe  dywedrisai  fod  athrawiaeth  eu  bedydd  yn 
«ynnwys  atebiad  eglur  i’wígwrth-ddadl,  yr  hyn  a ddengys  mai  ateb 
gwrth-ddadleuon  a allent  ymgyfodi  yn  meddyliau  gwyr  bedyddiedig 
y r oedd  efe. 

Bedyddio  i,  ŵc.,  ( baptizein  eisj.  Pa  beth  yw  arwyddocad  y g$ir 
hedyddio  i rywun  neu  rywhethî  Nis  gwn  am'un  llwybr  gwell  at  gyp- 
haedd  hyn,  na  thrwy  olrhaiu  i arferiad  y frawddeg.  Ceir  yn  unig 

Am  fedyddio  i edifeirwch,  Matt.  3,  11; 

Ac,  i faddeuant  pechodau,  Act.  2,  38  ; 

Ac,  i fedydd  Ioan.  Act.  19,  3 ; 

Ac,  i un  corff,  1 Cor.  12,  13  ; 

Ac,  i Moses,  1 Cor.  10,  2; 

Ac,  i enw  y Tad,  a’r  Mab,  ar  Ysbryd  Glan,  Matt.  28,  19; 

Ac,  i enw  Iesu  Grist,  Act.  8,  16  ; 

Ac,  i enw’r  Arglwydd  lesu,  Act.  19,  5 ; 


137 


RÎIUFEINIAm. 


Ac,  i enw  Paul,  1 Cor.  1,  13,  15; 

Ac,  i Grist  Iesu,  Rhuf.  6,  2 ; 

Ac,  i farwoîaeth  Crist  Iesu,  Yr  un  lle. 

1.  Nid  bedyddio  i däerhyn  y peth  dilynol  i’r  gair  yw  yr  ystyr,  cany& 
m byddai  yn  gymniwy.s  dywedyd,  bedyddio  i dderbyn  edifeirwch,  nac 
i dderbyn  un  corfF.  Gan  hyny,  mae  erecìo  y Carnpbeliaid  a’r  Mor- 
moniaid  yn  gyfeiliornus,  canys  dywed  mai  bedyddio  i gaífael,  nea 
dderbyn  maddeuant  pechodau,  yw  ystyr  Act.  2,  3B.  Gwelwn  y byddai 
byny  yn  ystyr  anghymwys  i'r  ymadrodd,  oherwydd  nid  yw  yn  eistedd 
yn  esrnwyth  ar  holl  arferiad  y geiriau. 

2.  Nid  bedycìdio  i rwymediyaeth  i’r  peth  neu  berson  yw,  onide 
gorfodid  ni  i ddeongli  Act.  2,  3B,  yn  “ Edifarhewch,  a bedyddier  pob 
un  o honoch  i rwymedigaeth  maddeuant  pechodau.”  Mae  y sawl  a 
fedyddiant  bohl  neu  blant,  er  mwy»  eu  gosod  dan  rwymedigaeth  i 
Grist,  yn  carnfedyddio.  Mae  rhwymedigaeth  pob  un  hyd  yr  eithaf, 
fei  ereadur  Duw,  i fyw  iddo,  heb  un  bedydd  er  mwyn  sicrhau  y 
rhwymedigaeth. 

3.  Nid  bedyddio  i fod  yn  ysgol,  neu  dan  ddyscyblaeth  un  ydyw ; 
sef,  nid  yw  bedydd  yn  osodedig  ddrws  y gyfryw  ysgol,  canys  mae 
I’awer  yn  caei  eu  dysgu  yn  ddoeth  i iachawdwriaeth,  heb  ddyfod  drwy 
y cyfryw  ddrws  erioed.  • 

4.  Nid  bedyddio  i yyfaddefìad  y bedyddiedig  o Grist  a’i  farwolaetb 
ydyw,  canys  dywe  ir  “ bedyddio  i faddeuant  pecliodau.”  Duw,  ac 
r.id  dyn,  sydd  i gyfaddef  fod  y pechodau  wedi  eu  maddeu.  Nid  yw 
hyn.  ychwaith,  ýai  gytnmwys  i arferiad  yr  yraadrodd. 

5.  Nid  bedyddio  í,  neu  oddiar  awdurdod  y person  neu  beth  cyssylît- 
iedig  â’r  gair,  ydy w ; canys  ni  byddai  un  synwyr  mewn  son  am  fedyddio 
i awdurdod  edifeirwch,  i awdurdod  uu  corff,  &c. ; etto  dylai  cywir 
ddeongliad  yr  ymadrodd  eistedd  yn  gyfaddas  mewn  cyssylliiad  â'r 
geiriau  hyn. 

0:  Nid  yw  y testun  yn  eyfeirio  “ íit  ein  bedydd  ni  i farwolaeth  Crist 
ynghyd  â’n  marwolaeth  ein  hunaia  yn  ei  farwolaeth  ef”  yn  ol  arwydd- 
ocad  Dr.  Carson  ar  hyny  : canys  gwada  cywir  ystyr  yr  ymadrodd 
“ tnarw  i bechod,”  [Gwel  ar  yr  adnod]  y deongliad  a esyd  yr  apostol, 
i son  ytna  am  farw  tuag  ato.  Yn  awr,  os  pan  fu  farw  Crist  y buom 
ninnau  feirw,  yn  ol  ystyr  ryddl/aol  y testun,  pa  drefn  fyddai  rnewri 
gosod  y claddu  sydd  yn  yr  un  testun,  yn  gladdu  mewn  dwfr  ? Ein 
marwolaeth  yno  ar  y groes,  oncì  ein  eladdiad  mewn  afon  yn  Nghymru  t 
Ern  marwohieth  yn  ffigwrol,  ond  eìn  claddedîgaeth,  a’n  hadgyfodiad 
} n llythyrenol  î Bedydd  yn  arwydd-lun^cyffeìyb,  meddir,  i’n  marwol- 
aeth,  o ran  ei  dduìl ! Duli^ein  marwolaeth,  pe  cywir  hyny,  fyddai 
tirwy  foddi  î Eithr  cyfeiria  bedydd  ht  yr  athrawiaeth  hòno  a geir  yii 
adn.  5.  6,  &c.,  sef,  ein  cyssylltiad  ni,  jddynion,  o ran  ein  condemniad, 
dienyddiad,  claddedigaeth,  ac  adgyfodiad,  â Christ  dan  y cyfryw 
bethau. 

7.  Yr  ystyr  yn  dcìiau  ydyw,  bedyddio  i oruchwyliaeth  neu  gyfundrefn 
hwn  a hwn,  neu  V peth  ar  peth  ; megys  i gyfundrefn  y Diwygiad 
goruchywîiaethol  fmetanoiaj  yn  arnser  loan ; yna  i gyfundrefn  y Üi- 


Pen.  YT. 


wygiad  a’r  Middeuant  pechodait.  Gweì  ar  pen.  3,  25,  lle  dangosit 
hacì  Maddeuant,  ond  Mynediad  heibio  i,  bechodau,  oedd  cyn  y 
cost,  i’r  edifeiriol.  Yna  daeth  goruchwyliaeth  y Maddeuant.  Rno- 
ddes  Duw  oruchwyliaeth  y Diwygiad  a’r  Maddeuant,  i Israel,  Act.  5, 
31.  Felly  hefyd  i’r  oruehwyliaeth  sy’n  cylymu  luddewon  a Chenedj 
loedd  yn  un  corff ; ac  mewn  lle  araîl,  i berthynas  â goruchwc  liaeth 
Moses.  Fellv  i gyf’andrefn  berffaith  v Testament  Newydd,  yn  yr  hon 
y mae’r  Tad,  ‘a’r  Mab,  a’r  Ysbryd  Glâ*n,  yn  llenwi  eu  swyddi  priodol, 
yr  hyn  ydoedd  beth  holloî  newydd,  hyd  y nod  mewn  gwir  grelydd. 
Yr  un  peth,  mewn  ystyr,  oedd  bedyddio  i Grist,  fel  yr  hwn  oedd  unig 
ddatgucldiadydd  goruchwyliaeth  fawr  y Drindod  ; ac  nicl  oedd  bechjddm 
ifarwolaeth  Crist  yn  ddim,  ond  ffurf  arall  o lafaru  am  yr  un  gyfun- 
drefn  yn  ei  grym  a’i  bywyd  : oanys  marwolaeth  Crist  ydoedd  h\ny. 
Yn  awr,  os  ydyw  y gyfundrefn  hòn  o achub  yn  wynebu  ar  yr  holl  tyd, 
pregether  hi  inewn  gair  i’r  holl  genedloecld  ynddo.  a<*  arddaugoser  hi 
inewn  arwydd-lun  (bedydcl)  ar  yr  holl  g medloedd  hyny  ; canys  dyna 
ydyw  hefyd  ei  cliomrnisiwn.  Matt.  28,  1 9. 

Sonir  am  fedyddio  ar  (epi  with  Datìre)  enw  Iesu,  yn  Act.  2,  38 ; ac 
yn  (en)  enw  yr  Arglwydd  yn  Act.  10,  48;  a thros  ( uper , trifh  Gcíj  ) 
V meirw,  yn  1 Cor.  xv,  29:  ac  yn  (eri)  yr  Ysbryd  G1  n,  ac  a (Datwe 
eane  onhj)  thân,  yn  Mat.  3,  11,  a Luc  3,  15;  ac  yn  ( en ) yr  \ sbryd 
Gian,  y n unig,  yn  Marc  1,  8 ; Ioan  1,  33;  Act.  1,  5 ; a 11,  lb;  eithr 
nid  oes  a fynwyf  â’r  ymadroddion  hyn  yma. 

4 *Clmìdwvd  ni  gan  hyny  gydag  cf  trwy  fedydd  i farwolneth ; 
tfcl  megys  ag  y eyfodwyd  Çrist  o feirw  trwy  ogoniant  y iad,  fclly 
y rhodiom  nimiau  hefvd  mewn  newydd-deb  buehedd. 

* “Cleddir  ni,  drwy  gael  ehi  bedyddio  i’w  farwolaeth  ef,  yr  un  modd  ag  y cladrìwyd 
ef,” — Stuart.  “ Claddedigaeth  foesol  ac  yshrydol  yn  unig  yw,  cr  fod  y gydmhariaeth 
wedi  cyfodi  oddiwrth  yr  arferiad  o drochi,”—  Stuart.  “ Arddangosir  yma  y Cristion 
dan  fedydd,  megys  mewn  ystyr  yn  cael  ei  gladdu  gyda’i  Waredwr.  Felly  hefyd  y cy- 
ffelybir  eilwaith  ei  ddyfodiad  all.an  o’r  bedydd  ag  adgyfodiad  Crist,”-— 1 Tholuet. 
“ Pan  suddo  ein  penau  yn  y dwfr,  megys  mewn  hedd,  yr  hen  ddyn  a glcddir  o r golng 
arunwaiíh,” — Chrysostom.  “I  farwolaeth  pechod,” — Calovius,  Castalio,  S.  Sclnnidt, 
Wolíius,  Barnes.  **  I farwolaeth  Crist,”---Homberg,  Ch.  Schmidt,  Tholuck,  Grotios, 
Doddridge,  Conquest.  “Trwy  y troehiad  i farwolaeth,” — A.  Campbell.  “ Drwy  y 
troehiad  i’r  farwolaeth  liòno,” — J.  Williams.  “ Mae’n  holly)  debyg  fod  cyfeiriad  }T 
apostol  yma  at  yr  arferiad  o fedyddio  drwy  drochiad,” — Barnes,  Blootnfield,  \\  et.-tein. 
“ Trwy  y bedydd,” — \\’alford,  “ lthwng  ein  marwolaeth  ni  i bcchod  a’n  hadgyfod- 
iad  isanteiddrwydd,  a marwolaeth  ac  adgyfodiad  Crist,  y mae’r  gymhariacth,  ac  nid 
dim  mewn  dull  bedydd,”---Hodge.  “ Megys  ein  cleddir  ni  drwy  fedydd,  yn  y dwfr, 
feliy  claddwyd  Crist  yn  y ddaear,-’-— Theophylact,  Jacobi.  “ Nid  ywj  trochiad,  er 
hyny,  yn  anhebgorol  i’r  ordinhad,” — Doddrirìge.  “ Ae  nid  oes  achos  gofidic  fod 
Cristionogion  wedi  ei  adael  heibio,”— -Koppe,  Rossenmuller,  Bloomfield.  “Bedy  id, 
drwy  vr  hwn  yr  y’m  ni  megys  yn  meirw,” — Koppe.  “ Megys  y bu  farw  Crist  yn  bv,- 
thyrcnul.  feliy  yr  ydym  ninnau  drwy  fedydd  yn  meirw  yn  ffigwröl/’ — Tumer.  “ Vr 
hen  ddull  o fedyddio  yrìoedd  drwy  drochiad,”— Sehoettgen,  Sherlock.  Golrgìüi 
I>e  Wette,  fod  bedydd  werìi  ei  drosglwyddo  oddiwrth  Gristionogaeth  i Iuddewaeth,  a 
^ v adir  gaa  Winer  a Jaeobi.  “ Megys  yr  ydym  yn  marwolaeth  Crist,  yn  meirw  gydag 
ef^.felly  yn  y bedydd,  ein  ffigwrol  ddodir  yn  y bedd  gydag  ef,” — Carson.  “ Gmt  nas. 
arfenr  v gair  sydd  vma  am  gladdu,  oddieithr  a*m  yr  embalmio,  a’r  parutoadau  ereilì  at 

139 


RirUFEINIAlD 


osad  mcwn  bedd,  ni  alìai  yr  apostol  gyfeirio  drwyddo  at  dansuddiad,  dhnys  nid 
dim  yn  debyg  i’w  gilydd  yn  y ddeu-beth,” — Ewing.  G.vel  Bedyddiwr , dal.  lb,  99/ 
Ì2Ö.  “ Nyni  a gydgladdwyd,  gan  hyny,  ag  Ef  trwy  Y Bedydd  i Y farwoìaeth,” — 
Bedyddiwr,  dal.  178.  “ Cyfeirir  at  fedydd  yr  Ysbryd,” — Munro.  “ Unig  arwyddoc- 

âd  bsdydd  yma  yw  trochi,”— -Dr.  Gale  yn  ei  lyfr  dros  Drochi,  tud.  7 8.  Felly  dywec^ 
ei  frodyr  Dr.  Jenkins  [tud.  56),  J.  Stennett  (tud.  180),  D’Anvers  (d.  182),  Maelean 
(tud.  109),  Gibbs  ftud.  50),  Booth  (tud.  69,  öfl)  Felly  hefyd  y ceir  gan  Anderson, 
Robinson  o Cambridge,  Dore,  Pearce,  Dr.  Ryland,  a Dr.  Cox.  “ Bedydd  a throchiad 
yd'ýnt  unpeth  yn  hytrach  na  geiriau  cyfjrstyr.  Yr  ordinhad  yw  bedydd,  ond  ei  dullyw 
fcrochiad,” — Carson.  “ Nid  oes  mewn  bedydd  un  math  o gyffelybiaeth  i gladdu, 
ol  ystyr  y gair  a arferir  yma  am  dano,”---Dr.  Wardlaw.  “ Cyfeirir  y sylw  at  yr  hya 
fel  athrawiaeth  y bedyd  liwyd  hwynt  iddi,”---Yr  un.v  “ Nid  oeddynt  yn  cael  eu  bed- 
yddio  oherwydd  fod  bedydd  yn  arwyddlun  o farwolaeth,  neu  stad  y meirw ; eanys 
dwfr,  neu  olchi  mewn  dwfr,  ni  bu  erioed  yn  arwyddlun  o hyn,” — Dr.  Miîler  o’r  Am- 
eriea.  “ Os  trochiad  oedd  dull  cyffredin  bedydd.  nid  yw  yn  dilyn  mai  dyna  yr  unig 
ddull.  Nid  oes  orchymyn  am  i hyn  fod  yr  unig  ddull,”- — Barnes.  “ Mae  cystal  lle 
yüia  i ymresytnu  am  farwolaeth  drwy  foddi,  yn  y bedydd,  û.  thros  gladdiad  llythyrenol 
meyyi  dwfr,”— Hall.  “ Nis  gall  dwy  weithred  .fod  yn  annhebycach  i’w  gilydd  na 
éhladdu  athrochi;  cnnys  yn  yr  olaf  teflir  y dyn  i’r  elfen,  tra  yn  y gyntaf  teflir  yr  elfen 
ar  y dyn,”— Thorn.  “ Claddwyd  ni  ar  ol  y bedydd,”  oedd  darlleniad  un  o feiblau 
Tertullian.  “ Trwy  ei  fedydd  Ef,”  oedd  yn  meiblau  Cyril  o Alexandria.  + “Trwy 
ogoniant  y Tad,”  nid  oedd  yn  meiblau  Tertullian,  Irenaeus,  Pacian,  a Gaudentius. 
“Trwyallu  y Tad,”  oedd  beibl  Ambros.  “ Yn  ngogoniant  y Tad,”  a ddarlìenái 
Morgan.  “ Trwy  ogoniant  yr  Ysbryd,”  oedd  yn  meibl  Cyril.  “Yr  hyn  a ddywedir  yn 
llythyrenol  am  Grist,  a ddywedir  yn  foesol  am  y Cristion,”---Jaspi»,  Theophylact. 
“ O achos  gogoniant  y Tad,”— Rhai.  “ Trwy  y Tad  gogoneddus,”— -Castalio,  Carp- 
zòv.  “Cyfeirirat  y dysgleirdeb  gogoneddus  a ym  Idan  gosodd  wrth  y bedd,  yn  ol 
Mat.  28,  2,”—  -Walford.  “ Cyfeirir  hefyd  at  y fuchedd  uewydd,  yr  hon  i broffesirgan 
y bedyddiedig,”---Barne8.  “ Gogoniant  y Tad  yw  swm  ei  hoîl  berffeithiau,”---Tho- 
I iek.  “ Ei  bresenoldeb gogonedd.u,”---Stu  irt.  “ Fel  niejys  a all  gyfeirio  at  amean 
y bedyddiedig,  neu  ynte  at  yr  hyn  sydd  i’w  gadw  mewn  golwg  yn  yr  ymresymiad,”--- 
Stuart.  “ Mae  y Cristion  yn  marw  gyda  Christ,  i bechod,  ac  yn  cyfodi  gydag  ef  i fyw- 
yd  newydd  o santeiddrwydd.  Rhaid  fod  rhywbeth,  g vn  hyny,  mewn  bedydd  yn  wr- 
wyddluniol  o adgyfodiad,  yn  gystal  ag  o gladdiad,”— -Carson.  “ Mae  bedydd  yn  dfa 
«diyfaddas  i gynnyrchu  ynom  ymddiried  yn  Nuw,  yn  gymmaint  a’i  fod  yn  corffoli  ŷ 
ddwyfol  addewid  mewn  defod  weledig,  ac  yn  ei  chymhwyso  yn  arbenigol  at  berson 
neillduol,”---Heilmann’s  Compend.  § 370;  Reichardi  Init.  Duct.  Christ.  P.  ii,  C,  iii, 

§ 65.  “ Bedydd  sydd  gyfrwng  maddeuant  pechorlau,  (lan  yr  efengyl,”— A.  Campbell, 

Joseph  Smith,  Dr,  Pusey,  Homiliau  Eglwys  Loegr.  “ Bedydd  sydfi  sacraurent.  Sa- 
ŵrament  sydd  yn  cynnwys  dwy  ran,  sef  yr  arwydd  gweledig  oddiallan,  a’r  gras  ys- 
brydol  oddimewn,”-— Catecism  Charles.  Felly  un  Eglwys  Loegr.  “ Bedydd  sydd 
íoddion  i effeithio  ein  hundeh  â’r  Ysbryd  Glân,  a derbyn  ei  rasol  ddylanwadau,”— 
Sfcorr. 

Claddwyd  ni  (mnetaphemm)  tobury  with  any  one ; oladdu^fe 
rhywun.  Ni  cheir  ond  yma,  ac  yn  Col.  2,  12.  Sonia  Herodotus  (5,  5.) 
am  gladdu  gwr  agwraig  yn  yr  un  bedd  ar  yr  un  amser,  athyma  y gair 
a arferodd  yr  hanesydd  Groegaidd  am  y peth.  Felly  vr  arferid  y gair, 
nid  am  gladdu  fel,  ond  am  gladdu gyda,  yn  mhob  llyfr.  Gwel  Plutarch 
Artax.  19;  Diodorus  Siculus,  2.  57  ; Sophocles,  Ajax.  1378  ; Eurip- 
ides,  Hel.  1561  ; Pol  fr.  x,  3;  Ph.  1652;  Al.  147  ; ^scbyles,  P.  1018, 
1060.  Nid  yw  y gair  yn  yr  hen  gyfieithiadau  Groeg  o'r  Hen  Desta- 
ment,  nac  o’r  Apocrypha. 

Er  mwyn  profi  fy  neongliad  yn  gadarnach,  pe  bai  anghen,  sylvve,r  ar 
140 


Pen.  VI. 


Jer.  22,  19,  Ue  y dywedir  am  Jehoiacira.— = - ‘ A chìaddedigaeth  asyn  r 
clâddir  ef,”  sef,  fel  cíaddedigaeth  asyn.  Y cystrawiad  ag  sydd  yina  a 
ddylasai  fod  yn  ein  testyn,  pe  cyfeiriasid  ynddo  at  gladdu  fel  y cladd- 
wyd  Crist,  ac  nid  fel  y raae.  Gwel  y dysgedig  rnai  taphen  onou  taphes- 
etai,  sydd  yn  Jeretni.  Dyna  yw  y Groŵg  am  gìaddu  fel  un  arall ; ac 
os  claddu  fel  Crist  yw  claddedigaetli  y testyn,  mae  ei  iaith  yn  groe^s 
i+r  arferiad  rnewn  raanau  ereill.  Ceir  hefyd  hanes  ara  gladdu  y naill 
arr  llall  gyda’i  dadau,  yn  1 Iiren.  14.  31.  a 15,  24  ; a 22,  50:  2 Bren. 
d,  24;  a 12,  21  ; a 14,  20;  a 15,  7 ; a 16,  20.  Eithr,  gan  nad  ar  yr 
'tm  am'ter , er  raai  yn  yr  un  man  a’u  gilydd,  y cleddid  dynion,  dan  y 
cyfeiriadan  hyn,  nid  y gair  su  i (cyd)  ag  a geir  yn  ein  testyn.  a arfer- 
wyd  ynddynt,  ond  meta  yn  gyífredin,  a para  unwaith,  yr  hyn  a ar- 
ddengys  nad  y\v  yn  bosibl  i ni  ganjatau  y deongliad  sy’n  dywedyd, — : 
44  Claddwyd  ni  fel  efe,  drwy  fedydd,  &c.”  Rhaid,  ynte,  mai  mewn  ys- 
tyr  ffigwrol  y dylid  cymrae!'yd  yr  yraadrodd  hwn.  Hefyd,  nid  gosod 
raewn  bedd  oedd  ystyr  y gair  hwn,  thapto , yn  yr  oesoedd  a'r  gwledydd 
Rhufeinaidd.  Llywodraether  ni  etto  gan  arferiad  y gair.  Ceir  ef  yn 
unig  yn  Mat.,26,  12  ; Marc  14,  18  ; Ioan  19,  20  ; 1 Cor.  xv,  4 ; Gen. 
50,  2,  3,  26,  lle  cyfeiria  at  barotoi  y cortf  i’w  osod  yn  y bedd,  drwy  ei 
berarogli,  ei  amdôi  meẅn  lliain,  &c.,  ac  nid  at  ei  osod  ynddo.  Gwir 
y\v,  fod  y gair  hwn  yn  arferedig  gan  gyfieithwyr  yr  Ilen  Destaraent  i’r 
Grocfg,  atn  ddodi  yn  y bedd,  ynghyd  ag  am  y cyfryw  barotoíidau  i 
hyny,  eithr  y perarogli  a*r  amdoi  yw  yr  ystyr  yn  y Newydd.  Nad 
oedd  yr  apostolion  yn  arferyd  y gair  hwn  ara  osod  yn  y bedd,  sydd 
egìur,  oherwydd  mai  geiriau  ereill  a arferasant  bob  amser  am  hyny. 
G -veler  M tt.  27.  60, — “ Ae  efe  a’i  gos'ìdodd  (tìthemi)  ef  yn  ei  fedd 
newydd  ei  hun.”  Marc  15.  46, — “ Ac.  a’i  dododd  ef  mewn  bedd  a 
naddesid  o’r  graig.”  Luc  23,  53, — “ Ac  a’i  rhoddes  inewn  bedd  wedi 
ei  naddu  mewn  careg.”  loan  19,  42, — “ Ac  yno,  am  fod  y bedd  hwnw 
yn  agos,  y dodas'aut  yr  Iesu.”  Gofyniad  y gwragedd  iluwiol  a chwil- 
ient  am  îroríf  yr  Iesu,  ydoedd,  “ Pa  le  y dodasant  ef?”  (Ioun  20,  2.) 
Yr  angylion  a eisteddent  wrth  y lle  y dodasid  ef  (loan  20,  12),  ganddy- 
wedyd,  “Wele  y man  y dodasant  ef  ” (Marc  16,  9),  a “ deuwch,  gwel- 
weli  y fan  lle  gorweddodd  yr  Arglwydd.”  Àc  onid  ydym  dan  raid, 
bellach,  i fariui  nad  oedd  yr  angylion,  y gwragedd,  a’r  efengylwyr,  yn 
ystyried  ein  Iíarglwydd  yn  gladdedig  yn  ein  hystyr  gyífredìn  ni  ar  y 
gair;  ac  mai  gair  oedd  y thapfo,  oladdu,  yn  Rhuf.  4,  4,  a Col.  2,  12, 
yn  cyfeirio  yn  unig  at  harotoi  y coríf  i’r  bedd  ? Gan  fod  yr  haneswyr 
o’r  hyn  a elwir  yn  <>:y IPret ìin  yn  gladdedigaeth  Crist,  wedi  bod  mor 
ofalus  i beiciio  ag  arfer  y gair  sydd  yn  ein  testun,  am  y peth  hyny,  eg- 
lur  yw,  nad  pa  ystyr  ydoedd  iddo  yn  yr  oesoedd  boreuach,  nad  oedd 
iddo  yr  ystyr  o ddodi  tnewn  hedd,  yn  eu  plith  hwynt.  “ Yr  oeddym 
ui  gyda  Christ  tra  parotoid  ef„i’r  bedd,”  raid  fod,  gan  hyny,*yn  ystyr 
i*r  testun. 

Hefyd,  nid  oes  un  cyífelybrwydd  rhwng  cîudo  coríî  Crist,  a’i  osod 
ar  astell  o graig  mewn  ogof,  megys  y gosodir  pethau  ar  astell  mewn 
ystafell,  â’r  gorchwyl  o fwrw  dyn  yngwysg  ei  gefn  i ryw  elfen  : acetto. 
mae  rliai  esbonwyr  a ddywedant  fod  yr  olaf  yn  arwydd  lun  neu  gyffel- 
ybiaeth  o’r  blaenaf. 


RHUFEINIAID. 


líefyd,  pe  r.aniateid  mai  gosod  mewn  bedd  yw  y claddu  hwn  yn  ôia 
testun  : ni  byddai  arosiad  Crist  mewn  bedd  dros  dridiau  a their-nos, 
yn  gydelybiaeth  o arosiad  dyn  raewn  dwfr  dros  lai  na  thri  eiliad. 

Tawy  pedydd  (dia  tou  haptismatos)  ; neu  drwy  y bedydd,  vn  hy- 
tí'aclt,  gan  gyfeirio  at  y bedydd  tnawr  ffigwrol  ar  y groes,  yr  hwn  sydd 
dau  syîw  yn  y geiriau  dyfodol : sef  yr  hwn  y dywedodd  Crist  am  dano 
— Diau  y’ch  bedyddir  â’r  bedydd  y’m  bedyddir  i ag  ef yr  hyn  a 
gam  ddeongiir  ani  erlidigaeth.  Am  ystyr  y gair  bedydd,  gwel  j 
B'ühfddiwr. 

I farwolaeth  : sef  marwolacth  gondemniol,  fel  marwolaeth  Crist — y 
farwolaeth  yn  yr  hon  yr  oedd  yn  dirprwyol  farw  drosom,  ac  nid  yn  yr 
.ystyr  yr  oedd  efe  yn  naturiol  farw.  I y farwolaeth,  sef  y farwolaeth 
neiüduol  a nodasid — rnarwolaeth  ddirprwyol  Crist.  Mae  y deongliad 
aorfyddir  osod  ar  yr  adnod  hon,  er  niwyn  gwneyd  bedydd  trochiad  o 
honi,  yn  un  o’r  rhai  hynotaf. 

Ciaddwyd  ni  yn  ffigwrol.  “Nage,  nage,”  meddant,  “ ond  llythyr- 
enol,  yr  hyn  yw  tansuddiati  mewn  dvvfr.,, 

Gadawer  i hyny  fod,  ynte ; a dywedwn.  Claddwyd  ni  mewn  dwfr  yn 
llythyrenol,  gydag  ef,  yn  llythyrenol.  “ Nage,  Ilage,,,  meddant  etto, 
“ ond  ffigwrol,  canvs  nid  yw  cyri  ganu,  cyrf-sefyll,  cr/fi-orwedd,  a phob 
eyd  arall,  vn  ddim  llai  na  gofyn  am  i’r  ddau  fo’n  gyd  fod  yn  yr  un  man 
ar  yr  un  amser.  Felly  cyd-gladdu  llythyrenolr  a’n  gorfodai  ni  i gael 
ein  claddu  yn  tnedd  newydd  Josepii,  ar  yr  un  amser  ag  ef.  Nage  ; 
nid  Hythyrenol  ggdag  ef.  ond  ffigwroL,T 

Gadewir  i hyny  liefyd  sefyìl.  a dywedwn,  Ciaddwyd  ni  mewn  dwfir 
yn  üythyrenol,  gydag  ef  yn  ffigwrol,  i fedydd  yn  ffigwrol.  “ Nage, 
nage/'  meddant  y drydedd  waith,  “ ond  i fedydd  yn  llythyrenol ; 
onide,  coilir  y trochi  aîian  o’r  adnod.,, 

Gadawer  i hyny  hefyd  aros  ynte,  a dywedwn,  Claddwyd  ni  mewn 
dwfr  yn  Üythyrenoì,  gydag  ef  yn  ffigwrol,  drwy  fedydd  yn  liythyrenol, 
i farwoiaeth  vn  HythyrenoL  “ Nage,  nageî’,  meddant  gyria  brvs  dra- 
ehefu,  “ canys  gwmeìai  bedydd  liythyrenol  i (eisj  farwolaeth  lythyren- 
ol,  ein  boddi!  Nid  felly  ychwaitli.” 

Gadawer  i hyna  etto  gael  bod,  a dywedwn,  Claddwyd  ni  mewn 
dwt'r  yn  llythyrenoL  gydag  ef  yn  ffigwrol,  trwy  fedydd  yn  Ilythyrenol, 
î farwolaetli  yn  ffigwrol,  fel  megys  ag  y cyfodwyd  Crist  o feirw  yn 
íligwroî  drwy  ogoniant  y Tad,  feily  y rhodiotn  ninnau  hefyd  mewii 
newydd-deb  buchedd  yn  ffigwrol.  “ Nage,”  meddaut  gwed’yn,  “new- 
ydd-deb  buchedd  yn  ìiythyrenol.” 

Ac  felly,  rhaid  cyfnewid  o’r  Hythyrenol  i’r  ffigwrol  bum  gwaith  yn 
nghorff  yr  uuig  adnod  Iton.  cyn  y gellir  gwneyd  dim  o honi,  ond  syi- 
weild  bedydd,  sef  y marw,  claddu  n chyfodi.  a fu  tua  Chalfaria,  lle  yr 
yfetyriai  Duw  a Christ  fod  condemniad  bythol  pechaduriaid  yn  cael  ei 
benderfynn. 

Cotier,  nad  claddu  yn  y bedydd,  ond  drwyddo,  a ddywedir,  sef  trwy- 
ddo  o ran  yr  hyn  a arddangosa. 

Fel  ( inaj : íel  o amcan,  a’r  amcau  hwnw  oedd,  ein  cael  i rodi® 
mewn  bywyd  newydd  o obaith.  Ai  amcan  bedydd  dwfr  yw  cael  y 
bedyddiedig  i fuchedd  newydd  ? Nid  amcan  i’w  annog  at  y fuTiedd 
112 


Vf, 


üydd  ymu.  ond  amcan  i’w  gael  yn  sicr  ynddi.  A yẁ  y saŵl  á gfCciar?C 
mai  cyfeiriad  at  ddull  bedydd  yw  y cyd-gladdu  hwn,  wedi  syiwi  twuí 
Biiican  Duw  oedd  trwyddo,  arddangos  fod  pob  un  (a  fedyddier,  o leiuf) 
yn  rhodio  mewn  bywyd  newydd  ? Nid  oes  yn  yr  íaith  ar  lawr  le  i.un 
íodio  tnewn  bywyd  gwahauol,  ac  ni  all  cymmaint  ag  un  ychwaith.  V 
niae  y Puseyaid,  a’r  Morrnoniaid,  yn  credu  hyn,  gydag  esbonio  y cjd- 
gladdu  arn  ddull  bedydd ; ond  disgynir  y rhai  a wádaut  fedÿdd  yn  gj  f- 
rwng  cyfnewidiad  cyíiwr,  i’r  dyryswch  o naill  ai  cyfaddef  nad  at  dtlull 
bedydd  y cyfeirir,  neu  os  mai  e,  fod  bedydd  yn  sicrhau  newydd-deb 
bywyd  (canys  sicrha  Paul  ef  gyda’r  bcfdydd  a feddyliai  efe),  neu  fod 
yr  iaith  yma  i’w  deongli  mewn  dull  dyeithr  i‘r  unrhyw  ntewn  llcoedd 
ereill. 

Trwî  ogoniant  ( dia , with  Gen  ) Gan  fod  y gnir  bach  dia,  trwy,  yn 
y cystrawiad  hwn,  yn  arferedig  nm  drwy  o ran  dnU,yn  gystal  ag  o ra» 
achos,  a moddion,  gallesid  ei  esbonio  yn  “ gyda,  neu  drwy  gydym- 
ddangosiad  gogonîant  y Tad  mewn  tnawr  dd)  sglaerder,”  yn  ol  yr  hanes 
yn  Mat.  28,  3 ; etto  haws  genyf  feddwl  fod  y cyfeiriad  at  y períìèitliia» 
dwyfol  fel  eu  harddangosir  drwy  allu  Duw.  Arferir  gallu  l)uw  ant  ei 
ogoniant  yn  ,Ioan  11,  10:  Col,  1,  11  ; 2 Pedr  1,  3.  Arferai  Paul  gyf- 
eirio  at  allu  Duw  yn  neillduol  gyda  pherthynas  ag  adgyfodiad  Cristr 
megys  Eph.  1,  19,  20. 

Fëlly’  hefyd  ( oulo  kai).  Yr  un  ntodd  hefyd.  Gellir  cyfnewid  lìe 
y brawddeëau  pan  fyddo  òuto  kai , felly  hcfyd.  ynglyn  â’r  nuill  o lion- 
ynt,  ntegys  ynia, — “ Megys  yr  ydym  ni  yn  rhodio  rítewn  newydd  deb 
bywyd,  felly  hefyd  y cyfodwyd  Crist  o feirw ; a’r  ddati  trwy  allu  go- 
goneddus  y Tad.”  Mae  y bywyd  newydd  o ryddid  oddiwrth  gon- 
tiemniad  a chosp  pechod,  yn  dod  i Grist  a ninnau  trwy  aìlu  Duw.  Y 
mae  yr  uu  sicrwydd  i ni  ag  oedd  iddo  yntau;  fel  y dywedasai  Paul 
eisoes  yn  mhen.  3,  25,  ddarfod  i Grist,  fel  yr  oedd  efe  ein  dirprwyw-r, 
gyfodi  o’r  bedd  er  ein  cyfiawnhad  neu  ein  rhyddhad  ni. 

Nrwydd-deb  buchedd  (ìcainoteti  zoês),  newness.  Nid  yw  y gaà* 
j«t  un  man  arall  o’r  llyfr,  ond  yn  pen.  7,  6,  atn  neWydd-deh  ysbryd. 
Ond  pa  beth  y w y gair  sydd  yma  ant  fuchedd  ? Zoe,  iife.  Arferir  am 
fy wyd  corfforol,  am  fy wyd  ar  ol  yr  adgyfodiad,  am  fywyd  dedwydd,  «c 
ond  odid  am  fywvd  tragŵyddol.  Cyfieithir  yn fuchedd hefyd,  yn  Eph.  4r 
18, — “ Ymddyeithrio  oddi\Yrth  fuchedd  Duw.”  Eithr,  paltam  ei  aiw 
ryw  ddwywaith  felhynyn  fuc/tedd , tra  cyfieithent  e.fyn  yr  133  ntanavi 
ereill  o’r  Testament  Newydd,  lìe  y eeir  ef,  yn  fywyd'!  YmddengYe- 
mai  m»thu  gwneyd  synwyr  o’r  gair  bywyd  a wnaethant,  yn  gydunol 
Ä’u  hesboniad  ar  y “ marw  i becltod,”  a’r  “ eydgìaddu  ynjy  bedydd.” 
Yr  ystyr  tebycaf  vw, — “ Fel  y rhodiom  ni  mewn  bywyd  ctiewydd  o 
ebaith,  ntegys  hefyd  y rhodiodd  Crist,  pan  gyfodwyd  ef  o feirw  drwr 
a)lu  y Tad.”  Gorwedd  yn  medd  anobaith  ein  pechodau  y^cafodd 
Crist  ni.  Mynai  ein  cyfodi.  Ond  rhaid  oedd  myned  o dan  ein  con- 
demniad  yn  gyritaf.  Aeth  ei  gariad  ag  ef  yno.  Pcbaid  oedd  «laddu, 
neu  fyned  dan  driniaeth  y meirw.  Aeth  yno  hefyd.  Cyn  y delem  ni 
yn  rhyddion  o du  Duw  a chyfiawnder,  rhaid  oedd  i ni  gael  ein  cyîbfb 
allan  o’r  carchar  drwy  allu  Duw,  yr  hwn  o’r  blaen  a’n  carcharítsnbb 
Dŵöthom  allan  felly.  Ond  pa  brawf  o liyny  sydd?  Dira  ond  fìdsryf» 

143 


ÍÍHÜFËfNÍÀÍD. 


öcîiad  eln  cyríddryrhîolẅr.  Bellach  ystyrir  yr  lioîl  genedîoçdd  yfí  'y 
goleu  o rai  wedi  dod  allan  o garchar  condemniad  ac  anobaith,  yn  d%*g 
a gonest,  drwy  laẃ  ý bfenin  ei  hunan.  Proftr  hyn  yn  yr  adnod  nesaf. 
Hçfyd,  nid  yw  dywedyd  fod  ein  rhodiad  ni  mewn  ymarwoddiad  new» 
ydd  yn  gyííelyb  [“  feily  hefyd  Oiitö  kai ] i rodiad  rhydd  Crist  for«u 
y trydydd  dyddT  ond  liaeru  yr  hyn  na  all  focl ; canys  nid  deu-betii 
frebyg  i’rr  gilydd  ydynt.  Dywedir  yn  anil  ein  bod  wecli  ein  cyd-gyfodi 
gyda  Christ,  yr  hyn  oedd,  wrth  raid,  o’r  un  lle  ar  yr  un  amser. 

5 *Canvs  os  gwnaed  ni  yn  gyd-blanigion  i gyffelybiaeth  ei  far- 
Wolaeth,  ffölly  y byddwn  i gyffelybiaeth  ei  adgyfodiad  ef : 

* “ Os  gwnaed  ni  yn  gyrìrywiog  â chyffelybiaeth,  “ Cynnwysa  y 

planu  ein  borì  ni  i\v  efelychu  ef  mewn  ffrwytliloni,”— Chryscstom.  “ Fel  y bu  farw 
ae  y claddwýrì  ef,  felly  y inaent  hwythau  drwy  broffes  yn  feirw  i bechorì,,,*--Barnes« 
“ Cyfeirir  at  y cyfry.w  undeb  â Christ  agsydd  rhwng  y winwydden  a’i changhenau,’'--- 
Horìge,  Carp2uv.  “ Dangosir  y rìylai  fod  ynom  ni  farw  i bechod  mewn  cyfatebiad  i 
farwolaefth  Crist,  ác  adgyfodiad  allan  o bechod,  yr  hvn  sy’n  ateb  i’w  adgyfodiad  ef,” 
Crellius.  “ Vr  ysty-r  yw,  nid  cyd-blaniad,  ond  cyd-dyfiad,,,---Koppe,  Lbesner. 
^ Ŵwnaed  ni  mewn  undeb  agos  â*i  farwolaeth  ef,’\--Grotius.  “ Vr  ydym  yn  yui- 
ùdarfod  û phethau  daear  mewn  ystyr,  megys  ftg  y gwnaeth  Crist  pan  fu  farw,”— -Ros* 
emnuller.  “ Yrtebi  bedydd,  gosodir  ni  yn  arwyddluniol  yn  y bedd  gyda  Christ,  ác 
ýr  ydym  yn  arwyddluniol  adgyfodi  hefyd  gydag  ef,”— Carson.  “ Nid  yw  yr  aduod 
feon  yn  cyfeirio  at  fcdydd  dwfr,5,--‘Ewir\g.  “ Yr  arwyddlun  yma  o fedydd  trochiad  a 
geir  yn  nghladdiad  gwraidd  y coed  yn  y ddaear,”— Carson,  dal.  154.  “Ffigíwrol  yw 
iiŵth  vr  holi  adnodau  hyn/’-r-Wardlaw.  + Felly  y dylem, — y rhaid  i ni  fod,” 
Raphel,  Stuart.  “ Tebygol  fod  cyfeiriad  yr  apostol  yma  at  ein  hadgyfodiad  corfforol,” 
Turner,  Ecumenius.  “Cynnwysa^  byddwn,  sicrhad  y cymmer  y peth  le,”— Hodge, 
“ Yŵbrydol  yw  yr  adgyfodiad  a addewir,  er  nad  yw  y llall  i’w  gau  allan,”— Horìgp, 
Walford,  Barnes,  Limborch.  “ Byrìdwn  fèi  ei  adgyfodiad  ef,”— -Luther.  “ Ca* 
gyu^ed  ag  y cyfaddefwn  yn  y bedydd,  ein  pechodau,  aè  y derbyniwn  Äaddeuan<; , 
rhẅymir  ni  i fucheddiad  newydd,”— -Tholuck,  Chrysostom.  “ Yna  felly  yn  s’icy  y 
Bf'ddwn,”— Stuart,  A.  Campbell.  “ Canys  os  cyd-dyfedigion  ein  gwnaethpw'yd  trwiy 
y eyffelybiaeth  o y farwoiaeífli  o’i  eiddo  ef,  felly  hefyd  y byddwn  o yr  adgyfodiad,” 
Jfrdyddiwr,  twd,  l/?. 

OwnaiíB  (ytnomai).  “ Os  daethom,  os  gwnaethpwyd  ni.';  Àrferir 
ai»  ddocl  i fodoiaeth,  yn  gystal  ag  am  ddod  i stad  neu  gyflwr.  Yr 
ystyr  yw  dod  i’r  fath  stad  neu  berthynas  drwy  waith  un  arall : Caot 
ŵìa  gwneyd  felly. 

Cyd-blanigion  ( sumphutoì ) Irowght  forth  or  grown  together cmi~ 
joined,  united , one  with  ; sef,  eael  ein  dwyn  aljan  neu  dyfu  gy4a ; cao! 
ein  cyssylltu,  a’n  gwneyd  yn  un  â rhyw'  un. 

I gyffelybiaeth  ( to  homoidmati)  liheness , resemblance , similìtude 
“ Ar  lun  dyn  llygredig,”  pen.  1,  23.  “ Yn  ol  cyjfelyhiaeth  camweidd 

Àdda,”  5,  4.  “ Yn  nghyjfelybiaetìi  cnawd  pechadurus/’  8.  3.  “ A<*,  a 

gaed  nigM'n  dull  fel  dyn,”  Phil.  2,  7.  “ A dull  y ìocustiaid  oedd  debyg 

i feirciir  Dat  9,  7.  Mae  ystyr  y gair,  mwyach,  yn  ddigon  eglur. 

Dywed  adn.  4,  mai  amcan  ein  cydgladdiad  ni  â Christ  trwy  yr  h$rn 
yw  bedydd,  ydoedd  ein  cael  ni  i ogylch-rodio  mewn  bywyd  newydd- 
awl ; ac  yma,  gorphènir  yr  ymresymiad,  yr  hwn  a ddygir  i mewn  â 
éhanys,  gair  o gyssylltiad  â’r  ymadrodd  hlaetìorol.  Y modd  y cyd- 
twyd  tíi  â’i  farwolaeth  ef,  ydoedd  drwy  yr  hyn  a gawn  yn  adn.  (L 
144 


Pën.  VI. 


stechfeúôd  yr  hon  sy’n  profi  ei  chyssylltiad  á’n  testun.  Croeshoeliad 
ein  hen  arglwydd  priodasol  ni,  sef  pe.chod,  gyda  Christ,  oedd  yn  gyf- 
amserol  â’r  cyd-blaniad,  neu  yn  hytrach  cyd-dyfiad  hwn  ; canys  croes- 
hoeliwyd  Paul  gyda  Christ,  medd  efe  mewn  Ile  aralî,  ac  yma  cycb 
gladdwyd,  a chydgyfodir  â Crist.  Hyny  yw,  nid  oes  raid  i ni  gaci 
ein  claddu  mwyach  fel  ein  claddwyd  yno.  Pa  ystyr  yw  hwnw  ? ^ r 

un  ystyr  â’r  hwn  yr  oedd  yntau  yno,  sef  dros  bechod.  Cymmerodd 
gydag  ef,  nid  ein  pechodau  yn  unig,  ond  ninnau  hefyd  : ac  os  oeddyin 
ni  yn  tyfu  gydag  ef  o ddechreuad  y gyfundrefn  fawr  a grasol  lion,  a 
thrwy  y condemnio,  a’r  marw,  a’r  eladdu,  felly  yn  gydiol  ein  ceir  etto 
yn  yr  adgyfodiad  hwn.  Cyfodir  ni  oli  yn  yyffelyb  iddo  ef. 

Mae  y gair  hwn,  cyffelyh , yn  cael  ei  arferyd  i brofi  ma'»  claddu  mewn 
dwfr  yw  y cyd  gladdu  a nodwyd,  a bod  ein  testun  yn  dweyd  eiri  bo<l 
ni,  tra  yn  y bedydd  dwfr,  yn  gyífelyb  hollol  i Grist  pan  oedd  efe  yn 
marw  ac  yn  y bedd.  Eithr  dengys  manylach  syiw  mai  arwynebol  yw’r 
esboniad  hwn ; oherwydd,  os  y claddu  raewn  di/fr  sy’n  gwneyd  i fyny 
ein  cyffelybiaeth  i gladdedigaeth  Crist,  rhaid  mai  ein  cyfodiad  o’r 
dwfr  a wwelai  i fyny  cin  cyft’eiybiaeth  i adgyfodiad  Crist ; eithr  y mae 
ein  cyffelybiaeth  i’w  adgyfodiad  ef  yn  beth  dyfodol,  medd  ein  testun  : 
felly,  gan  hyny,  os  mynir  gosod  Paul  a’i  gyfeillion  inewn  dwfr  yn  y 
eyd-gladdu,  rhaid  fod  eu  hadgyfocliad  o’r  dwfr  heb  gymmeryd  lle,  a 
hwythau  yn  dywedyd  yn  barhaus,  “ Ni  a fyddwn  mewn  amser  a 
ddaw,  yn  gyffelyb  yn  ein  cyfodiad  o’r  dwfr,  i ,adgyfodiad  Crist  o’r 
hedd,  megys  ag  y buotn  yn  gyffelyb  i’w  gladdedigaeth  ef  ar  ein 
tansuddiad  ynddo.”  Fel  liyn  mae  cam-esboniad  yn  gyffredin,  yu 
methu  rhedeg  drwy  y cyd-destunau,  heb  osod  y naill  air  yn  llyth- 
renol,  a’r  ìlall  yn  ei  ymyl  yn  fíìgwrol,  er  gwaethaf  pob  synwyr  a 
rheolau. 

Y byddwn  ( ’esomctha ) wc  shall  be.  Pe  cyfeiriasid  yma  at  fywliad 
aììan  o fedd  pechod  gweithredol,  oni  ddywedasai  Paul  ei  fod  wedi 
cyfodi,  yn  lle  fel  hyn  fod  yr  adgyfodiad  yn  mlaen.  Am  ein  hadgyfod- 
iad  i fywyd  newydd  o obaìth,  yn  ol  diwedd  adn.  4,  nid  yw  efe,  ych- 
waith,  yn  son  ; canys  nid  “ byddwn,”  ond  “ buom,”  yn  cyfodi  fuasai 
y gair  am  hyny.  Mae  Crist  wedi  cyfodi  er  dwyn  oddiamgylch  bedwar 
peth  mawr,  yn  ol  yr  epistol  hwn.  I.  Er  mwyn  cyfiawnhad  neu  rydd- 
had  coríforoi  o’r  hedd,  lle  bwrir  ni  drwy  gamwedd  Adda,  5,  18.  2. 

Er  mwyn  cael  adgyfodiad  i’r  crediuwyr,  cyfelyh  i’w  adgyfodmd  ei 
hun,  sef  gogoneddus,  yn  ol  ein  testun.  3.  Er  rnwyn  rhyddhad  cyff- 
redinol  dynolryw,  oclditan  lywodraeth  gondemniol  ac  anobeithroí 
pechod,  eu  harglwydd  cynfeaf,  yn  ol  adn.  4.  4.  Er  mwyn  cyfiawnhad 

personol  credinwyr  odditan  euogrwydd  eu  pechodau,  yn  ol  3,  2 b. 
Nid  oedd  un  adgyfodiad  yn  wrthrych  çredi-niaeth  agobaith  gar.ddynt, 
ond  yr  ail.  Sicrhasid,  neu  ynte  mwynhasid  y lleill  oll.  Etto  dy wedir 
yn  adn.  8,  “ yr  ydym  ni  yn  credu  y hyddwn  fyw  hefyd  gydag  ef.” 

(x  *Gan  ẁybod  lìyn,  ddarfod  croeshòeîìo  ein  hen  ddyn  ni  gydàg 
ef,  fer  rnwyn  diryrau  coríF  pechod,  fel  rhag  llaw  na  wasanaethoiŵ 
bechŵd.  « 

o 14& 


RHUFEINIAÎD. 


* -*<  Yryrìymoll  yn  cyfadrìef  yr  hyn  a ddywedaf  yn  awr,” — Stuart.  *‘Y  mewíiôl 
drìyn  llygredig  yw  yr  hen  drìyn  hwn,” — Stuait,  E.  Robinson,  Tholuck,  Barnes^ 
Grotius,  Walford,  Hodge.  “ Gan  gadw  mewn  cof  hyn,” — Bloomfield.  “ Yr  hen 
tlrìyn  yw  yr  hen  fyw  digrefydd,  mewn  meddwl  a buchedd,” — Hardy,  Koppe.  “Croes- 
hoelio  ein  henddynnifel  efe,” — Conquest.  “Yr  ben  ddyn  ywyrhen  Addayn  eibech- 
orì  gwreirìdiol  o’nraewn,” — Schoettgen/  “ Natur  wreiddiol  lygredig  ydyw,” — Bloom- 
tìeld,  Wolf,  Photius,  Wetstein.  “ Personohr  pechod  megys  dynsawd  yn  marw,  ael-1 
orìau  yr  hwn  jrr  ydym  ni  i’w  marWetdrìio,  a’r  hwn  nid  ydym  i’w  wasanaethu  mwy,” 
Giil,  Cobbin,  Bloomfield,  Barnes,  Chrysostorn,  Stuart.  + “ Mae  corff  pechod,  yn 
ddiau,  mewn  credinwyr  yu  egwanedig,  concweredig,  a diorseddedig  ortnesdeyrn  ; er 
mai  dyrnod  angau  yn  unig  a orphena  ei  drìinystr/’ — Doddrirìge,  Bloomfieid.  “ Corfí 
pechod  yw  y bôd  o hono,  neu  pechod  ei  hunan,” — Hodge,  Yorst,  Clarisrs,  Hammond, 
Schoettgen,  Glassius,  Paraíus,  Homberg,  Flatt,  Reiche.  “ Ar  y groes  y dirymwyd 
gallu  anaele  pechod,  fel  na  all  efe  mwy  deyrnasu  ar  y Saint,” — Walford.  Ystyrir 
pechod  yma  fel  dyn>  i’r  hwn  y mae  yr  aelodau  yn  ddarostyngedig,” — Koppe,  lâm- 
borch,  Erasmus,  Grotius,  Wolf,  Morgan,  Aqumas.  “ Yrhen  ddynyw  y natur  ddynol 
yn  ei  gwendid  a’i  gadawiad  gan  Ysbryd  Duw,”— Rhai.  “ Y crynswdd  o bechod  yw 
corff  pechod,”  medd  ereill,  megys  Schneider,  &c.  “ Cnawdolrwydd  ac  anghymed* 

rolde’o  yw,” — Tholuck.  “ Corff  peehadurusywyrystyr,”  medd  Beza,  Semler,  Böhme, 
Bretschneider,  Wahl,  Ruchert,  “ Ni  ddysgodd  Paul  erioed  mai  y corff  yw  eisteddle 
pechod.  Mae  hyny  yn  heth  anmhosibl  oddiar  gyfansoddiad  dyn,” — Reiche.  “ Y 
corff,  wrth  ba  un  y mae  pechodyn  glynu,”— Winer. 

Ein  hen  ddyn  m'  ( anthróposj . Nid  y mewnol  ddyn  llygredig  y w ; 
oherwydd  arferai  yr  apostolion  pan  yn  son  am  y cyfry  w,  y gair  “ dyn 
oddimewn,”  neu  “ mewnol  ddyn  y galon,”  Rlíuf.  7,  22;  Eph.  3,  16  \ 

1 Pedr  3,  4.  Diau  fod  yr  apostol  hwn  yn  arferyd  y gair  yma  am  ys~ 
hryd  llygredig  y meddwl,  yn  Eph.  2,  22  ; eithr  rhag  meddwl  o neb 
mai  yr  un  ystyr  oedd  yn  ei  o^wg  ag  yn  ein  testun,  efe  a chwanegodd, 
gan  ddywedyd; — “ Yr  hen  ddyn,  yr  hwn  sydd  lygredig,  &c.”  Yn  ein 
testun  nid  oes  air  o’r  fath  nodweddiad  yn  nglyn  ag  ef.  Hefyd  “ hen 
ddyn,”  Eph.  4,  22,  oedd  rywbeth  llygredig  yn  ol  y trachwantau,  sef 
gweithredoedd  llygredig  ; tra’r  o dd  “ h<  n ddyn”  Col.  3,  9,  ynghyd  â'i 
wdthredoedd,  ond  y dcau  ar  wahân.  Traçhwantau  i'w  difa  oedd  hen 
ddyn  y llythyr  at  y Colossiaid,  ond  gweithredoedd  drwg  oedd  y llall ; 
t a mae  hen  ddyn  ein  íes.un  yu  bersonoliad  o bechod  fei  arglwydd  gor- 
mesol.  Y cyd-destunau  ^ydd  yn  cyfnewid  yr  ystyr,  ac  nid  y geiriad. 
Pa  awdurdod  bynag  allasai  berthyn  i bechod  fel  arglwydd  dynolion,  os 
croeshoeliwyd  ef,  ac  os  methodd  ad^yfodi  eilwaith,  eglur  yw,  nad  ydym 
dano  ef  mwy. 

Gydag  ef ; eithi  “ dc!ar,'od  cydg  oeshoelir  ein  hen  ddyn  ni,M  yw  yr 
hyn  sydd  yn  y testun,  heh  chuanegu  gyda  phwy.  Etío,  gan  mai  croes- 
hoeliad  Crist  yw  yr  hyn  iy’n  y cyd-ch  stunau,  ni  ellir  caniatâu  dim  arall 
yma.  Croeshoeliwyd  y gorme  -deyra  hw  » ?t  unwaith  â Christ.  Nid 
ar  uuwaith  ag  ef  y croeshoelia  yr  hen  d 'yn  a geir  yn  Eph.  4,  22,  neu 
yn  Col.  3,  9 ; sef  trachwantau  a t uch  dd  ddrwg.  Yn  awr  y croeshoelir 
y rhai  hyn. 

Dirymu  (hatargeo)  to  make  wi'hout  effect.fruitless ; to  abolishy  des - 
troi/  ; gwneyd  yn  ddieffaith,  diffrw;th,  diddymu,  distrywio.  Dilynir 
y gydmariaeth,  gan  gyfeir  o at  wneyd  corff  y gormesydd  yn  ddirym 
drwy  groeshoeliad,  fel  ra  byddo  awdurdod  ganddo  mwy  ar  wasanastb 
ei  hen  dt^ieiliaid. 

116 


Pen.  VI. 


7 *Canys  y mae  yr  hwn  a fu  farw  wedi  ei  ryddhau  oddiwrtli 

bechod.  # 

* Nid  oedd  yr  adnod  hon,  wrth  bob  tebyg,  i’w  chael  yn  meiblau  Tertullian  nac 
Ambros.  “Wediei  ryddhau  oddiwrth  benyd  pecbod,” — Bretschneider.  “ Oddiwith 
awdurdod  pechod,” — Barnes,  Stuart,  Theodoret,  Tlioluck,  Rosenmuller,  Welis,  The- 
ophylact,  Ecumenius,  Beza.  “ Macdyn  wrth  farw  yn  gwneydiawn  am  ei  bechod,” — 
Alting,  Wolf,  Carpzov,  Reiche.  “ Wedi  ei  waredu  oddiwrth  bechod,” — Stunrt, 
Chrysostom.  “ Mae  yr  hwn  a fu  farw  i bechod  yn  rhydd  gyfiawnhaol  oddiwrtho,” — 
Glockler,  Erasmus,  Lapidius,  Limborch.  “ Marw  i bechod  yw  ymudawiad  hollul 
oddiwrtho,”---Rhai.  Marw  gyda  Christ,”— Hodgc.  “Nidywyr  hwn  a fufai  w 
yn  alluog  i bechu  mwy,”  medd  amryw,  megys  Grotius,  &c. 

Mae  pwy  bynag  fo  marw  wedi  ei  ryddhau  oddiwrth  awdurdod 
pechod  fel  gormesdeyrn,  canys  nid  oes  uan  uu  brenin  awdurdod  tu 
hwnt  i’r  bedd  ; felly  yn  sylweddoi,  y rhyddhawyd  y Dirprwywr  mawr, 
Iesu,  odditan  gondemniad  achosedig  gan  bechod  y rhai  a gynddrych- 
iolai,  a chan  eu  bod  felly  wedi  cydfarw  ag  ef,  y tnaent  iiwythau 
yn  mwynhau  yr  un  rhyddid,  neu  “ newydd-deh  bywyd”  ag  yntau. 
Nad  rhyddid  maddeuol,  ond  gobeithiol  a feddylir,  sydd  eghtr  oddiwrth 
waith  yr  apostol  yn  ein  cydio,  drwy  yr  holl  gyfadnodau,  a Christ,  ac 
yn  ein  gosod  gydag  ef  yn  mhob  man  a phob  peth.  Hyn  ni  all  fod 
gyda  rhyddhad  cyflyrawl  díwygiad  buchedd,  nac  ychwuith  gyda  rhydd- 
had  maddeuol  y person. 

Oddiwrth  y Pechod  sydd  yn  y testun.  sef  y pechod  a ddirymwyd  yn 

01  adn.  6ed : pechod  wedi  ei  bersonoli  fel  brenin  gormesol. 

8 *Ac  os  buom  feirw  gyda  Christ,  yr  ydym  ni  yn  credu  y bydd- 
wn  byw  hefyd  gydag  ef : 

* “ Dylem  gredu  y byddwn  byw,  & c.,”  medd  Photius,  Crellius.  “ Gallwm  ymddir- 
ied  V byddwn  byw,” — Bloomfield.  “ Byw  fel  efe,  a chydag  ef,”— -Hodge,  Walfi-nl, 
Tholuck.  “ Byw  yn  ei  santaidd  gymdeithas  ef  yma,”— Barnes,  Stuart.  “Cyfi  rir 
at  ogoniant  y nef  yn  unig,”-.-Origen,  Chrysostom,  Theodoret,  Grotius,  Heutn.  nn, 
Semler,  Flatt,  Reiche. 

Gyda  Christ  ( sun ) with.  Arwyddocâ  y cyssylltiad  agosaf  o holl 
ddarddodiaid  yr  iaith.  Gosodir  ef  rnewn  pum  adnod.  sef  R'.t  f.  s,  32; 

2 Cor.  13,  4 ; Gal.  3,  9 ; CoJ.  2,  J3,  20,  am  dehyyolrwydd , gan  y G ir- 
iaduroii,  gan  mwyaf;  eith r eyssylliiad — “ gyda/'  yw  ei  unig  ysi\r.  hyd 
y nod  yno,  megys  yn  y eannoedd  tnanau  ile  y ceir  ef  gan  yr  apostolion. 
ìn  awr,  anmhosibl  mai  byw  yn  ei  gymdeithas  ef  ürv\ y ff\dd  yma,  a 
feddylir,  canys  yr  oeddym  hefyd  yydag  ef  pau  fu  farw,  ac  yn  y bedd, 
yr  hyn  nid  oedd  mewn  un  ystyr  bersonol  a gweithredol  o’r  eidtlom, 
ac  os  nad  yn  bersonol  yno,  nid  yn  bersonol  yma,  canys  dylid  cyssoni 
y cyd-destunau  â’u  gilydd. 

Y byddwri  byw  hefyd.  “ Yr  ym  ni  yn  credu  y hyddwn  byw  gydag 
ef,”  ebe  efe.  ' tebed  y rhai  a esboniant  yr  ymadrodd  am  fywyd  o 
fedd  llygredd  pechod,  pa  fodd  yr  oedd  Paul  yn  credu  ei  fod  ef  ynghyd 
â hwythau  etto  heb  V cyfryw  fywyd  ysbrydol  ? Bywyd  gyda  Christ 
mewn  gogoniant  yw  yr  unig  fywyd  oedd  mwy  yn  bwnc  o gred  a go- 
bftith  gan  Paul. 


147 


RHUFEINIAIB. 


9 *Gan  wybod  «ad  yw  Crist,  yr  hwn  a gyfodwyd  oddiwrth  f 
öieirw,  yn  marw  mwyach,  tnad  arglwyddiaetha  marwolaeth  arno 
miwyach. 

10  tCanys  fel  y bit  efe  farw,  efe  a fn  farw  unwaith  i bechod  ; 
§ac  fel  y mae  yn  byw,  byw  y mae  i Dduw. 

“ Heb.  9,25—28;  a 10,  ií — 14;  Dat.  1,  18.  f “Nid  yn  unig  ni  M'na,  ond  hefyd 
ni  ail,  efe  farw  mwy,  eanysnidyw  ete  dan  lywodraeth  marwolaeth,” — Wetstein,  Dey- 
ling,  Albert,  Woif.  “ Mae  yma-  rybydd  i ninnau  ymgadw  rhag  ail  ddisgyn  dan  lyw- 
odraeth  pechod.” — îîloomfield,  Crellius,  Schiitingius,  Rosenmuller.  J “ Efe  a fo 
farw  am  bechod,  fel  aberth,”— Boothroyd1,  Bloomfield,  Hodge,  Walford,  A.  CampbelL 
Tholucîc.  “ Vn  aberth  dro3  byth,”— Conquest.  “ Canys  yr  hwn  a fu  farw,”— 
Äfacknight.  “ Efe  a fu  farw  y»  hollol  a pherffaith,  i bechod,”.--B!oomfieid.  “ Mae 
marw  Crist  i bechodi'w  ddeall  yn  wahanol  i>n  marw  ni  iddo,” — Hodge,  Tholuck, 
Stuart.  “ Canys  fel  o ran  amcan,”— Barnes.  “ Unwaitk%  yr  hyn  sy’n  gw.idu  pol> 
eilwaith  byth,”---Schleusner.  “ Bu  farw  gyda  golwg  ar  beehod,” — Relsbam. 
“ Canys  fel  y bu  efe  farw  i bechod,  efe  a fu  farw  unwaith,” — Y Yulgate,  Erasmus,  a’r 
hen  Syriaeg.  “ Efe  a fu  farw  i beri  lleihad  ar  awdurdod  pechod,” — Stuart.  § “I 
aurhydedd  a gogoniant  Duw,”— -Stuart,  Parseus,  Piscator,  Carpzov,  Koppe,  Dodd- 
ridge,  Grotius,  Hodge,  Barnes.  “ Trwy  allu  Duw,” — Chrysoetom,  'rheophylact. 
“ Y mae  efe  yn  byw  trwy  y natur  ddwyfol,” — Ecuinenius.  “Byw  y mae  drosDduw,” 
J.  Williams.  “ Gyda  Duw,”— Beza,  Estius,  Menochius.  “ Mewn  perthynas  i*r  hyn 
y niae  cfe  yn  ei  fyw,  &c.,” — Winer.  “ Yn  ngogoniant  Duw,”  medd  Morgan. 

Gan  wybrtcí,  Sçc. : hyny  yw  “proíì  fod  Crist,  ab  rhai  a gynddrychiolai 
efe.  yn  rhyddion,  yr  oeddwn  yn  yr  ymadrodd  eyffredinol  ac  oluf  a ar- 
ferais.” 

Fel  y bu  efe farw  ; neu  yn  hytrach,  “ yr  hyn  o farw  a wnaeth  efe/r 
Wele  yma  brawf  airdwg,  nad  ìnarwolaeth  naturiol  dyn  arall  oedd 
marwolaeth  Crist ; ond  mai  rnarw  gyda  phechod,  eiu  gonnesydd  ni  a 
wnaeth  eíe.  “ Dyna  yr  hyn  o farw  a wnaeth  efe/’ 

/ bechod.  Gweí  ar  adn.  2:11,  mai  marw  gyda  phechod,  yn  ol  adn. 
Ged.  a feddylir. 

Fel  y mae  yn  byw  ; neu  yn  hytrach,  “ yr  liyn  a wna  efe  fyw.”  Gwei 
ar  ddechreu  yr  atinod. 

/ Bduw.  Beth  ! onid  i Dduw  yr  oedd  efe  yn  byw  pan  ar  agwedd 
gwas,  yn  gystal  ag  yn  awr,  pan  y mae  efe  ar  agwedd  arglwydd  ? Onid 
gwas  i Dcìuw  ei  hunan  oedd  efe  ? Ac  onid  gwas  yn  byw  i’w  Ar- 
glwydd  oedd  efe  ? Gosodir,  yn  hytraeh,  ei  fywyd  ef,  yn  awr  yn  gyf- 
erbyniol  i’w  farwolaeth  ef.  Marw  gyda  phechod  a wnaeth  ; ond  hyw 
geda  Duw  a ẁna  mwyach.  Cydgyfranagai  o warfeh  ac  iselder  pechod 
wrth  farw  ; ond  cyfrana  o ogoniant  Duw  wrth  fyw.  Dyna  gynnwys- 
iad  y g}  mhariaeth. 

\ n awr  os  byvv  gyda  Duw  yw  y eystrawiad  hwn  ( Datìve  casej , ar  y 
i a’  il  oehro’r  gymhariaeth  : marw  gyda  phechod  yw  ystyr  y marweiddo, 
pan  arferir  yr  ymadrodd  am  Grist.  Pa  beth  ond  yr  un  peth  all  fod  ei 
ystyr,  pan  yr  arferir  am  danom  ninnau,  y rhai  a gynddrychiolai  efe 
yno  ? 

11  Felly  chwithau  hefyd,  *cyfrifvvch  eich  hunain  yn  feirw  i 
bcchod;  eithr  yn  fyw  i Dduw,  tyw  Nghrist  Iesu  ein  Iiarglwydd. 

HS 


Peí.-.  VI. 


‘ istyriwch,  meddyliwciì  eich  bod  feHy,” — Erasmus,  Piscator,  Grotiu*,  Crell  n,s>, 
Koppe,  llosenmuller.  “Y n feirwgan  bechod,” — Maclcnight.  “Oherwydil  peehod*?’ 
Kypke.  “ Peidiwch  ag  ufyddhau  i bechod  yn  hwy,”-— Siade,  Bloomfiold,  Barnes, 
Walford.  “ Marw  gyda  Christ  er  mwyn  bod  yn  rhydd  oddiwrth  ei  euogrw'ydd  a’i  aw- 
durdod,”  llodge.  “ Felly  hefyd,  cyfrifwch  chwithiiu  eich  hunain,” — Tholuck. 

‘ Cyfrifw'ch  cich  hunain  yn  feirw  yr  un  modd  i bechod,”—  -Stuart.  t Ystyrir  fod 

y gciriau  “ Ein  Harglwydd,”  wedi  diweddar  ymlusgo  i inewn  i’r  testun,  gan  Konpe, 
Griesbach,  Knapp,  a Scholis ; ac  yn  wir,  nid  ydynt  yn  y saith  copi  henaf  yn  y Groeg», 
nac  yn  yr  Ethiopaeg,  na’r  rhai  Lladin  henaf.  Eithr  nid  yw  o nemawr  'owys  pa  uo 
mewn  ai  allan  y byddont. 

Fclly  chwithau  hcfud;  yr  un  modd  ag  y cyfríP.r  Crist  wedi  mam  i, 
neu  gjda  phechod,  felly  cyfrifwcli  chwithau  eich  hunain  wcdi  marw, 
gydá’r  un  gwrthrych.  Buom  oll  feirw  yn  yr  ystyr  hvrn,  ar  yr  un  pryd. 
Ond  Gwel  ar  adn.  2.  . 

Byw  i Dduw ; neu  gjdaj  ef.  Ond  yn  mha  ystyr  yr  ocdd  y Rhìi- 
feiniaid  dan  syhv,  a hwythau  ar  y ddaear,  yn  byw  yyda  Duw  fel  yr 
oedd  Crist  ? Yr  atebiad  sydd  agos  : “ yn  Nghrist  Iesu  ein  Harglwydd/’ 
Megys  yr  oeddym  yruido  yn  gynddrychioledig  ar  y groes,  ac  yn  y 
bedd,  (Gwel  adn.  3,  4)  felly  yr  ydym  etto  gyda  Duw.  Lle  mae  efe 
yn  yr  ystyr  hyn,  yno  yr  ydym  ninnau  ; geílir  hyd  y nod  chwanegu, 
ein  bod  ynddo  ef  er  tragwyddoldeb,  yn  yr  un  ystyr  ; canys  “ etholwryd 
ni  ynddo  ef  feî  yma  er  cyn  seiliad  y byd,”  Eph.  1,  4. 

,12  *Na  tlieyrnased  pechod,  gan  hyny,  yu  eich  corff  marwol,  t-i 
ufyddhau  o honoch  iddo  yn  ei  ehwantau. 

13  +Ac  na  roddwch  eicli  aelodau  yn  arfau  angliyfiawnder  i 
becliod;  §eithr  rhoddwch  eich  hunain  i Ddnw,  megys  rhai  o feirw 
yn  f\wv  ; a’eh  aelodau  yn  arfau  cyfiawnder  i Dduw. 

* “ Na  theyrnaseJ  y ddeddf,”  yw  darlleniad  yr  hen  gyfieithad  Sahidacg.  “ Yn 
eieh  corlî,  yr  bwn  sydd  yn  agored  i farw,” — Stuart,  Barnes,  Tholuck,  Theodoret. 
“ Yr  un  peth  yw  dywedyd  eich  corjf  â dywedyd  chwi  eich  hunain — Barnes.  “ Er 
fod  pechod  yn  tori  allan  yn  eich  bucheddau,  dylai  eich  tueddiadau  fod  oddiwrtho.” 
Awstin.  “ Yn  eich  corflf  llygredig,”  medd  rhai.  “ Fn  eich  natur  lygredig  foesol,” 
S.  Schmidt,  C.  Schmidt.  “ Teyrnasiad  pechod  yw  fod  ei  nwydau  yn  eael  ufydd-dod,” 
Chrysostom,  Thcophylact,  Ecumenius,  “ Wrth  bechod  yma  y deallir,  uid  y weithred 
o bechu  (peccatum ) ; ond  y tueddfryd  hwnw  at  bechod  ( nitiositas ) ag  sydd  yn  mhob 
dyn,” — Bìoomfield.  “Mae  ehwantau  ycorflf,  a ‘eich  aelodau,’  agos  yn  gyfystyr:  ynaiíl 
ydynt  ddymuniadau  a blysiau,  a’r  lleill  y peiriannau  corflTorol  a’r  galluoedd  meddwí, 
trwy  y rhai  y gweithreday  dymuniadau  hyny,” — Davidson.  “ Eich  corff  amddifadel 
o fywyd  dwyfol,” — Origen,  Photius,  Turretin,  C.  Sehmidt.  t “Y  ehwantau  hyn 
yw  pob  pleser  anianol  a enyno  y meddwl  oddiwrth  rinwedd,” — Bloomfield.  “Ni 
ddylai  chwantau  cyfreithlon  y coríf  gael  gronyn  mwy  o le  ac  amser  y meddwl  nag  sy’n 
feolloi  anghenrheidiol,  onide  macnt  yn  arg!wyddiaethu,”-^Grotius.  “ I ufyddhau  o 
bonoch  iddo,”  gan  adael  “yn  eichwantau,”  alìan,  yw  beiblau  Belsham  ; J.  Williams, 
ac  A.  Campbell  (“drwy  ufyddhau  i,  & c.”).  Gs^rphenir  yr  adnod  yn  y gair  “ i ufydd- 
hau,”  mewn  pedwar  o hcn  gyfieithadau  Lladiii,  ac  felly  y mae  hefyd  yn  nhestament 
tîroeg  Griesbaeh.  Felly  Koj)pe,  a Tholuck;  ac  yn  debyg  y mae  Vater  a Flatt.  Eithr 
«aif  Bengel,  Knapp,  a Lachmann,  dros  y darlleniad  derbyniedig,  ar  ol  amryw  o’r  hen 
gopiau  Groeg,  yngiiyd  â hen  dadau  yr  eglwjrs.  “ I ufyddhau  o honoch  iddo,”  yw 
darllcuiad  amryw  o’r  hen  gop'iau  Groeg,  ac  felly  mae  TesUment  Groeg  Mills,  ac  u» 

149 


RHUFEINIAID. 


Scholz,  a lled  debyg  mai  felly  yr  oedd  ar  y dechreu  ; pe  byddai  o ryw  bwys  i’r  synwyr, 
hefyd,  pa  un  o’r  ddwy-ffordd  yr  oedd.  “ I ufyddhau  o honoch  icldo  (y  corff),  &c.,’ J 
Hodge.  “ Iddo,  sef  i bechod,  ac  nid  y corff,” — Barnes.  J Pen.  7,  5 ; Col.3,  5 ; 
lago  4,  1.  “ Yr  aelodau  yma  yw  yr  holl  ddyn,”— Hodge.  “ Pechod  yma  yw  y tuedd- 
fryd  lly.\odraethol  at  beehod,”— -Tholuck.  “O  feirw  yn  foesol  i fywyd  moesol,” 
Stuart.  “Megysrhai  byw  oddiwrth  y meirw,”— -J.  Williams.  “ Cynnwysa  y gair 
sydd  yma,  arfau,  ddodrefn,  yn  gystal  ag  arfau  milwrol,” — Grotius,  Koppe,  Bloom" 
field.  “Megysrhai  newydd  gyfodi  o feirw,”— Koppe.  “Cyfiawnder  a gynnwysa 
yma  bob  peth  cymmeradwy  gan  Dduw,” — Bloomfield. 

Gan  hyny ; os  nad  y w y gormesydd,  pechod,  yn  teyrnasu  arnoch 
na  chaffed,  rliag  cywilydd,  deyrnasu  ynoch. 

1.  Yr  oedd  gan  Bechod  awdurdod  arnoch,  fel  eich  priod,  a’ch  gor- 

mes-deyrn,  canys  rhoisoch  eich  hunain  dan  ei  awdurdod  deyrnasol  o’ch 
gwirfodd.  (Darìlener  pen.  7,  1 — 4.)  Eithr  y mae  efe  wedi  ei  “ gon- 

demnio  yn  y cnawd,”  (8,  3)  a’i  ddienyddio  ar  y groes  (adn.  6),  ac  o 
ganlyniad.  nid  oes  ganddo  yr  awdurdod  gondemniol  arnoch  a ydoedd, 
ac  a fuasai  ganddo,  pe  buasai  yn  fyw  fel  yr  oedd.  Na  theyrnased, 
gan  hyny,  ynoch.  Nac  ufyddhewch  iJw  ddeddf  ef,  canys  mae  hi  yn 
nglyn  â deddf  marwolaeth  gondemnioî. 

2.  Pe  buasai  pechod  ei  hunan  yn  fyw,  ni  fuasai  ganddo  un  awdur- 
dod  i’ch  condemnio  chwi,  nac  ychwaith  i’eh  gwasanaeth,  er  i chwi 
ymrwymo  yn  briodasol  iddo  ; canys  tra  fyddo  hi  byw  y mae  pob 
gwraig  yn  rhwym  i’w  gwr,  a deiliad  yn  rhwym  i’w  brenin.  Eithr  yr 
ydych  chwi  wedi  meirw.  Lladdodd  y gormesydd  chwi  drwy  ddien- 
yddiad.  Cawsoch  ddioddef  eithaf  y condemniad.  Ni  all  efe  ofyn 
eich  bywydau  ddwywaith.  Cariad  Iesu  atoeh  a’i  dug  i wared  i esgyn- 
lawr  eich  dienyddle,  ac  i farw  eich  marwoìaeth  gondemniol  chwi.  Ac 
os  dug  efe  chwi  allan  o fedd  y cyfryw  gondemniad,  yn  fyw,  nid  eich 
hen  arglwydd,  pechod,  ond  efe,  sydd  ag  awdurdod  arnoch  mwy.  Na 
theyrnased  y gormesydd  ynoch  edwaith.  Mae  hyny  yn  holìol  afres- 
ymol. 

Nid  vw  efe  vn  dvwedyd  “ Na  chaffed  y cnawcl  fyw,  na  gweithredu, 
ond  na  chaffed  pechod  deyrnasu  ; canys  nid  yw  efe  am  ddatroi  y natur 
ddynol  i rywbeth  annaturiol,  ond  am  unioni  yr  ewyllys.  Hefyd,  i 
ddangos  nad  ydym  yn  cael  ein  cadw  drwy  orfodaeth  nacanghenrheid- 
rwydd,  dan  awdurdod  pechod,  ond  drwy  ein  rhydd  ewyilysein  hunainf 
e j a ddywed — nid  “ na  ormesed,”  yr  hyn  a gynnwysaî  ein  hymos- 

ngi  id  a ihebgnrol, — ond  u nac  arsrìwyddiaeth,,  yw  y gair  a arferodd 
efe.  A diau  y byddai  yn  ynfydrwydd  yn  y rhai  sydd  wedi  ymwystlo  i 
deyrnas  gogoniant,  gymmeryd  pechod  yn  arglwydd^  a dewis  troi  eil- 
waith  yn  gaethion  iddo  ef,  tra  yn  cael  eu  galw  i deyrnam  gyda  Christ. 
Megys  pe  bwriai  un  g(  ron  q|ldiar  ei  ben,  gan  ddewis  bod  yn  gaeth- 
was  rh  wv  arglwy  ld  a ìan,  tlawd  creulon,  a gwarthus. 

Proffesa  llawer  un,  ysŷwaeth,  fod  yr  hwn  a dd\lai  lenwì  lle  argl- 
wydd,  i fod  yn  gaethwas,  a’r  caethwas  yn  arglwydd  yn  ei  le. 

Coiiff  m arwol  ( thneio  somatìj,  arferir  am  gorff  wedì  marw  yn  yr 
ystyr  fo  dan  sylw.  Yn  1 Cor.  15,  53,  54;  2 Cor.  5,  4;  Rhuf.  8,  11  ; 
am  gorff  wedi  niarw  yn  gondemniol,  ffìgwrol,  gyda  Christ;  yn  ol  Gal. 
2,  20.  Nad  corff  agored  i farw,  na  chorff  yn  graddol  farw,  a feddylir,, 
150 


Pën.  VI. 


sydd  eglur  oddiẁrth  arferiad  y gair  marwol  Cthneto).  Ni  cliaiff' y 
credo  anwylaf  osod  ystyr  dieithr  ar  eiriau  Duw.  Nid  yw’r  esbonwyr 
wedi  sylwi  ar  briodol  ystyr  y gair  hwn. 

Chwantau  ( epithumia ) earnest  desire , longing  ; dymuniad  cryf  a 
hiraeth.  Eithr  arferir  am  rywogaeth  pechadurus  o hyny ; sef  dy- 
muniad  afreolaidd  a gormodol,  trythyllgais,  trachwrant.  Ond,  y mae 
hyd  yn  nod  chwant  wanaf  pechod  yn  ddrwg.  Gwelwn  mai  drwy 
ufyddhau  i drachwantau  y corffy  cyfaddefir  awdurdod  y gormesdeyrn 
ar  ein  cyrff.  Teyrnasu  yw  llywodraethu  yn  ddiwrthwynebiad  a di- 
rwystr.  “ Gwir  (fel  pe  dywedasai  efe)  y bydd  trachwant  coríf  yn  aml 
ymwthio  allan,  ond  na  chaffed  le  : attalier  ei  ymchwydd.,, 

Na  roodwch  (mede  paristanete) , to  eause  to  stand  near , to  place 
near  by , to  place  before  any  one,  to  eochibit , tofumish;  sef,  peri  i’r  peth 
sefyll  yn  ymyl  peth  arall,  gerbron  rhywun,  arddangos,  parotoi.  Yr 
hyià  a waherddir,  yw  peri  i’n  liaelodau  sefyll  yn  yrayl,  eu  gosod  ger- 
bron  pechod,  i fod  o honynt  yn  sicr  at  ei  law,  i wneyd  ei  waitli  anaeie 
â hwynt ! 

Anghyfìawnder  i bechod.  Peehod  yw  y gweithiwr,  anghyfiawnder  yw 
y gwaith,  aelodau  dynion  yv.r  ei  arfau  gweithio  (tools)  ; neu  yn  hytrach 
arfau  ymladd  ; canys  yrn  y cymmeriad  o frenin  y cyfeirir  ato.  Ar  y tir 
hwnw,  anghyfiawnder  yw  ei  ryfel.  Pension  tlawd  fydd  i’r  milwyr  tru- 
ain  hyn  ! 

Eithr  rhoddwch , Sçc.  Gwel  ar  ddechreu  yr  adnod. 

Megys  ofeirw  ynfyw : gydâ’r  un  hywiogrwydd  a theimlad  o ddyled, 
ag  y dysgwylid  i rai  fo’n  newydd  adgyfodi  o’u  beddau  at  waith.  Yr 
ydym  ni  wedi  ein  claduu,  a’n  cyíodi  o feddrod  anferth  a dofn  condenm- 
iad  anobaith,  yn  angladd  ac  adgyfodiad  ein  cynddrychiolwr  bendigedig  ^ 
ac  onid  oes  dysgwyìiad  i ni  gynnyg  ein  haclodau  i’r  hwn  a drefnodd  ein 
hadgyfodiad  mor  effeitliiol  ac  mor  rad  ? Ye,  onid  yŵ  rheswm  ei  hun  yn 
galw  yn  groch  am  hyn  ? 

I Dditw.  Duw  y w yr  arglwydd  newydd,  cyfiawnder  yw  yr  holl  ryfeU 
ein  haelodau  ninnau  yw  yr  arfau.  Gwelwn  fod  Duw  yn  gof\  n am  em 
cyrff’yn  ebyrth  byw  at  ei  waith.  Edrychwn,  ynte,  at  ein  haelodau,  yn 
gystal  ag  at  ein  heneidiau. 

14  *Canys  nid  arglwyddiaetha  pecliod  arnoch  chui:  oblegid- 
nid  ydych  chwi  dan  y ddeddf,  eitlir  dan  ras. 

* “ Y ddeddf  fel  yr  unig  allu  i rnddi  neu  erymmeryd  bywyd,  er  nas  medd  allu  iddim 
ond  condemnio,>> — Davidson.  “ Wrth  y ddeddf  y jrnlyîîir  y cyfammod  gweithredoedrl, 
yr  hwn  sy’n  gofyn  ufydd-dod  ir.anol,  ond  heb  roddi  nerth  i ufyddliau,” — Manton,- 
“ Nid  ydych  dan  ddeddf,  fel  un  Moses,  yr  hon  a orohymynai,  heb  gynn^rthwyo  dim 
tuag  at  y cyflawniad  o hyny : mae  y gras  í^arìdeuodd  eich  beiau  blaenorol  yn  drlio- 
gelwch  rhag  rhai  dyfodol,’>— Theophytact.  “ Deddf  yn  gyffredinol  a olygir,’’--- 
Macknight,  Hndge,  Carpzov,  Doddridge;  er  y dywed  yr  olaf  y gellir  ystyried  dedrìf 
Moses  yn  fwyaf  neillduol.  “ Wrth  ras  y meddvlir  yr  efengyl,”— -Bloomfield.  “ Nid 
arglwyddiaetha.  &c.,  sydd  rybydd,” — Walford,  Morgan,  Hunnìus,  Locke,  Taylor, 
Heumann.  “ Dan  gyfammod  o ras,”-— Belshatn,  “ Dan  y gras  o gymmorì  â Duw,” 
Hodge.  “ Nid  arglwyddiaetha,  &c.,  sydd  addewid.” — Hodge.  Theodoret.  IMelanc- 
thon,  Erasmus,  Calvin,  Tholuck.  Ruckcrt.  Reiche.  Stnart,  Hollner,  Winer.  Origer., 
Chrysostom,  Awstiu.  “ Mae  yn  addewid  a gorch\invn,”---Barnes.  “ Y Ddeddf’  yw 

151 


RHUFEINIAID. 


yr  Hcn  Dcstament,  a’r  Gras  yw  y Newydd,” — Grotius,  Clericus,  Limboreli.  “ Yr 
oedd  mor  wir  dan  y ddeddf  ag  yw  dan  ras,  fod  dyled  i beidio  pechu  ar  ddynion,”-  — 
Stuart.  “ Nid  ydych  dan  oruch\tvliaeth  ddeddfol,  ond  un  ra«ol,”---Stuart,  Bames, 
Walford . “ Dan  y ddeddf  seremoniol,”— Amryw. 

Ni  arglwyddi aetha  (ou  hnrimseì) , to  be  lord  over  amj  one , to  havc 
dominion  over ; meddu  lìywodraeth  ar  un.  Mae  gwahaniaeth  rhwng  y 
gair  hwn  a’r  gair  teyrnasü  (basileuo ) , yr  lnvn  a arferir  am  awdurdod 
freninol.  Gair  ein  testun  a arwyddoca  awdurdod  arglwydd  argaethion  ; 
lord  on  his  slaves ; yr  hon  oedd  awdurdod  hollol  bywyd  ac  angeu,  Ceir 
hefyd  yn  pui.  22,  25,  lle  dywedir  fod  gan  freninoedd  y cenedìoedd  y 
llywodraeth  arnynt  ag  sydd  gan  arglwydd  ar  ei  gaethwas.  Yn  Rhaf. 
14,  9,  cawn  fod  yr  un  awdnrdod  bywyd  ac  angeu  gan  Grist,  arbawh;  ac 
yn  pen.  (î,  9,  nad  yw  marwolaeth  yn  meddu  yr  arglwyddiaeth  hon  ar 
Grist  mwy.  Felly  yr  arglwyddiaethai  deddf  Moses  ar  fywyd  tymmorol 
ei  deiliaid  tra  byddent  byw.  Ceir  yr  un  gair  yn  2 Cor.  1,  24.  Gwelîr 
oddiwrth  arferiad  y gai.r,  y gall  un  fod  yn  llywrodraethu  fel  brenin,  heb 
arferyd  awdurdod  arglwydd  dwyreiniol  ar  ei  gaethweision.  Y"r  olaf 
»ydd  yn  ein  testun.  Nid  oes  gan  bechod  yr  hen  awdnrdod  o fywyd  ac 
angeu  a fu  ganddo  arnotn. 

Y Ddeddf  (nomos).  Nid  yw  y fannod  i fod  yn  y cyíìeithad.  Deddf, 

nid  y ddeddf  ydyw.  “ Nid  ydych,  na  tbàn  ddeddf  natur,  na  thèa 
ddeddf  datguddiad — Moeseniaeth.,,  Eithr  pa  reswm  yn  erhyn  cael  eu 
dienyddio  gan  yr  hen  arglwydd,  pechod,  a geir  yn  yr  ychwanegiad  a 
roddes  Paul  i ni  ? I hyn  atehaf,  mai  yr  ystyr  yw  : “ Nid  ydych  yn  awr 
dan  ei  argìwyddiaeth  ef,  canys  nid  ydych  dan  un  ddeddf  fel  goruchwyl- 
iaeth,  ond  daii  ras  yr  efengyl.  Dan  ddeddf  natur  tywelltid  barnau 
tymmorol  am  eu  peehodau,  megys  ar  y Ninifeaid,  yr  hon  farn  a symud- 
wvd  ymaith  oddiwrthynt  ar  eu  he  lìfeirwch.  Felly  y dygai  pecbodau 
deiliaid  deddf  Moses  farwolaeth  farnol  arnynt  hwythau.  Yn  awr,  er 
fod  y genedl  Iuddewig  dan  Moses,  hyd  ddinystr  Jerusalem,  ac  yn  agored. 
i faniau  ei  ddeddf  ef,  yr  oedd  cynnifer  o honynt  ag  a ddalient  at  Grist- 
iouogaetli,  o dan  ras — o dan  yr  oruchwyliaeth  nad  oes  dim  barnau,  ond 
ceryddon  grasol  yn  unig,  yn  berthynol  iddi. 

Nid  oes  un  o’r  esbonwyr  w’edi  gallu  dangos  un  rheswm  mewn  dy- 
wedyd,  “ nid  ydych  dan  ddeddf,  ac  am  hyny,  nid  oes  awdurdod  gan 
bechod  arnoch.,,  Ar  ol  esbonio  y “ marw  i bechod,”  a’r  “byw  i Dduw,” 
“ a’r  bedydd,”  yn  gyfeiriadau  at  fucheddau,  ac  at  broíFes  grefyddol,  &c., 
gorfodwyd  hwynt  i osod  yr  adnod  hou  yn  gyfeiriad  at  arglwyddiaeth 
fucheddol.  Pa  fodd  y gellir  cyssoni  “ nid  arglwyddiaetha  pechod 
arnoch  cliwi,  yu  eich  buchedd,”  a’r  holl  annogaethau  croes  i hyny,  a 
geir  yn  y bennod  hon  1 Dywedyd,  na  dâylai  gael  arglwyddiaethu,  y 
tmasai,  pe  i’w  esbonio.  Ac,  nid  posibl  cael  gan  y gair  “ Nid  arglwydd- 
iaetha’'  sefyll  am  “ Na  arglwyddfáethed”  pechod ; nac  am,  “ ni  ddylai 
gael  arglwyddiaethu.”  “ Ni  wna  arglwyddiaethu”  yw  ystyr  geiriau 
Paul.  Ni  allai  efe  ddywedyd  mor  bendant  â hyn,  oddieithr  am  ar- 
glwyddiaeth  gondemniol,  ddienyddol,  arnynt.  Ac  os  dyna  ystyr  y 
llywodraethiad  hwn,  fel  yr  esboniwyd  yma  yn  unig  gydsaif  â holl  rediad 
y cyfadnodau. 

Ni  hu  Moesenîaeth  erioed  yn  ddeddf  foesol  i’r  Iuddewmi  eu  hunain. 
Mae  deddf  foesol  pob  un  yn  dwyn  perthynat  a’i  dynged  df%wyddol  ef. 
152 


Pen.  VI. 


Nid  cadw  y deg  gorchymyn  yn  unig,  sef  y “ na  wna  hyn  a’r  llalP’  yw 
deddf  foesol  nel>.  Os  gwyr  dyn  ain  rywbeth  da  yn  rhagor  a allo  efe 
gyílawni,  dylai  ei  gyflawni.  Gan  hyny,  deddf  foesol  pob  unywgwneyd 
ei  oreu,  yn  ol  ei  gyfleusderau  a’i  berthynasau.  Ni  eliynnwysai  deddf 
Moses  na’r  prophwydi  air  yn  erbyn  casau  gelyn,  ond  i’r  gwrthwyneb ; 
na  gair  yn  erbyn  crynhoi  trysorau  daearol,  ond  i’r  gwrthwyneb.  Cyf- 
undrefn  y Gras  yn  unig  sy’n  ein  dysgu  i gasau  cybydd-dod,  ac  i garu 
ein  gelynion.  Dan  hon,  ac  nid  dan  y lìall,  yr  ydym  ni.  Yr  oedd  y 
Iutldew  a fucheddai  yn  ol  Moses  yn  awr,  yn  bechadur  yn  nghyfrif y l'fydd. 
Dyna  paham  y cymmysgir  “ dan  bechod”  a ‘‘  than  y ddeddf’  yn  bar- 
haus  gan  yr  apostol.  Kitbr  cofier,  nad  dan  ein  dedd Ìfoesol  ein  hunain 
y gwadir  ein  bod,  canys  yr  ydym  yn  ddiau  dan  lìòno;  cynnwysa  hò..o 
holl  ddyledswyddau  yr  efengyl.  Bu  Israel,  tra  parhaodd  cyfammod 
Sina,  dan  ddeddf  Moses,  fel  breniniaeth  ; ond  nid  fel  ysbrydoedd  i fyw 
byth.  Nid  oedd  na’u  gwasanaeth,  na’u  hoífrymau,  na’u  degymau,  yu 
dwyn  u*i  berthynas  â bywyd  dyfodol.  Yn  y cymmeriad  o Dduw  y 
Ffydd  yn  unig  yr  ymwnelai  Duw  â hwynt  fel  crefyddwyr,  ac  y rhad 
faddeuai  eu  mawrion  a moesol  feiau,  heh  ahertìi  nac  ammod  ond  “ ys- 
bryd  cystuddiedig.”  Gw’el  ar  pen.  3,  25,  a’r  Tuaetiiawd  ary  Ddeddf, 
ynghyd  a’r  Esboniad  ar  adn.  15. 

15  Beth  wrth  liyny?  *a  bechwn  ni  olierwydd  nad  ydym  dan  y 
ddeddf,  eithr  dan  ras?  Na  atto  Duw. 

* “ A ddylem,— -a  allwn  ni  bechu?”  vw  darlleniad  pedwar  o’r  copiau  Grneg  henaf, 
ynofhyd  ag  amryw  ereill ; a chyfrifir  gan  Griesbach  o’r  bron  eystal  ei  awdurdod  a’r 
darlieniad  derbyniedig. 

Dan  y ddedrff:  yn  hytrach  dan  ddeddf.  Am  arferiad  V gair  hr  , 
“dan  ddeddf,”  fupo  nomon),  gwel  ar  pen.  3,  9.  Yr  ystyr  yw,  da.. 
bechod  fel  yr  oedd  caethwas  dan  arglwydd  dwyreiniol.  Yr  oedd  aw- 
durdod  gan  ddeddf  Moses  ar  fywydau  ei  deiliaid.  Bywyd  cortforoi 
wyf  yn  feddwl.  Eithr  cynnwysir  yma  bob  deddf.  Yr  oedd  gan  ddeddf 
natur  hefyd  awdurdod  lled  gyfl'elyb.  Gwelwn  enghreiflftiau  o hyn  yn 
Sodom,  Nineveb,  &c.  Nid  yw  y cenedloedd  na’r  Iuddewon  dan  y 
fath  farnau  yn  awr.  Yn  ufFern  a’r  llyn  tànyn  unig  y cospir  pechoJau 
ein  goruehwyliaeth  ni.  Nid  oedd  gan  arglwyddi  yr  Iuddewcu  na’r 
Cenedloedd  awdurdod  y tuhwnt  i'r  fuehedd  bon,  ar  eu  deiliaid.  Mi- 
cbael  oedd  tywysog  Israel  (Dan.  10,  21).  Nid  oes  genym  enw  tywysog 
Persia,  yr  hwn  a safodd  yn  erbyn  angeí  Daniel  (10.  13),  pan  ar  ei  ne- 
ges,  ac  a’i  cadwodd  un  dydd  ar  hugain  dros  ben  ei  amser  (adn.  13,  20). 
Enw  tywysog  tir  Groeg  sydd  yr  un  mor  anadnabyddus  (adn.  20). 
Felly  am  dywysogion  angylaidd  yr  holl  genedloedd.  Eithr  nid  oedd, 
meddaf,  gan  y tywysogion  nenadurol  a swyrìdol  hyn,  un  awdurdod  ar 
eu  deiliaid  y tuhwnt  i angeu.  Yr  oedd  llawer  iawn  o helyntion  pob 
cenedl  yn  dibynu  ar  y tywysogion  hyn.  Yn  awr,  gan  nad  oedd  y Pen- 
llywodraethwr,  Brenin  y breninoedd  hyn,  yn  caniatàu  i’w  hawdurrìod 
ymestyn  yn  mhellach  nâ’r  fuchedd  hon.  ac  na  chyffiniau  cyfyng  eu  tir- 
iogaethau  arbenig,  rhesymol  iawn  oedd  iddo  gyflunio  i gospedigaethau 
nechodau  pendant  gael  eu  gweinyddu  mewn  amser. 

153 


RHUFEINIAID. 


Fîtlir,  uicì  i’r  angvìion  y darostyngodd  y Duw  raawr  yr  oruchwyl- 
iaeth  a elwid  “y  byd  a ddaw,”  eithr  i’r  dyn,  Crist  Iesu.  Helaethwyd 
ei  awdurdod  ef  dros  holl  gyffiniau  eu  hawdurdodau  hwynt.  Dilewyd  y 
cyfan  o’r  holl  dywysogaethau  blaenorol,  y tu  yma,  a thu  drawr  i angau  : 
o îeiaf,  ocidiyma  hyd  y farn  olaf.  Gosodwyd  eu  holl  goronau  ar  ben 
yr  lesu,  ein  brawd  naturiol  a tfyddlon  ni.  Gwmaeth  efe,  gwed’yn, 
garchar  ei  oruchwyliaeth  helaeth,  a goleu,  yn  y byd  ysbrydol.  Nid 
y\v  ei  ddediaid  ef  dan  drfedcìf — dan  y goruchwyliaethau  a weinyddent 
eu  holl  go:pau  yn  y fuchedd  h.on.  Yr  oedd  deddfo  bob  math,  hefyd, 
yn  methu  maddeu  pechodau  rhyfygus  i neb.  Pan  orweddai  gwr,  megys 
Dafydd,  gyda  gwraig  ei  gymrnydog  a phan  edrychai  clros  holl  restrau 
deddf  Moses,  am  yr  aberth  priodol  dros  ei  bechod  ysgeler,  ni  chwrddai 
eì  îygad  â dim  o’r  fath.  Yna,  yn  ing  ei  oíicliau,  nid  oedd  dim  i’w  ddy- 
wedyd,  ond — “ Ni  fyni  aberth  ; pe  amgen  mi  a’i  rhoddwn.  Yr  unig 
aberth  i mi  mwy  yw'  calon  ddrylliog  gystuddiedig/’  Gwel  ar  Rhuf.  3, 
25  (Iawn)  Gwir  yw  fod  y cldeddf  mor  egwan  â hyn,  drwy  ei  chnawd- 
oirwydd,  a’i  diífygion  cyffinioì,  o eisieu  gwell  tywysog,  gwell  aberth,  a 
helaethiad  terfynau  i fewu  i’r  byd  anwelecìig.  Pwy  erioed  a ganfu  un 
o’i  gosodiadau  yn  herthynasol  â stad  dragwyddol  ei  deiliaid.  Nid 
neb,  debygwyf.  Eithr,  nid  at  ei  diffygion  maddeuol  y cyfeiiia  Paul, 
pau  y dywed — “Nidydych  chwi  dan  ddeddf eithr  s»t  ei  phall  aw- 
durdodol  mwyach  i gondemnio  yr  Iuddewon  Rhufeinaidd,  â pha  rai 
y dndleua  efe,  pan  yn  son  am  y ddeddf.  Ac  yn  wir,  gelìid  chwanegu, 
ei  fod  yn  cynnw  ys  deiliaid  deddf  natur  hefyd,  yn  ei  anerchiad,  canys 
gwelsom  nad  y ddeddf,  ond  deddf,  heb  y fannod,  a arferodd  efe. 

Gwelwn  paham  yr  ymresymai  ein  hapostol  mewn  dull  ag  svdd,  ar 
yr  olygfa  gyntaf,  inor  anmlniodol.  Eithr  ein  hesbonwyr  sydd  w’edi 
ein  cam-barotoi  i gyd-redeg  ag  ef.  Ei  ymresymiad  ef  a ymddengys 
yn  eglurach  fel  hyn  : “ Buoch  yn  liir  dan  ddeddf  yr  hon  a’ch  cospai 
pan  droseddech.  Nid  ydych  dani  yn  awr.  Dan  oruchwyliaeth  dirion 
a macldeuoì  Gras  yr  ydych.  Ëitlir  peidiwch  a rhyfygu  son  am  bechod 
ya  eofuach  nag  o’r  bhien,  oherwydd  nad  ydych  dan  allu  condemniol 
a chospawd  y Ddeddf ; canys  nid  yw  ei  duiswydcliad  ef  o’r  orsedd  gon- 
rìetnniol  (ar  yr  hon  yr  eisteddai  efe  drwy  y ddecldf),  gan  Iesu  Grist.  yn 
un  rhwystr  i chwi,  os  pechwch,  i gael  eich  cyfrif  etto  yn  weision  i’ch 
hen  feistr — yn  slavés  (douloij  hen  feistr  dirym  (adn.  6)  a gwarthus, 
cytìog  yr  hwn  i’wr  holl  sìaves  fydd  marwolaeth  (adn.  23). 

Dan  ras , mewn  cyfe.iriad  yma,  yw  yr  ystyr  ryddhaol  groes  i hòno  a 
oîygai  efe  wTrth  y gair  “ dan  bechod.”  Mae  awydd  yr  apostol  yn 
gref  a ciibaid,  i gadw  raewn  golwg,  nad  yw  goruchwvIiaeth  Gras 
wrtb  fadrìeu  yn  rhad  yn  un  annogiad  i’w  deiliaid  fywynfwy  penrhydd. 
Fod  caredigrwydd'at  y maddeuwr  vn  fath  egwyddor  mo;  gref,  nes  y 
llywodraethai  hi  ysgogiadau  y dyn  mor  gywir,  fel  ag  i’w  gadw  vn  aw* 
yddus  am  fyw  i’r  hwn  a faddeuasai  iddo ; yn  enwedig,  pan  ystyrio  fod 
yr  un  g\vr  wedi  rhoi  i lawr  ei  fywyd,  er  tnwyn  gallu  ei  anrhegu  â’r  fath 
gymwynas.  Mae  y sarhad  a fwrid  yn  erbyn  y Cristionogion  oher- 
wydd  tueddiad  penrliydd  eu  hathrawiaeth  o rad  ras,  ac  o osod  dynion 
dan  Ras  fel  llywodraeth,  yn  lle  y Ddeddf,  ì’wt  cael  yn  eu  lüw  gwaethaf, 
yn  ngeiriau  Celsus  gan  Origen  ; lle  mae  hefyd,  Origen  yn  dychwelyd 


i 

% 


Pen.  VI. 

Mdö  fel  yh  atebiad,  gymhariaeth  rhwng  burhedd  dysgybliofl  ryfun» 
drefn  Rliad  ras,  ag  eiddo  y goreu  o’r  crefyddau  ereill.  Ar  edliwir 
pechodau  yr  amherawdwr  Cristionogol,  Cwstenyn,  gan  Xosirnus,  j n 
erbyn  holl  Gristionogaeth.  Gwna  Julian,  wrth  son  ain  yr  un  amheraw- 
dwr,  yr  un  peth.  Mor  Iiwysig  i lwyddiant  athrawiaeth  Rhad  ras,  y\v 
bucheddau  ei  eholeddwyr  ! 

16  Oni  wyddoch  chwi,  *mai  i bwy  bvnag  yr  ydych  yn  eich 
rhoddi  eich  hunain  yn  weision  i ufyddhau  iddo,  eich  bod  yn  weis- 
ìon  i’r  hwm  yr  ydych  yn  ufyddhau  iddo ; pa  un  bynag  ai  i bechod 
ti  farwolaetli,  ynte  i ufydd-dod  Ji  gyflawnder  ? 

* “ Yn  weiaion  rhwym  i ufydchcIod,”---Stuart.  “ Vn  weision  drwy  ufydd  dod,”--- 
J.  Williams,  A.  Campbell.  “ Eich  rhoddi  eich  hunain  yn  wirfoddol,”.-. Barnes, 
t Gadewir  allan  “i  farwolacth”  o ddau  gopi  Groeg  tra  hen,  yr  hen  Syriaeg,  Arabaeg, 
Salíidaeg,  Armenaeg,  ynghyd  â rhai  hen  gyfieithadau  Lladin.  Gwrthodir  gaci  Iíoppe 
a Griesbach,  eithr  cedwir  i mewn  yn  y testumentau  Groeg  ereill,  megys  eicldo  Scholís, 
Lachman,  &c.  Felly  Tholuck.  “ Wrth  farwolaeth  yma  y meddytir  yr  holl  drueni 
deilliedig  oddiwrth  bechod  yn  awr  a byth,”— Bloomfield.  “ Nage,  ond  marwolaeth 
goríforol  yn  unig,”---Reiche.  “ Nage  etto,  ond  condemniad  yw,”— -Stuart. 

X “Wrth  gyfiawnder  y meddylir  cyfiawnhad,”-- Bloomtield,  Voorst,  Vatablus,  Chrys- 
ostorn,  Barnes,  Stuart.  “Nage,  santeiddiad,”— -Reiche.  “C)tìawnderi  fywyd  tra- 
gwyddol,”  yw  darlleniad  y beibl  Armenaeg. 

Pe  cadwai  y darllenydd  mewn  cof  helaethder  awdurdod  y meistr  ar 
ei  gaethwas  yn  nyddiau  Paul,  byddai  yn  eglur  iddo  rym  anarferol  y 
cyfíelyhiaethau  hyn. 

I farwolae\h.  Goddefa  y a:air  eis.  sydd  yma  am  i,  ei  droi  yn  “ hyd 
gyrhaeddiad  marwolaeth,”  fel  eitroir  gan  Stuart  ac  ereill.  Ac  yn  wir, 
mae  pechod  yn  arwain  ei  ddeiliaid  hyd  yno  ; ond  “ pa  un  hynag  ai 
gweision  fyddoi  h i’r  hen  arghyydd,  Peehod,  yr  hyn  sydd  wasanaeth  i 
yr  Arglw'yddes  arall  sy’n  ei  rìdilyn  ef,  sef  Marwolaeth  ; ynte,  ai  gweis- 
ion  fyddoeh,  o’r  ochr  arall,  i Ufydd-dod,  yr  hyn  sydd  mewn  ftaith,  yn 
wasanaeth  i Gyfiawnder yw,  meddaf,  yr  ystyr  sy'n  cytuno  oreu 
â’r  cyd-destynau  ac  á’r  geiryddiad  hefyd. 

I Gyfiawnder.  Er  mai  gyda  phriodoldeb  y sonia  Panl  am  gaeth- 
weision  ( douloi ) gan  Bechod,  mae  yn  fwy  hynod  eí  ddarllen  yn  son  ain 
gaethweision  gan  Gyfiawnder.  Lìed  awgryma  efe  yn  adnod  Ì9.  nad  yw 
y gymhariaeth  i’w  gwasgu  i’w  heithafion.  Eiîhr,  ar  yr  ystyriaeth  o’i 
fod  yn  cyfeirio  at  yr  aw’durdod  bywyd  ac  angen  a fu  gynt  arnom  gan 
Bechod,  ac  at  y ftaîth  o fod  yr  awdurdod  hwnw  yn  awr  gan  Gyfiawnder, 
nid  yw  yr  ymadrodd,  ond  liollol  gymmwys.  I’r  esbonwyr  a íyncnt  mai 
at  awdurdod  ar  fuchedd  yn  unig  y cyfeirir,  y bu  yr  ymairod  I “ S ares 
Cyfiawnder”  yn  ddyryswch.  Etto,  dylirì  bucheddu  yn  ol  rheolau  Crist ; 
eithr  fel  casgliad  naturiol,  ac  nid  fel  sail  ymresymiad,  yr  annogir  hyny 
arnom  gan  yr  apostol. 

17  *Ond  i Dduw  y bo  y diolch,  eich  bod  chwi  gynt  yn  weision 
3 bechod ; eithr  ufyddhau  o honoch  o’r  galon  i’r  ffurf  o athraw~ 
iaeth  a draddodwyd  i chwi. 


155 


RHüFEINIAÎD. 


” Ymdrecha  yr  apostol  i osod  yn  amlwg  yr  ewyllyR  rydd  â!r  hoft  y daeth  y pfceìr» 
«tdur  at  vr  Iesu  i dderbyn  maddeuant,”--=Tholuck.  **  Fod  y pechadur  yn  ewyllysgar) 
ìsydd  ddiammheuol  ; ond  ddarfod  ei  ẁneuthur  ef  yn  ‘ewyllỳsgar  yn  nydd  nerth  Duw,ŵ 
sydd  yr  un  mor  eglur,”— -Stuart.  “ Er  eich  böd  öhwi  gynt  yn  weision  i bechod,  ef 
hyny  ufyddhau,  &e.  [Conqust,  Boothroyd]— athrawiaeth,  i'r  hwn  y’ch  traddodwyd 
thwi,”---J.  Ẁilîiams,  A.  Campbellj  Walford.  “ I Dduw  y bo’r  diolch,  eich  bod 
chwi,  a chwi  yn  weision,  &c.---wedi  ufyddhau,  &c.,”— -Hodge,  Grotiuss  “O  galon 
hur,”  yw  darlleniad  rhai  hen  feiblau.  “ Beidio  o honoch  â bod  yn  weision  i bechod,” 
Menochius.  “ Bod  o honoch  gynt,  yn  wir5  j*n  weision  i bechod,  eithr,  Äc.,”»— Beîsaÿ 
Piscator.  i 

Dywed  yr  apostol  fod  Cristionogîon  yn  gyfryw  oV  galon , ac  o ganìyn- 
jad.  wedi  cyfaddef  eu  pechodau  o’r  galon>  ac  wedi  erfyn  maddeuant  o’r 
galon,  a phetìderfynu  dal  at  eu  proffes,  o galon  ; a’u  bod,  wrth  bob 
yheswm,  felly,  \vedi  ymroddi  i fod  yn  weision  i santeiddrwydd.  Ac  os  » 
galon,  heb  ùn  goi'fodaetli)  y cofleidiasant  y grefydd  newydd,  pa  faint 
mwy  fyddaì  eli  cy wilydd  os  gadawènt  hi  eilwaith ! 

Ffürf  (tuponj  ; form,  type,  imdge , model,  mle  / sef,  arlun,  delw, 
patrwn,  rheol;  canys  y mae  i’r  gair  yr  holl  ystyriaethau  hyn.  Yma 
patrwn  o.  athraẁiaeth  ( tnpon  didachesj,  yw. 

Draddodwyd  ì chwi . Neli  yn  hytrach,  i’r  hwn  (ffurfj  e'ch  tra- 

dáodwyd.”  Ÿrhŷn  a wnaethai  gweinidogaeth  yr  efengyl  â’r  gwrandawyr 
hyn;  oedd  eii  bwrw  i fold  newydd.  Y fold  hon  oedd  athrawiaeth  rhad 
ras  yn  ei  holl  gyssylltiadaü.  Arosodd  y ddelw  yn  barliaUs  ar  ffurf  ý 
fold.  Dywed  ein  testun  ei  bod  felìy  ar  y pryd  hyn.  Hyny  yw,  yr 
©edd  y ffurf  i’w  chanfod  öddiáUan  iddi  yn  aros,  sef,  ymatWeddiad  sant- 
aidd,  yr  hyn  oedd  natUriol  ymddangosiad  athrawiaeth  rhad  ras,  yn  ei 
dyn  oddialìan.  A gelwir  yr  un  peth  yn  ddyn  newydd^  yr  hwn  a wisgent 
oddiallan  ; ond  yma  yn  ufydd-dod.  Gan  hyny,  os  na  bydd  y ffurf  oddi» 
allan  i’r  dyn,  nid  yw  efe  yn  ymgymmeryd  yn  deg  ac  ystwyth  ag  ath- 
rawiaeth  maddemnt  rìiad,  canys  mae  egwyddor  yn  eyfodi  oddiar  y gras 
hwnw,  sy’n  annogiad  digon  cryf  i gadw  y dyn  oddiallan  yn  y ffurf  y» 
'barhaus.  Tebygol  fod  yma  gyfeiriad  at  y ffaith,  na  all  gau-athrawiaeth 
ddwyn  dyn  i ffurf  buchedd  santaidd.  Gwyddis  i’r  ddeddf  fethu  yn 
hollol,  tra  bü.  Nid  oedd  hithau  t nd  caeì  ei  chamarfer,  pan  ei  cymiÄerid 
yn  ffurf  o grefydd  gogyfer  â phechodau.  ac  a bywyd  tragwyddol. 

Ystyr  yr  adnod  yw  hyn  Ond  i Dduw  y bo’r  díolch,  mai  gynt  yr 
oeddych  gaeth-weision  i bechod,  eithr  ufyddhau  o honoeh  o’r  galon  i’r 
ffurf  o athrawiacth,  i’r  hon  y’ch  traddodwyd.”  Ymgymmerasant  âV 
íìurf  yn  llawen,  awyddus,  a gonest  o galon. 

18  *Ac  wedi  eieh  rhyddhau  oddiwrth  bechod,  fe  a*ch  gwnacth" 
pwyd  yn  weision  i gyfìawnder. 

? * “ Oddiwrth  bechod  fel  arglwydd,”— Barties,  Hodge.  Pen.  9,2;  Gaâ.  2,  19  ; a 

18;  Eph.  2,  15  ; Col.  2,  14. 

Oddiwrth  bechod / yn  liytrach,  y pechod  uan  sylw,  »ef  yn  y cym- 
meriad  dan  sylw. 

I gyfiawnder.  Gwel  ar  ddiwedd  adn.  16. 

19  *Yn  ol  dull  dyruol  yr  ydwvf  yn  dywedyd,  obîegid  gwendicl 


Pen.  VI 


eìch  cnawíî  chwi.  tCanys  megys  ag  y rhoddasoch  eich  aelodao 
yn  weision  i aflendid  ac  anwiredd,  i anwiredd ; felly  yr  awrhon 
rhoddwch  eich  aelodau  yn  weision  i gyfiawnder,  i santeiddrwydd. 

* “ Ÿr  wyf  yn  îTefaru  fel  y mae  dynion  yn  llefaru  yn  gyfTredin,”— -Stuart,  TholucH, 
Hodge,  Barnes,  Walford,  Wakefield,  Newcome,  Belshatn,  CaIovius,  Stolberg,  Fessel, 
Schoettgen,  Carpzov,  Hardy,  Macknight,  Ammon,  Rosenmuller.  “ Oherwydd  fod 
•eich  chwantau  cnawdol  chwi  wedi  eich  cadw  mor  wan  eich  deall,”— ■ Stuart,  Barnes. 
“ Yn  oi  yr  hyn  a all  dyn  gyrhaeddyd.”---Origen,  Chrysostom,  Theodoret,  Bucer, 
Wetstein,  yr  hwn  sy’n  alleirio ; “ Nid  wyf  yn  gofyn  genych  ddim  uwchlaw’  eich  gallu.  ’ 
**  Oherwydd  eich  tueddiadau  annuwioi,  yr  ydych  nrewn  a«gìren  am  annogaethau  cryf- 
ion  ; ac  yr  wyf  finnau  yn  gorfod  paentio  y pwnc  i chwi  mewn  lliwiau  cryfion,”  medd 
Erasmus,  Beea,  S.  -Schmidt.  “ Yr  ydych  yn  rhwym  o roddi  i Grist  lawer  helaethath 
gwasanaeth  nag  aroddasoch  i afiendid : oherwydd  gwendid  eich  cnawd  chwi,  mot  « 
bynag,  nid  wyf  ond  gofjTa  am  iddo  fod  yti  gymmaint  yn  unig,”—  Ecumenius.  “ Yt 
■wyf  y-n  arferyd  y dull  eyffredin  hwn  o lefaru  am  fyned  yn  weision  ( slaves ) i gyfiawn- 
der,  er  ei  fod  o’r  braidd  yn  afrywiog,  ac  yn  anghymhwys  am  gyflwr  rhydd  Cristionog- 
ion,  fel  y galloch  chwi,  rai  gwan  ac  arferol  à chyfeirio  pob  peth  at  ysynwyrau  corfForol, 
ddeall  eich  dyledswyd-d  i gyfiawnder,”— Theophylact,  Origen,  Casaubon,  Semler, 
Koppe.  “ Llefara  yr  apostol  fel  hyn,  oddiar  diriondeb  at  eu  hanghrediniaeth  hwynt, 
yr  hwn  a ymwrthodai  i raddau  n’r  grefydd,  fel  iau ; er  ei  bod  mewn  gwirionedd,  yn 
hollol  ryddid,”-— Crellius.  t “ Fel  y mae  ‘ anwiredd  i anwiredd  ’ yn  dynodi  ymroad 
trwyadl  i bechod,  felly  y inaé  ‘cyfiawnder  isanteiddrwydd  ’ yn  dynodi  bod  yn  drwyadl 
santaidd,”-— Davidson.  “Aftendid  godinebus  a thrvthyll,”— Theophylact,  ac  amryw 
ereill.  “ Yr  un  ystyr  sydd  i’r  ufiendid  ag  i’r  anwiredd ,”  medd  amryw.  “ Anwiredd  i 
anwiredd  sydd  air  am  ddrwg  yn  gyffredinoí,”---Bloorafield.  “ Yn  weision  i’r  nailì 
bechod  at*  y ilall,”— -Beza,  Erasmus,  Casaubon,  Grotius,  Ecumenius,  Glassius. 
“ Wrth  aftendid  y dynodir  pechodau  oddiar  chwantau  cnawdol,  ac  wrth  anwiredd 
weithredoedd  o greulonder  a thrais,”—  Calvin.  “ Yr  anwiredd  cyntaf  yw  dymuniadau 
cryfiou  digyfraith,  a’r  ail  yw  parhaus  arddangosiadau , o’r  cyfryw  deimladau  gor- 
«hwantus  fel  y blagurant  allan,  aco’r  rhai  y gwna  dyn  ei  aelodau  yn  arfau,” — Beza, 
Baumgarten,  Mosheim.  “ Pan  bechech  unwaith,  nid  oedd  hyny  ond  annogiad  i 
bechu  yn  mhcllach,”  medd  Luther,  Erasmus,  Theophylact.  “ Y naiTl  anwiredd  er 
mwyn  hwylusdod  i gyflawni  y llall,”.— Barnes.  “ Gwasanaethasoch  anwiredd  ne* 
myned  yn  anwireddus,  felly  gwasanaethwch  gyfiawnder  nes  deioch  yn  santaidd,”--- 
Hodge.  “ Anwiredd  i anwiredd  yw  anwireddus  iawn  ; felly  yr  ochr  arall  hyd  fyned  o 
honynt  yn  santaidd  iawn,”— Amryw.  “I  weithredu  anwiredd,” — “I  weithredu 
santeiddrwydd,”  medd  A.  Campbeli,  J.  Williams.  “Anwiredd  er  mwyn  anwiredd. 
Er  mwyn  santeiddrwydd,”— Stuart.  “I  santeiddrwydd  fel  gweision  cyfiawnder,” 
Conquest. 

Yn  ol  dull  bynol  Canthropinon )*  I speafc  ìn  the  manner  of  men - 
“ Yr  wyf  yn  llafaru  fel  hyn,  yn  ol  dull  dynion  y byd,  ara  ein  erefydd- 
Yr  wyf,  meddaf,  yn  personoli  egwyddorion,  fel  hyn,  yn  ol  arferiad 
dysgawdwyr  eneill,  oherwydd  eich  ienenctyd  crefyddol  chwi ; canys  nid 
ydych  wedi  yrngryfhau  nemawr  etto  yn  yr  athrawiaeth.  Mae  eich  oed- 
yan  yn  wir,  yn  vach,  hyd  yma.”  Arferir  dywedyd  fod  cnawd  ienenctyd, 
á!u  haelodau,  yn  weiniaid.  Felly,  ieuanc  a gwan  oedd  eglwys  Rhnfain. 
Mai  hyn,  ac  nid  yr  hyn  a ddywedir  yn  gyffredin,  yw  yr  ystyr,  sydá 
eglur  oddtwrth  yr  holl  gyfeiriadau  at  aelodau , drwy  yr  yraresymiad  i 
heblaw  y prawf  a geir  yn  adn.  17,  o’u  bod  yn  ufydd  i reolau  crefydd 
ác  nid  yn  bucheddu  yn  gnawdol,  fel  yr  arferid  haem. 

Rhoddasoch.  Gwel  ar  adn.  IX 


< 4 


RHUFEINIAID. 


I aKwîäeí)T)  (eisanomia).  “ Megys  y rhoddasooh  eich  aelodati  yft 
■gyíieus,  yn  awyddus  (paristemi),  i fod  yn  gaetnweision  (douloi,  slavèsj 
i’r  arglwydd  afresymol  a ehreulon  hwnw,  Anwiredd,  (DatiVe  Caseonly,) 
er  iTiwyn  cael  cyíiawni  anwiredd  gweithredol  (eis)  ; felly  yn  awr, — mwy- 
ach,  rhoddwch  yn  gyíieus  ac  awyddus  yr  un  aelodau  i ’fod  yn  gaeth- 
weision  (douloi)  i’r  arglwydd  rhesyinol  a thirion,  Cyfiawnder,  (Datire 
Ccse  onlyj  er  rnwyn  eael  cyflamii  santeiddrwydd  yn  weithredol  hefvd.” 

‘‘  ^yh'ch  fod  yn  weision  cyíiawnder,  os  mynwcii  ymddwyn  yn  gysson  ; 
cany-s  pan  oeddych  yn  gwasanaetim  pechod,  yr  oeddych  yn  flyddlon 
iddo  ef,  felly  hefyd  y rhaid  i ehwi  fod  wrth  wasánaethu  cyíiawnder. 

20  Canys  pan  oeddyeh  yn  weision  peehod,  *rhyddion  oeddych 
oddiwrth  gyfiawnder. 

*'  “ Ystyriech  eieh  hunain  yn  rhyddion,”— Stuart.  “ Rhycld  oddiwrth  wasanaeth- 
cytiawnder,”  Stolz,  Winer,  fluchert.  “ Amddifaid  oeddyeh  o gyfiawnder,”— Bret- 
schneider.  “Pan  oeddyeh  weision  i’r  naiM  feistr,  yr  oeddyyh  ryddion  oddiwrth  yllall.” 
Walford.  “ Nid  oeddych  dan-  ádylanwad  eyfiawnder,5’— Baraes,  Origen,  TÎieophy- 
Jact,  Ecumenius,  Beza,  Limboreh,  3<ehoettgen  “ Rhyddion  mewn  perthynas  i gyf- 
îcwnder,”— Belsham,  “Trabu'oeh-  y»  ngwasanaeth  pechod,  yr  oeddych  yn  mwyn- 
liau,  mae’n  wir,  y fantais  o sefyli  yw  hotìoi  ryddion  oddiwrth  bob  ymostyngiad  i uyf- 
iawnder ; ond  gadeweh  i ni  syìwi  hefyê  ar  y drwedd  o hyny,”— Thoìuek,  Bloomfield, 
Maeknight.  “ Mae  yr  ymadrödd  yn  wawdiaifh,”—  líoppe.  “ Pan  oeddych  yn  byw 
mewn  drygioni,  yr  oeddyeh,  nid  ÿ»mndg.  groes  i bob  ymostyngiad  i bob  rhinwedd, 
eitlir  hefyd  yn  mynu  bod  felly  rnewn  ffaiẅr  Vn  *wr,  gan  hyny,  byddwch  mor  ddar- 
ostyngedig  rinwedd,  ac  mor  holloi groes  mwyaeh  i bechodag  y buoch  gynt  i rinwedd,” 
Theophýlact,  Ecumenius,  Bioomfield,  CreliiasyGrotius. 

Oddiwrth  GYFiAWNDEil  (tê  dicaiomn P)  / sef  mewn  perthynas  i 
gyfiawnder.  Ystyrir  cyfiawnder  yma  yn  ei;  fierthynas  a chyfiawriliad.  ; 
^Si  all  neh  wasanaethu  daŵ  arglwydd,  ac  ni  all  dau  argíwydd  d wyreinìof 
ddal  yr  un  gwas  yn  gaeth,  na  meddn  awdurdod  ar  ei  ívwyd,  i’w  rydd-  < 
hau  odditan  gondemniad,.  inwy  nac  i’w  gondemnio  ain  drosedd.  Ar- 
glwydd  priodol  poh  caethwas  ydoedd  yr  hwn  a gaflai  ei  wasanaetli  ef. 
PcŴod  oedd  yn  eael  gwasanaeth  y Rhufemiaid.  Efe  oedd,  o reswm, 
tu  haTglwydd  meddianŵoh  Ëu  Pechod  farẃ  ar  y groés  dafi  gondemn- 
íad  cyfraíth.  Yr  màè  ei  gaethwas  yn  fneddu  hawî  r adaéî  ei  wasanaethr 
gan  liyny,  pan  y myriai  Gadawodd  eglwys  Rhufaîn  ef  aín  byth.  Eithr 
md  oedd  gan  Gyfiawndêr,  eu  harglwydd  nêwydd,  liaẅì  arnynt  pan  oedd-  ; 
ynt  yn  dewis  aros  yn  ngwasanaeth  cn  hen  argìwydd.  Yr  oeddynt  yn  >. 
rhyddion  oddiwrtho  ef.  Êtto,  nid  oéddyŵt  ryddion,  fel  na  feddai  Ci/f- 
iawnder  Duw,fel  Creawdwr  a barmcr,  hawl‘i’w  cospi  sm  eu  holl  was- 
anaeth  i Bechod  ; eithr  yr  oeddynt  yn  hoiloì  rýddion  oddìwrtìi  ffifawn-  \ 
der  cyfiawnhaol  Crist,  fcl  na  feddai  hwnw  Un  hawH’w  goilwng  yn’rhydd- 
i°n  odditan  gondemniad  Peeliod.  Yr  oedd  rard  iddo  ef  wneỳd  gẃaith 
mawr  Caifaria  eyn  y yellìd  eu  rliyddiia.i , ae  yr  oedd  Taíd  idd/nt  hwytii- 
au  wirfoddol  adael  yr  hen  wasanaeth,  cyn  y ywneid,  eti  goliwng”  ym 
riiyddion  odditan  gondemniad  natúriol  a liaeddiannol  eu  peehodau. & 

21  *Pà  ffrwyth  gan  hyny  oedd  i cliwi  y pryd  lnrnw  oyr  petliaŵ 
y mae  arnoeh  yr  awrhon  gywilydd  o’u  plegid?  tcanys  di-wedd  tç 
fethatr  hyny  yw  marwolaeth, 

J 


Pkn\  VII. 


* Rhuf.  7,  5.  “ Pa  fantais  sylweddol  ?”— -Bloonjfield.  ” Pa  wobr?” — St-uart 

•“  V cyfryw  íf'rwyth  aír  y mae  cywilydd  arnoch  yn  awr  o hono,”— Cleinens  Alesand.^ 
Luther,  Heumann,  Hoppe,  Flatt,  Tholuck.  t “ Canlyniad,”--- J.  Williams,  Hodge. 
“ Gwobr  y pethau  hyny  yw  marwolaeth,'” — A.  Cainpbell.  Khuf.  1,  32.  “V  penjd 
jw  marwolaeth,”— -Carpzov,  Krebs. 

Pan  elo  dyn  yn  grefycîdol  y deehreua  efe  wir  gywiiyddio  o’i  bechod- 
au;  niae  efe,  fel  y dywed  Calvin,  yu  annheimladol  o’r  gwarth,  i ba 
un  y syrtliia,  tra  yn  eu  cyflawni. 

22  Ac  yr  awrhon,  *vvedi  eicli  rhyduliau  oddiwrtìi  bechod,  a’ch 
gwneuthur  yn  weision  i Dduw,  ty  tnae  i chwi  eieh  tfrwyth  ya 
santeiddrwydd,  a’r  diwedd  yn  fywyd  tragwyddol. 

* Ioan  8,  32.  t “ Mewn  perthynas  i santeid'dfwydd,”-— Stuart,  BretschK«idcr. 
44  Y canlyniad  yw  cich  bod  yn  santaidd,”---rlatt. 

Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyd  mai  santeiddrwydd  yw  eu  ffrwyth, 
er  y gallasai  efe  j eithr  nid  hyny  y\v  ei  amcan.  / sanieiddnrydd,  a 
ddywedodd  efe.  Yr  oedd  ganddynt  ffrwjth  i santeiddrwjdd,  sef  yu 
herthyuol  i,  ac  mewn  canlyniad  i sautcjtJdjwydd. 

Bywyd  traf/wyddol  sydd  air  am  y stad  o ddedwyddwch  a fwyuheir 
drwy  Grist ; cywir  adnabyddiaeth  o,r  hwn  vw  ei  sylwedd.  (loau  17, 
3).  Nid  wyf  yn  cofio  fod  neb  ond  duwiolion  a Cliristionogion  cywir, 
jnewn  addewid  i’w  fwynhau. 

28  *Canvs  cytìog  pechod  yw  marwolaeth : eitlir  dâwn  Dnw  yw 
bywyd  tragwyddol,  trwy  Iesu  Grist  ein  Ilarglwydd. 

* “Arferiryma  y gair  gwreiddìol  am  gyflog,  mewn  cyferbyniad  i air  sy’n  dynod* 

gwoòr  milwraidd,” — Grotius,  Wetstein.  “ Fidd  marwolacíh  — fydù  bywyd.  &c.,” 

Ncwcome.  “ llhadionus  ddawn  Duw,”---J.  Wiíliauis,  Campbdl. 

Cyflog  ( jpsonion ) , pa  beth  bynag  a brynid  i gael  ei  fwyta  gyda 
bara.  Telid  i íilwyr  lâuriedig  ar  y cyntaf,  mewn  rlìan  drwy  ymborth, 
yd,  ffrwytliau,  &c.  Oddiwrtli  yr  arferiad  hwu,  tfaeth  y gair  yn  y 
Testament  Newydd  atn  yyflog,  neu  dal  yu  <ìl  cytundeb  ; megys  yn  Luc 
3,  14;  1 Cor.  0,  7.  Arferir  yma,  yngliyd  ag  yu  2 Cor.  11,  K,  mewa 
ystyr  fíìgwrol  am  gyílag  moesol  neu  yshrydol.  Y cytìog  a geir  drwy 
neu  gan  yr  hen  arglwydd,  yw  marwolaeth  1 

1)awn  ; rliad  rodcl  Duw ; ac  nid  cytìog  yn  ol  ammoduu  huriad,  £el 
y HalL 

CYFIEITHIAa  NeWYBD. Pj£N.  VII. 

{jGofalwyd  am  ©so4  pyneiam  yrîf  amcan  yr  npostol  mewrr  ìlythyren  £ivs 
yn  y cyfieíthad  newycld  yma.] 

ìGtothddadI/.  (1)  I*a  betb,  gan  hyny, , a ddyuedwn  ? A raid  i ni  drigo  yn  barhaua 
,gyda’r  Peciiod,  fcl  yr  amlhao  y GsáLgf 

„ atteb.  (2)  Dim  mewn  un  modd ; a ninnau  w.edi  rneirw  gyd  â’r  Pec/iod,  pafodd  y 
byddwn  fyw  etto  drwyddo  ef?  (3)  üni  wyddoch  am  gynnifer  o laonom  ng  a fedydd- 
îwyd  i Grist  Iesu,  mai  i’w  farwolaeth  ef  ein  bedyddiwyd?  (4;  Cyd-gladdwyd  ni,  gaa 
hypy,  ag  £jf,  drwy  y bedydd  i’r  farwoiaeíh  hòno ; fel,  megvs  y cvfod«  vd  Criaf  o iỳsg  jr 

1*9  ’ 


RHUFEINIAIJ). 


meW,  drwy  cgoníant  y Tad,  y caffoch  chwithau,  yr  un  modd,  rodio  otîdiamgyíciì 
mewn  newydd-deb  bywyd.  (5)  Canys  os  gwnaethpwyd  ni  yn  gyd-dyfedigion  â chy- 
ffelybiaeth  ei  farwolaeth  ef,  nyni  a fyddwn  hefvd  â’i  adgyfodiad  ef:  (6)  gan  wybod 
hyn,  mai  ein  lien  ddyn  ni  a gydgroeshoeliwyd,  fel  y dirymid  corff  y Pecbod,  i beidi® 
ahonom  â gwasanaethu  y Pechod  rhagllaw.  (7)  Canys  y mae  yrhwn  a fufarw  wed§ 
ei  ryddhau  oddiwrth  y Pechod.  (8)  Hefyd,  os  meirw  gyda  Chríst  a wnaethoEw,  yr 
ydym  yn  credu  maî  byw  hefyd  gydag  ef  a wnawn  ; (9)  Gan  wybod  am  Grist,  yr  hwis 
a gyfodwyd  o fysg  y nteirw,  nad  yw  efe  mwyach  y»  marw  : marwolaeth  nid  arglwydd- 
iaetha  mwyach  arno  ef : (10)  cany»  yr  hyn  a fu  efe  farw,  unwaith  gyda’r  PecîsìO'D  y bu 
efefarw;  eithr  ỳr  hyn  y mae  efè  yn  fyw,  gyda  Duw  y mae  efe  yn  ei  fyw.  (11)  A 
chwithau  hefyd,  cyfrifwch  eich  hunain  yn  feirw  yn  ddiau  felìy  gyda’r  Pechod,  eithr  yn 
fyw  gyda  Duw  yn  Nghrist  ;Iesu  ein  Harglwydd.  (12)  Gan  hyny,  na  theyrnased  7 
Pechod  yn  eich  marwol  gyrff  chwi,  hyd  ufyddhau  o honoch  iddo  yn  ei  chwantau  ef: 
(13)  ac  na  chyíìwynwch  eich  hunain  yn  arfau  anghyfiawnder  i’r  Pechod,  eithr  cyf- 
Iwynwch  eich  hunain  i Ddüw,  megys  rhai  byw  o fysg  y meirw,  a’ch  aelodau  yn  arfau 
cyfiawnderi  Dduw;  (14)  canys  nid  arglwyddiaetha  Pechod  arnoch  chwi,  oherwydd 
nid  ydych  dan  ddeddf,  eithr  dan  ras. 

Gwrth.  (15)  Pa  beth  am  hyny?  a bechwn  nì  oblegid  nad  ydym  dan  ddeddf,  ond 
dan  ras  ? Att.  Dim  mewn  un  modd.  (16)  Oni  wyddoch  chwi  wrtb  gyflwyno  eieh 
hunain  i ufydd-dod,  mai  gweision  ydych  i’r  hwn  yr  ydych  yn  ei  ufyddhau  : pa  un 
hynag  ai  Pechod  i Farwolaeth,  ynte  Ufydd-dod  i Gyfiawnder?  (17)  Ond  diolch  j 
T>duw,  mai  gynfe  yr  oeddych  wçision  i bechodt  a’ch  bod  wedi  ufyddhau  o’r  galon  i’ç 
ffurf  o athrawiaeth,  i’r  hwn  y’ch  traddodwyd. 

(18)  Felly,  gan  fod  wcdi  eich  rhyddhau  oddiwrth  y Pechod,  chwi  a ddaethoch  yn 
w'eision  i’r  Cyfiawnder.  (19)  (Llefaru  yn  ol  arferiad  dynion  yr  wyf,  oherwydd 
gwendid  eich  cnaw<!  chwi.)  Canys  megys  ag  y cyflwynasoch  eich  aelodau  yn  weision 
i aflendid,  ac  i’r  Anwiredd  gydag  amcan  amanwiredd  ; felly  yn  awr  cyflwynwch  eich 
aelodau  yn  weision  i’r  Cyfiawnder  gydag  amcan  am  santeiddrwydd.  (20)  Canys 
pan  oeddych  weision  i’r  Pechod,  rhyddion  oeddych  oddiwrth  y Cyfiawnder, 

(21)  Yn  awr,  paffrwýth  a gawsoch  chwi  y pryd  hwnw  ar  y pethau  yr  ydyçh  yn  bres-. 
eanol  yn  cywilyddio  o*u  plegid?  Canys  diwedd  y pethau  hyny  yw  marwolaeth. 

(22)  Eithr  yn  bresennol,  ar  ol  eich  gwneuthur  yn  rhyddion  oddiwrth  y Pechod,  ond 
yn  weision  i I)duw  ; mae  genych  y ffrwyth  i santeiddrwydd,  ond  y diwedd  yn  fywy  t 
$ragwyddoU 

(23)  Canys  marwolaeth  yw  cyflog  y Pechod,  eithr  bywyd  tragwyddol  yw  dawci 
Puw,  drwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 


PENNOD  VII. 

| 4.  NaD  yw  hyd  yn  nod  y dosparth  Iuddewiq  p eglwys 
Rhufain,  dan  ddeddf  Moses  mwy.  Adn.  1 — 6. 

Mae  pob  deddf  yn  cadw  awdurdod  arei  deiliaid  trabyddont  byw  (adn.  1),  yngyffelyb, 
er  enghraifft,  i ddeddf  priodas  yn  y dwyreinfyd,  Ue  mae  y wraig  yn  eael  ei  rhwymo  i 
fod  yn  hollol  dan  awdurdod  y gwr,  er  nad  yn  mhellach  na  hyd  angau  (2),  Mae  hi  yn 
yhydd  i briodi  y neb  a fyno,  pe  bai  yn|au  ei  hun  wedi  marw,  er  y byddai  yn  godinebu 
drwy  ymollwng  yn  eiddo  i rywun  arall  cyn  hyny  (3)-  Yr  un  %nadd  yn  hoìlol  y mae 
gyda’r  Iuddewon  dan  sylw,  Megys  y cyfeiria  y gydmhariaeth  am  farwolaeth  y gwr 
(adn.  3)  yp  gystal  â’r  wraig  (adn.  1),  ni  allasai  fod  yr  un  modd  gyda  hwythau,  yn  eu 
perthynas  â Moeseniaeth,  oddieithr  eu  bod  hi  a hwyfchau  yn  feirw  fel  eu  gilydd.  Yr 
amgylchiad  lle  cafwyd  yr  Iuddew  a’i  gytaimnod  yn  cydfeirw  oedd  amgylchiad  marwol- 
aeth  corff  Crist.  Daeth  yr  Iuddew  yn  farw  yno  gydn'r  ddeddf.  [Gwel  yr  Esboniad .] 
Vç  oedd  efe  wedi  bod  yn  byw  yn  y çnawd,  neu  oruçhwyliaeth  gn'awdol,  yn  jiìbç^  mr  o| 


Ten.  V II. 


ei  diddymiad.  Nid  yw  ymestyn  am  ddaear  Canaan,  easâu  geìyn,  ri  gweddio  am  ddiul. 
yn  ol,  neu  drwy  gynghorion  y ddeddf,  ond  pechodau  anfad  urt  cicr.  Dileir  pethuu 
fel  hyn  gan  foesoldeb  efengyl.  “ Na  thrysorwch  drysorau  daear.  fel  eich  hanuogirgan 
yddeddf:  cerwch  eich  gelynion,  a gwedniwch  dros  eich  t;  yr,  yn  groes  i aríer- 

iadau  dysgyblion  y ddeddf,”  yw  y ddeddf  foesol  yn  awr.  Bí  ae  ifrwythau  y ddeddf  yn 
ffrwythau  annhymoraidd  yn  awr.  Dwyn  ffrwyth  i farwoíaeth  yw  dwyn  y rhai  hvn 
mwyach  (5).  Eithr  gwaredwyd  hwynt  odditan  yr  hcn  ddeddf  hòno,  fel  nas  gall  eu 
hattalmwy,  i wasanaethu  mewn  newydd-deb  ysbryd;  sef  mo. «nìdeb  newydd  (ö),  yr 
hwn  a gyfododd  o feirw  ; ie,  bu  efe  farw  mor  effeithiol  dan  éu  condemniad,  fel  y gel.;r 
eu  hystyried  hwy  eu  huaain  wedi  inarw  fclìy,  a chyfododd  eilwa.th  ìnor  effeithioloddi- 
tan  y condemniad  hwnw,  fel  y gellir  eu  hystyried  hwy  eu  hunain  yn  cyfodi  felly  oòdi- 
tan  y cyfryw  gondemniad  (4).  Ac  yn  awr,  ei  arncan  mawr  ef  yn  y cwbl,  o ladd  y 
ddeddf  Foesenaidd  a’u  hattaliai  ì’w  briodi  ef,  a’r  pechod  dan  sylw  vn  y bennod  o’r 
blaen,  yr  hwn  a’u  daliai  dan  gaethiwed  mewn  ystyr  arall---ei  amcan  oedd,  eu  caei 
hwynt  yn  eiddo  priodasol  iddo  ei  hun,  fel  y dygent  ffrwyth  i Dduw,  mew  n canlyniad 
{adn.  4). 

6WAHANOL  ESBONIADAU  AR  Y DOSPARTH  HWN. 

Mai  deddf  Moses  i gvd  oll,  a feddylier  ynia  wrth  y gair  yn  adn.  4, 
a arddelwyd  hefyd  gan  Chrysostom,  Grotius,  Beza,  Wilìet,  Tolet., 
Wetstein,  Rosenniuller,  Hardy,  a Locke. 

Eithr  Estius.- Crellius,  Schoetgen,  IŶoppe,  Middleton,  a Macknight, 
a dybiant  mai  deddf  y n gyffredinol  a feddylir.  Eithr  eroesir  y de- 
ongliad  hwn  gan  yr  amcan  dwyfol  yn  niwedd  adn.  4edd.  “ Fel  y dy* 
gech  ffrwyth  i Dduw,”  ehe  efe  ; yr  hyn  a brawf  nad  oedd  y ddeddf 
dan  sylw  yu  perffaith  ffrwytho  iddo,  hyd  yn  nod  can  helled  ag  yr  elai 
hi ; megys  ei  hegwyddorion  cybyddol  a dialgarol,  er  enghraifft,  pa  rar 
ydynt  y pechodau  croesaf  i ysbryd  efengyl  ag  a ellid  gyflawni  yn  awr. 
Felly,  gan  hyny,  gall  mai  at  ddeddf  Moses  yn  unig  y cyteirid.  Eithr 
ymddengys  y peth  yn  sicr , pan  ystyriom  nad  oes  dim  offrwyth  priodol 
deddf  natur  heb  fod  yn  ffrwyth  i Dduw,  can  belled  ag  yr  â. 

Ymddengys  yn  debygol,  medd  Dr.  Wells,  fod  yr  ìuddewon  yn  ar- 
feryd  dadlu  eu  priodas  gyfammodol  â’r  ddeddf,  yn  erbyn  ymbriodi  â 
Christ  a’i  efengyl,  ac  mai  ateh  y cjfryw  y mae  Paul  yn  ein  testun. 

Dywed  Dr.  Stuart  fod  cynnifer  o dybiau  gwahauol  yn  nghylch 
ystyr  y pedair  adnod  blaenaf  o’r  bennod  hon,  a chymmaint  anhaẅs- 
derau  yn  cyfarfod  â’r  esboniwr,  er  cymmeryd  o hono  y ffordd  afynno, 
nes  y maent  yn  ddigon  i demtio  dyn  i adael  eidestun  mewn  anobaith, 
gan  inor  anhawdd  yw  gwneyd  dim  o hono  a foddlonai  feddwl  goleu 
ac  ymchwilgar.  Eithr  ymddengys  ei  anhawsdra  penaf  ef  yn  ymgyfodi 
oddiwrth  fod  yr  apostol,  yn  ol  y dyb  gyffredin,  yn  son  am  Gristionog- 
ion  yn  marw  i’r  ddeddf,  yn  lîe  dweyd  yn  gysson  â’i  gymhariaeth 
flaenorol,  mai  y dyn — yr  arglwydd,  oedd  wedi  marw  i beri  dilead  ar 
ddeddf  priodas.  Caiff  y Doctor  y gyffelybiaeth  yn  gosod  yr  arglwydd 
yn  marw,  a’r  cymliwysiad  o honi  yn  adn.  4,  yn  gosod  y deiliaid  i farw. 
Buasai  hyn  yn  anfad  ddyryswch.  Eithr  pe  cyfieithiasai  efe  y “ marw 
i bechod”  yn  farw  gyda  phechod,  a’r  “ marw  i’r  ddeddf,”  yn  farw 
gyda’r  ddeddf,  gwelsai  fod  yr  arglwydd  yn  marw  yn  y cymhwysiad  yn 
gystal  à’r  gytfelybiaeth.  Fod  y ddèddf  yn  cael  ei  hystyried  yma  yn 
furw,  a welir  yn  adn.  6. 

Gwir  yw,  fod  amcan  yr  apostol  vn  eynnwys  annogiad  i santeiddhad, 

161 


RHUFEINIÀIB. 


yn  gyst-al  â cliyfîawnliad ; eîthr  nìd  eì  unig1  amcan  y\v  y bîaenaf,  yh 
• pen.  vi,  vii,  viii,  yn  cl  Dr.  Stuart.  Pa  un  ai  cyfiawnhad  ynte  santeidd- 
hacl  a yyfodir  arrdaf  iran  yr  apostoHon  oddiwrth  farwolaetli  Crisfc  ? Os 
y blaenaf,  y hiaenaf  sydd  yma,  canys  dywedir  mai  drwy  gorff  (dryli- 
iedig)  Cristyr  ydym  yn  marw  i’r  ddeddí,  Pa  synwyr  wneir  o ymres- 
ymiad  a ddywedai  ein  bod  wedi  darfocl  a bucheddu  fei  ar  fel  drwy 
goríf  Crist  ? Esboniad  y Doctor  ar  “ farw  i (gyda)  y ddeddf  drwy 
goríf  Crist,”  yw  “ ymwthodiad  â phechodau  drwy  y bedydd.”  Mae 
aml  ffordd  o ddwyn  aliau  y petbau  rnewn  golwg  gan  Paul,  wrtb  “ y 
wraig/’  a’r  “ gwr,”  a’r  “ ddeddf,”  &c.  Awstin  a ddywed  mai  tri 
phersonohad  sydd  genym  yina:  Y wraig  yw  yr  enaid,  nwydau  pech- 

adurus  yw  y gwr,  a phediodau  yw  y plant.  Origen,  Chrysostom,  Cal- 
vin,  ac  ereill,  a ddywedant,  mai  dyaion  yw  y wraig.  y ddeddf  yw  y 
gwr  cyntaf,  a Christ  yr  ail  wr ; ac  â hwn  y cytuna  Stuart.  Ac  os. 
wrth  “ y ddeddf”  yr  ystyrient  ho.Il  ddcddfau  Moses,  yrncìdengys  yr  es- 
boniad  yn  gywir.  Nid  wyf  yn  gwybod  am  un  esltoniacì  araìi  o bwys. 
syìwi  arno,  ar  y geii  ian. 

/^\NI  wyddoch  ebwi,  frodyr  (eanys  wrth  V rhai  sydd  yn  gwybod 
” y ddeddf  yr  wyf  yn  dywedyd),  *fod  y ddeddf  yn  arglwydd- 
iaetîru  ar  ddyn,  tia  fyddo  ef  hy w ? 

* “Trafyrhlo  y dderWí  hon  mewn  grym  amo,” — Esgob  Ha!î,  Doddridge,  Booth-. 
royd.  “ V ddedclf,  r’ei  eyfíimmod,”—  -Dr.  iStaíford.  ‘ Nad  yw  y ddedrìf  yn  arglwydcD 
iaet’nu  ar  rìdyn,  onrì  tra' bo  fot  byw  fneu  me-wn  srrym)  yn  utrìg,”-— Concjuest.  Belsham, 
Origen,  Erasmus,  Grotius,  Ball,  Bodrìrirìge,  Hardy,  Koppe,  Flatt,  Siade ; tra  y mae- 
Bloomfield,  Ammon,  Sëuart,  ac  ereill,  yn  cyinmenr'd  mai  “ tra  byddo  y rìyn  fyw,”  yw~ 
y cyfeiriarì  ; a Pareeus,  a Oreilius,  yrv  ystyried  adael  o’r  aposfcol  yr  ymadrocld  fel  hyn  yn 
amnhenderfynol,  oddiar  gyrìymdeimiud  â’r  Iuddewon.  “Ded,df  Moses  a oiygir,”--- 
Stuart.  “ Cyfeirir  afe  ddeddfau  yn  gyífredinol,”— Hodge. 

Y ddeddf ; weu  rìeddf,  yn  hytrach.  “ Wrfch  rai  sv*n  gwybod  yn 
nghyìch  deddf  yr  wyf'yn  Ìlafîirn.”  Adnabod  deddi,  hoed  y ádeddf  a 
fyddo.  Nid  oes  un  fan-nod  o fîaen  y gair. 

Yn  a rrjìwì/ däì&eth u.  Gwel  ar  pen.  6,  14. 

Ar  ddt/n.  Arferir  y gair  hwn  am  fenyw  yn  gystaì  ag  am  wrryw. 
Yma  y dyn  ; sef  y dyn  fo  yn  byw  dan.it. 

Efe  byw.  EHehon  fod  yma  gyfeiriad  o ran  ystlen  neti  rywogaeth 
geiriau.  at  y ddeddf  yn  ogymmaint  ag  at  y dyn : eithr  eawn  yn  adn. 
4 fod  y dd.au  mewn  golwg  fel  wedi  meirw,  er  hyny  tebygid  OíUHwrth 
adn.  2,  niai  “ tra  fyddo  y dyn  fysr,”  oedd  y meddwl.  A chan  mai  at 
ddeddf  Moses-  yn  ei  pherthynas  â’r  Iuddewon  hyny,  y cyfeirir,  a chan 
y sonia  adn.  f>  am  eu  marwolaeth  hwy,  yn  gystal  ag  adn.  4 o’i  bìaen, 
îjaws  yw  medd'wl  mai  fel  y rnae  yn  y cyfieithiad  awdurdodedig,  yw  y 
cyfìeithiad  cywir.  Fel  araîl,  ni  íyddai  yr  apostol  ond  dywedyd  fod  y 
ddeddf  yn  fyw  cyhyd  ag  y bo  byw. 

2 Canys  *y  wraig  y mae  ìddi  ŵr,  sydd  yrt  rhwym  wrtli  y ddeddf 
ir  gŵr,  tra  fyddo  efe  byw : ond  o bydd  marw  y gŵr,  hi  a rydtl- 
bawyd  otldiwrth  ddeddf  v gŵrv 


Pen.  VII. 


3 Ac  felîy,  os  arr  gwr  yn  fyw,  fy  bydd  hi  yn  eiddo  gẃr  ai*aíl\ 
hi  a elwir  yn  odinebus : eithr  os  marw  fydd  ei  gŵr  lii,  y mae  hi 
yn  rhydd  oddiwrth  y ddeddf ; fel  nad  yw  lii  odinebus,  er  bod  yn 
eiddo  gŵr  arall. 

* 1 Cor.  7,  np.  I “ Y ddeddf  sy’n  pendfìrfynu  ei  pherthynas  â’i  gwr,”---\Viî3er*K 
Gram.  X “ Vr  ymoliyngahi  i ddyti  arall,” — Wetsfeein,  Grotius,  Koppe,  P»loomfielti. 
“ Y prioda  hi  ddyn  arail,”— -Estius,  Mcnochius,  Piscator,  Schleusner.  “Y  dwg  hi 
enw  dyn  arall,”»— Stuart. 

Rìnvi/m , &çc.  Dan  Moses,  gaìlai  y gwr  ysgaru  ei  wraig  pau  y 

mynai ; ond  yn  mha  le  mae  y rheol  sydcl  yn  rhoddi  yr  un  rhyddid  i’r 
wraig?  Dimsai  hyn  yn  groes  i ysbryd  arferiadau  dwyreiniol.  Go- 
ddefodd  D-uw  yr  ysgaru  hyny  i mewii  yn  “ neddf  y gwr,”  oherwydd 
ealedrwydd  ealonau  y gwyr.  Lladdasent  eu  gwragedd,  ond  odid,  yn 
aml,  pe  na  pharofeoisid  yr  ysgariad  hwn  i achub  hy wyd  y llestr  gwanat. 
Wele  osodind  araìl  o>  e.iddo  y ddeddf,  drwy  ufyddhnu  i’r  hwn  y perhai, 
hyd  yn  nod  yr  Auddew,  ar  oì  el  ryddhad  odditan  yr  hen  ddeddf  lióno. 
drwy  Grist. 

4 Ac  felly  cliwithau,  fy  rrn-odyr,  f ydych  wcdi  meirw  i’r  ddeddf 
trẃy  gorfí  Crist ; fel  y hyddedt  ebhfo  un  arall,  sef  eichlo  yr  hwn  a 
gyfodwyd  o feirw,  fel  y dygem  fTrwytlí  i Dduw. 

* “ Wedi  meirw  i:r  ddeddf  fel  moddion  santeidduul,”--  Stunrt.  “ Cyfeirir  ;>t  ta rw- 
olacth  íiigwrot  yr  Iuddewon  gyda  Chmfc,’* — Turne?.  “ Vr  yst.yr  vw,  ‘daeth  y ùdeddf 
yn  farw  i chwi,’ Chrysosẁìm,  líammoml.  Grotius,  Taylor,  Itospnmuller.  “ Yn 
rhyddion  oddiwrth  y ddetldf  fcl  m<Kldion  cytìawnhad,.  sef  poi>  dcdtif  fel  cu  gilydd,” 
Hodge  ; “ ac  fel  moddion  santeiddiad,”— iiarnc». 

Yr  ymresÿr miad  yw,  fod  urglwyddiaeth  y ddeddf  yn  darfod  ar  ddyn, 
pan  fo  efe  farw.  Yr  oeddynt  hwy  wedi  marw  mewn  ystyr,  drwy  far- 
wolaeth  “ coríf  Crist/’  ac  felly  wedi  cyrhacdd  diwedd  awdurdod  y 
ddeddf  arr»ynt,  yr  hyn  â’u  gadawsai  yn  rbyddion  i roddi  eu  hunain 
dan  arglwyddiaeth  un  apaîì ; yr  hyn,  eilwaiíh,  nid  oedd  yn  eu  gosod 
yn  agored  i’r  cyhuddiad  o aittfvddlondet>  cyfamtnodol,  oddiwrth  yr 
hen  arglwydd,  mwy  nae  y gosodid  gwraig  yn-  agored  i’r  eylmddiiHÌ  o 
odineb,  pan  yn  priodi  gwr  newydd  ar  ol  i’r  gwr  cyntaf  farw. 

Mcirw  i'r  ddedffý.  Gwel  tvr  ŵ 20  ; a 0,  2.  lle  deongUr  yr  un  cy«- 
trawiad,  dan  y gair  “ niarw  i beehod.”  Yr  ystyr  yw  marw  c/yda'r 
ddeddf.  Gwel  hefyd  y Rhágymadrodd. 

Fel  y byddech,  áçc. ; “i  r'od  o honoch.’’  Y gorchwyl  mewn  golwg 
oedd  eu  cael  i ffrwytho  i Dtluw  ; eithr  yr  oedd  eu  caei  yn  eiddo  î’r 
IIwn  a gyfodwyd  o»  feirw  i gymmeryd  Ile  yn  gyntaf.  A chyn  hyny 
eilwaith,  yr  oedd  yn  uîiaid  eu  cael  i beidio ffrwytho  i’r  ddeddf,  llawcr 
o ba  ffnwth  nid  oedd  natnyn  pechod  dan  yr  efengyl  r a chyn  hyny, 
rhaid  oedd  eu  cael  yn  rhyddion  odditan  ei  rhwwnedrgacthau,  yn  y 
rhai  yr  oeddyut  yn  gyíìawn  gaethion  ; ontl  cyn  hyd  y nod  hyny,  rhaid 
oetid  dirytnu  y Ddeddf  drwy  angeu,  a’u  dwyn  hwytìiau  yn  rhyddion 
odditan  gonderniiiad  arglwydd  arall,  Peehod,  drwy  eu  dienyddiud  en 
huuaiu : eithr  cvn  v gellid  dwyn  v futh  orchwyl  á liyn  o anigỳlcb,  hch 

'iüa 


RIIUFEINIAÍD. 


éü  colli  hwynt  byth  yn  y cyfryw  ddienyddiad,  rhaid  oedd  i’r  Crist,  yr 
hwn  a allai,  ac  a wnelai,  fyned  drwy  y cyfryw  ddienyddiad,  a chyfodi 
i’r  lan  eilwaith,  yn  eu  lle.  Hoeliodd  efe  ysgrifeniaw  yr  ordeiniadau, 
3rr  hon  oedd  yn  eu  herbyn  hwynt,  wrth  ei  groes,  cyn  marw  o hono. 
Dan  yr  hoelion  y mae  y Ddeddf  byth.  Croeshoeliwyd  ein  hen  briod 
ni,  Pechod,  hefyd,  yno.  Dan  yr  hoelion  y mae  yntau  byth.  Croes- 
hoeliwyd  Crist  a ninnau  yn  un,  ar  yr  un  groes  ; eithr  oherwydd  iddo 
ef  allu  boddloni  Duw  yn  ei  farwoiaeth  hòno,  dros  yr  holl  anfoddlon- 
rwydd  a achoswyd  genym  ni,  daeth  efe  yn  rhydd  a byw  eilwaith. 
Daethom  ninnau  yn  rhyddion  ynddo,  a chydag  ef.  Nid  oes  ond 
gwrthod  bod  yn  eiddo  i’r  arglwydd  newydd  hwn  a all  ein  condemnio 
mwy. 

5 Canys  *pan  oeddym  ỳn  y cnawd,  gwyniau  pechodau,  y rhai 
oedd  trwy  y ddeddf,  oedd  yn  gweithio  yn  ein  haelodau  ni,  i dclwyn 
ffrwyth  i famolaeth. 

* “ Y rhai  oedd  yr>  ymgynhyrfu  yn  fwy  oherwydd,  ac  yn  ngwyneh  y ddeddf,”— - 
Davidson,  Barnes,  Hodge.  “ Y rhai  a wneid  yn  w'ybyddus  drwy  y ddeddf,”---Carp- 
zov,  Chrysostom,  ac  ereill.  “ Pan  oeddyjn  yn  y cnawd,  yw  ‘pan  oeddym  yn  annych- 
weledigf’  M---Beza,  Estius,  Menochius,  Toletus,  Wolf,  Stuart.  “ Pan  oeddym  dan  y 
ddeddf,  ei  gosodiadau,  a’i  gWaharddiadau,”— Carpzov,  Whitby,  Weils,  Locke,  Gro- 
tius,  Vorst,  Hammond,  Chrysostomt  Theodoret,  Theophylact.  “ Y rhai  oedd  ynom 
tra  dan  oruchwyliaeth  y ddeddf,”— Locke. 

òn  y cnawd  (en  te  sarki).  “ Yn  ein  cyflwr  naturioî  a phechad- 
urus,”  yw  y deongliad  eyffredin.  Arferir  y gair  yn  aml  am  fod  yn  y 
eorff  mewn  cyferbyniad  i fod  yn  ddigorff  tu  draw  i angeu.  Eithr  eg- 
lur  yw,  nad  dyna  ei  ystyr  yma.  Yr  oedd  o’r  braidd  holl  ddefodau  a 
gosodiadau  luddewaeth,  yn  bethau  corfforol.  Eu  henwaediad,  eu  sèl 
eyfannnodol,  eu  prif  ymffrost,  oedd  yn  eu  cyrff.  Eu  perthynas  ag 
Aiiraharn,  cyfiawnder  yr  hwn,  meddent  hwy,  a gyfrifid  iddynt,  oedd 
yn  gorflorol  ac  o waed.  Felly  “ yn  ol  y cnawd,”  ac  “ yn  y cnawd” 
oeddynt  ymadroddion  Paulaidd  atn  y cyflwr  o Iuddewaeth.  Nid 
ydym  i gymmeryd  y gair,  ychwaith,  am  fucheddiad  yn  ol  Moses.  “Yn 
ol  v ddeddf,”  y gelwid  hyny.  Eithr,  yn  y cnawd  oedd  “ yn  ol  Pharis- 
eaeth  yr  oes,”  yr  hyn  a gynnwysai  fyw  mewn  myrdd  o draddodiadau, 
heblaw  a roisai  Moses  iddynt;  i’e,  a hyd  yn  nod  yn  groes  i’w  eiddo  ef. 
Er  proíì  cywirdeb  y deongliad  hwn,  Gwel  pen.  8,  8 : — “ Y rhai  ydynt 
yn  nghyflwr  Phanseaeth  yr  oes  ni  allant  ryngu  bodd  Duw ;”  “ eithr 
nid  ydyeh  chwi  yn  nghyflwr  traddodiadau  yr  oes,  ond  yn  nghyflwr 
iachawdwTÌaeth  yr  efengyl,”  medd  adn.  9.  Gal.  6,  12  : “ Cynnifer  ag 
a ewyllysiant  wneyd  ymddangosiad  teg  o Phariseaeth  yr  oes,  â’ch 
gorfodant  chwi  i’ch  enwaedu.”  Ac  yn  Phil.  3,  4,  dywed  yr  un  apostol, 
ei  fod  ef  a’i  frodyr  yn  perthyn  i’r  dosparth  hwnw  o had  Abraham,  a 
elwid  enwaedia  l , ac  nid  yn  perthyn  i’r  rhai  oedd  yn  ymddiried  yn  y 
cnaw’d  : sef  yn  dal  fod  yr  enwaediad  a Moeseniaeth  o Dduw,  ond  nid 
y cnawd ; nid  Phariseaeth  yr  oes.  “ Etto,”  medd  efe  yn  adn.  4,  y 
mae  genyf  fwy  o le  i ymddiried  yn  y cnawd,  sef  yn  Phariseaeth  manwl 
yr  oes,  na  neb  o’r  rhai  sydd  felly.”  Y'na  cynnysgaetlìir  ni  ganddo  â 
164 


Pen.  VII. 


rhestr  o elfenau  penaf y cnawd  hwn.  1.  Enwaedwyd  ar  yr  wythfed 
dydd.  2.  Yr  oedd  o genedl  Israel,  ac  nid  proselyt.  3.  O lwyth 
Benjamìn,  ac  nid  o un  o lwythau  gwrthgiliad  Jeroboam.  4.  Yn 
Hebrewr  allan  o gyff  bur  Hebreaidd,  ac  nid  wedi  disgyn  o groesiad 
priodasol  ag  un  o’r  cenedloedd.  5.  Yn  Piiarisead  yn  ol  y ddeddf,  uc 
nid  yn  un  o’r  rhai  oedd  yn  byw  yn  lled  benrydd.  6.  Yn  erlid  eglwys 
Crist  oddiar  sel  dros  ei  sect  ei  hun.  7.  Yn  dwyn  yn  mlaen  gytìawn- 
derau  neu  aberthau,  a defodau  y ddeddf,  yn  ddiargyhoedd.  Dyma 
restr  led  fanol  o elfenau  yr  hyn  a elwid  yn  gnawd.  Cyfeiria  Pedr 
hefyd  (2  Epist.  2,  10)  at  “ y rhai  oedd  yn  rhodio  yn  ol  y cnawd.”  Yr 
unrhyw  ystyr  sydd  i’r  gair  yn  2 Cor.  11,  18;  Rhuf.  8,  13;  Ioan  8, 
15,  lle  dywed  Crist, — “ Chwychwi  ydych  yn  barnu  yn  ol  Phariseaeth 
yr  oes.”  Rliuf.  8,  5 : “ Am  bethau  traddodiadol  yr  oes  y maent  yn 
syniaw.”  Rhuf.  8,  13  ; Gal.  3,  3 ; 2 Cor.  10,  2 ; a 1,  17. 

Gwyniau  (palhemaij , yn  ffigwrol,  passionjì,  affections  of  the  mind, 
nwydau.  Ceir  yn  ffigwrol  hefyd  yn  Gal.  5,  24. 

Trwy  y dded.df  ( dia  tou  nomouj.  Arferir  y trwy  hwn  yn  unig  am 
yr  offeryn  neu  achos  cyfryngol,  neu  am  y modd,  dull,  stad,  amgylch- 
iadau,  drwy  yr  hyn  y mae  y peth,  megys,  yn  myned,  ncu  yn  cymtneryd 
lle,  neu  yn  cael  ei  gynnyrchu.  Gan  hyny,  y ddeddf  oedd  yr  achos 
mewn  rhyw  ystyr,  o’r  gwyniau  pechadurus  hyn.  Pa  achos  allasai  hi 
fod  o’r  fath  bethau  ? Yn  atebiad  cofiwn  fod  Paul  ynghyd  â'r  Rhu- 
feiniaid  heb  fod  erioed  nemawr,  os  dim,  dan  y ddeddf,  heblaw  yr  hyn 
a fuant  ar  ol  ei  dirymu.  Gan  hyny  yr  oedd  nwydau  cybyddaidd  a 
dialgarol,  er  yn  oddefol  gan  y ddeddf,  yn  annyoddefol  gan  yr  efengyl. 
Eelly,  drwy  y ddeddf  yr  oedd  y cyfryw  yn  ymwthio  i fodolaeth.  Pe 
ychydig  amser  yn  gynt,  cyn  dyfodiad  y goleuni  newydd  i’r  byd, 
buasent  yn  ddibechod ; ond  yn  awr,  “ ffrwyth  i farwolneth”  ydynt. 
Mae  hyd  yn  nod  achlysur  i bechu  yn  rhywbeth  : oni  bai  fod  yti  y 
ddeddf  achlysur  o’r  fath,  ni  allasai  yr  Iuddewon  ei  gael,  ac  ni  allasai 
paul  ddywedyd  fod  y nwydau  hyn  drwy  y ddeddf.  Pe  yn  ei  chroesi, 
efe  a ddywedasai  hyny  yn  rhwydd  ; eithr  profi  anghymmwysder  y ddeddf 
fel  rheol  buehedd  i ni  yn  awr  y mae  efe,  yr  hyn  ni  allai  efe  drwy 
ddweyd  fod  dynion  yn  gwneyd  camachlysuron  o honi.  Gwneir  cam  q 
bob  peth,  hyd  yn  nod  o’r  efengyl  ei  hun.  Na  ; dangos  y mae  efe  fod 
yn  y ddeddf,  mewn  tfaith,  o’i  gwasanaethu  ar  ol  ei  dirymiad,  achosion 
ac  achlysuron  peohodau,  ac  na  ellir  wrth  ufyddhau  iddi,  natnyn  dwyn 
flfrwyth  i farwolaeth.  Ond  Gwel  ragor  yn  y Trgeth.  Dki;lf. 

6 Eitbr  *yn  avvr  y rhyddhawyd  ni  oddiwrth  y ddeddf,  wedi  ein 
meirw  i’r  peth  yn  hatelid  ; ffel  y gwasanaethem  mewn  newydd- 
deb  ysbryd,  ac  nid  yn  hender  y llythyren. 

* “ Oddiwrth  y 4dedd£.fel  rnocîdion  santeiddia(l,’%--Stuart.  “Wediein  meirw  i’r 
ddeddf  yr  hon  a’n  hattaliaì  afian  o’r  caethiwed,”— Stuart,  Hod^e,  Winer.  “ Yr 
ydym  ryddion  oddiwrth  ddeddf,  gan  yr  hon  y’n  hattelid,”— .Walford,  “ Wedi  ein 
meirw  i’r  hwn,  gau  ba  un  y’n  hattelid,” — Belsham.  “ Wedi  ein  melrw  gyda  Christ , 
y rhyddhawyd  ni  oddiwrth  y gyfraith,  pan  yr  hon  y’n  delid  yn  rhwym,”— J.  Williams, 

ÇaöipheU,  “Y  peth  a’a  hattaluû  oedd  cleddf  Moses,”---.Boothroyd,  ^Wedî 


EHUFEINIAID, 


CAlli  polî  fîysfrẃyliad  am  fywytl  drwy  weithredoedd  y ddeddf,”— David»on.  t “Mewa 
dull  yserydol  a newydd,  ac  uid  ya  yr  hen  dduli  ilythyrenol,’,—-Stuart,  a’r  esbonwyr 
y u liyííredinol. 

R:í  YDDH.vw.ri>  (fcatéryêihemen)^  to  do  away,  to  put  an  en-d  to,  to 
abolhh ; rliieu,  dybeiiu ; oud  yina  hataryeomai  apo  tinos ; peitlio  <x 
rhyw.ni,  neu  rywheth.  pei;lio  â b hì  mewu  cyssyiltiad  â,  neu  dau  beth 
neu  berson.  •*  Hi  a rydd/iawyd  oddiwrth  dileddf  y gwr,M  adn.  2. 
^ Chwi  a dynasoch  ymoit/i  oddiwrth  Grist/’  Gaî.  5,  4.  44  Yn  awr,  er 
pan  ddi'ewyd  y ddeddf  gun  Grist,  yr  ydym  wedi  ein  rhyddiian  oddi- 
wrthi  hi.” 

Tr  peth  y n ìiatteüd.  44  Gan  fod  hwnw Wedi  marw,  yn  mha  un  ein 
liatteiid,*’  yw  y Saesonaeg.  Bibl  Ffiancaeg  Geneva  sydci  fel  yr  un 
Cyuireig.  44  Marw  yu  liwnw”  oedd  “ marw  yn  y ddeddf,>  fel  ystad. 
Buant  feirw  ar  y groes  gyda  Christ,  tra  yr  oeddynt  mewn  fíaith,  gyda 
Moeseniáeth.  4i  Murw  gyda  hwnw,  yn  yr  hwn  ein  hateiid,”  oedd 
uiarw  gyda’r  ddeddf.  yr  hon  a’n  hataliai  i ddod  yn  rhyddion,  barod  i 
h i i o d i C ì i s ti  o n o gae th. 

Hender  y Uylhyren.  “ Mewn  newydd-deh  o natur  ysbrydol,  ac  nid 
mewn  manyldra  llythyrenol,  a phob  tipyn  o’r  addoliad  mewn  ysgrifen 
«’u  blaen.”  Ysbryd  yw  Duw,  a rhaid  ei  addoli  ef  mewn  modd  ys- 
brydoi ; yr  hyn  a brawf  nad  oedd  addoliadau  y ddeddf  ond  rhai 
eüuwíioì  neu  goríIbroL 


§.  ó.  Gwrtihjn  benjuhvddiẅ  piiilosoph yddion  Iuddewig  yroes,  yr 

H\v  N A Fl.INAI  LGiWYS  lvHLFAIN  , YN  CAEL  Eí  DÛAULU.  AÖN.  7 — 25. 

tiWF.ua  dwry  yr  holl  esgusion  gw  rthun  hyn  dros  l.enrhyddid,  fath  o philosophi  han- 
r;er  Groega;dd.  ynghyd  iì  ]iharch  arwynehol  hefyd  i ddeddf  Moses.  Gwelir  digonedd  o 
brotiuu  yn  Philo,  JalUut,  ltubeni,  ac  ereili  o’r  philosojphyddion  Iuddewig,  o’r  pwnc  fod 
dau  arglwyd.i  egwyddorol  mcwn  dyn,  sef  y da  a’r  drwg;  y nailTyn  y meddwl,  a’r  Ilal^ 
yii  }■ r'-rft’.  Tybia  Cavj)7,ov  yn  lled  gywir,  mai  oddiwrth  ysgol  ltoegaidd  Plato  yrym. 
dreigíodd  yr  aílirawiaetii  >hon  i fysg  yr  luddewon.  Ond,  yr  oedd  yr  un  meddylddryc'W, 
yn  wîr,  vü  'gyfran  o’r  jihilosophî  Pv<t4tagoraixLcl  o’r  1 luen.  Nid  oedd  Josephus  ei  hunaa 
yn  tûi)  odniwrth  y j)la  gwrthun  hwn. 

Nid  wyf  fi,  ar  oi  manwl  olrlieiniad  i gyfansoddiad  y gyfran  hon  o’r  bennod,  yn  galîu 
«ìcddwl  fod  P.ual  yn  lLefa.ru  yu  ei  berson  ei  hun,--  na  çhyn,  na  chwetli  ei  ddychweiiad 
at  t.nstionogaetii.  Nid  yw  debyg  i brofiad  un  Cristion,  iiac  un  dyn  dan  argyhoeddiad 
ycnwaitb,  ag  a wn  amdano.  Ymddengyu  fod  eryn  lawer  o fai  yn  eael  ei  gwblhau  gan- 
<\do,  oud  y grouyn  üeiaf  o liojto,  nid  yw  eíe  v«  ei  o»od  yn  ei  cr’oyn  eî  hnn  (adn..  17). 
Kie  yw  y dyn  da,  a rhy  wbeth  ag  a'  eTáir  gauddo  yn  becìunL,  $ydd  yn  gwueyd  yr  holl 
ddpwg  (l/  T Ei  aelodau.  nid  «ifyddhasaut  erioed  i’w  ewyllys  (23).  ]>a  hallol  yvv  hi 

(•22,.  l>rwg,  rnor  hoUol  eilwaith,  ydynt  hwjthau  (21'.  Myn  ci  fod  yn  cydsynio  á’r 
•ddeddf  (13:,  ond  yn  peldio  cwblháü  yr  un  o’i  golyuion  (18;.  A’r  achos  na  chwblhUai, 
jYt  ua  aíi  efe  gael  gan  ei  aelodaju  wtwyd  hyny  (23).  le,  y ìnae  deddf  ddrwg  anfad  yn 
iiywodraethu  yn  gae.th  boh  aelod  a fedd,  tra  ruae  deddf  dda  ragorol  yn  ilywodraethu 
Lob  cynneddf  eneidiola  fedd  çfe  (23).  linyfela  â’u  gilydd  y mae  y ddwy  ddeddf  ar.g- 
hynimodlawn  hyn  ; ond  un  ddrwg  sydd-yn  ennill  v dydd  bob  brwydr.  Cwyna  yntau 
rhyngddynt ; nidrhag  pla  ei  galon ; nid  rhag  un  ddrwg  duedd;  nid  rhagun  egwyddor 
jfradyùms  ; oud  rluig  ei  gorjf  yn  unig  (24). 


Pen.  VI í. 


SYÍ/Ẃ'  AÄ  Y feWAHANOL  KSBONI ADAU  Alt  Ÿ I.f.TT. 

(a)  Yn  mhcrson  y nntur  ddynol  yn  gyffredinol,  ao  nid  yn  ci  bcr?r?r* 

hun,  y llafara  yr  apostol,  medd  Photius,  Eciunenius,  ac  amryw 

ereill.  Éithr  nid  yvv  hyny  yn  gywir.  oherwydd  ni  bu  y natur  ddynol, 

— un  dyn  erioed,  meddaf,  mewn  gwirionedd  yn  gyfryw  â liwn.  Pa  (idyn 
fu  erioed  yn  ymhyfrydu  yn  nghyfraith  Duw,  tra  írr  yr  nn  pryd  yn 
gaeth  gan  ddeddf  pechod,  ac  yfr  gwasanaethu  cyfraith  peciiod  ? Gweí 
adn.  22 — 24.  A pha  ddyn  hefyd  fn  erioed  yn  met.hn  cael  gan  un  o‘i 
aelodau  ufyddhau  ihv  ewyllys  ? Oni  ddywedodd  Mab  digelwvddog 
Duw,  mai  ailan  o'r  galon  neu  y meddwl  y tarddai  lioll  bechodau  y 
corff?  aeonì  ddywed  y gwrthun  ifiatonmd  Phnriseaidd  hwn,  nad 
oedd  un  o ddrygau  ei  aelodau  yn  tarddu  aìlan  o’i  feddwl  ef  ? 

(b)  Nid  ychwaith  yn  mlierson  y genedl  Indtleirig  y liafarai  cfe  ; 
canys  nid  “ acliIysurM  ond  aehos”  fuasai  y ddeddf  o’u  peehodau,  ar  y 
tir  Ìiwnw.  Tybia  Ilammond,  Whitby,  Locke,  Bìoomíield,  ac  ercill* 
svdd  o'r  farn  hon,  fod  yr  apostol  yn  eyfeirio  yn  adn.  9 at  stad  yr 
Iuddewon  o Abraham  hyd  Moses,  pan  oeddynt  heb  ddeddf  Sina.  A 
oedd  y genedl  íuddewig  yn  ewyllysio  ufyddhau  i Moses.  ac  yn  methu, 
fel  y dywedir  yn  adn.  15,  16,  18,  19  ? A oedd  y dyn  nas  ufydrìhai  i 
un  o osodiadan  Moses,  yn  ol  adn.  18,  yn  ymhyfrydu  yu  nghyfraith 
Duw  ? Pa  genedl  erioed  a fu,  mewn  ffaith,  fel  hyn  ? Gweìir,  clebyg- 
wyf,  nad  yw  yn  bosibl  fod  Paul  yn  ystyried  y desgrifiad  hwn  yn  un 
gwirioneddol  am  un  dyn  a chenedl  dan  y nefoedd.  Twyll  ac  unfyul- 
rwydd  Piatoniaeth  yr  oes  yw,  wedi  ei  lyncu  gan  Iuddcwon  yn  Ulnif- 
ain,  a Christionogaeth  wedi  ei  gymmysgu  eilwaith  ú’r  ddau.  Niá 
dychymyg  y\v  hyn,  i fod  vn  gyfaddas  i'r  bennod  ; eitiir  gwyr  dnrlhm- 
wyr  Philo,  ac  awdwyr  luddewig  ereiil  fod  y gred  hon  yn  ffy  nnu  ar  j 
pryd,  . 

(c)  Nid  yw  yr  apostol,  ychwait.h,  yn  Itefaru  yn  ei  berson  ei  hun,  fel 
ydywed  Barnes  ; sef  o’r  7fed  adnocì  hyd  y Heg  am  ei  gytìwr  cyn  ei 
droedigaeth,  ac  o'r  lleg  hyd  ddiwedd  y bennod,  am  ei  gyflwr  neu 
brofiad  gwedi  hyny  ; eanys  ni  bu  buchedd  Paui  erioed,  hyd  yn  ncd 
cyn  ei  droedigaeth,  ddim  gwaeth  na’r  goreu  o ddysgy  blion  y rìdeddf. 
Gallasai  ymffrostio  yn  Ci  ufydd*dod  i?r  ddeddf  yn  fwy  ùa.neb  o Ìionynt, 
tra  cawn  y dyn  yma,  á pliectiod  yn  gweithio  ynddo  bob  trachwant:  ie, 
yn  ol  esboniad  Mr.  Barnes  ef  htm,  yn  effeithio  nesgwney  d ei  fucliedd 
yn  anfad  ddrygionus-.  Nad  yw  y gwerìcull  o’r  benn’oa  y n gymhwy  s i 
gyílwr  Paul  ar  ol  ei  droedigaeth,  nac  i gyflwr  un  Cristiou  arall,  a ar- 
ddangosir  dan  (d).  Nid  yw  y ffaith  o fod  yr  apostoi  yn  lieíaru  yn  yr 
amseriad  a aeth  heibio  liyd  adn.  14,  ae-yn  yr  amscriad  presennol  oddi- 
yno  yn  mlaen,  yn  e#n  gorfodi  i gymbwyso  y eyfan  ato  ef  ei  huu  ; olier- 
wyrìd  galìai  fod  mor  gymhwys  i dyb  gyieiliornus  y gwrthddadleuwr  aiú 
ei  brofiad  ynfiau. 

(d)  Yn  ei  herson  ei  hun  /’c/  Cristìon  y Uéfara  efe,  medd  amryw,  rh  v 
luusog  i’w  henwi.  Ond  os  :dad  o ras  yw  lion,  ymcldengys  nad  yw 

yn  nod  gras  yr  efengyl  ei  hun  yn  gailu  eael  dim  gwasauaeth  gan  gorff 
dyn ; fod  peeliod  yn  cael  ei  holl  aeìodau,  a’i  fod  ar  yr  un  pryd  mewu- 
Jftawr  serch  â’i  fewnol  ddyn,  ac  nad  vw  ei  gaìon  vn  bliuo  mohonP  nrt. 

U7 


RHUFEINIAID. 


amser.  Yn  mha  ìe  y mae  rhodio  yn  ol  yr  Ysbryd  ? Nìd  yma.  Yn  mha 
ìe  mae  marweiddio  gweithredoedd  y coríf?  Nid  yma.  Yn  mha  le 
mae  gwisgo  yr  Arglwydd  Iesu,  ynghyd  â holl  rinweddau  ereill  stad  o 
ras  ? Nid  ytna.  Rhodio  yn  ol  deddf  pechod  sydd  yma.  Byw  yn 
gaeth  gan  ìywodraeth  pechod  sydd  yma.  Dyn  da,  mewn  stad  dda  0 
ras,  yn  haeddu  gair  da,  a gwobr  dadrwy  ras,  ac  yn  wynebu  ar  nefoedd 
dda — syddyma;  tra  ar  yr  uiì  amser,  heb  gyflawni  dim  da  erioed ! 
Rhag  y fath  “ stad  ” — nis  difenwaf  etto  drwy  ei  galw  yn  stad  o ras— 
rhag  y fath  stad,  gwareder  ni  oll. 

(e)  Yn  mherson  y dyn  deddfol , sef  efe  eì  hunan  cyn  ei  droedigaeth, 
y llefara  efe,  medd  Paraäus,  Menochius,  Beza,  Piscator,  Carpzov, 
Rosenmuller,  Stuart,  ac  ereill.  Pa  fath  un  yw  y “dyn  deddfol  ?”  Ai 
dyn  yn  gweithio  am  fywyd  ? Ai  dyn  yn  crugo  ei  rinweddau  yn  ebyrth 
iawnol  dros  ei  feiau  yw  efe  ? Os  dyna  y “ dyn  deddfol,”  nid  yw  efe 
ytna.  Cyfaddef  y mae  hwn  yn  ddigywilydd,  na  fedd  efe  un  weithred 
dda.  Y mffrostia,  mae’n  wìr,  o ryw  “ ewyllys  barod  ” at  dda  ; ond  yn 
barod  at  ei  gwaith,  a heb  weithio  y mae  hi  yn  barhaus.  Hefyd,  arfer- 
id  son  fod  rhyw  allu  gwneyd  da  rhagorol  iawn  gan  y dyn  deddfol,  o 
îeiaf  yn  ol  ei  dyb  falch  ei  hunan.  Hwn,  ni  fedd  allu  i gwblhau  dim 
daioni  (18).  Saif  yn  egwan  a dìaìlu  uwchben  ei  orchwyl,  gan  lefain, 
“ Ys  truan  o ddyn  wyf  fl!  pwy  a’m  gwared  oddiwrth  gorlf  y farwol- 
aeth  hon  ?”  Mae  efe  drwy  y cwbl  yn  gallu  cwblhau  rhyw  lawer  iawn 
o orchwylion  i bechod.  Mae  gallu  ganddo  pan  alwo  hicnw  arno,  ond 
dim  gronyn  pan  alwo  deddf  Duw. 

(f)  Yn  mherson  pechadur  dan  argyhoeddiad  y llefara  efe,  medd 
gwyr  dysgedig  ereill.  Ond  a yw  dyn  dan  artryhoeddiad  yn  arfer  dy- 
wedyd, — “ Yr  ewyllysio  sydd  barod  genyf  ?”  Äi  llais  dyn  mewn  golwg 
ar  hoìl  ddrygioni  flfynnonellawg  eifynwes,  yw  hwnw  sy’n  eofn  ddatgan, 
“ Ymhyfrydu  yr  wyf  yn  nghyfraith  Duw  yn  ol  y dyn  eddimewn?”  A 
all  dyn  dan  argyhoeddiad  ystyried  ei  fod  ar  y pryd,  “ â’i  feddwl  yn 
gwasanaethu  cyfraith  Duw  ?”  Qs  argyhoeddi  dyn  yw  dod  ag  ef  i gan- 
fod  pethau  yn  fwy  tebyg  i’r  hyn  ydynt,  pa  gywirdeb  sydd  yn  y golyg- 
iad  o’i  fod  “ â’ì  feddwl  yn  gwasanaethu  cyfraith  Duw,”  tra  gorfydda 
gyfaddef  ei  fod  “ â’i  gnawd  yn  gwasanaethu  cyfraith  pechod  ?” 

(g)  Sylwer  fod  yr  apostol  yn  parhaus  lefaru  yn  ei  berson  ei  hun,  o 
ran  geiriad,  ac  yn  yr  antseriad  presennol ; yr  hyn  a’n  gorfoda  i bender- 
fynu,  naill  ai  ei  fod  yn  darlunio  ei  hun  yma  yn  holîol  groes  i’w  holl 
ddarluniadau  ereiìl  o hono  ei  hun,  neu  ei  fod  “ yn  bwrw  ato  ei  hun 
mewn  cyíFelybiaeth,  o’u  hachos  hwynt,  fel  y gallent  ddysgu  trwyddo,” 
fel  y dywedai  efe  dro  arall  wrth  y Corinthìaid.  1 Cor.  4,  6.  Ac  yn 
awr,  pa  beth,  mewn  gair,  sydd  o anhawrsder,  mewn  tybied  fod  yr  ap- 
ostol  yn  personoli  dosparth  o bobì  fel  yr  oeddynt;  sef  fel  y dywed  efe 
yma  yn  eu  geiriau  eu  hunain  ? Pa  raid  i ni  redeg  ar  ol  rhyw  ysfa 
sydd  ynom,  am  fynu  cael  y cymmeriad  hynod  hwn  yn  ein  plith  ein 
hunain,  a thaflu  ein  hunain  felly  i’r  fath  draíTerthion  ag  y gwelir  nifert 
o’n  hesbonwyr  ynddynt.*  Gan  fod  rhyw  philosophi  gwrthun  fel  hyn 
— yr  hwn  a adewir  gan  Paul  i wywo,  yn  ngwisgoedd  ei  ymresymiadl 
au  carpiog  ei  hunan  heb  ei  ateb,  ond  o’r  braidd  : — gan  fod,  meddaf, 
y fath  ddaliadau  â hyn  yn  ninas  Rhufain,  ac  o debyg,  yn  blino  yr  eg- 

168 


I 


Pen.  VII. 

Iwys,  yn  yr  oes  hono,  pa  beth  mwy  rhesymol  allai  fod,  na  gweled  Pauf 
yn  eu  gosod  gerbron,  fel  eu  ffieiddir  ? Nid  wyf  fi  yn  tybied,  er  y dym- 
unwn  lafaru  gyda  phob  gostyngeiddrwydd — y gaìl  neb  ag  sydd  wedi 
darllen  crynswdd  ehelaeth  o ysgrifeniadau  y Rabbîniaid  Iuddewig,  ac 
yn  enwedig  yr  eiddo  Philo,  Josephus,  Maiinonides,  a’r  Targumau,  heb 
son  am  y Talmud  ofergoelus — lai  na  thueddu  at  yr  esboniad  a geir  yma. 
ar  y lle,  heb  son  am  yr  hyn  a ddywçdwyd  ac-  a ddywedir  yn  mlaen, 
allan  o’r  bennod  ei  hutv 

Nad  yw  ein  hapostol  yn  lîafaru  yn  ei  berson  ei  hun,  a brofir  etto  drwy 
ei  waith  yn  dywedyd  : — “ Myfi  sydd  (wyf  yn  awr,  eimij  gnawdol,  w’edi 
fy  ngwerthu  dan  bechod  (adn.  14) — “ Yr  hyn  sydd  gas  genyf,  hyny  yr 
wyf  fi  yn  ei  wneuthur.”  Nid,  yr  wyf  yn  gwneuthur  liyny  fel  cyfran 
o’m  gwaith,  ond  “ hyny  yw  y gwaith  oll  yp  wyf  ji  yn  ei  wneuthur,” 
[( touto  poiíh,  adn.  Id).  “ Nid  oes  yn  fy  nghnawd  i ddim,  da  yn  trigo,” 
medd  efe  yn  adn.  18;  tra  dywed  m,ewn  lle  arall,  fod  Ysbryd  Crist  yn 
trigo  ynddo,  a bod  ei  gnawd  neu  goríf  yu  deml  i’r  Ysbryd  Glân.  A 
^chyfaddefa  hefyd  ei  fod  yn  gaeth  gan  ddeddf  pechod,  yn  adn.  23  ; tra 
yn  mhen  pedair  adnod  yn  m,laen  (8,  2)  y dywed  efe — “ Deddf  ysbryd  y 
hywyd  a’m  rhyddhaodd  i oddiwrth  ddeddf  pechod.”  Pa  fodd  yr  oedd 
efe  yn  yaeth , ac  ar  yr  un  pryd  wedi,  ei  ryddhau  ? Mae  ei  waith  yn  llafaru 
yn  yr  amseriad  presenol,  yn  profi  nad  yn  ei  berson  ei  hun  y llafarai  efe. 
Pe  cyfeiriasai  at  yr  hyn  a fuasai  efe  gynt,  dywedasai  “ mi  a fum  fel  ar 
fel,”  yn  lle  dweyd  ei  fod  felly  yn  bresennol. 

7 Betli  wrth  hyuy  a ddywedwn  ni?  *Ai  pecliod  yw  y ddeddf? 
Na  ato  Duw.  tEitlir  nid  adnabmn  i bechod,  ond  wrth  y ddeddf : 
Jcanys  nid  adnabuaswn  i drachwan^  oni  bai  cldywedyd  o’r  ddeddf, 
Na  thraohwanta. 

* “Ai  yr  achos  o bechod  yw  y ddeddf  ?”— Stuart,  Bloomfield,  Ritchie.  “Nid  yw 
efe  yn  gwadu  na  allasai  y ddeddf  fod  yn  achos  o bechod,  drwy  ddygwyddiad,”— Crel- 
lius.  t “Ni  wybuaswn,” — Guys.e,  Rosenmuller,  Crellius.  “Ónd  trwy  y ddeddf,” 
J.  Williams,  A.  Campbell.  “ Nid  adnabum  i bechod  yn  drwyadl  a manwl,”— Theo- 
phylact,  Theodoret.  “ Cyfeirir  at  bob  deddf,”— Koppe,  Rosenmuller,  Macknight, 
Barnes,  Hodge.  “ Deddf  Moses,”— Stuart.  “ Ni  allai  hyn  fod  yn  wir  oddieithr  a»u 
stad  gyntaf  ac  anwybodus  dyn,”— Morus.  I “Wrth  drachwant  y meddylir  gormod 

awydd  ain  rywbéth,” — Stuart. 

Beth  wrth  hyny,  8çc.,  sydd  ymadrodd  a arferir  deirgẃaith  gan  awdwr 
y lìythyr  hwn,  wrth  ddwyn  yn  mlaen  wrthresymiad  cyfeiliornwr  i’r  hyn 
a draddodir  ganddo  ef  yn  y lle.  Y manau  hyny  ydynt  pen.  6,  1 ; a 9, 
14,  ac  yma.  Gwir  vw,  nad  yw  efe  yn  y ddau  le  arall  yn  dyfynu  mor 
helaeth  o ymresymiad  y gwrthwynebydd  ag  y gwna  efe  yma ; etto,  proía 
yr  hyn  a ddywedwyd  eisoes,  dehygwyf,  mai  dyfyniad  felìy  ydyw  yr  oll, 
oddiyma  hyd  ddiwedd  y bennod. 

Ai  pechod  yw  y ddeddf  ? Sef,  ai  pechod  yw  deddf  Moses,  a’i  hystyr- 
ded  a’i  harferyd  yn  ol  amcan  ei  gosodiad  ? ac  nid  ai  pechod  vw  hi,  o’i 
liarferyd  yn  ol  swydd  a lle  yr  efengyl  : canys  ni  allasai  efe  wadu  ei  bod 
yn  bechod  yn  yr  ystyr  hwnw.  Y ddeddf  oìl,  ac  nid  y gyfran  abertlnadol 
a golchiadol  o honi,  a feddylir;  canys  duwinyddion,  ac  nid  apostolion, 
sydd  wedi  dosranu  Moeseniaeth,  a’i  galw.yn  ddeddfau.  Os  nad  eistedd 
U 169 


4 • 


ItfíÜFElNlÁîD. 


êîn  îiestjoníadau  o’t  gair  äeädf  y n yr  epistolau  Iiyn,  yn  esmwytíi  ar  lioll 
osocliadau  Moses,  dylid  foldio  ein  hesboniadan  hyd  nes  eu  caftom  íelly. 

Eithr  nid  adnabüa&wn,  &c.  falla — ouk  egnôìi) . Mai  atebiad 
gwrth-ddadleuwr  sydd  yma,  a welir  wrth  ystyried  yr  eithr  hwn  sydd  ar 
ei  ddechreuad.  Arddengys  aila,  eithr,  medd  y Geinadúron, — wrthwyn- 
ebiad,  neu  gyferoyniad,  neu  ymsymtídiad  o'r  iiaiìl  beth  iTr  lìall.  Nic! 
ymsynmäìad  sydd  yma,  canys  gydâTr  ddeddf  y mae  efe  cyn  a ehwedi  yr 
eithr . Nid  cyferhyniad  ychwaiíh,  sydd  yina,  oddiar  yr  un  rheswm. 
îlhaid,  gan  hyny,  rnai  gwrìh-däadlcuaä  yẃ  u Eithr  ni  chyminerad- 

wyaswn  i draehwant,  oni  buasai  y dcleddí',”  y w y gwrth-ddadleaad.  Ond 
profwn  yn  nesaf  mai  cymmeradwyo  yw  ystyr  y gair  dan  sylw. 

Adnabuaswn,  (egnônj  io  know>  to  gain  a hnowledge  of ; dod  ì adna- 
byddiaeth  0 beth.  Ystyr  aralì  i’r  gair  yw  canfod,  percewe  : arall  yw 
dirnad,  deall,  comprehcnd  t arall  yw  adnabod  a cbynnneradwyo,  (0  Jcnow 
and  approve  and  love.  Enghreíírtiau  o’r  ystyr  hwn  a geir  yn  aml ; me- 
g}’^  yn  2 Tim.  2,  19 ; Iöan  10,  14,  15,  27  ; Salm  144,  3 ; Amos  3,  2 ; 
Nfìhum  1,  7;  Hosea  8,  2;  Salm  1,  6;  ac  yn  adn.  15  orr  bemiod  hon. 
Cawn  yn  yr  adnodau  yna  : — “ Yr  A-rglwyíId  a edwyn  y rhai  syctd  eiddo 
ef.” — ” Mi  a adwaen — ac  a’m  hadwaenír  gan,  yr  eiddof  fì.7' — “Fel  yr 
adwaen  y Tad  fi,  feìly  yr  adwnen  innau  y Tad.7'  “ Pa  heth  yw  dyn 
pan  gydnOfbyddit  ef  ?”  “ Chwi  yn  unig  a adnabum  0 holl  geuedîoedd  y 

ddaear.”  “ Yr  Arglwydd  a edwyn  y rhai  a ymddiríedant  ynddo.” 
“Israel  a lefant  ariîaf.  Fy  Nuw,  nyni  a’th  adwaenom  di.”  “ Yr  Ar* 
glwydd  a edwyii  fîbrdd  y rhai  cyfmwn.”  “ Cŵnys  yr  hyn  yr  wyf  yn  ei 
wneuthur,  nid  wyf  yn  ei  wybod  gfnosho,  “ nid  yw  foddlon  genyf.” 
Piau,  nad  yw  y ffaitli  o focî  i’r  gair  yr  ystyr  0 adnahod , yn  profì  mai 
hyny  yw  éi  ysíyr  yma,  tra  gwelir  y»  eglur  fod  iddo  yr  ystyr  0 gymmer - 
ûdwyo  mor  gyfìredin,  yn  ol  y dull  Hebreig  o lafaru.  Ỳstyr  priodol  yr 
eiîhr  yn  y cyssylltiad  presenol  sycîd  yn  penderfynu  y gair  yn  gymmer- 
adwyo ; canys  nid  yw  dweyd  na  adnabu  efe  drachwant  ond  wrth  y 
ddeddf,  yn  profi  ei  bod  yn  achlysur  pechod,  ond  i’r  gwrthwyneb  ; tra 
mai  gwrtb-ddadl  raid  fod  yma  ar  el  yr  eil/ir  rhagfìaenoroî,  fel  profwyd. 
Bwria  y Platoniad  Cristi'Onogol  hwn  yn  ol,  ei  fod  ef  wedi  cyiauleradwyo, 
trachwânt  O Tan  gwrthwynebiad  i’r  cldeddf,  a dim  araîl.  Nad  oedcl  bu- 
chedd  Paul  ei  hnn,  pan  eisteddai  with  draed  Galnaliel,  gyíielyb  î hyn, 
sydd  hvsbys.  Nad  oedd  fel  hyn,  pan  eisteddai  wrth  draed  ei  Arglwydd 
Newycíd,  sydd  fwy  hyshys  fyth.  Pe  Paul  ei  lmnan  fuasai  yn  cael  ei 
bersonoli,  a phe  adnaboâ  fuasai  ystyr  y gair  hwn,  tebygnyf  na  ailasài 
efe  fod  vn  dweyd  y gwir  ; canys  gaìlasai,.a  mwy  na  thebyg  hefyd  ei  fod 
yn,  adnabod  trachwant  fel  bai.  oddiwrtb  ddeddf  natur  yn  tmig  ; canys 
Adnabu  ereill  hyny  ; megys  Euripides  y hardd  Groegaidd,  er  enghraifft, 
(Hippol.  317  ; Örestes  1620).  A chan  fod  deonglydd  Paul  i’w  osod  ef 
yn  ddyn  geirwir,  0 leiaf,  cymmeradwyo  ddylai  fod  y cyfìeithiad  o’r  gair 
a gawn  yma  am  adnùhod  trachwant. 

8 *Eithr  pechoct,  wecli  cymmeryd  achlysur  trwy  y gorchymyn, 
a weitniocld  ynof  fì  bob  -trachwant. 

* “Wrth  bechod  ymay  medáylir  y tueddfryd  i bechod  sydd  yn  einnatur  lygredig,” 
Theophylact.  “ Ein  natur  lygredig  ei  bun  yw  efe  vma,”— Hodge.  “ A’r  tueddfryd 
hwnw  hycl  vn  nod  yn  miwirfôiJol,”— Bloomheld,  Carpzjv.  Cyuiharir  y duedd  hẅ 
170 


Pen.  VII. 


grm  Phìlo,  i fwystfil  g'.wllt,  annofadwy,  “ Personolir  pochod  yma  fel  rhyw  un  ynym- 
gais  at  fywyd  yr  apostol,” — Locke.  “Cyfeiria  y gair  * gorchyniyn  ’ at  osodiad  neiîldu- 
ól,  a’r  gair  ‘ deddf  ’ at  yr  lioll  osodiadau,” — Koppe.  “ Arferir  ‘ gorchymyn  ’ weithiau 
am  yr  holi  gyfrai'th,” — Bloomfield.  “À  weithiodd  íúlar.,” — Stuart.  “ Personolir 
pechod  yma;  ac  fel  ei  eífaith  ef  yn  unig  yr  jstyrir  llýgredd  a gweithredoedd  drwg,” 
Stuart,  Barnes.  “Gwylltia  trachwantyn  fwy  am  y pcchod,  po  fwyafei  rhwystrir  ato,” 
Chrysostom,  “ A weithiodd  yn  rymus,” — üoddritíge. 

Eitiir  (de),  arall  yn  liollol  sydil  yma,  ac  nid  o’r  un  ystyr  wrthddad- 
leuol  â’ r lJLalI  yn  adn.  7.  Mae  y geiriau  gw;*eiddiol  yn  wahanol. 

PecJtod , ebe  efe ; ac  nid  eíe  ei  hunau.  Pan  oedcl  Paul  yn  datgan  ei 
farn  gywir  ei  liun,  nìd  fel  liyn  y lìafarai  efe.  “ Na  roddwch  eich  aelod- 
au  “ yn  eiclì  rhoddi  eicli  hunain;”  a “ rboddasoch  eich  adodau,” 
yw  yr  ymadroddion  sy’n  naturiol  darddu  oddi-ir  ei  athrawiaeth.  ef  ei  hun. 
Gwel  pen.  6,  13,  16,  19.  Dadleuai  Paul  mai  y dyn  ci  hun  oedd  yn 
gweithredu  pob  drwg,  tra  dadleuai  y Platoniad  dan  sylw  mai  y dyn 
allanol  a elwid  Amartia,  pecliod,  oedd  yr  unig  weithredydd.  “ Pecliod 
a weithiodd,”  ehe  efe,  ac  “ nid  myfi.”  “ Y mae  pechod,”  meddai  efe, 
“yn  elyn  i’r  gorchymyn,  ac  wedi  i Dduw  ddywedyd  wrthyf,  ‘ Nathrach- 
wanta  ’ mynodd  yntau,  pechod,  dracliwantu  yn  y fan.  Gwnaeth  hyn 
drwy  gymme^d  y gorchymyn  yn  achlysur.  Pe  cawn  i gan  Dduw 
heidio  cyhoeddi  gorchymynîon  yn  fy  nghlyw,  peidiai  y dynhwn,  pecliod, 
sydd  ynof,  a hncheddu  yn  groes  i’r  gorchymynion  hyny.” 

Pob  trachwant . Nid  Paul  ei  lmnari  a fk\  erioed  mor  annuwiol  â 
choleddu  pob  trachwant.  Ceir  yr  athrawiaeth  hon  yn  y Platoniad 
Iuddewig,  Philo.  (lib.  1.  p.  538). 

9 *Canvs  hcb  ddeddf  marw  oedd  pechod.  fEithr  yr  oeddwn  i 
gynt  yn  fyw  heb  y ddeddf : ond  pan  ddaeth  y gorchynjyn  }’r 
fywiodd  pechod,  Ja  minnau  a fum  farw. 

* “ Vr  oedd  heh  ei  rym,  y ddeddr,  i benydio  y dyn,” — Davidsòn.  “Yr  oead  yn 
farwaidd  a digynwrf,” — Stuart,  Barnes,  Hotíge,  Weinyss.  “ Heb  deimlo  grym  y 
ddeddf,” — Stuart.  “ Wrth  y ‘fignawdoì’  y nietítíylir  y rhan  ddrygionus  o genedl 
Israel,  ac  wrth  y ‘ fi  oddimewn,’  y rhan  oreu  o honi.  Marw  oedd  pechod  yn  yr  ces 
batriarchaidd,  cyn  cyhoedtíiad  y ddeddf,” — Reiche.  “ Wrth  bechod  yma  y meddylir 
pechod  gweithredol,  ac  nid  tueddfryd  at  heclm,” — Reiche,  Glockler.  “ Y tueddfryd 
C mtiositas)  yn  unig  vw,”  medtí  Stuart.  “ Heb  wybodaetli  o’r  ddeddf,” — Carpzov, 
Bloomfield.  “ Wrth  bechodyny  fun  hon  ymeddylir  chwant,” — Bloomfield.  “ì\Iar\v 
ôedd  pechod,  fel  na  allai  gynnyrchu  ei  ryw,  na  pheri  marwolaeth,” — Turner,  Bloom- 
field.  “ Heb  ddeddf  marw  ijw  pechod,” — Belsham.  t “ Heb  wjrbodaeth  o’r 

ddeddf,” — Conquest.  “ Tybiwn  fy  hunan  allan  o bervgl  condemniad  i farw,” — Wal- 
ford.  “Tybiwn  fy  fiun  yn  ddiogel,  ac  yr  oeddwn  yn  gysurus  felly,” — Barnes,  Calvin, 
Awstin.  “ Yr  oeddẃn  mewn  heddwch  â mi  fy  hun,”— -Hodge.  “ Butn  dros  araser 
lieb  ddeddf  arnaf,”— Bretschne*ider.  “ Yr  amsej*  o fod  heb  ddeddf  yw  amser  maban- 
dod,”— -Awstin,  Origen,  Ernesti,  Morus.  “ Yr  amser  o fod  heb  ddeddf  oedd  cyti 
hod  wrth  draed  Gamaliel,”---Luther,  Ammon.  “Cyfeiria  at  ei  rag-hanfodiad  yn 
Adda,”— Theodoret,  “Cyfeirir  at  yr  amser  pan  ddaeth  y ddeddf  ato  gyda  grym 
newydd,”— Caltin,  Beza,  Stuart.  J “ ûlarw  o ran  ei  deimlad  ncu  farn  am  dano  ei 
hun,”— Hodge,  Hardy,  Paraeus,  Davidson.  “ Efe  a ueth  jn  fwy  drygiomis,  nes 
gwneyd  gwerth  ei  fywyd  yn  ol  ei  dyb,”— Stuart,  Bnrnes, 

Marw  oedd  pechod.  Dywed  Stuart  mai  wrth  beehocl  yma  y tybir  y 
dyn  cnawdol.  Eithr  pa  gyssondeb  fÿddai  mewn  dyweclyd  : — “ Heb  y 

171 


'RHUFEŴîAIÖ. 


:ádeddf  niarw  oedd  y dyn  cnawdol  ynof  Betli  ! a oedd  mÿnẅes  'ýt 
apostol  yn  lân  oddiwrth  gnawdolrwydd  cyn  dysgu  o hono  y ddeddf?  A 
yw  efe  yn  dal  allan  mai  adnabyddiaeth  o ddeddf  Dmv,  sydd  yn  nodi 
allan  gyfnod  dyfodiad  cnawdolrwydd  i fodolaeth  ? Tebycach,  mai  tyb 
y cyfeiliornwr  yw  hon.  “ Pe  na  buasai  deddf  yn  hod,  {ebe  efe)  buasẃh 
i yn  cael  llonydd  gan  yr  ail  ddyn,  pechod,  buasai  yn  gorẃedd  ÿn  farw  a 
diwaith.  Mae  efe,  pe  gwyddai  pa  sut,  am  brofi,  na  wnaeth  cyhoeddiad 
gwaharddiadau  y ddeddf,  ddim  ond  acliosi  mwÿ  o bechu.  Mawr  yẃ 
helynt  yr  esbonwyr  wrth  geisio  dangos  pa  bryd  y bu  Paul  heb  uh 
ddeddf;  yr  hyn  sy’n  ddyled  arnynt  i’w  brofi,  neu  adael  eu  tÿb,  mai  yn 
ei  berson  ei  hun  y llafarai  efe. 

Adfywiodd  pechod.  “ Can  gynted  (ebe’r  tlatoniad)  ag  ÿ ẄybUẅÿd 
adsaìn  gorcbymynion  Duw  yn  gwahardd  drygioni,  dechreuodd  y dyn, 
pechod,  adfywio  at  ymladd  â hwynt.  Am  danaf  fi  fy  hun,  y dyn  da:; 
yr  oeddwn  i yn  fyw  cyn  hyny  ; ond  can  gynted  ag  y daeth  pechod  yn 
adfyw,  aeth  mor  llywodraethüs,  fel  nád  wyf  fi,  y dÿn  da,  o hynỳ  allan 
ddim  ond  dÿn  marw  ; efe  sÿ’n  myned  a’r  holl  aelodau  a’r  cynneddfaiẁ 
i’w  wasantíeth.”  Pa  bryd  y bu  Paul  ei  hun  yn  peidio,  ’ie,  methu  a 
gwrieÿd  un  peth  a ofynid  gan  ddeddf  Moses,  mwy  na  dyn  marw  ? Mae 
yrliÿn  ÿ gorfodir  Barnes  ga*i  ei  gyfundrefn  i’w  osod  ar  lawr  yma,  yn 
dra  hynod  : “ £ Minnau  fum  farw  hyny  yw,  mi  a ddyryswyd  mewfì 
’mwÿ-fwy  o éuögrwÿdd  a thrueni.  Pechod  a deÿmasodd,  a ÿmgyri- 
ddeiriogodd,  ac  a gynriyrchodd  ei  eífcithiau  distrywiol  a chondemniol.” 
Yn  awr,  mewn  gwirionedd,  o ba  le  y cafodd  ỳr  ysgrifenydd  llafurus,  ona 
anfeirniadol  hwn,  fod  Paul  Vv#edi  bod  fel  hyn  ? ie,  ei  fod,  íel  y dyweä 
efe,  ar  ol  i’r  gorchymyn  ei  ddál  a’i  argyhoeddi,  yn  bucheddu  mor  anfad 
â hyn  ? Yr  oedd  èfe  cyn  i’w  bechod  adfywio,  mör  ddrwg  ag  erlidiwr. 
Beth ! a erlidiodd  efe  fwy-fwy,  ar  öl  ÿr  hÿn  a fu  ar  hanner  dydd  yn 
ymyl  Damascus  ? “ Nid  ymgynghoráis  â èhig  a gẁaed  ;”  “mi  a fum 

ufydd  i’r  weledigaeth  nefol,”  medd  Päul  ei  hün,  am  ei  hanes  yn  yr  anr- 
gylchiad.  “ Naddo,”  medd  Barnes,  “ ti  a ÿmgynddeiriogaist  fwyfwy 
mewn  euogrwydd.”  “Wele,  y mae’n  gweddìo,”  fìbe  Ysbryd  Duw. 
“ Wele  ei  bechod  yn  adfywio,  ymgynddeiriögi,  a’i  eífeithiau  yn  fwy  din- 
ystriol  nac  o’r  blaen,”  ebe’r  esboniwr  Àmericänaidd. 

10  *A’r  gorchymyn  yr  hwn  ydoedd  i fÿwyd,  hwnw  a gaed  i mi 
i farwolaetli. 

* “ Gosodir  bywyd  yma  am  ddedwyddwch,  a marwolaeth  am  drueni,,,— Hodgë. 
“ Cyfluniwyd  y ddeddf  fel  moddion  meddygol,  er  llesâd,  ond  troes  y camarferiail 
hwynt  yn  niwaid,”-— Doddridge.  “ Methodd  y ddeddf,  er  amcanu  hyny,  a lladd  fy 
nrygioni,  felly  trwy  sefyll  yn  lle  yr  hwn  a allai  gwblhau  y peth  a féthodd  hi,  yn  farwolaeth 
ycaed  hi  i mi,,,— Löcke.  “Cyfeirir  at  ddeddf  natur  yn  gystal  ag  un  Moses,,,— Mack- 
night. 

Yr  oedd  gorchymynîon  Sina  yn  amcanedig  i’r  deiliaid  ufyddhau 
iddynt,  ac  yna  i gael  bÿWyd  yn  Nghanaan  drwy  eu  liufydd-dod ; ond  yr 
hyn  a fu  i’r  Platoniad  hwn,  oedd  marwolaeth  ; a hyny  oherwydd  ym- 
gynddeiriogi  o’r  ail  dd)m,  pechod,  yn  erbyn  y gorchymyn.  Gwelwn 
nad  efe  ei  hun,  ond  ÿ dyn  a elwir  pechod , a fu  yn  achos  o'r  drwg. 

Ifywyd;  sef“bywyd  o ddedwyddwch  tragwyddol,”  medd  Barnes. 

172 


Pen.  VI I. 


Yn  ml\a  le  yr  addewir  hywyd  tragwyddol  yn  wobr  am  ufyddliau  i’i 
dfieddfhon?  Nid  yn  y beibl.  Drwy  y gyfundrefn  a elwid  Ffydd  y 
çyfiawnbeid  dyn.  Nid  yn  unig  ni  allai  y ddeddf,  oherwydd  gwendid  ei. 
eiliald4  : ond  ni  huriwyd  mo  boni  erioed  i fod  yn  foddion  bywyd  trag- 
wyddol. 

Ifarwolaeth;  sef  “ yn  farwolaeth  i mi ; yn  fy  erbyn  i,”  Dati’oe  in - 
commodi. 

11  Canys  pecliod,  wedi  cymmeryd  achlysur  trvTy  y gorchymyn, 
a’m  twyllodd  i;  *a  thrwy  hwnw  a’m  lladdodd. 

* “Gwnaeth  i mi  deimlo  fy  mod  wedi  suddo  mewn  llygredigaeth  a thrueni  diob- 
aith,”— Hodge,  Walford. 

A’m  twyllodd,  hudodd,  siomodd.  Gwyliay  gwrthwynebwr  hwn  rhag 
i ronyn  o’r  bai  ddisgyn  wrth  ei  ddrws  ef  ei  hun.  “ Èi  dwyllo  a gaf- 
odd  efe  !”  Truan  y w’  pob  twylledig  ; o leiaf,  mwy  truan  na  drwg. 
Felly  y mynai  hwn  haeru  ei  fod  yntau.  Nid  yw  yn  liawdd  dirnad  pa 
fodd  y profai  efe  fod  pechod  yn  dod  i ben  â’i  dwyllo  ef,  ar  ol  i’r  gorch- 
ymyn  gael  ei  egluro  iddo : ac  etto  dyna  fel  y bu,  medd  efe. 

Trwy  liwnw';  trwy  y gorchymyn.  Nid  melldith  y ddeddf  â’i  lladd- 
odd  ef,  ond  y dyu  pechod  drwy  y ddeddf.  Drwy  gymmeryd  y ddeddf 
â’i  croesai  yn  achlysur  i fyw  yn  waeth,  daeth  y dyn  mewnol  da  yn 
faxw  at  ei  waith.  Ni  allai  efe  wneyd  dim  yn  y byd  : y llall  oedd  yn 
mynu  gwneyd  y cyfan ; a’r  cyfan  hwnw  yn  anyfudd-dod  i Dduwr. 
Dyma  brofiad  twyllodrus  a gymmysgai  Plato,  Moses,  a Christ,  ac  a 
wnaethai  iddo  ei  hun  un  credo  anghymmodlawn  allan  o’r  tri. 

12  Felly  yn  wir  y mae  y ddeddf  yn  santaidd;  *a'r  gorchymyn 
yn  santaidd,  ac  yn  gyfiawn,  ac  yn  dda. 

* Mae  y geiriau  deddf  a gorchymyn  yma  yn  gyfystyr,”  meddHarnes,  Hodge. 

Yn  santaidd,  &çc.  “ Nid  wyf  yn  beio  y ddeddf,  ychwaith/'  medd 
efe.  Mae  efe  yn  fath  o Iuddew  parchus  o’r  ddeddf.  Achlysur,  ac 
nid  achos,  yvv  y ddeddf,  yn  ol  ei  dyb,  o’i  holl  ddrygioni  ef.  Er  y 
buasai  y dyn,  pechod,  yn  wanach  na’r  dyn  da,  pe  na  ddaethai  y 
ddeddf  i’r  golwg ; nid  yw  efe  yn  gallu  dweyd  gair  o gondemniad  ar  y 
ddeddf,  ynddi  ei  hun,  er  hyny. 

Felly  fóstej,  gan  hyny ; o ganlyniad.  Gan  fod  cystrawiad  decli- 
reuad  yr  adnod  yn  gofyn  rhywbeth  fel  cwblhad  i’r  gosodiad  sydd 
ynd^i,  rhaid  i ni  gyssylltu  adu.  13eg  â’r  adnod  hon  : — “ Felly,  gan 
fod  yn  ddiammeu,  y ddeddf  yn  santaidd,  cyfiawn,  a da  ; a wnaeth- 
pwyd  yr  hyn  oedd  dda  (sef  y ddeddf)  yn  angeu  i mi  V* 

Santaidd,  perthynol  i wasanaeth  Duw;  neillduedig.  Cyfiawn , yn 
uniawn,  lieb  wneyd  cam  â neb  ; yn  cefnogi  rhinwedd  ac  anghefnogi 
bai.  Da,  nid  yn  ddiddrwg  yn  unig,  ond  yn  fanteisiol  a llesol  i gym- 
deithashefyd.  Ystyrier  yma,  mai  perthynol  i’r  yorchymyn,  Na  thrach- 
wanta,  y mae  y tair  elfen  hon,  tra  na  ddywedir  fod  dim  ond  un — 
santeiddrwydd,  yn  perthyn  i’r  holl  ddeddf. 

13  Gau  hyny  ä wnaethpvvyd  yr  hyn  oedd  dda  yn  farwolaeth  i: 

173 


RHUFEINÎÀID 


Bn  ? Na  ato  Haw.  Eitlir*  pechod.  *fel  yr  ymddangosai  yn  becliod, 
gan  weitbio  marwolaj^h  ynof  .fi,  trwy  yr  hyn,  ffel  y byddai  pechod 
trwy  y gorchymyn  yn  dra  pheehadurus. 

* “ Cyfeirir  at  gjrnnydd  pechod  ar  ol  dodiad  y ddeddf,”— -Reiche.  “Y  ddeddf 
ddaimwas  hon,  a gyaitneuh  pechod  yn  foddion  ihn  handwyo  ; gan  feîly  ddangos,  drwy 
y ddeddf,  ei  nodweddiad  gwrthunus,”---Turner,  Schleusner,  Zeger,  The’odoret,  a;T 
cyfieithiad  Syriaeg.  t “ Fel  y byddai  pechod  (drwy  y gorchyuayn)  yn  bechgdur 
•mawr  iawn, -J.  Willianis.  . 

Cawn  yma  nacl  y degfed  gorehymyn— na<l  y gwaharddiacl  “ da”  a 
wnaed  yn  farwolaeth  i’r  Uaíarydd;  oud,  mai  “y  peclìod”  yn  unig  a 
weithiodd  farwolaeth  iddo ; ac,  mai  drwy  y gwaharddiad  daiohus  y 
gweithiodd  efe  hi ; ac,  maj  amcati  y gweithrédydd  hwn,  sef  pechod, 
yn  hyn  oli  oedd,  fel  yr  ymddangosai  efe  yn  bechod,  ac  feì  yr  ymddan- 
gosai  yn  bechadurus  dros  ben,  yn  rhyw  fodd  drwy  y gorehymyn  dai- 
onus  hwn,  Na  thraeliwanta.  'Dy na  ddulì  y Platoniad  hwn  o gyfìawn- 
hau  deddf  cyfammod  ei  dadau,  a chynawnhau  ei  hunan  hefyd,  er  yn 
tòri  gorchymynìon  y cyfammod  hwnw, 

14  *Canys  ni  a wythlom  fod  y ddeddf  yn  ysb.rydol ; feithr 
myfi  sydd  gnawdol,  wedi  fy  ngwerthu  dan  beehod. 

* “Sef  yn  gorchymyn  cyflawniadau  cydunol  ft  natur  a med<i,wl  yr  Y shry d , * -S tu ar t, 
Hodge.  “ O’r  adnod  hon  hyd  ddiw»dd  y bennod,  desgrifir  stad  Cristion,”— -íîarnes, 
Awstin,  Doddridge,  Teller,  Carpaoy,  Koppe,  Waîford , Hodge.  “ Llefara  Pauì  yn 
inherson  dyn  dan  oruchwyliaeth  y ddeddf  mewn  cymhgriaeth  a dyn  dan  yt  eíengyh” 
Rosenmuller,  Wintenburg,  Chrysostom.  “ Tebye^h  yw  ei  fod  yn  desgrifìo  cyfiwr 
peehadur  dan  argyhoeddiad  gan  y dde<hlf, i weled  ei  ddrwg  aT  drueni,”---Macknight, 
Whitby,  Slade,  Bloomfield.  f “ Wrth  grutmd  y naeddylir  ífynnoneli  pob  nwyd 
bechadurus,”— -Bíumes,  Dayidsòn.  “ Yn  hytra.eh,  tuedáiadau  paturiol  y rhan  am- 
feilaidd  o ddyn,” — ííodge,  Stuart.  “Arwyddocâ  .yr  yuaadrod.d  un  wodi  gwerthu  ei 
hun,”— Theophylact,  Bloomfield. 

Ysbryäol  a chnawdol  }rdocdcl  nodweddiadau  ▼ dyn  mewnol  a’r  dyn 
allanol,  a dybid  yn  herthynol  i bawb,  gan  y cyfeiliornwr  dan  sylw.  T 
cyntaf  oedd  beríîaith  rinweddol  a’r  olaf  yn  berffaith  ddrwg.  Cawn 
ganddo  yma  fod  y ddeddf  yn  gyfìfelyb  i’w  “ ddyn  oddirnewn”  ef,  sef 
yn  “ ysbrydol ond  mai  cnawdol.oedd  efe  ei  hun.  Cawn  ef  yn  adn, 
17eg  yn  dweyd  mai  y “dyrn  odclimewn”.  oedd  efe  ei  hun  ; sef,  mai 
gweithredoeud  y dyn  hwnw  ynddo  a ystyriai  efe  yn  weithredoedd  ìdd[o 
ei  hun,  tra  disgynai  y beìau  oìl  ar  gefn  pechod.  Vma  cawn  ef  yn 
cyfaddef  mai  y dyn  oddiallan  yw  efe  ei  hun,  gan  briodoli  iddo  ei  hun 
bechodau  y dyn  enawdal  hwnw  ; etto,  gofala  ara  datiu  y bai  i rywìe 
oddiarno  ei  hun,  ac  ar  y sawi  â’i  gwerthodd  ef  i gaethwasanaeth  y 
gormeswr  ofnadwy,  peçhod. 

Fy  nywcrtìm.  Benthyeir  yr  ymadrodd  oddiwrth  yr  arferiad  o werthu 
carcharorion  rhyfel  yn  gaeth-weision.  Ystyrìd  bwynt  fel  wedi  colll 
hawl  i gael  byw,  a gwerthid,  o ganlyniací,  i’r  cyfiwr  o gaethiwed 
trymaf.  Nid  oes  neb,  mewn  gwirìonedd,  yn  y fath  gyflwr  â hyn. 
Oan  bwy  ond  ei  Greawdwr  y mae  hawl  i werthu  dyn  ? ae,  ai  i hechod, 
y gwertha  efe  ef  ? Pe  buasai  hytl  yn  nod  v dyn  hwa  ei  hun  wedi 
174 


Pen.  VII. 


ymwerthu  tkni  bechod,  nid  oedd  liyny  eilwaith  yn  un  rheswm  paham 
yr  arosai  efe  dan  ei  awdurdod  eí.  Ni  fuasai  hyny  namyn  dwyn  allan 
y naiìl  bechod  yn  esgus  dros  y lla.ll. 

15  Canys  yr  hyn  yr  wyf  yn  ei  *wneuthur  nid  ywfoddlon  genyf 
canys  nid  y peth  yr  wyf  yn  ei  ewydlysio,  hyny  yr  wyf  yn  ei  wneu- 
thur : eithr  y peth  sydd  gas  genyf,  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  wneuthur. 

* “ Yn  arferol  o’i  wnçuthur,”-— S.tuart.  “ líid  \vvf  yn  ei  wybod,”—  -Chrysostom, 
Theodoret,  Tholuciç.  “ Nid  wyf  yn  ei  gymmerndwyo,”— B£\rnes,  Hodge,  Walford, 
Eínsmus,  Grotius,  Schleusner.  “ Nid  oes  un  serehogiad  yn  cymmeryd  lle  heb  genad 
y rneddwl : ac  yr  un  modd,  nid  oes  un  weithred  yn  o-ymmeryd  lle  heb  ymwybyddiad  a 
chybwybodoideb  y gweithredydcl,”---Ammon.  “ Ni  pliechodd  neb  erioed  mewn  an- 
wybodaeth ; canys  pe  felly,  ni  byddai  yn  deilwng  wrthddrych  cosp,”---ChrvsostoniJ 
Theophylaçt,  Theodortt,  Ecumer.ms,  Bioomfield.  “ Nid  wyf  yn  meddwl  dim  uwch- 
ben  yr  hyn  a wnelwyf,”-— Amryw.  “ Pechod  Adda  oedd  yr  uchos  o hyn  i gyd  yn 
natur  yr  apostol : y ddeddf  nis  gall^i  wellhau  ; rhaid  oedd  cael  efengyl  y meddyg 
mavvr,  Iesu,”— -Theophylàct,  Bloomfield. 

Boddlawn  (ginasJco ) , io  /aiow,  adnabod  ; hefyd,  to  approre  of,  cym- 
meradwyo.  Y,r  olaf  yw  yr  ystyr  ÿma,  fel  y dengys  diwçdd  yr  adnod. 
Am  y gair  hwn  yn  yr  ysfcyr  o gymmeradwyo,  Gwel  Matt.  7,  23 ; a 254 
12  ; Luc  13,  27  : Salm  1,  d;  Hos.  8,  4.  Os  oedd  efe  yn  ewyllysiu 
peidio  cyílawni  rhywbeth,  rhaid  ei  fod  yn  ei  adnabod,  cr  nad  yn  ei 
gymmçradwyo.  Dichon  dyn  anghymineradwyo  gweithred  ar  ol  ei 
ehyflawni ; ond  ei  ymadroddion  yna  fyddent “ Yr  hyn  a fum  yn.  ei 
wneuthur,  nid  yw  foddlawn  genyf.”  Eitlir  ara»  y fath  ymadrodd  à 
hwn,  ag  sy’n  gosod  dyn  fel  yn  gwneuthur  peehod,  ac  ar  yr  un  pryd 
yn  anfo'ddlon  ì’w  wneyd,  twyll  ydyw.  Ni  all  dyn  fod  felly. 

Ewyllysio  (thelôj  to  icffl,  to  wish,  to  dcsir-e,  implyìng  aetive  rolitìon 
and purpose  ; sef,  yr  hyn  a bônderfynol  amcanwyf  ei  wneuthur.  Ar- 
ddangosa  hwn  ei  hun  fel  peiriant  yn  gweithredu  yn  groes  i’w  aincan- 
ion  i gyd,  lieb  un  gallu  i beri  i*w  ac^odau  gweithredol  ddilyn  ei 
ewyllys. 

Cas  genyf  Sf-e.  Yr  oedd  Faul  er  ys  o leiaf  ddeuddeg  mlynedd,  yn 
cysson  bregethu  Crist,  gweddjo  arno,  ^ dyoddef  drosto.  Dywed  yn 
aml  ei  fod  yn  “ hyn.  Ac,  ai  “ câs’>  ganddo  oedd  ei 

wneuthur?  Rliaid  i’r  sawl  a dybio  mai  ei  fraint,  ei  blesor,  a'i  ym? 
ffrost  ydoedd,  fai*nu  nad  am  daao  ei  hun  y llafara  efe.  Cyfáddefa 
Stuart  ac  ereill,  y rhai  a osodant  Paul  yma  ì lafaru  yn  mherson  y 
dyn  deddfol,  gan  dybied  ei  fod  yn  dweyd  ei  farn  ei  hun  am  dano,-^ 
na  ellir  cymmeryd  yr  ytnadroddion  yn  eu  hystyr  gyflawn  ; a dyfyna 
allan  o Xenophon,  Euripides,  Epictetus,  Pìantus,  Seneca,  Oyid,  a 
Sactantius,  awdwyr  Pythagoraidd  a Phlatonaidd  y hyd  pàganaidel, 
ymadroddion  i hrpfì  ep  bod  hwythap  o’r  un  farn  â’r  apostol  yn  liyn  ; 
yr  hyn  nid  y w yn  proft  dim  olì  yn  y diwçdd,  ond  fod  y cyfeiliornwr 
Iuddewig  dan  sylw,  yr  hwn  a bersónolid  gan  Paul,  yn  dilyn  ei  ath^ 
rawon  ar  y gred  gyfeiliornus  o fod  dau  çnaid,  dau  feddwl,  ewyllŷs  a 
natur  groes  iddi  mewn  dyn,  A oes  rhyw  ystyr,  boblogaidd  neu  phiL 
osophaidd,  yu  mha  un  y mae  dyn  yn  peehu,  ac  ar  yr  un  pryd  heb  fod 
çi  hunan  ÿn  gwneuthur  y cyfryw  bechod  ychwait.h  ? Ni  ellir  dywçdyil 


RHUFEINIAID; 


arn  ddyn,  ei  focl  yn  cwblhau  yr  hyn  sydd  gâs  ganddo,  yn  ngwasanaetb, 
dyn  arall,  os  oes  iddo  ei  ddewis  o adael  y gwasanaeth  neu  arosynddo ; 
a pha  fodd  y gellir  dywedyd  fod  yr  un  dyn  yn  cwblhau  yr  hyn  sydd 
gíìs  ganddo  mewn  ystjr  foesol  a chrefycldol  ychwaith,  i na  phechod 
na  üiafol  ? 

16  Ac  os  y peth  nid  wyf  yn  ei  ewyllysio,  hyny  yr  wyf  yn  ei 
wneuthur,  *yr  wyf-fi  yn  cydsynio  â’r  ddeddf  mai  da  ydyw. 

* “ Yr  wyf  yn.  cyffesu,  yn  cyfaddef,  mai  da  yw,”— Stuart. 

Cyfaddefa  Dr.  Stuart  yma  fod  ymarferiad  yr  ewyllys,  mewn  ffaith 
a manwl  ystyriaeth ; sef  yr  hyn  a saif  yn  gywir  arwyddocad  i’r  gair 
ewyllysio  ( théloj , yn  gydrywiol  â’r  gweitliredoedd  allanòl.  Gwell 
genvf  fi,  na  naddu  i lawr  gywir  arwyddocad  y geiriau  a ddeonglaf  can 
belled  ag  y dyoddefant,  eu  cymmeryd  yn  syml  a naturiol,  gan  ddilyn 
eu  hystyr  gyffredin,  eled  credo  lle  ’r  elo. 

Deil  y cyfeiliornwr  dan  sýlw  gan  Paul,  at  y dyb  o fod  y ddeddf  yn 
dda.  Ceisiai  ddal  i fyny  y ddeddf,  a’r  efengyl,  ac  efe  ei  hunan  ; er  ei 
fod  yn  croesi  yr  olaf  drwy  dòri  y flaenaf.  Ei  lioll  bwnc  oedd  cadw  ei 
hun  yn  daieuog,  a chael  oh  aelodau  wasanaethu  pechod  ar  yr  un 
pryd. 

17  Felly  yr  awrhon  nid  myfì  sydd  *mwy  yh  gwneuthur  hyny, 
eithr  y pechod  yr  bwn  sydd  yn  trigo  ynof  û. 

* (radewir  allan  y gair  mwy  o’r  beiblau  Syriaeg,  Arabaeg,  ac  Etbiopaeg.  “Amlwg 
yw  mai  ymadrodd  ffigwrol  yw  bwn,  canys  ni  allai  efe  ddywadyd  yn  llythýrenol,  nad 
efe  oedd  yn  gwneyd  e"i  weithredoedd  ei  hun,”---Barnes,  “ Yr  awrhon,  er  pan  wyf 
yn  Gristion,”-*-Hodge.  “ Pechod,  yr  hwn  sy’n  t^yrnasu  ynof,”— -Taylor.  “Ystyrir 
dyn  yma  í'el  creadur  yn  rneddu  dwy  natpr  wahanol,”— Whitby,  Machnight. 

Mae  efe  yn  myned  can  belled  o’r  diwedd  â haeru  fod  pechöd  wedi 
ei  wneuthur  ef  yn  dy  iddo  ei  hun  ; ao  nad  oedd  ei  holl  aelodau  ef 
namyn  arfau  gweithio  pechod,  y rh^i  a,  roddid  ar  waith,  er  waethaf 
iddo  ef.  Mae  y Platoniad  Cristionogol  hwnw,  Awstinr  yn  haeru  fod 
pob  Cristion  fei  hyn.  Gwel  Confess,  viii,  % Ai  posibl  fod  Paul  yn 
dala  y fath  athrawiaetU  â hon;  sef,  nad  oedd  efe,  tra  yn  Gristion,  yn 
cael  ei  ystyried  yn  wneutliurwr  eì  bechodau  ei  hun  ? neu,  a oedd  efe 
felly  pan  o dan  argyhoeddiad  ? neu,  pan  yn  e,i  stad  o Foeseniaeth  ? 
Amlwg  yw,  nad  oedd ; a mor  amlwg  â hyny  yw  y ffaith,  nad  am  dano. 
ei  hun  mewn  un  cyflwr  y bu  efe  ynddo  erioed,  nac  am  un  dyn  aralF 
mewn  ffaith,  ychwaith ; ond,  mai  yn  mhersou  cyfeiliornwr  Iuddewig 
a gwag-philosophaidd,  yn  unig  y llafarai  efe. 

18.  Canys  mi  a wn  nad  oes  ynof  fì,*(hyny  yw,  y.n  fy  nghnawd  i). 

Ifddim  da  yn  trigo  î Joblegid  yr  ewylly aio  sydd  barod  genyf ; §eitlir 
cwblhau  yr  liyn  sydd  dda,  nkl;wyf  yn  medru  arno. 

* “Ynfy  anian  bechadurus  i,”^--S,tuart.  “ Ynfy  natur  fy  hun,  ar  wahan  oddiwrth 
ddwyfol  ddylanwadau,”-.*Hodge,  Barnes.  X “ Ymddengys  fod  Paul  yma  yn  arfer. 
gormod-iaith,  cyn  belled  ag  y perthyna’r  ymadrodd  iddo  ef  ei  hnn,”— Walford» 
t “ Ewyllysio  yr  hyn  sy  dda  sy  hawdd  genyf ; eithr  ei  gwblhau,  nid  wyf  yn  ei  gael  yn 

i hawdd,”— -J,  Williams.  ||  “ Pa  fodd  i gwblhan  yr  hyn  sydd  dda,”— 

■ Qonquest.  “ Hollol  gwblhau  yr  hyn  sydd  dda,”-»*Ŵakefieldi 


Pen.  Yir. 


È\vỲijL\-siQ:fi7ieleinJ,  gorchwyl  ewyllys  mewn  gweithreâiaä,  ac  yn 
penderfynu  ac  amcanu  yn  ddinag.  Pan  oedd  yr  apostolion  yn  son 
am  ddỳmùno  yn  tinig,  hel)  addfedti  y dymuniad  mewn  ewyllysiad  a 
phenderfyniad,  y gair  Boulomai  a arferent,  ac  nid  un  amser  y gair 
sydd  yn  ein  testun.  Rhaid  i’r  sawl  a gredant  mai  profiad  Cristion  yw 
'îiwn  gofio  eu  bod  yn  dàl  fod  y Cristion  yn  ewyllysio  yn  benderfynol 
i gwblhau.yr  hyn  sydd  dda,  megys  gweddio,  darìlèn,  prègéthu,  cyf- 
ranu,  moli  Duw,  a’r  Cyffetyb  ; ond  mid  ocdd  effe  ar  yr  un  pryd  yn 
medru  cwblhau  dim  : na  fedrai  Paul  na  gweddio,  na  phregethu,  na 
darllen  gair  Duw,  na  chyfranu,  na  moli  Duw  : ie,  ei  fod  yn  gaeth  gan 
ryw  ddeddf,  yr  hon  a’i  gorfodai  i arferyd  ei  aeìodau  i bechu,  megys  ei 
draed  i redeg  i ddrygioni  yn  Ue  i bregethu  'Crist,  èi  dafod  i gablu 
Duw  yn  lle  gweddio  arno,  ac  i athrodi  èi  frodyr,  mcgys  Barnaì)as  .a 
•Silas,  yn  lle  eü  hamddiffyn,  & c.  Pa  ryw  raid  fod  yn  ngenau  credo  y 
rdyn  a all  lyncu  hyn  oll  am  Paul,  nac  am.un  Cristion  pur  arall  ? 

19  CányS  nid  wyf  ÿn  gwneuthur  y peth  dá  yr  ẅyf  yn  ei  ewyll- 
;ysio ; ond  y drwg  yr  liwn  nid  wyf  yn  ei  ewyllysio,  liyny  yl’  wyf  yn 
ei  ew}dlysio.*  * 

* “ Rhaid  cymroeryd  ystyr  naturiol  yr  adnod  hon  mçwn  modd  benthycol,  cyn  y. 
gelíir  ei  chytnhwyso  at  brofiad  Cristiön,”-— 1 Turner. 

Wele  fath  o ad-ddywediad  o adn.  15ed.  “ Yr  hyn  sy’n  profi,”  ebe 

efe,  “ fy  mod  yn  hollol  fel  ag  y darluniais,  yw  fy  mod  yn  cyflawni  yn 
barhaus  yr  holl  ddrwg  a gaSaf,  ac  yn  gadael  heb  ei  gyfiawni  yr  holl 
ddaioni  a hoffaf  ac  a benderfynaf  wneuthur.” 

20  Ac  os  ydwyf  fì  yn  gwneuthur  y peth  nid  wyf  vn  ei  ewvllysioy 
nid  myfi  mwyach  sydd  yn  ei  wneuthur,  ond  y pechod  sydd  yn 
trigo  ynof  fi. 

21  fYr  ydwyf  fi  gan  hyny  yn  cael  deddf,  a mi  yn  ewyllysio 
gwneuthur  da,  fod  drwg  yn  bresennol  gyda  mi. 

* “ Yn  ei  chael  yn  gyfraith  i mi,”--J.  Wiiliams.  “ Arferir  y gair  âeddf  neu  ddy- 
lanwad  gorfodol,”-— Walford,  Èarnes,  Hodge,  Beza,  Piscator,  Crellius,  Grotius,  Do 
Dieu,  Wolf,  Rosenmuller,  Stuart.  “ Yr  wyf  jm  cael  p.t  bryd  bynag  yr  ewyllysiwyf 
gwneuthur  y da  yn  ol  y ddeddf,”-— Rhai,  megys  Castalio,  Bos,  Erasmus,  Carpzov. 
“ Wrth  y ddcddf  y meddyìir  deddf  Moses,”— Theophylact,  Ecumenius,  Theodoret, 
Chrysostom.  “ Yn  hÿtrach,  deddf  ddwyfol  yn  gyffrcdinol,”-— Koppe.  “ Yr  wyf  yn 
eael  deddf  neu  gyfansoddiad  yn  fy  nátur,”— Calvin,  Vemema.  Limborch,  Michaelis, 
Botten,  Ammon.  “ Wrth  y ddeddf  y meddylir  deddf  y duioni,”— Tholuclc,  Kuapp. 

“Nid  myfi,,>  ebe’r  gwrth-ddadleuwr  twyllodrus — “Nid  myfì  a reg- 
odd  y rheg  a glywsoch  o’m  genau  yn  awr  ; nid  myfi  a feddwodd  ddoe 
pamy’m  gwelsoch  yn  cwympo  i’r  ffos  gan  feddwdod : nid  myfi  a dar- 
awbdd  fy  nghymmydog  pan  welsocli  fy  nwrn  yn  ei  gyrhaedd — nid 
myfi  fy  hun  sydd  yn  gwneüthür  un  o’r  drÿgau  a gyflawnir  gan  fy 
aelodau.  Gwnelwyf  fi  y pechod  a wnelwÿf,  arall  sydd  gyfrifol,  ac  nid 
myfi.”  Pwy  ynte,  yw  y gwneuthurwr  o’r  drygau  ? “ 0,  V lletywr — 

y gwr  dyeithr  «y’n  lletya  ynof  fi,  sef  rbywun  a elwir  Peehod.  Efe  yn 


RIIUFEINIAID. 


unig  sydd  i’w  feio — efe  sydd  i’w  gondemnio  : gwrthrycli  tosturi  yn 
unig  ydwyf  íi.  Truan  wyf  íi  ; drwg  ÿw  y lletywr.”  Ýstyriai  fod  y 
ìletywr  hwn  wedi  myned  yn  arglwydd  ar  ei  holl  aelodau,  gan  eu  gosod 
ar  ei  waith  drwg  ei  hun  yn  barhaus;  tra  na  alìai  efe,  yr  hen  arglwydd 
a hen  berchenog,  gael  gan  hyd  yn  nod  ei  aelodau  ei  hunan,  symmud 
cam  wrth  ei  alwad,  na  pheidio  ychwaith  wrth  ei  ewyliys.  Nid  oes 
yma  ond  ailddweyd  yr  hyn  a gawsid  yn  adn.  17. 

Mae’r  gair  deddf  yn  yr  adnod  hon  wedi  peri  Ilawer  o drafferth  i’r 
Esbonwyr.  Eithr  y sawl  a ystyrient  Paul  yn  llafaru  am  dano  ei  hun, 
yn  unig,  oedd  y rheiny.  Gwir,  fod  y fannod  o flaen  y gair  deddf 
(nomosj,  fel  pe  cyfeirid  at  y ddeddf  Foesenaidd,  fel  arferol ; eithr 
pan  y cyfeirir  at  hòno  yn  yr  adnod  nesaf,  dywedir  “ cyfraitli  Duw,,; 
yr  hyn  sy’n  arddangos  nad  yw  y gyfraith  a gawn  yn  yr  adnod  hon  yr 
un  gyfraith  â’r  llall.  Ar  ol  i’r  cyfeiliornwr  ollwng  Pechod  yn  lletywr, 
ac  o ganlytiiad  yn  arglwydd,  ar  ei  aelodau,  aeth  yn  naturiol  i’r  cyfryw 
arglwydd  osod  deddf  i’r  aelodau  iswasanaethol  a chaeth  hyn  : a thyna 
yr  hyn  a broffesa  y dyn  dan  syìw  megys  mewn  ffaith  yn  bod. 

22  *Canys  ymhyfrydu  yr  wyf  yn  ngliyfraith  Duw,  fyn  ol  y dyn 
oddimewn. 

23  Eifchr  yr  ydwyf  yn  gweled  deddf  arall  yn  fy  aelodau,  yn 
Jgwrtliryfela  yn  erbyn  deddf  y meddwl,  ac  yn  fy  nghaethiwo  i 
ddeddf  peehod,  yr  lion  sydd  yn  fy  aelodau. 

* “ Mae  dynion  diadgeaedledig  yn  tys4io  eu  bod-fel  hyn/*— Rosenmuller.  f Ar- 
ferai  Iuddewon  yr  oes  hòno,  a’r  oesau  diweddarach,  ddywedyd  fod  dyn  oddimewn  da, 
a dyn  oddiallan  drwg,  yn  mhob  un  ; gwel  Jalkut  Rubeni,  fol.  10,  3;  Philop.  438  b. 
Ond,  gwel  ragor  o gyfeiriadau  Iuddewig  yn  Grotius,  Carpzov,  a Koppe,  ar  y lle. 
Dçilliasai  y dyb  hon  allan  o Pythagoras  a Plato.  philosophyddion  Groegaidd  ; o’r  hyn 
gwel  yn  Plato  Republ.  9,  &c.,  Hierocles,  a Plantus,  a Josephus,  ydynt  wedi  britho  eu 
hysgrifeniadau  o honi.  î “ Yn  gwrthryfela  yn  neddf  fy  meddwl,”  yw  darlleniad 
pedwar  o’r  hen  grwyn-fiblau  henaf,  ynghyd  ag  amryw  ereill,  heblaw  y cyfleithadau 
Coptaeg,  Sahidaeg,  Vulgate,  hen  feiblau  Lladin  henach  fyth.  Felly  darllenai  beiblau 
Jerom,  Clement,  Ambros,  a Hilarius.  “irncaethiwo  deddf  fy  meddwl,”  medd  yr  hen 
groen-feibl  henaf. 

Ymiíyfrydu  (sunedomaij  ; yma,  to  delìght  in  any  thing  with  others : 
cydlawenlrhu  ag  ereill  mewn  rhywbeth — “ Minnau  wyf  un  o’r  rhai 
sydd  yn  ymhyfrydu  yffhighyfraith  Duw.”  Ereill  a’i  deonglant  yn — 
“ Ymhyfrydu  yn  hollol  a thrwyadl.”  Nid  yw  y gair  i’w  gael  yn  un 
adnod  arall. 

Y dyn  oddimewn  (hoesÚ  antlirôposj , y meddwl,  enaid.  Ceir  liefyd 
yn  Eph.  3.  16  ; oddiwrth  yr  hyn  y dylid  cofio,  fod  Paul  ei  hun  yn 
arfer>d  y gair  hwn,  yn  gystal  â’r  Platoniaid  ; er  mai  eu  hathrawiaeth 
hwy  yn  unig  ydoedd  hòno — fod  y dyn  oddimewn  yn  dda  pan  fyddai  y 
dyn  oddiallan  yn  ddrwg, 

Aelodau  (ta  melej  ; yr  aelodau  gydâ’u  giîydd,  neu  yr  holl  goríF, 
fel  ag  y mae  efe  yn  eisteddle  nwydau  a theimladau.  Ceir  yn  Pen.  6, 
13,  19;*a  7,  5,  23;  Col.  3,  5 ; Iago  4,  1 ; ] Cor.  6,  15. 

Meddwl  (nöosj,  yr  egwyddor  feddyliol ; eistecldle  y nwydau  ys- 

i;a 


Pen.  VII 


brydol,  a’r  moesol  dueddfryd,  mecys  vn  pen.  1, 28;  a 12,  2 ; 1 Cor.  1. 
10;  Eph.  4,  17,  23;  Col.  2,  18;  î Tim.  6,  5 : 2 Tim.  3,  8;  Tit.  1,  15, 
Arferir  am  galon,  rheswm,  cydwybod,  mewn  eyferbyniad  i nwydau 
Coríforol,  yma  ac  yn  adn.  25  ; Esa  10,  7,  12.  Deddf  a arferir  weithiait 
am  reol,  standard,  ì furnu  neu  weithredu  wrthi : megys  yn  pen.  3,27; 
yma  ; ac  yn  udn.  25  ; a 8,  2,  7,  9,  31. 

Caethiwö  ( aichmalút  iz6 ) , to  lead  captwe,  subdue , bring  inta  svb~ 
jection;  goresgyn,  dwyn  danodd.  Ceir  yn  yr  un  ystyr  yn  2 Cor.  10,5. 

Gwelwn  mai  yn  ei  aelodau  ef  yr  oedd  deddf  yr  arglwydd,  Pechod, 
a’i  bod  drwy  yr  aelodau  yn  goresgyn  y dyn  oddìmewn,  sef  yr  hwn  a 
dybiai  efe  oedd  yn  ymhyfrydu  yn  nghyfraith  Duw.  Mor  anhawdd  yw 
cydweled  â’r  cyfeiliornwr  hwn  ! Os  oedd  Paul  yn  awr,  tra  yn  ysgrif- 
enu  yr  adnod  hon,  yn  gaeth,  pa  fodd  y gallai  efe  ddywedyd  yn  mhen 
pedair  adnod  (8,  2)  ei  fcxl  wedi  ei  ryddhau  oddiwrtli  ddeddf  pechod  ? 
Bod  yr  un  dyn  yn  gaeth  y.n  awr,  a ciiwedi  ei  ryddhau  hefyd,  sydd 
anmhosibl. 

24  Ystruan  o ddyn  wyf  fi  ! pwy  a’m  gwared  oddiwrtli  *gorff  y 
farwolaeth  hon  ? 

25  Yr  wyf  fi  yn  diolcli  i Dduw,  trwy  Iesu  Grist  ein  Iíarglwydd^ 
Felly  gan  hyny,  yr  wyf  fi  fy  bun  á’r  rneddwl  yn  gwasanaethu  cyf- 
Bíiitli  Duw  ; ond  â’r  cnawd,  cyfraith  jíechod. 

* “Sefyllfao  lygreíhgaeth  a gtrentiid,”  medd  D.  Martin,  Poole,  Walford.  “ Corff 
y farwolaeth  oedd  deddf  Moaês,*’— ' -Slade,  RoHcnmuller,  “ Llefara  Paul  yn  ei  beraon 
ci  hun,”— »Paley.  “Cwynarhag  boh  deddf  gweithredocdd  fel  eu  gilydd,”---Bloom- 
fìeld,  Theophylact.  “ V coatf  hwnsy’n  agored  i ferwolaeth,”-— Amry w,  megys  Crel- 
lius,  Vorst,  Schoettgen,  Koppe,  H;iriíy.  “ Vr  cyflwr  sy’n  gorphen  mewn  ail  farwol- 
aeth,”— Paley.  “ Cyfeirir  at  y gosp  o gylymu  corff  marw  ar  gefn  y byw,”- -Dodd- 
ridge.  Eithr  nid  oes  namyn  dychymmyg  Virgil  (dín.  8,  483,  <kc.)  dros  fodolaeth  y 
fjith  arferiad.  “ Ond  gwasunaethu  cyfraith  Duw  yr  wyf  íi  ù’r  meddwl,  &c.,”— Mack- 
night. 

Ys  truan,  8çc.,  arferir  yn  Sìgwrol  yma,  ac  yn  Dat.  3,  17  : Sajm  137, 
8 ; ond  ei  ystyr  Hythyrenol  yw  dyoddef  âlafur  a chaledi,  oddiwrth  eg- 
nion  corfforol  trymion.  Nì  fynai  y dyn  hwn  gyTaddef  ei  fod  yn  ddrwgç 
ond  truan,  er  ei  fod  yn  parhaus  fethu  cwhlhau  yr  hyn  oedd  dda. 

Corg;  gair  gwalianŵl  oddiwrth  cnaicd , yr  liwìi  arferir  yn  hytrach 
-am  syìweddau  y corff.  Gwelwn  nad  oedd  efe  yn  cwyno  rhag  ealon 
ddrwg,  nac  ewyllys  gyndyn ; ond  rhag  ei  gorff  yn  unig.  Ei  gorff  oedd 
yn  ei  gyssylìtu  ef  â marwolaeth,  ac  nid  ei  amcanion,  canys  yr  oedd- 
ynt  hwy  yn  berífaith  wrtli  ei  fodd,  ac  yn  gydunol  â chyfraith  *Duw. 

Gwelwn  ei  fod  yntau  yn  diolch  i Dduw  am  rywbeŵh  ! diau,  nad 
am  gorff  y farwolaeth,  nac  am  fod  ei  aelodau  yn  gwasanaetliu  deddf 
pechod.  Pe  diolchasai  Paul  yn  .ei  berson  ei  hun,  ycliwanegasai  destun 
ac  aclios  ei  ddiolchgarwch.  Eithr  arferir  y gair  weitniau  am  foli, 
canmol,  bendigo,  ac  addoli,  megys  yn  pen.  1,  21,  1 Cor.  14,  17:  a 
gall  mai  ei  amcan  oedd  hysbysu  ei  fod  yn  addoli  a moliannu  Duw,  yn 
gyffredinol.  Ereill  â’i  darllenant  rhwng  cromfachau,  fel  bloedd*  o 
ddiolchgarwch  ar  ganol  cwynion  ; ond,  nid  diogel  iawn  yw  llechu 
mewn  noddfa  feirniadol  o’r  fath  pan  fethom  gyssylltu  vmadroddion. 

179 


RHUFEÎNtAID. 


'G'wasanaethu  (doideuoj,  tobe  a slave  or  a serrant,  to  serve  ; sef' 
-gwasanaethu  yn  y modd  mwyaf  hollol.  Wele  grynhöad  o’r  holl  ad- 
nodau  blaenorol  ary  pwnc,  ynghyd.  Nid  tystio  fod  ei  feddwl  neu. 
ysbryd  yn  tueddu  at,  ac  yn  dymuno,  gwasanaethu  cyfraith  Duw,  y 
mae  efe ; ond  dywedyd  yn  eglur  ei  fod  yn  ei  gwasanaethu  drwy  ben- 
•derfynu  yn  berífaith  a pharhaus,  i ufyddhau  iddi,  er  ar  yr  un  pryd,  yn 
■peidio,  neu  yn  hytrach  methu  â chael  gan  ei  aelodau,  ufyddhau  iddi; 
mewn  dim.  Gwylied  fy  anwyl  ddarlle«w.yr  rhag  tybied  y tfd  dymun- 
iadau  da  yn  unig  i gyfansoddi  gwir  Gristion.  Qs  na  byddis  yn  rhodw 
ym  gystal  ag.yn  dymuno,  yn  ol  yr  Ysbryd,  meirw  byth  a fyddwn  l 

Cy’fietthiäd  Newydd. — Pen.  VIII. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyfieithad  newydd  yma.] 

(1)  Oni  wjrd<ìoch.  chwi,  frodyr  (canys  wrth  y rhai  sydd  yn  adnabod  cyfraith  yr  wyf  fi 
yn  llefarU),  fod  y Bdbüöf  yn  arglv/ydd  ar  y dyn  tra  byddo  efe  byw  ? (2)  Canys  y 
’Wraig  y maedddi  wr  sydd  yn  rhwym  wrth  gyfraifeh  i’r  gwr,rtra  byddo  efe  byw : ond  o§ 
bydd  marw  y gwr,  y mae  hi  wedi  ei  rhyddhau  oddiwrth  gyfraith  y gwr.  (8)  Ac  felly, 
'fcra  byddo  byw  y gwr,  godinebus  y gelwirhi,  os  eiddogwr  arallfydd  hi  j eithr  os  marw 
fydd  y gwr,  y mae  hi  yn  rhydd  oddiwrth  y gyfraith  [a  nodwyd],  i beidio  û bod  yn  odi- 
nebus  eryn  eiddo  gwr  arall.  (4,)  Felly  chwithau.  hefyd,  fy  mrodyr,  ydych  wedi  meirw 
gyda’r  Odedimp  drwy  gorff  Crist,  i fod  o honoch  yn  eiddo*un  aral),  [sef]  yr  -Hwn  a gy- 
’fodwyd  o fysg  y meirw,  fel  y dygem  fíì-wyth  i Dduw.  (5)  Cany«  pan  oeddym  yn  y 
Cnawd,  gwyniau  y pechodau  ag  oeddent  drwy  y Ddeddf,  a weifehient  yn  ein  haelod- 
au  ni,  i ddwyn  ffrwyth  i’r  Farwolaë’F».  (d)  Eifehr  yn  awr  y rhyddhawyd  ni  oddi- 
wrth  y ddeddf,  wedi  ein  meirw  [tra]  yn  yr  hyn  [ystod, ,:yn  mha  un]  y’n  hattelid;  fel  y 
gwasanaetliem  mewn  newydd-deb  ysbryd,  ac  nid  yn  hender  y llj-thyren. 

'Gwrtii-ddadl  (7)  Pa  beth,  wrth  hyny,  a ddywedwn  ni?  Ai  “ Pechod  yw  y 
Ddeddf?”  Dim  mewn  un  modd.  “ E.ithr  ni  chynnneradwyaswn  i y peehorì,  oni 
buasai  drwy  ddeddf : canys  y trachwant  nid  adnabuaswn,  oni  buasai  i’r  Ddeddf 
ddywedyd,  ‘ Na'thrachwantai’  (-&)  Qn’d  y Pechod,  wedi  iddo  gymmeryd  achlysur 
drwy  y gorchymyn,  a weithiodd  ynof*1>  bobrtrachwant;  canys  tra  lieb  ddeddf,  marw 
ydoedd  Pechod  : (9)  ond  myfi,  tra  gynfe^hŵb  ddeddr,  oeddwn  fyw ; eithr  y gorchymyn. 
a ddaeth,  adfywiodd  y Peciiod,  ond  marw  wnaefehum  i ; (10)  a’r  gorchymyn,  yr  hwn 
ydoedd  i mi  ifywyd,  hwnw  ei  hunan  a gafwyd  i-farwolaeth  ; (11)  canys  y Peciiod,  ar 
ol  cymmeryd  achlysur  drwy  y gorchymyn,  á*m  twŷllodd  i,  a thrwy  hwnw  a’m  lladd- 
odd.  (12)  Felly  yr  oedd  deddf,  yn  ddiau,  yn  santaidd,  a’r  gorchynsyn  yn  santaidd,  a 
‘chyfìawn,  a da.  (13)  A wnaetbpwyd  yr  hyu  ocdd  dda,  gan  hyny,  yn  farwolaeth  i mi  ì 
Dim  mewn  un  modd  ; eithr  y Pecîìod,  fei  yr  ymddangosai  drwy  yr  hyn  oedd  dda  yn 
bechod,  pan  weithiodd'farwolaeth  i mi,  [a’i  gwnaeth  ;]  fel  y byddai  y Pechod  yn  dra 
phechadurus  drwy  y gorchymyn.  (14)  Canys  nyni.  a wyddom  mai  ysbrydol  yw  y 
Ddeddf,  eithr  cnawdol  ydwyf  fi,  wedi  fy  ngwerthu  dan  y Pjschod.  (15)  Canys  nid 
wyf  yn  foddlawn  i’r  hyn  wyf  yn  ei  wneuthur ; canys  nid  y peth  wyf  yn  ei  benderfynol 
amcanu,  hyny  yr  wyf  yn  ei  gyfìawni ; eithr  y peth  wyf  yn  ei  gasfiu,  hyny  yr  wyf  yn  ei 
wneyd.  (1*6)  Gan  hyny,  osy  peth  nad  wyf  yn  ei  benderfynol  amcanu,  hyny  yr  wyf  fi 
yn  ei  wneyd,  yr  wyf  fi  yn  cydsynio  â’r  Dheddf  mai  da  ydyw.  (17)  Felly  yn  awr,  nid 
myfi  sydd  mwyach  yn  gwneuthur  y peth,  eithr  yr  hwn  sydd  yn  preswylio  ynof  fi,  sef 
Pechod.  (18)  Mi  a wn,  gan  hyny,  nad  oes  ynof  fi,  hyny  yw,  yn  fy  Nghnawd  i, 
ddim  da  yn  preswylio  ; canys,  er  fod  y penderfynol  amcanu  yn  ymbresennoli  ynof  fi, 
cwblhau  yr  hyn  sydd  dda  nid  wyf  yn  medru  arno.  (19)  Canys  nid  y daioni  ag  wyf  yn 
çì  benderfynol  amcanu,  yr  ẅyf  yn  ei  wneyd  ; eithr  y drwg  ag  wyf  heb  ei  benderfyno! 
e,mcaDU,  hwnw  vr  wyf  fi  yn  ei  gyflawni.  (20)  Feliy,  os  y,peth  nid  wyf  v.n  ei  bendeF- 
-180 


'Pen.  viri. 

fynol  amcftnu,  hwnw  yir  wj'f  fi  yn  ei  wneyrl,  nid  myfi  sydd  mwyach  yn  gwnetithẅ 
hyny  ; eithr  yr  hwn  sydd  yn  preswylio  ynof  fi,  sef  Pechod.  (21)  Vr  wyf  fi,  gan  hyny, 
tra  b’wyf  yn  penderfynol  amcanu  gwneuthur  y da,  yn  cael  y dtleddf  hòno  ynof  fi,  mai 
ydrwgsyddyn  ymbressennoli  ynof.  (22)  Canys,  er  fy  mod  yn  hollol  ymhyfrydu  yh 
Neddf  Duw,  yn  ol  y Dyn  oddimewn  ; (23)  gwelea  yr  wyf  ddeddf  arall  yn  fy  Aed- 
odau,  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  fy  Meddwl,  ac  yn  fy  nghaethiwo  i ddeddf  y 
Pbchod,  yr  hon  sy’n  bodoli  yn  fy  Aelodau.  (24)  Ys  truan  o ddyn  wyf  fl!  pwy  a’ntt 
jwared  allan  o goríf  y farwolaeth  hon  ? (25)  Yr  wyf  fi  yn  talu  addoliad  diolchus  i 

f)duw  drwy  Iesu  Grist  ein  Hargíwydd.  Felly  gan  hyny,  yr  wyf  fi  fy  hun  yn  ddiau  â'r 
Meddwl  yn  gwasanaethu  Deddf  * Duw , ond  â’r  Cnawd , Deddf  Peehod .” 


PENNOD  YIIÎ. 

§ 6.  AtEBIAD  'CONDEMNIOL  YR  AWDWR  I WRTHDD  ADLEUON  YR 
IüDDEW  PlATONAIDD  A PHENRYDD,  AG  A GANIATAWYD  I TM- 
DDANGOS  YN  Y DOSPARTH  BLAENÔROL.  PeN.  VÌÜ,  1 39. 


Án  ol  caniatûu  i’r  gwrthddadleuwr  dan  sylw,  haeru  fod  ei  feddwl  yn  rhinweddol  tra’r 
oedd  ei  fuchedd  allanol  yn  bechadurus,  mae  yr  apostol  yn  troi  arno,  gan  ei  hysbysu, 
yr  un  modd  ag  y cyhoeddasid  gan  ei  Arglwydd  o’i  flaen,  mai  allan  o’r  galon  y tarddn 
gweithrediadau,  ac  mai  y rhai  a rodiant  yn  ol  cyfarwyddiadau  yr  Ysbryd,  yn  unig, 
yw  y rhai  diogel  rhag  y ddamnedigaeth  (adn.  1,  2).  Priodolir  y cyfiawnhad  hwn  i’r 
hyn  a wnacth  Crist  drwy  ei  farwolaeth  (3,  4) ; ac  amlygir  mai  y sawl  a feddiennir  gan 
Ysbryd  y person  a aberthwyd  felly,  ac  a brofant  y cyfryw  feddiant  drwy  ryngu  bodd 
Duw  yn  eu  hymarweddiad,  yw  y rhai  sy’n  eiddo  iddo  ef,  ac  a adgyfodir  o’r  bedd  ar 
ddelw  yr  un  Ysbryd,  ganddò  ef  (5 — 13).  Mai  y rhai  hyn  yn  unig  yw  plant  Duw  (14 — 
16)’;  mai  ei  blant  yw  ei  etifeddion  ef  (17),  nad  faint  o helbulon  a ddichon  eu  cyfarfod 
cyn  meddiannu  eu  hètifeddiaeth  (18 — 25).  Fod  yr  Ysbryd  a bresWylia  ynddynt  yn 
talu  cymmaint  o sylw  i’w  hanghenion,  nes  y mae  efe,  hyd  yn  nod  yn  eu  cynnorthwyo 
i weddio  ar*l)duw  (26,  27) ; tra  mae  tragwyddol  benderfyniadau  Duw  yn  sicrhau  i’r 
ubrhyw  wrthddrycháu,  gydweithrediad  pobpether  eu  daioni  (28),  a’u  tragwyddol  ddi- 
ogelw’ch  (29 — 39). 


"|V[ID  0€kS  gan  hyny  yn  awr  ddim  damne'dîgaetli  i’r  rhai  sydd  yn 
x ^ Nghrist  Iesu3  *y  íhai  sydd  yn  rhodio  nid  yn  ol  y cnawd,  eithr 
yn  ol  yr  Ysbryd. 


* Gadewir  oddiyma  hyd  ddiwredd  yr  aduod,  allan  o bump  o’r  crwyn-feiblau  henaf, 
a rhai  ereill,  ynghyd  â’r  Coptaeg,  Sahidaeg,  Ethiopaeg,  a rhai  beiblau  Lladin.  Nid 
ywy  geiriau  yn  cael  lle  yn  awr  yn  y testamentau  Groeg  mwyaf  derbyniol,  megyseiddo 
Knapp,  Mill,  Semler,  Bengel,  Lachmann,  Vater,  Ruckert,  Griesbach,  a Scholz. 
Dadleua  Bloomfield  a Stuart  drostynt.  “ Bod  yn  Nghrist,  yw  bod  mewn  undeb  dir- 
geledig  ag  ef  drwy  ffydd,” — Cobbin,  Stuart ; cymharer  2 Cor.  v,  17:  Rhuf.  xvi,  7 — 
11;  1 Cor.  i,  2.  “ Cyssylltir  yr  adnod  hon  â’r  6ed  àdnod  o’r  bennod  flaenorol.” — 

Crellius,  Grotius,  Locke,  Taylor,  Stuart.  “ Cyssylltìr  û diwedd  y bennod  flaenorol,” 
medd  Barnes,  Doddridge. 


Gan  hyny  (ara  nun ),  yn  ol  hyn,  mewn  canlyniad  i’r  hyn  a ddy- 
wedw'yd ; sef  a ddy wedwyd  am  fod  y Saint  yn  eiddo  i’r  Hwn  a gyfod- 
wyd  o feirw,  yn  peu.  vii,  4,  5,  6,  yn  lle  eu  bod  yn  parhau  o dan  y 
ddeddf. 

Damnedigaeth  (hatacrima) ,judgment  against,  condemnation  ; bará 
Q 181 


ÌIÌÌÜFËINÌAÎÖ. 


gondemniol  yn  erbyn.  Diau  eu  bod  dan  gondemniad  am  eu  pecbod- 
au,  hyd  nes  eu  rhyddheid,  yn  ol  yr  adnod  ddilynol  ; eithr  ystyrir 
hwynt  mewn  ffafr  a rhyddid  o hyn  allan. 

Cwynasai  gwr  y seithfed  bennod  rhag  y farwoîaeth  o gondemniad  a 
tlynid  arno  gan  ei  aelodau  neu  ei  gorff,  er  gwaethaf  ei  enaid,  heb  un 
llwybr  o ddiangfa  yn  ei  olwg  ; tra  gorfoledda  gwr  yr  wythfed  bennod 
mewn  gwaredigaeth  odditan  y ddamnedigaeth  a ddygasai  peehodarno 
ef;  ond  gofala  am  eglurhau,  mai  i’r  sawi  oedd  â’tt  haëlodau  yn  gystal 
a'u  meddwl,  yn  rhodio  yn  ol  yr  Ysbryd,  yr  oedd  hi.  Condemniui  drwy 
yr  un  gair  hwn,  hoìl  ddiogel\Tch  gwt  y seithfed  bennod. 

Yn  Nghrist  Iesu  fen  Christó  lesou).  Arferir  yn  y eyfeiriadau 
canlynol,  wrth  olrhain  pa  rai  ceir  cymhorth  i ddeall  ei  ystyr : — 

loan  xv,  2,  4,  5 : lle  cyfeirir  at  fod  yn  Nghrisî;  fel  y mae  y ganghett 
ÿn  y pren  ; ac  yntau  ynom  ninnau  fel  y mae  y pren  yn  y canghenau. 
Sonir  hefyd  am  fod  ein  arosiad  ynddo  ef  yn  dibynu  arnom  eiu  hun- 
ain,  a’n  ffrwythloniad  yn  holìol  ddibynu  ar  yr  unrhyw  arosiad.  Ych- 
wonegir  fod  anffrwythlondeb  yn  brawf  o fod  y ganghen  wedi  tori  y 
cyssylìtiad  hlaenorol  â’r  pren ; ac  nid  yn  profì  na  bu  hi  erioed  mewn 
cyssylltiad  ae:  ef. 

loan  vi,  56:  lle  cawn  fod  yr  hwn  a dderbynio  eiriau  Crist,  sef  yr 
bwn  a fwytao  ei  gnawd  ac  a yfo  ei  waed  ef  (gwel  adn.  63),  yn  trigo  yn 
Nghrist,  a Christ  felly  ynddo  yntau.  Yn  adn.  64.  ychwanegir  fel  pe 
inai  credu  ynddo  ef  afcddylid  wrth  hyn  oll ; ac  yn  adn.  65,  feì  pe  mai 
peth  wedi  ei  roddi  i ddyn  oddiwrth  y Tadoedd  y credu  neu  ddyfodiad 
hyn  at  Grist. 

íoan  xiv,  26  : a ddywed  fod  canlynwyr  Crist  ynddo,  fel  y maeyntau 
vn  y Tad,  ac  ynddyní  hẃytliau.  Eglurha  yr  adnod  ddilynol,  mai  car- 
iad  at  eu  gilydd  oedd  yr  undeb  dan  sylw. 

lllìuf.  xvd,  7,  11  : lle  sonirfod  rhywrai,  wrth  euhenwau,  ynNghrist 
o flaen.yr  apostol.  Prawf  adn.  11,  debygwyf,  mai  dwyn  yr  enw  o 
Gristionogion  a feddyìid  wrth  yr  undeb  hwn. 

1 Cor.  i,  30,  a ddywed  fod  y Corinthiaid  o Dduw  yn  Nglirist  Iesu, 

1 Cor.  ix,  1,  2,  a ddywed  mai  gwaith  Paul,  ynghyd  â seì  ei  apostol- 
iaeth,  oeddynt  hwy,  yn  yr  Arglwydd. 

2 Cor.  v,  17,  a’n  hysbysa  fod  pwy  bynag  sydd  yn  Nghrist,  yn  gre- 
adur  newydd,  gyda  ehyfeiriad  at  betiíau  yr  hén  oruchwyliaeth. 

1 Thes.  iv,  16,  a gyfeiria  at  rai  yn  meirw  yn  Nghrist.  Felly  1 Cor. 
xv,  18  ; Dat.  xiv,  13,  Cawn  yr  ymadrodd  yn  arferedig  am  Gristion- 
ogion  fel  y cyfryw,  yn  2 Cor.  xii,  2 ; Gal.  i,  22  ; 1 Pedr  v,  14  ; Rhuf. 
xii,  5 ; Gaî.  iii,  28,  &c. 

Oddiwrth  hyn  oil  gwelwn,  nad  betîi  am  ddamnedigaeth  yn  gyssyllt- 
iedig  a’r  nailì  a’r  llall  o’r  moddau  o fod  yn  Nghrist,  ag  sydd  yn  y 
sylwadau  uchod,  nad  oes  damnio  i’r  sawl  fo  yndd.o  yn  ol  eia  testun  ; 
sef  y rhai  fo  wedi  eu  rhyddhau  odditan  arglwydätaeth  neu  ddeddf 
pechod,  drwy  yr  efengyl,  yr  hon  agyfenwid  yn  ddeddf  Ysbryd  y byw- 
yd,  yn  yr  adnod  ganlynoî. 

■2  Canys  *deddf  Ysbryd  y bywyd  yn  Nghrist  Iesu  a’m  rhydd- 

ìiaodd  i oddiwríh  ddeddf  pechod  n marwolaeth. 

182 


Pen.  VIII. 


* “ Rhyddhaodd  di,”  yw  darlleniad  dau  hen  feibl  Groeg  tra  pharchus,  yr  hen  Syr- 
aeg,  a rhai  beiblau  ereill.  “ Rhyddhaodd  ni,”  medd  yr  Arabaeg.  “Wrth  ddeddf  y 
meddylir  gosodiad,  rheol,” — Stuart.  “ Deddf  yr  Ysbryd  yw  ei  ddylanwadau,” — • 
Stuart,  Barnes,  Walford.  “Wrth  Ysbryd  y meddylir  athrawiaethau  Cristionogaeth,” 
Amryw.  “ Nage,  ond  yr  Ysbryd  GIan,”---Chrysostom,  Walford.  “ Wrth  ddeddf  yr 
Ysbryd  y meddylir  yr  cgwyddor  newydd  yn  y galon,”— -Hodge.  “ i>eddf  pechod  a 
marwolaeth  oedd  deddf  ]\Ioses,”---Hodge.  “Dcddf  pechod  yw  dylanwad  llywodr- 
aethol  pechod,”-— Barnes,  Walford. 

Mae  bywyd  yn  Nghrist  Iesu  i’r  hwn  sycld  dan  gondemniad,  ae 
mewn  ystyr  yn  farw.  Mae  Yshryd  bywyd  i’r  cyfryw  ynddo  ef.  Deddf 
yr.  Ysbryd  liwnw  yw  yr  efengyl,  neu'yr  ammodau,  rheol.  cyfraith 
awdurdodol,  wrth  ba  un  y cyfrenir  y bywyd.  Credu  yn  y Mab  yw  y 
ddeddf  am  hyn.  Dengys  y cyfeiriadau  uchod  yn  Toan,  fod  y credu 
a’r  hod  yn  Nghrist  yr  un  peth,  ac  ynarferedig  y naill  am  y llalì:  felly 
yma  hefyd. 

Rhyddhau  dyn  oddiwrth  ddeddf  pechod , yw  ei  osod  fel  nad  yw  efe 
dan  ennynfíi  lywodraethoì  i ufyddhau  iddo.  Rhyddhau  dyn  ocídiwrtli 
ddcddf  marwolaeth,  yw  maddeu  iddo  y pechod  a haeddasai  y farwol- 
aeth.  Cynnwysa  yr  efengyl  y ddeddf  neu  reol  ar  hyn  hefyd. 

3 *Cany's  yr  hyn  ni  allai  y ddeddf,  oberwydd  ei  bod  yn  wari 
trwy  y cnawd,  fDuw  a ddanfonodd  ei  Fab  ei  liun  yn  nghyífelyb- 
iaeth  cnawd  pechadurus,  Jac  am  bechod  a gondemniodd  bechod 
yn  y cnawd. 

* “ Oherwydd  ci  bod  yn  wan  drwy  y cnawd,”  nid  yw  yn  y beiblau  Ethiopaeg. 

“ Deddf  Moses,  oherwydd  ìlygredd  dynion,  ni^iîtai,”— -Walford,  Stuari.  “Y  ddeddf 
foesol,  yn  ei  hanallu  i ryddhau  oddiwrth  bechod  a chondemniad,” — Barncs.  “Yn  y 
ddeddf  yn  unig  yr  oedd  y gwendid,  Heb.  vii,  18,  19,”--- Hodge,  Bloomfield.  “Wrtih 
y cnawd  y meddylir  egwan  natur  y rhai  dderbyniasant  y ddeddf,”— -Bîoomfield. 
“Lladd  y cnawdol  chwantau  oedd  yr  hyn  a fethwyd  gan  y ddeddf,”— -Stuart. 
+ “ Coríf  ymddangosiadol  yn  unig  oedd  ganddo,”-— Y Docetae.  “ Yn  gyífelyb  i 
gnawd  pechod,”--«-Bloomfield.  “ Yr  ystyr  yw,  ddarfod  ymddwyn  ato  fel  at  ddyn 
pechadurus,”— Belsham.  î “ Efe  a ddanfonwyd  oherwydd  pechod;  hyny  yw,  i 
»ymud  ymaith  wendid  moesol  a scremon'iol  luddewon  a Chenedlocdd,  ac  i’w  harwain 
i gyflwr  o gyfiawnhad  a ífafr,”— Belsham.  “A  thrwy  abcrtli  dros  bechod,”-— J* 
Williams,  Bariies,  Hodge,  Whitby,  Hammond,  & c.,  &c.  “ I ddileu  ]yechod,  drwy  ei 

csiampl,”  medd  Taylor,  a (’rellius.  “Condemniodd  bechod  yn  nghoríf  Crist,”  niedd 
Bloomfield,  a Reiehe,  “ Condemniodd  ef  drwy  ei  ladd  ynom  ni,”---Stuart. 

Y ddediif.  Rhag  tybied  o neb  mai  am  ddeddf  Moses  y meddyliaî 
cfe  yn  yr  adnod  fiaenorol,  efe  a nododd  y deddíau  hyny  drwy  eu  gaìw 
ÿn  “ ddeddf  pechod,”  “ deddf  marwolaeth,,r  a “ deddf  Ysbryd  y byw- 
yd  yma  efe  a ddywedodd  y ddeddf  gan  ddodi  y fannod  o’i  blaen. 
Ond,  pa  ddeddf  a feddylia  efe  ? Eithr  anghymhwys  yw  gofyn  pa 
ddeddf  o eiddo  Moses  oedd,  tra  nad  oedd  ganddo  ef  ond  un,  yn  ol 
barn  yr  apostolion,  o leiaf,  Yr  hyn  ni  allaiy  ddeddf  oedd  “condcmnio 
pechod  yn  y cnawd.” 

Trwyy  cnawd : naill  ai  trwy  chwantau  pechadurus  dynion,  pa  rai  a 
elwir,  meddant,  yn  griíflrd ; ai  trwy  gnawdolrwydd  y ddeddf,  canys 
dywedir  mai  cyfundrefn  gnawdol  ydoedd  lìi ; ai  drwv  anawd,  neu  gorff 

1&3 


RHÜFEINIMD. 


$ynoî,  tebyg  i eiddo  ein  Harglwydd.  Mai  yr  olaf  a feddylid  sydd 
debycacb,  oddiwrth  fod  yr  un  adnod  yn  galw  corff  Crist  yn  gnawd  yn 
mha  un  y condemniwyd  pechod,  gan  brofì  mai  rhy  wan  i allu  con- 
demnio  pechod  drwy  aberth  o gorff  dynol,  neu  ddynoìiaeth,  ydoedd 
Moeseniaeth.  Pan  ganfu  Duw  fod  y ddeddf  yn  rhy  wan  i ddwyn 
allan  yr  aberth  dy.noL  hwn,  efe  a ddanfonodd  ei  Fab  yn  y cnawd  neu 
ddynoliaeth  hòno,  yr  hon  oedd  gyffelyb  i ddynoliaeth  bechaduru» 
mewn  pob  peth  ond  ei  phechod  : a thrwy  farw  o Grist  felly  dros 
bechod,  Duw  dr.wy  y ddyuoliaeth  hòno  a gondemniodd  bechod.  Ys- 
tyrir  Pechod  yma  etto,  feî  yn  y ddwy  bennod  flaenorol,  yn  arglwydd, 
gan  yr  hwn  yr  oedd  meddiaut  ar  fywyd  dynion,  ei  gaethweision ; ac 
yna  cawn  g^’nllun  Duw’  i’w  gondemnio  yntau>  gan  yrhwn  (sef  pechpd) 
yr  oedd  hawl  gondemniol  ar  bechaduriaid.  Am  bechod ; neu  drwy 
osod  ei  Fab  ei  hun  can  belled  â’r  natur  hòno  a elwid  yn  ‘‘gyffelybiaeth 
cnawd  pechadurus,”  yn  y sefyllfa  a elwid  yn  “dros  bechod sef  fel  y 
gwyr  darllenwyr  yr  hanes  aberthawd  drvyy  y ddau  Destarnent,  ei  osod 
yn  aberth  dr(ÿ»to,  ac  i fàrw  fel  y eyfryw  : drwy  hyn  oll,  meddaC  y 
äaethpwyd  i ben  â çhondemnio  arglwydd  dienyddol  dynolryw,  se 
Pechod.  Gondemnio  pechod,  eilwaith,  sydd  ymadrodd  i’w  ddeall  mewn 
çyss-ylltiad  â’r  holl  adnod.  Rhaid  fod  pechod  yn  parhau  mewn  aw- 
durdod  hyd  nes  y collai  efe  ei  hawl  i ddienyddio  pechadur.  Nid 
oedd  dim  ond  lawn  drosbechod  a allasai  fyned  â’i  hawHion  oddiarno. 
Ei  gondemnio  ef  i hollpl  ddifodiad  fel  arglwydd  dwyrein  ol  arfywydau, 
a feddylir  ynte.  Mae  dynion  ag  oeddynt  heb  yr  Iawn  yn  feirw  an-. 
obeithiol  byfh,  yn  awr  yn  mwynhau  bywyd  o obaith ; a hyny  oher- 
wydd  fod  dainnèdigaeth  wredi  ei  symud  drwy  aberth  Crist.  Nfd 
ydym  i dybied  fod  dim,  gyda  golwg  arnom  ni,  yn  aberth  Crist,  yn 
mhellach  na  sicrhau  rhyddid  i ni  ar  ammodau  deddf  Ysbryd  y bywyd. 
Mae  y byd  i gyd  yn  rhydd  oddiwrth  anobaith  ; ond  y crediniol  yn, 
unig  sydd  yn  rhydd  bersonol  ac  mewn  ffaith,  oddiwrth  ddamnedigaetl^ 
haeddiannol  ei  bechodau. 

4 Fel  y cyflawnid  ^cyfiawnder  y ddeddf  ynom  ni,  y rhai  ydym 
yn  rhodio,  nid  yn  ol  y cnawd,  eithr  yn  ol  yr  Ysbryd. 

* “Genym  ni,”— Stuart,  J.  Williams,  “ Drosom  ni  fel  Iawn,”—  Rhai.  “Ynom 
ni  yn  egwyddorol,”-— Rhai.  “Wrth  gyfiawncier  y ddeddf  ^meddylir  yr  hyn  ofynid 
ganddi,”— Whitby,  Bloomfieid,  Slade,  Taylor,  Loclce,  Turner,  H,odge.  “Nage,;. 
®nd  y gwobrwyon  a addawai  hi,  Lef.  18,  5.”-— Ereill.  * 

Cyfiawnder  (dicaiôma) , a decree , law,  ordinance , precept ; gosod-. 
Lnd.  Arferir  yn  Luc  i,  6;  Rhuf.  i,  32,  am  gyfiawnder  Duvv,  neu  ei 
ofynipîy  yn  ol  deddf  natur  : yn  ii,  acyma,  am  ufydd-dod  i'r  gyfran 
foesoL  o ddeddf  Mpses.  LJn  o amcanion  condemnio  pechod  ar  y 
groes,  oedd  cael  dynion  i garu  Duw,  &c.,  yn  ol  gofynion  Moses;  eithr 
nid  yw  efe  yn  dywedyd  mai  liyn  oedd  yr  holl  amcan  mewn  golwg.  Y 
mae  Crist  ei  liun  yn  galw  am  uwch  moesoldeb  na  dim  o fewn  y gyf- 

Jŵith. 

Yaom  ni , yw  trwyom  ni,  fel  gweithredyddipfc. 

$ Canys  y rliai  *sydd  yn  ol  y cnawd,  am  bethau  y cnawd  j 
184 


RHUFÉINIAÌD. 

Maent  yn  syniaw  : eithr  y rhai  sydd  yn  ol  yr  Ysbryd,  am  feetlra\i 
vr  ifsbryd. 

6 Canys  fsyniad  y cnawd,  marwolaeth  yw  ; a syniad  yr  Ysbryd, 
bywyd  a thangnefedd  yw. 

* “ Ydynt  dueddol  i bethau  y cnawd,” — Walford,  Schleusner.  “ Dan  awdurdod 
traehwantau  y cnawd,,Ä— Barnes,  Stuart.  “ Gair  yw  hwn  am  y rhai  dibroffes,’5 
*Koppe.  “ Syniaw  sydd  air  am  y farn,  ynghyd  â serchogiad  yr  ewyllys,”— -Taletus. 
t “Meddwl  cydgordiol  â thrachwantau  cnawdol,”— -Stuart.  “ Arferir  marr/olaeth  a 
ír>ywyd,  fel  effeithiau  am  achosion,”-~Dloomfield.  “ Ochri  gydu’r  cnawd,”  medd 
Walford. 

8tniaw  fphroneo).  Yn  y Testament  Newydd  arferir  am  ysgogiad 
y meddwl  ; um  fod  âT  cyfryw  feddv.l  ain  beth  ; ac,  am  deimlo  fcl  ar 
fel  tuag  at  beth  neu  berson.  ifma,  ei  ystyr  ywt  gosod  y meddylfryd 
ar,  a thueddu  at  bethau  Phariseaidd,  drygionus  yr  oes  ; sef,  eu  tra^ 
éhwantau  caniataol,  a’u  defotìau  arwynebol  j’vv  eüddio  hwyrtt. 

Marwolaeth  yw.  Nid  ufyddhäai  y Phänîseaid  hyn  byd  yn  nod  i 
ddeddf  Moses,  er  ei  hoîl  ymffrost  ef.  Yr  cfecld  eu  trachwantau  yn 
haeddu  marwolaeth  gan  eu  Moses  eu  hunabn,  a pha  faint  mwy  gan 
Grist,  i’r  hwn  y mae  gymmaint  uwch  safon  inocsoldeb. 

Syniad  yr  Ysbryd , yw  y meddylfryd  a gartrefo  gyda  phethau  deddf 
Ysbryd  y bywyd,  sef  yr  efengyl. 

7 *Oblegid  syniad  y cnawd  sydd  elyniaeth  yn  erbyn  Duw; 
çanys  nid  yw  ddarostyngedig  i ddeddf  Duw : toblegid  nis  gall 
ehwaith. 

* “Nid  yw  yr  enaid  yn  anianyddol  lygredig  ; ond  ei  chwanfcau  a’i  feddylfryd  yn 
unig,”— -Barnes.  “Mue  natur  pethau  yn  peri  i’r  ayniadau  cnawdol  fod  yn  elyniaeth 
yn  erbyn  Duw,  canys  pau  beb  fod  felly,  nid  y ayniadan  hyny  ydynt,”— -Stuart. 
f ‘‘Oblegid  nis  gwna  ychwaith,” — Bloomfield.  “Oblegid  nis  gall  yn  llythÿrenol 
hyny,”— -Luther.  “ Pa  fodd  y gaH  eira  fod  yn  d\vym  ? canyspan  dwymer,  nid  eira 
fydd  efc,”---Awstin.  “ Ni  ddywed  yr  apostol  na  all  y dyn  drwg  droi  yn  ddyn  da, 
ond  nad  yw  efe  yn  dda  tra  mae  efe  yn  ddrwg,”-— Chrysostom.  “ Ni  all  y cyfryw 
ddechreu  y gwaith  o ymddiwygiad,  mwy  na’r  gareg  ei  hun,”-— Carpzov.  “ Cyíeirir, 
»id  at  yr  enaid,  ondaty  syniad,”-— Bames.  Hodge. 

Syniad  y onawd  oedd  yu  cynnwys  cymmairit  o anufycld-dod  i Dduw, 
dan  Moses  a Christ,  fel  yr  oedd  yn  drwyadl  elyniaeth  tuag  ato.  Mo'r 
bell  â liyn  yr  aethai  cyfundrefn  Moses  yn  nwylŵẃ  y Phariseaid  dan 
sylw.  Rhybydd;on  a cheryddon  ein  Harglwycíd  iddynt  a arddangos- 
asant  pa  mor  erchyll  <>edd  eu  buchedd  y pryd  hyny  ; ond  clringodd 
yr  oes  ganlynol  yn  uwtdi  eüwaith  mewn  eofnder,  trais,  trachwant,  a 
rhagrith.  Nid  dy wedyd  fod  yr  enaid  na’i  gynneddfau  yn  elyniaeth  fel 
hyn,  y mae’r  apostol ; ond  fod  y syniacl  dan  syiw  felly. 

Nis  gall  chwaith ; sef,  nis  gall  gelyniaeth  fod  yn  ddarostyngedig, 
hyd  yn  nod  i isel  foesoldeb  deddf  Duw  i Moses.  Pe  gallai  hyny  fod, 
yna  gallai  gelyniaeth  fod  yn  gariad.  Nid  son  am  y dyn,  ond  am 

y syniadau  cnawdol  sydd  ynddo,  yr  ydys. 

♦ 

8 AT  rhai  *sydd  yn  y cnawd,  ni  allant  ryngu  bodd  Duw. 

185 


P EH.  VIII. 


* “'Bydd  yn  rhodio  yn  6l  y cnawd,”— Conquest.  Gfen  hyny,  ni  ällant,  &<%,**—  ' 

í . Wiìiiams,  Walford,  lîarnes.  “ Ni  allant  fod  wrth  ei  fodd  tra  fellyy”— Hodge, 
Bloomfíeld,  Stuart.  “ Nid  ywyr  ymadrodd  yn  arddangos  na  allant  wella,” Barne*. 

Megys  na  ail  deiliaid  gwrthryfelgar  foddhau  eu  brenin,”— Grotius. 

“ Nid  yn  unig,  ni  all  y syniadau  Phariseaidd  dan  sÿlw  (ebe’r  apos- 
col)  fod  yn  ddim  gweil  na,  gelyniaeth  yn  erbyn  Duw;  eithr  ni  all  y 
Phariseaid  eu  liunain,  y rhai  a’u  proffesant,  ac  a’u  eoleddant,  ryngu 
bodd  iddo  mewn  dim  a wnant  ychwaith,  tra  b’ont  yn  dal  at  y fath 
syniadau  â’r  rhai  yna.”  Melldithiai  yr  egwyddorion  Phariseaidd  hyn, 
gan  gymmaint  eu  hysgeìerder,  bob  peth  a allai  eu  coleddwr  ei  gyf- 
îawni.  Nid  oeddei  bethau  goreu — y rbinweddau  gorchymynedig  gan 
Dduw,  pan  ddygwyddai  iddo  eu  cyfíawni,  yn  boddio  Duw,  oherwydd 
fod  gwraidd  cnawdolrwydd  ei  gau-grefydd  yn  mallu  a dryg-sawrio  ei 
hoìi  amcanÌGn.  Eithr,  pe  troai  y cyfryw  ragrithiwr  oddiwrth  ei  gnawd- 
oirwydd,  a chofíeidio  trefn  yrefengyî,  nid  ‘ yn  y enawd  ’ y byddai.  Ac, 
©s  fel  fíyn  y dywed  yr  apostol  am  y rhai  liyny,  oherwydd  eu  bod  yn 
îlochi  trachwantau,  dan  gysgod  defod  enwaediad,  cyüawnder  personoì 
Àbraiiam,  a defodau  dycbymmygol  y seet,  yr  un  modd  y dywedasai  efe 
am  yr  unrliyw  ddynion  traehwantus  yn  ein  hoes  uinnau,  y rhai  a 
lochesant  drachwantau  y cnawcî,  cìan  gysgod  rhyw  gau-dybiau  am  gyf- 
iawnder  Crist,  gyda*r  Ymneillduwyr  Protestan'aidd  ; neu  dan  gysgod 
•c*roes - dalcen awg  y bedydd  a chymmun  gwely  angeu,  gyda’r  Llanydd- 
wyr  ; neu  dan  gysgod  yr  hyn  a elwir  yn  grefydd  Natur  yn  ngoieugras, 
gan  y hobl  hanner-baganaidd  sy’n  preswylio  ar  ymylon  moddion  gras 
efengyl.  Cyfiawnder  Duw  yn  Nghrist  oedd  üoches  yr  apostol.  Ys- 
bryd  Crist,  sef  y teimlad  moesol  newydd  a cki}  sgleinodd  ar  ein  byd,  o 
wyneb  Haul  y cyfiawnder,  oedd  teimlad  trwyadi  ei  grefydd  ef.  Serch 
anniffoddadwy  at  y ddelw  hon  a’i  hannogai  ef — a’i  parhaus  annogai 
ef.  i ymwthio  drwy  bob  rhwystrau  i’w  hefelychu,  aei  gyíiawni  campau 
o hunan-ymwadiad,  oddiar  garedigrwydd  calon  at  y gwr  a gymmerth 
arno  ei  gondemniacl  ef ; yr  hyn  nid  oedd,  eilwaith,  ddim  oll  ond  ym- 
áebygoliad  i’r  ddelw  o gariad  ae  ewyllys  da,  ag  a oleuasai  ein  byd  ty- 
wyll,  dros  y byth-gofus  dair  blynedd  hyny,  o fywyd  a marwolaeth 
Pen  Mawr  y gyfuridrefn. 

Ddarlîenydd,  rhaid  i ti  a minnau  feddu  yr  un  cyfìawnder,  teìmlo  yr 
un  Ysbryd,  a clangos  yr  unrhyw  gampau  o faddeugarweh  a hunan- 
ymwadiad,  yn  ol  ein  galluoedd,  â hyn  ; onide,  gyda’r  crefyddwyr  sy'u 
“cymmeryd  byd  da  yn  helaethwyeh  beunydd  ” y’n  rhestrir  yn  awr  gan 
Grist,  a lîai  na’r  dyferyn  dwfr  oer  hwnw  fydd  gwohrein  crefydd  yn  ei 
rìiwedd  ! Os  yn  ol  yr  hyn  o oîeuni  sydd  yn  dysgleirio  oddiwrth  “ ei 
dragwyddol  aliu  ef  ” y hernir  y pagan  ; ae  os  yn  ol  yr  hyn  o cìeimladau 
Dnw  a ellid  eu  darìlen  yn  nghymmanfa  felltenawg  Sina  a’i  chyfres 
gwyrthiau  dilynawl,  y bernir  yr  îuddew  ; yn  ol  yr  hyn  o’i  deimladau 
Ëf  ag  a welir  ar  Galfaria  y bernir  ni.  Enaid  anwyl  I mae  conoentration 
— mae  cydgusgìiad  pob  pelydrau  o oleuni  a fedd  Hanl  y nef  o foesol- 
,deb  ei  hun,  yn  taro  ar  dy  lwybr  di — ar  dy  grefydd  dî — ar  dy  hunan» 
ymwadiad— ac  O ì rhaid  ychwanegu  hefyd,  ar  r!y  bechod  di ! Mae 
f hyw  greetchirìaid  a eluûr  dynion  ihü  caéî , yn  ealedäu  cybydd-dod  ac  an-. 
faddeurjarwcdi  yn  ymyl  Calfaria!  O holl  siarad  bydoedd  angylaidd  â’u 

'im 


RHUFEINIAID. 


gily-dd — o hoîl  gyfrinacli  y Personau  dwyfol  â’ugilydd,  y gair  yna  sv  n 
cyunyrchu  y syndod  penaf.  Mae  y dosparth  gogoneddus,  sy’n  sefyll 
â’r  naill  droed  ar  y rriôr,  a’r  llall  ar  y tir,  gan  eu  maintioli  y maent 
hwy  yn  curo  eu  dwydronau  canaid  wrth  glywed  y newydd  galarus  yna  . 
Digon  i dynu  dagrau  dros  ruddiau  dysglaer  liaul — digon  i droi  an- 
feid^ol  gariad  yn  ddial — yw  y fath  wyrtli  o gybydd-dod  ä hwri  y fath 
•■uffern  o anfaddeugarwch  â hwn  ! Byddai  dim  ond  y cywilydd  a ym- 
ferwa  yn  oesol  dros  un  o’r  niynwesau  sy’n  nyth  i’r  pechod  hwn,  yn 
cìdigon  i wisgo  pob  gwedd  o fewn  y nef  ei  hunan  A gwrid  tragw>ddol ! 
Ac  etío,  gwyddys  fod  yn  gynhes  gan  waed  Cymreig  y fath  galonau  â 
liyn  ! 

9 Eithr  chwychwi  nid  ydych  *yn  y cnawd,  ond  yn  yr  Asbryd, 
od  yw  Ysbryd  Duw  yn  trigo  ynocli.  Ac  od  ocs  neb  beb  Ysbryd 
Crist  ganddo,  nid  yw  hwnw  yn  eiddo  ef. 

* “ Vsbrvd  Crist  yw  yr  Ysbryda  gyfrenir  gan  Grist,  neu  yr  hwn  a’n  gwna  yn  dcbyg 
iddo  ef,”— -Stuart.  “ Vrn  y enawd,  !yw  bod  dan  oruchwyliaeth  gnawdol  y ddeddí, 
Hammond,  Loeke,*Sla<le.  “Bod  dan  lywyddiaeth  chwantau  cnawdol  ydyw,’  medd 
Chrysostotn,  Grotius,  Bloomfield,  Turner,  Barnes.  “Wrth  Ysbryd  Crist  y meddyltr 
y trydydd  Person  yn  y Drindod,”  mcdd  Theophylact,  Bloomfield,  Barnes,  Hodge, 
Walford.  “Nage;  ond  tuedd  dduwiol  yriyw  yr  yistyr,”  — Rüsemnüller,  Middleton. 
“ Gan  fod  Ysbryd  Duw  yn  trigo,  Ä:c.,”---Belshain,  “Trigayr  Ysoryd  Glân  yn 
nghalonau  Cristionogian,  1 Cor.  3,  lfi,  17;  a 6,  1.JJ)  ; 2 Cor.  6,  1 6 ; Eph.  2,  21,  22, 
Gal.  4,  f);  ond  nid  y’m  i dybied  fod  y preswyliad  yn  un  personol,”— -Barnes. 

Yn  yr  Ysbryd.  Pa  beth  yw  ystyr  yr  ymadrodd  hwn  ? Ai  cyfeiriad 
yw  at  fod  yn  yr  Ysbryd  Glân,  fel  yr  oedd  y prophwydi  dan  ei  ddylan- 
wad  gwyrthiol ; ynte  at  fod  dan  ei  ddylanwadau  grasol  i buro  eu  ca- 
lonau;  ai  ynte  y grefydd  Gristionogoì,  neu  ei  theiinladau,  ynte  pa 
beth  yw  yr  ystyr  o’r  ymadrodd  hwn  ? Gan  na  ellir  gwneyd  cyíìawn- 
der  á’r  pwnc  yn  y fan  yma,  gwel  y Traethawd  ar  y gair  Ysbryd  o 
fewu  yr  Epistol  liwn,  yn  niwedd  y gwaith. 

10  Ac  *os  yv\r  Crist  ynoch,  y mae  y corff  yn  farw,  oherwydd 
pechod;  eitlir  yr  ysbryd  yn  fywyd,  oherwydd  eyfiawnder. 

* “Gyda  golwg  ar  bechod— ar  gyfiawnder,”  medd  J.  Williams.  “ O ran  pechod 
- - -O  ran  cyfiawnder,”  medd  Conquest.  “ Yn  agored  i farw  fel  ereill,”  meddVA  alford, 
Hodge.  “ Wrth  y coríf  y meddylr  y cnawdoi  chwantau,”  ìnedd  Erasmus,  Piscator, 
Loclce,  C.  Schmidt,  Stuart.  “ Er  fod  y coríf  i farw,  mae  yr  enaid  i fyw,”---Hodge, 
Tholudc,  Flatt,  Âwstin,  Calvin,  Beza.  “Wrth  Grist  yma  y meddylir  eiVsbryd, 
Barnes,  Stuart.  “ Er  fod  y corfî  i farw  oherwydd  pechod  y dyn  eyntaf,  mae  yr  ysbryd 
i fyw  byth  drwy  gyfiawnder  yr  ail  Adda,”-— Doddridge.  “Wrth  y corflfy  meddylir  y 
dyn  cyn  ei  droedigaeth,  yr  hwn  sy’n  í'arw  beb  ddim  elfen  hywyd  ynddo,”— Barnes, 
Bioomfield.  “Wrth  yr  ‘ Ysbryd  ’ y meddylir  y dyn  newydd  ; ‘ohprwydd  cyfiawnder, 
yw  drwy  gynllun  cyfiawnhaol  Crist,”— -Barnes,  Bloomfield.  “ Mae  y corff  yn  farw 
tuag  at  bechod  : ni  wrendy  arno,”— -Origen,  Theodoret,  Cìarius,  Grotius,  Raphel, 
Taylof,  Melancthon,  Bucer. 

Ynfarw — ynfywyd.  Acînod  led  dywell  yw  hon  ; y mae  wedi  pers 
tr&fìerthioii  mawr  i’r  esbouwyr  ar  yr  hen  gynllun  o ddeaìl  yr  epistoj 
hun. 


IFän.  Tîîí. 


a)  Dyweáir  mai  yr  ystjrr  yw  marw  ysbrydol.  Ond,  pe  hyny  yr 
rstyr,  rhaid  fod  eyrff  y saint  yn  feirw  mewn  camwedd  a phechod,  tra 
mae  eu  heneidiau  yn  fyw  oherwydd  cydawnder.  Eithr  hefyd,  sonia 
adn.  11  arn  gorff  íesu  ei  hun  yn  farw  fel  hyn,  yr  hyn  ni  bu  efe  erioed 
yn  ysbrydol,  mewn  pechodau. 

(b)  Ereill  a ddywedant  mai  yr  ystyr  yw,  fod  y corff  yn  farw  tuag  at 
feechod,  fel  nas  gellir  ei  ennill  i bechu.  Ond,  pa  gyferbyniad  a wneir 
íclly  rhwng  dwy  fraich  yr  adnod?  Dywedir  fod  yr  ysbryd  yn  fywyd, 
A pha  beth  ljai  na  bywyd  yw  fod  y corff  yn  rhy  dduv/ioì  i bechu  ? Y 
mae  yr  esboniad  hwn  yn  gosod  yr  apostol  i arferyd  y gair  marw  a’r 
gair  bywijd  i arddangos  yr  un  peth  á’u  gilydd. 

(c)  Esboniad  arall  ydy w : — “ Gwir  yw,  fod  eich  cyr'ff  i fa:w  yn  na- 
turi'ol,  oherwydd  y pechod  liwnw  sydd  dan  sylw  yn  pen  v,  12 — 21  ; 
ond  y mae  eieh  hysbryd  yn  fywyd  oherwydd  y cytiawnder  sydd  dan 
sylw.?'  Eitlir  yrnddengys  y gall  gwrthddadl  gyfocli  yn  mynwes  y dar- 
llenydd.  fod  yr  esboniad  hwa  yn  dangos  y difodasid  yr  ysbryd  oni  hu» 
asai  gyfiawnder  Crist.  Gwell  genyf  adaei  yr  hyn  sydd  i’w  ddywedyd 
am  ganlyniadau  camwedd  x\dda,  hyd  y Traethawd  ar  Bechod 
Gwreiddiol,  ar  y diwedd;  etto,  rliaid  i mlgyfaddef  mai  at  y deongliad 
liwn  yr  wyf  yn  tueddu  yn  awr. 

Os  yw  Crüt  ynoch , ebe  efe.  Rhuid  gan  hyny,  fod  rhywbeth  yn  y 
bywyd  hwn,  ag  nad  yw  yn  y bywyd  a.gaiff  yr  annuwiolion  yn  yr  ad- 
gyfodiad.  Ond,  ,pa  anhawsdra  all  fod  mewn  meddwl,  fod  yr  apostol 
yma  yn  cyferbynu  y farwolaeth  * gafwyd  drwy  gamwedd  Aclda,  liyd 
yn  nod  i’r  saint  eu  hunain,  gyda’r  bywyd  a gaiiíeu  hysbryd  drwy  gyf- 
jawnder  yr  aii  Adcìa  ? 

11  Àe  os  Yshryd  yr  hwn  a gyfododd  lesu  o feirw  sydd  yn  trigo 
ynoch ; yr  hwn  a gyfododd  Grist  o feirw  a fy wiocâ  hefyd  *eieU 
eyrff  marwel  chwi,  trwy  ei  Ysbryd  yr  hwn  sydd  yn  trigoynoeh. 

* “Oherwydd  ei  Ysbryd,  &c.,M  y w y darlleniad  uchaf  ei  awdurdod,  oherwydd  felly 
y mae  mewn  amryw  o’r  ysgrifiyfrau  henaf,  a’r  nifer  liososaf  o’r  rinú  diweddarach,  ya 
Bghyda’r  hen  Syriaeg,  Arabaeg,  Sahidaeg,  Vulgate,  a hen  gyfieithadau  Lladin  ereill ; 
*c  itílly  y darllenai  öri^en.  Epiphaniut,  Photius,  Methodius,  Irenaeus,  Tertullian,  ac 
amryw  dadan  ereill.  Hwn  a ddewiswyd  i’w  osod  yn  uhe&tamentau  Groeg  Erasmu*s 
Stephens,  Mill,  Bengel,  Grieshaeh,  Koppe,  Knapp,  a Schoîz.  “Cyfeirir  at  fywiocad 
j'sbrydol  drwy  ras,”— Stuart,  Barnes,  Calvin.  “ Na  wneir;  ond  atfywiocâd  ein  cyrff 
ya  unig,’’---Reîche,  Koppe,  Rosenmulier,  Wetstein,  Schoettgen,  Hodge,  Waìford. 

Ychwanega  yr  adnod  hon  y fraint  a gaiff.eu  cyrff’ hefyd,  rnegys  y 
dangosodd  adn.  10  fraint  eu  hysbrydoedd. 

Ysbryd  yr  Sfc.  Yshryd  y Tad  yw  hwn.  Arferir  y cyssylltìad 
i ddangos  mai  yr  un  gweithrediad  o eiddo  Duw,  ac  mai  yn  yr  un  eyn- 
liun  y gweitliredir,  ag  yn  y grym  a gyfoclodcl  Grist  o’r  l>edd.  Yr  un 
ysbryd  dwyfol  ag  a breswylia  yn  mjsg  y saiuta  gyfyd  eu  cyrff*  oT 
bedd,  ag  a gyfoáo'dd  gorff  Crist  hefyd  fel  y blaenffrwyth. 

Nid  wyfyn  gallu  cydweled  â Stuart  ac  ereill,  i feddwl  fod  yma  gyf- 
eiriad  at  fywiocau  ein  cyrff  yn  ngwasanaeth  crefydd  yn  unig  ; ond  yn 
Jhytrach  at  farwolaeth  gondemniol,  ac  adgyfodiad  rliyddhaol  odditan 

««oudemniad  hwuw,  i Grist,â  arddango«  mai  drwv  yr  un  drefu,  a'r  uu 

m 


RHUFEIN'IÄID. 


gMeithrediad  o eiddo  yr  Yshryd  yn  y drefn  hdno,  y rhyddheir  eih 
cyrff  ninnau  o’r  bedd.  Geilw  adn.  1 , y gras  hwn  fel  crynodeb  yn 
yyfiawrider , gan  ddangos  mai  o’r  un  cyfiawnder  raawr  yr  arbedwyd 
dynoliaeth  rhag  difodiad,  a’r  saint  rhag  cosp  dragwyddol  ei  wrthod- 
wyr  yn  y diwedd. 

Cyrff  marwol,  sydd  gyfeiriad  at  ein  cyrff  wedi  meirw  fel  ein  lieneid- 
iau  gyda  Christ,  o ran  y inarw  condeniniol  a gawsom  yno  ar  y groes. 
Cyrff  inarwol  y geilw  Pau  hwynt  yn  aml.  Yn  wir,  dyna  ystyr  yrym- 
adrodd  hwn  gauddo  ef  yn  gyffredinol.  Ond  bydd  anghen  am  fywiocâu 
y cyrff  hyn  etto,  ar  foreu  yr  adgyfodiad.  Ond  gwel  ar  pen.  G 32. 

Ynoch.  Pa  un  ai  ynocì&fel  personau,  ynte  yn  eich  mysg  fel  cym- 
de'ithas,  a feddylir.  Goddefa  y gair  y miill  ystyr  fel  y llall.  Am  yr 
ystyr  yn  y lle  yma,  gwel  Traethawd  ar  Yabryd  ar  y diwedd. 

12  Am  hyny,  frodyr,  dyledwyr  ydym,  nid  i’r  cnawd,  i fyw  yn  ol 
y cnawd. 

13  *Canys  os  byw  yr  ydych  yn  ol  y cnawd,  meirw  fyddwch 
eithr  os.ydych  yn  marweiddio  gweithredoe.Ul  y coríf  drwy  yr  Y*s- 
bryd,  byw  fyddwçh. 

* “Arferir  y gair  cnawdam  y sylwcdd  bywiog,  cnnynadwy,  ynom,  a’r  gair  corff  am 
y cyfan  o’r  rhan  anifeilaidd  gyda’u  gilydd,”  — Iteiche.  “ Vr  un  ystyr  sydd  gan  Paul 
yma  i’r  ddau  air,”  medd  íjtuart.  “ * Yn  ol  y çnawfi,’  yw  yn  ol  ei  drachwantau  ef,” 
Carpzov.  “ JMeinv,  neu  druenu»  fyddwch  yn  y byd  a ddüw,”— -Itosenmuller.  “Trwy 
yr  ysbryd,  yw  trwyy  grefydd  Crristionogol,”— Itoscnmuller.  “ Wrth  weithredocdd  j 
coríf,  meddylir  ei  deimladau,  ci  iiwydau,  a’i  ddymuniiulau  hefyd,  yn  gystal  a’i  gyf- 
lawniadau,”— Koppe,  Bloomfield.  “ Wrth  farweiddio  y meddylir  alierthu  neu  ddy®- 
trywio,  yn  ol  yr  arferiadau  Iuddewig  o’r  gair,”-— Schoettgen.  “ Wrth  wcithredoedd 
y corflf,  cyfeirir  at  fuchedd  y Rhufeiniaid  cyn  eu  troedigaeth  yn  unig,”— Crelliu*. 
“Marweiddo  gweithredoedd  y cnawd,  yn  lle  corflf,”  yw  darlleniad  amryw  hen  gopYau 
Groeg,  y Slavonaeg,  Vulgate,  hen  rai  Lladin  exeill,  ynghyd  A beiblau  Origen,  Iren- 
^eus,  Tertullian,  Çyprian,  Ambrose,  Jerotn,  Äforgan,  Bçda,  lkc. ; ond  dros  y darîicn- 
iad  arferetlig  y mae  yr  awdrçrdod  drymaf.  “Yr-ystyr  grammadegol  o adn.  12  yw, 
Oyledwyr  ydym  i beidio  byw  yn  ol  y cnawd,  er  dim,”---Fritsche,  Winer. 

14  Canys  y *savvl  a arweinir  gan  Ysbryd  Duw,  y rhai  hyn  sydd 
blant  i Ddiìw. 

* “ Y rhai  a rodiant.  yn  ol  Ysbryd  Duw,”  mcdd  y Sahidaeg.  “ Wrth  y gair  ar- 
weinir,  arddangosir  nadoes  un  gorfod.aeth  ar  rr  owyllys,  ond  ymollyngiad  gwjrfoddoî, 
y dyn  ei  hun  sy’n  cerdded,”---Estius.  “C}feirir  yma  at  ddyianwad  dwyfol  neiüdaol 
ae  efifeithiol,”---Stuart. 

Dyledwyr  ydym.  “ Yr  ydym  yn  ddyledwyr,  ond  nid  i’r  Cnatrd — 
aid  i’r  gyfundrefn  Pliariseaidd,  i fyw  yn  ei  hol  lii.”  Arddangosodd  yr 
apostol  nad  drwy  y.  Cnawd  y cawsent-  eu  bywyd  cyfiawmhaol,  nac  y 
eant  eu  bywyd  etto  o fedd,  nac  y caií^'eu  hysbryd  fywyd  cyfiawnder 
(adn.  10)  mewn  cüfyd  ; ac  am  hyny,  os  cânt  yr  holl  fendithion  hyn, 
eu  bod^i  ryw  gynllun  yn  fawr  ddyledwyr ; eithr  nid  Phariseaeth  yw  y 
oyT,llurt'hẅnw. 

Y corff.  Wele  brawf  mai  fel  cyfnndrefn  yr  arferai  efe  y gair  Cnatrd ; 
canys  gweithredoedd  o ufydd-áod  i drachwöiitau  y corff  yn  fwy  na’r 

IÖ9 


Pen.  VIII. 


ysbryd,  oedd  yn  damnio  Phariseaid  yr  oes  liòno ; tra  yr  oedd  crefydd 
gnawdol  aml  sect  baganaidd  yn  cynnwys  eilunaddoliaeth,  a chenfigen, 
íel  y gwelir  yn  Gal.  5.  20.  Pechodau  oedd  y rliai  hyn  nas  cynnwysir 
yn  y Cnawd  a fiinai  eglwys  Rhufain.  Pe  gwa<iem  fod  y gair  Cnawd 
yn  yr  epistol  hwn  yn  cyfeirio  at  gyfundrefn  o grefydd.  gorfyddid  ni  i 
ganiatau,  naill  ai  nad  yw  ysbryd  dyn  yn  gallu  pechu  dirn  ond  trach- 
wantau  ei  goríf,  neu  fod  Paul  yma  yn  esgusodi  pechodau  y meddwl 
gyda'u  gilydd,  neu  ei  fod  yn  ysgrifenu  mor  anrnhriodol  a galw  pech- 
odau  coríF  ac  ysbryd  i gyd,  ac  heb  wahaniaeth,  yn  gnawd . 
Tebycaclr  yw,  ei  fod  yn  dadiu  yn  erbyn  yr  hyn  a fiinai  eglwys  Rhuf- 
ain  yn  yr  oes  hono.  Dengys  ei  ddadleuon  athrawiaethol  mai  Pharis- 
eaeth  oedd  yn  peri  y blinder  liwnw  ; a gwyddis  drwy  bob  hanes  ain 
y grefydd  gymysglyd  hòno,  mai  cuddio  traehwantau  corfibrol  â defodau 
allanol.  oedd  ei  phrif  gamp. 

Marweiddio  (thanatoô) , to  cause  io  be  imt  io  death , to  delwer  over 
to  death;  peri  gosod  i farwolaeth,  bwrw  i farwoîaeth.  Nid  yw  y gair 
egwan,  marweiddio,  na’r  un  cyfìelyb,  mortifg , yn  ddigon  grymus. 
Cynnwysa  y gair  benderfyniad  i ladd  yn  y fan,  ac  nid  yn  raddol.  Nid 
oes  oediad  o fynyd  ynddo.  Er  mwyn  deall  ei  wir  ystyr,  troed  y dar- 
ìlenydd  i’w  arferiad  yn  Matt.  10,  21  ; a 26,  59  ; a 27,  1 ; 2 Cor.  6,  9 ; 

I Pedr  3 18  ; Rhuf.  7,  4.  Gwelwn  fod  holl  drachwantau  ein  rlian 
anifeilaidd  i’w  lladd  genym,  ar  ein  dyfodiad  i stad  fywiol  crefydd 
Crist.  Os  eu  hanner  ladd,  a’u  marweiddio  yn  unig  a gânt,  meirw  yn 
liollol  a fyddwn  ni  am  eu  harbed  hwynt.  Edryehed  caethion  bîysiau 
bwyd,  diod,  gorphwysclra,  ymarferion  ystlenaidd,  &c.  at  byn  ; canys 
yr  un  peth  yw  ag  edrych  at  eu  bywyd.  Mae  ein  bywyd  dan  gyfun^ 
drefn  Crist  îesu  yn  fywyd  anfeidrol  werthfawr  a gogoneddus  i ni  ; 
end  os  ydyw,  mawr  yw  y gorchwyl  i’w  gyrhaedd ; trom  y w y llaw  raid 
fod  ar  holl  chwantau  cyfreithlon  y gyfran  anifeilaidd  o honom.  Nid 
yw  cig  a gwaed  i etifeddu  teyrnas  Duw  fry  ; ac  nid  yw  eu  trachwant- 
au  i’w.hetifeddu  hi  hyd  yn  nod  yma,  ychwaith.  Cofiwn  fod  esmwyth- 
der,  byd  da,  a holl  gnawdolrwycìd  yr  hen  oruchwyliaeth — ie,  a holl  Ji 
fg  hun  y Salmau  eu  hunain,  wedi  darfod  dan  y Testament  Newydd^ 
Cariad  cynredinol  sydd  yn  lle  eu  Dialgarwch  hwynt.  Y llaweroedd, 
y.  byd,  y pawb,  sydd  yn  lle  euflft/  hun,fy  maid  fy  hun,  a'u  Seion  eu 
liun,  hwynt.  Teimladau  yr  epistolau  sy’n  lie  teimlad  y Salmau. 
Teimladau  Caìfaria  sydd  yn  Nuw  yn  lle  teimlad  Sina  ; a theimladau, 
Crist  íoan  a Phaul  sydd  i fod  ynom  ninnau.  yn  lle  teimlad  Moses  a 
Dafydd  ac  Asaph.  Yn  Ile  teimîadau  “ Ej.shadai,  Duw  Abraham, 
Isaac,  a Jacob,”  a theimladau  nes,  (ond  rhy  bell  er  hyny,)  “ Jehofa, 
Duw  Israel,”  “ Jehofa  Xzebaoth,  Arglwydd  y Iluoedd  ;”  teimladau 
“ Duw  a Thad  ein  Harglwydd  lesu  Grist,”  “ ein  Duw  a’n  Tad  ni  oll,” 
raid  fod  ein  teimladau  ni,  pìant  a rneibion  Duw. 

Arweinir  ( ago ) to  lead,  to  induce,  to  ihcite,  io  guide  ; denu,  armog% 
ennill,  arwain.  Gwel  Rhuf.  2,  4 ; 1 Cor.  12,2;  Gal.  5,  18  ; 2 Tim. 

3,  6.  Yr  wyf  yn  cydweled  â’r  dysgedig  Stuart,  fod  yma  gyfeiriad  eg- 
îur  at  ddylanwad  neitlduol  o eiddo  Ysbryd  Duw  ; canys  os  nad  oes 
dim  heblaw  perswadiad  cyffredin  y gwirionedd  yn  cael  ei  osod  ar  > 
waith  i arwain  plant  Duw,  pa  fodd  y rhagorant  ar  çreill  sy’n  mwyn- 

m 


ÌIHÜÍ'ÉÌNÌÄÎÌ). 


hau  yr  un  arweiniad  ? a plia  faint  o werth  ei  clianmoî  gan  yr  apostoî 
fei  braint  y plant,  a fuasai  yr  hon  a fwynhasid  gan  holl  wrandawwyr 
efengýl  fel  eu  gilydd  ? Os  dywedwch,  “ Y gwahaniaeth  sy’n  gyn- 
nwysedig  yn  y tfaith  o fod  y rhai  bîaenaf  yn  ufyddhau  i’r  perswadiad, 
tra  rnae  yr  olaf  vn  ei  wrthwynebu”  Yr  wyf  yn  ateb  fod  y fiaith  yn 
wirionedd  ; ond,  nid  yw  er  hyny  yn  cyrhaedd  pegwn  yr  anhawsdra. 
Pa  fodd  y mae  y naill  yn  dod  i dderbyn  y perswadíad  tra  mae  y 
llall  yn  ei  wrthwynebu  ? Pa  beth  yw  yr  achlysur  cyntaf  o liyn  ? Os 
dy wedwch  “ fod  natur  lygredig  yn  arwain  yr  anedifeiriol  i ymgaledu  ;” 
yna  yr  wyf  yn  gofyn,  Onid  oedd  gan  yr  edifeiriol  yr  unrhyw  natur 
lygtedig  cyn  eu  hedifeirwch  ? Pa  beth,  gan  liyny,  yw  yr  achos  efeithiol 
o fod  y naill  yn  ufyddhau  mwy  na’r  llall  ? Priodola  ein  testun  yr 
aclios  i ddylanwad  Ysbryd  Duw.  A bod  y dylanwad  hwn  yn  neillduol , 
a welir  oddiwrth  y ífaith,  nas  gellir  ei  ystyried  yn  gyfiredin  ar  t>ob 
dyn  i’r  un  graddau,  onide,  y caífai  pob  dyn  ei  argyhoeddí.  Eithr, 
gan  mai  y íìaith  yw,  nad  ydynt  felly,  y canlyniad  naturiol  ydyw,  fod 
dylanwad  yr  yshryd  yn  neillduol  ( special ')  ar  bob  un  a argylioeddir» 
Feily  Dr.  Stuart. 

15  Canys  *ni  dderbyniaâoch  yâbfyd  caethiwed  drachefn  i beri 
ofn;  feithr  derbyniasoch  Ysbryd  mabwysiad.  trwyyr  hwn  yrydym 
yn  llefain,  Abba,  Dad. 

* 1 Cor.  2,  12;  Heb.  2,  15;  Act.  15,  10.  “ Cyfeirid  at  ofn  marwolaeth,  meg)rs  yn 

Heb.  2,  15,” — Stuart,  Locke,  Pearce.  “Cymharu  y mae  cfe  ysbrydoödd  y ddwy  oruch- 
wyliaeth,” — Ecumenius,  Theophylaet,  Chrysostom.  “ Ystyr  y gair  ysbryd  yn  yr  ho!} 
adnod,  yw  teimiad,” — Grotius,  Juspis.  “ Ei  ystyr  gyda’r  gair  mubwysiud  yw  yr  Vs- 
bryd  Glán,” — Wolf,  Olearius.  “ Cyfeirir  at  ysbryd  gwasaidd,  ac  nid  ofn  marwol- 
aeth,” — Ghrysostom,  Rosennmller,  Barnes,  Hodge.  “ Cyfeiria  at  yr  ofn  a feddiannai 
yr  addolwyr  Paganaidd,” — Rosenmuller.  t “Mabwysiad  plant,”  yw  darlleniad  y 

Yulgate,  ynghyd  ag  amryw  hen  gyfieithiadau  Lladin  ereill.  Ond  “mabwysiad  plant 
Duw,”  oedd  beibl  I\Iorgan  ac  ercill  o’i  gyfoeswyr»  “ Trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  galw  y 
Tad  yn  dad  i ni,”  medd  yr  hen  Syriaeg.  “ Dylasai  y gair  fod  yn  muboldeb  yn  lle 
mabwysiad,” — Koppe,  Bloomfield,  “ Gelwid  plant  mabwysiedig  gan  y Paganiaid 
Groegaidd  yn  blant  Duw,  oherwydd  y ddefod  grefyddol  gydfynedol  â’u  trosglwyddiad. 
Felly  y gelwir  plent  bedydd  gan  y Saeson,  yn  God-son,  a’r  tad  mabwysol  yn  God- 
futher,” — Schleusner.  “ Vr  ystyr  yw,  ‘ O dad,  O dad,’  ” — Grotius,  Drusìus,  Schoett- 
gen.  “ Ychwanegwyd  y gair  Grocg  putcr  (tad)  fel  deongliad  o’r  gair  Syriaeg  Abbu 
Bloomfieid,  Beza,  De  Dieu.  “ Arferodd  yr  apostol  y gair  yn  y ddwy  iaith  i ddangos 
fod  Duw  yn  dad  yr  un  mor  anwyl  i’r  r.aiil  genedl  ag  i’r  liall — i’r  cenedloedd  ag  i’r 
Iuddewon,” — Doddridge,  Toletus.  “ Arddengysy  galwai  y naill  a’r  llall  yn  euhiaith 
eu  hunain,  ar  Dduw  fel  ar  eutad,” — Awstin,  Calvin.  “ Ad-ddywedir  y gair  er  mwyu 
dangos  allan  yr  anwylder  plentynaidd  a feddiunnai  yr  adilolydd,” — Theodoret. 

Caethiwed  (douleia)  ; a Mabwysiad  (uiothesia),  a osodir  yma 
yn  gyferbyniol  i’w  gilydd  ; ac  ysbryd  neu  deimlad  y naill  mewn  "cyf- 
erbyniad  i eiddo  y Ilall. 

Caethiwed,  slacery,  bondaye,  yw  y gair  arferedig  am  gyflwr  ’lsraeî 
dan  Phurao,  (Exod.  6,  6),  ynghyd  ag  am  gaethivyed  neu  gaethvvasan- 
aeth  yn  mysg  y cenedloedd  paganaidd.  Dywed  Paul  ei  hun  yn  Gal. 
4,  24,  a 5,  1,  mai  caethiwed  (douleia),  oedd  cyflwr  Israel  dan  gyfam- 
mod  Sina,  ac  mai  iau  caethweision  oedd  eu  gwasanaeth  dan  Jehofa, 
eu  Duw  gwladol  a’u  brenin. 


191 


jPen.  ’tllì. 


Mabwystad,  the  placlnr/  as  a son , adoption , sonship  ; gosod  i fod 
fel  yn  blentyn,  maholdeb,  sydd  air  arferetìig  yn  y Te«tanient  Newydd, 
ac  am  stad  y rliai  a ddyrchefir  gan  Dduw,  fel  personau  neu  feî  cenedl, 
i feddiannu  yr  un  breintiau  mewn  cyrnhariaeth  ag  ereill,  ag  a fwynha 
plant  boneddwr  dwyreiniol  yn  ymyl  y baethweision.  Arferir  yn  pen.  9, 
4,  arn  berthynas  wlàdol  eèuedl  Israel  â Duw,  rhagor  un  genedl  arall. 

Mae  teimladau  addolwyr  cyfammod  Sina  yn  hollol  wahanol  i’r 
eiddo  addolwyr  y cyfarnmod  newydd.  Tra  galwènt  hwy  eu  creft/dd , 
yn  wir,  yn  ofni  Duw  a chilio  oddiwrth  ddrygioni,  gelwir  ein  crefydd 
ni  yn  gariad  a hunanymwadiad.  “ Àddolaf  tuâ’th  deml  santaidd  yn 
dy  ofn,”  medd  y naill.  “ Fel  y mae  dy  ofn  y mae  dy  ddigter,”  medd 
y llaîl:  a “ Dysg  i ni  felly  gyfrif  ein  dyddiau,  fá  y dygom  ein  calon  t 
ddoethineb,”  medd  èíe  eilwaith.  Cyfrif  eu  dyddiau  dan  frawycliu, 
oedd  y fath  gyfrif  â hwn.  “ Bydded  ei  ofn  ef  arnoch,  a byclded  efé 
yn  arswyd  i chwi,”  ebe  Esaia  ei  hun  ; trâ  cyfyd  Paul  yn  hyf,  gan  ddy- 
wedyd,  “ Ni  roddes  Dtìw  i fú  ysbryd  ofn,  ond  ysbryd  nerth,  a chariad, 
a phwyll.” 

“ Ofn  yr  Arglwydd,  hyny  ydyw  doethineb,”  ebe  Job.  “ Deuwch 
bkmt  gwrandewch  aruaf,  a dysgaf  i èhwi  ofn  yr  Arglwydd,”  ebe  Dafydd. 
“ Ofn  yr  Àrgîwydd  yw  dechreuad  doethineb,”  ebe  ei  fab  doethaf  ef  ar 
ei  ol.  “ Gwasanaethwch  yr  Arglwydd  mewn  ofn,  ac  ymlawenhewch 
mewn  dychryn,”  ebe  Dafydd  drachefn.  “ Yr  wyf  fi  yn  ofni  ac  yn  crynu,” 
«be  Moses  ei  hun,  cyfryngwr  uchel  y cyfammod.  Ond,  “ yn  hyn  y 
perffeithiwyd  ein  cariad  ni  (ehe  loan)  fel  y caffom  hyder  ddydd  y farn  ; 
oblegid  megys  ag  y mae  efe,  yr  ydym  ninnau  yn  y byd  hwn.”  Os  yw 
efe  yn  cael  nesu  at  y Tad  yn  ddiofn,  felly  ninnau  hefyd,  hyd  yn  nod  yn 
y byd  hwn. 

“ Ofnwch  yr  x\rglwydd,  ei  Saint  ef,”  ebe  %raVÌv  “ Nid  oes  ofn  raewu 
èariad,”  ebe’r  disgybl  anwyl  : “ Mae  perffaith  garîad  yn  bwrW“  allan  ofn. 
A’r  hwn  sydd  yn  ofni,  ni  pherffeithiwyd  raewn  cariad.”  “ Yn  yr  hwn 
y mae  i ni  hyfrdra,  a dyfodfa  mewn  hyder,  drwy  ei  ffydd  ef;“  ac  “ awn 
yn  hyderus  at  orseddfainc  y gras,”  oedd  ymadroddion  plant  y Testamen't 
Newydd. 

Etto,  nid  rhyfyg  oedd  eu  hyfdra  ; — “ gyda  gwylder  a jjharchedig  ofn 
nid  yr  hen  ofn  braẁychus,  ond  yr  ofn  mabaîdd,  yw  efe  : ofn  hyfryd=, 
©fn  yn  tyriu  yn  mlaen,  ac  nid  ofn  caethwas,  yn  tynu  yn  ol.  Yr  dldd 
saint  yr  hen  oruchwyîiaeth  wedi  bod  “ dros  eu  holl  fywyd”  dan  y teim- 
ladau  caethiwus  hyn. 

Ymddengys  fod  teimladau  Duw  yn  cyfnewid  i ganlyn  ei  oruchwyl- 
iaethau.  TeimladaU  meistr  gynt — Tad  yn  hresennol.  Yr  oedd  efe 
hefyd  yn  cyfranu  teimladau  yr  oruchw'yliaeth  i fynwesau  ei  addolwryr 
derbyniol  dan  yr  oruchw'yliaeth  hòno  ; felly  y cyfrana  efe  hefyd  yn  awiv 
Sylwer  hefyd  ar  y gair  derhyn , yr  hwn  sy’n  cyfeirio  o leiaf  at  weithrediad 
o «iddo  Duw  ar  y teimlad. 

Abba,  yn  Hebraeg  Ab,  yn  y Galdaeg  Abba  ; O Dad  ! Fè  allai 
ddarfod  i’r  apostol  ddyblu  y gair,  er  ìiiwyn  dangos  yn  iaith  yr  Iuddew 
ac  yn  iaith  y Groegẃr  hefyd,  fod  y naill  fel  y llall  yn  cael  nesau  at 
Dduw,  fel  y nesâ  plant  anwyl  a hydérus  at  eu  Tad.  Ceir  y gair  yà 
Marc  14,  36,  a Gal.  4,  ö. 

192 


RHUFEINIAÎD. 


16  Y Ŷmae  yr  Ysbryd  hwn  yn  cyd-dystiolaethu  â’n  hysbryd  nì, 
ein  bod  ni  yn  blant  i Dduw. 

17  fAc  os  plant,  etifeddion  hefyd ; sef  etifeddion  i Dduwr,  a 
chyd-etifeddion  â Christ : os  ydym  yn  eyd-ddyoddef  gydag  ef,  fel 
y’n  cyd-ogonedder  liefyd. 

* “Yn  dwyn  tystiolaeth  i’n  meddyliau,*’ — Stuart.  tx  Cyfeiria  yt  ‘Ysbrydhwn’  at 
yr  Ysbryd  Glân,'”*—  Flatt,  Bloornfield,  Barnes,  Tholuck,  Chrysostom.  “ Drwy  gyf* 
ranu  ysbryd  neu  deimlad  maboldeb  ynom,  y cyd-dystiolaetha  efe,” — Stuart.  “A 
thrwy  eífaith  y teimlad  hwnw,”---Barnes.  “ Mae  y teimlad  mabaidd  hwn  yn,  &c.,” 
Belsham.  “ Cyfeirir  at  sicrwydd  cyfranedip:  yn  y meddwl,”---Hodge>  f “Gan 
cin  hcrd  yn  cytUddyoddef  ag  ef,”---Walford.  Act.  xiv,  225  Phil.  i,  29;  2 Tim.  2, 
11,  12. 

Yr  ysbryd  hiûit,  gan  gyfeirio  at  yr  ysbryd  mabwysiad  a dderbyniasent 
gan  Dduw.  Er  fod  Tholuck,  Flatt,  a Stuart  yn  ystyried  y gair  ysbryd 
yn  yr  ymadrodd  liwn,  yn  sefyll  am  Ysbryd  Duw,  ni  alîaf  íi  eu  dilvn 
heb  ddywedyd  mai  efe  oedd  yr  ysbryd  caethiwed  liefyd  ; neu,  0 leiaf, 
os  rhyw  fod  ac  nid  teimlad  yw  ysbryd  mabwysiad,  mai  bod  ac  nid 
teimlad  yw  ysbryd  caethiwed  hefyd.  Tebygwyf  nad  ydym  yn  cael  un 
ysg’rifenydd  medrus  yn  arferyd  y gair  ysbryd  am  deimlad,  yn  y naill 
íinell,  ac  yn  arferyd  yr  un  gair  am  fod  yn  y linell  ddilynol. 

Ond  pa  fodd  y ceir  dau  ysbryd  yn  y Cristion  ar  yr  un  pryd,  ac  ltcb 
gyfrif  yr  Ysbryd  Glân  yn  un  o honynt  ? Cwestiwn  yw  hwn  sydd  wedi 
peri  cryn  ddyryswçli.  Ond  sylwer  ein  bod  yn  cael  y gair  ysbryd  yn  yr 
adnod  hon  am  deimlad,  a bydd  y dyryswch  yn  lleihau.  Mae  teimladau 
genym  ni  ein  hunain  uwch  ben  tystiolaethau  y Testament  Newydd;  ac  y 
ìnae  üuw  pan  y bo  efe  yn  maddeu  ein  pechodau,  yn  cyfranu  i’n  calonau, 
neu  ein  meddyliau,  deimlad  0 faboldeb  ato  ef  ei  hnn,  ac  0 ymddiried 
crediniol  ei  fod  yntau  yn  Dad  i ninnau.  Neu  niewn  geiriau  ereill,  y 
mae  ein  meddwl  ni  uwchben  y gwirionedd,  yn  tystio  mai  plant  Duw 
ydym,  er  nad  ydym  ar  y pryd  yn  teimlo  yr  ymserchogiad  a’r  byder 
perthynol  i’r  meddwl  liwnw  ; eithr  lleinw  Duw  ein  calonau  â’r  hyfder 
a’r  dyfodfa  mabaidd  dan  sylw,  a thyna  y ddau  deimlad  yn  cyd-dystiol- 
aethu  â’u  gilydd. 

Pe  Ysbryd  Duw  fyddai  yr  Ysbryd  Mabwysiad  hwn,  fel  y mae  efe  yn 
Berson  dẅyfol,  yna  ei  ddoniau  gwyrthiol  a fuasai  mewn  golwg.  Ei 
ddatguddiadau  gynt  yn  peri  braw  ac  arswyd,  tra  yr  oedd  y rbai  p^resenol 
i'r  gwrthwyneb.  Eithr,  gan  nad  oedd  holl  blant  Duw  yn  eu  meddu,  a 
cban  mai  ysbryd  y saint  fel  y maent  yn  blaftt  i Dduw,  sydd  dau  syíw, 
tcbycach  mai  ysbryd  grasol  0 dtiuilad,  fel  yr  egìurwyd,  ydyw. 

Cyd-etifeddwn  â C/irist.  Os  cyd-blant  â’r  cyntafanedig,  yna  cyd- 
etifeddion  ag  ef ; os  cyd-etifeddion,  yna  cyd-oddefwyr  ag  ef;  os  cyd- 
oddefwyr,  yna  cyd-ogoneddigion  ag  ef  hefyd.  Dyma  risiau  breintfáwr 
Crisíionogaetb.  1.  Plant  fel  a chyda  Cbrist.  2.  Etifeddion  fel  a chyda 
Christ.  3.  Dioddefwyr  fel  a chyda  Christ.  4<.  Gogoneddigion  fel  a 
chyda  Christ.  Am  y ífordd  drwy  ba  un  yr  ennillodd"  Crist  ei  etifedd- 
iaeth,  Gwtl  PhP  2,  8,  9 ; Heb.  2,  9,  10;  a 5,  7,  8,  9. 

Cyd-ddioddef : nid  dioddeí  fel  efe  yn  unig  a feddylir,  ond  dioddef  ai 
yr  un  pryd  ac  yn  yr  uu  11«.  Ystyrid  ei  fod  ef  yn  diodctef  yn  ei  achoî . 

R 193 


Pen.  viri. 


ilywedir  ei  fod  ef  y pryd  liyny  yn  cael  ei  ail-groeshoelio,  &rc.  Pa  bryd 
bynag  y gwelir  achos  Crist  yn  dioddef  mewn  ardal,  a’i  phreswylwyr  yn 
yinlechu  rhag  dioddef  gydag  ef,  nid  plant  Duw  mohonynt.  Dywed  yr 
adnod  hon  yn  eglur  nad  ydynt  i gael  byth  gyfran  o ogoniant  Crist.  Pa 
gyssondeb  mewn  gwisgo  coron  dyoddefwr  am  ben  proffeswr  a ofnai 
ddyoddef  dim  ? Ni  fyddai  un  dylanwad  gan  y fath  annhiefn  â hyny, 
ond  peri  i’r  bydoedd  dybied,  gan  fod  y naill  o’r  plant — o’r  milwyr,  yn 
eael  gwisgo  coron  dyoddefwr  heb  ddyoddef  dim,  mai  yr  un  modd  yr 
oedd  hefyd  y cyntaf-anedig — Cadben  Iachawdwriaeth  ei  hun,  yn  gwisgo 
ei  goron  yntau. 

Fel  (inaj , fel  o amcan,  yn  gystal  ag  o ganlyniad.  Yr  amcan  wrth 
adael  i ni  wingo  dan  y dyoddefaint  yma,  yw  fel  ein  gogonedder  rhag- 
llaw.  Os  oes  y fath  gyssylltiad  a hyn  rhwng  dioddef  dros  Grist  gyda’i 
achos,  a mwynhad  o ogoniant  nefol  Crist  yn  nghragwyddoldeb,  ddar- 
llenydd,  pa  beth  debygit  ti  a ddaw  o grefydd  y rliai  hyny,  sy’n  oisgoi 
hyd  y nod  cyhoeddi  egwyddorion  puraf,  penaf,  y deyrnas,  rhag  y dy- 
oddef  a ddilynai  hyny  arnynt ! O Gristionogaeth,  cyfundrefn  uchel  ei 
safon  wyt  ti  ; ond  anfeidrol  ogoneddns  wyt  mewn  cyssylltiad  â’th  safon, 
er  hyny  ! 

18  Oblegid  yr  ydwyf  yn  cyfrif,  *nad  yw  dyoddefiadau  yr  amser 
presennol  hwn,  yn  haeddu  eu  cyffelybu  i’r  gogoniant  fa  ddatguddir 
i ni. 

* “Dyoddefiadau  cyffredinol  y fuchedd  hon,” — Stuart,  Barnes.  “Dyoddefiadaai 
yr  oes  hon  dros  Grist,  fel  rnerthyron,” — Rhai.  f “A  ddatguddir  ynom  ni,” — J. 

Williams.  “ Nid  ýw  safon  neu  standard  y naill  yn  teilyngu  mesuriaeth  yn  ymyî 
standard  y llall,” — Winer. 

Eu  cyffelybu  o ran  mawredd  neu  bwys,  canys  nid  oes  fodd  cyffelyb  y 
dioddefiadau  â gogoniant  mewn  un  modd  arall.  Os  yw  gogoniant  y 
nef  yn  gymmaint,  nes  y bydd  yr  holl  ferthyron,  pa  rai  a fuant  dros  eu 
hoes,  ynwon,  yn  dioddef  newyn,  noethnj,  peryglon,  carcharau,  dirdyn- 
iadau,  ac  angeu  gwaethaf  ac  erchyllaf  a allai  dychymyg  elyniaethus 
Rhufain  Baganaidd  a Rhufain  Babaidd  ar  ei  hol,  eu  dyfeisio — nes  y 
bydd  yr  holl  ferthyron  byn,  meddaf,  yn  cyd-dystio,  y fynyd  ei  datguddir 
iddynt,  mai  anfeidrol  fwy  ydyw,  na  maint  yr  holl  ddioddef  i gyd,  rhaid 
y bydd  yn  ogoniant  annhraethadwy  ! 

19  *Oanys  awyddfryd  y creadur  sydd  yn  dysgwyl  am  ddatgudd- 
iad  meibion  Duw. 

20  fOanys  y creadur  sydd  wedi  ei  ddarostwng  i oferedd ; nid  o’i 
fodd,  eithr  oblegid  yr  hwn  a’i  darostyngodd  : 

21  JDan  obaith  y rliyddheir  y creaduryntau  hefyd,  o gaethiwed 
llygredigaeth,  i ryddid  gogoniant  plant  Duw. 

22  §Canys  ni  a wyddom  fod  pob  creadur  yn  cyd-ocheneidio,  ac 
yn  cyd-ofidio  hyd  y pryd  hwn. 

23  l|Àc  nid  yn  unig  y creadur,  ond  ninnau  hefyd  y rhai  sydd 

191 


RHI/FEINIAID. 

genym  flaenffrwyth  yr  Ysbryd;  yr  ydym  ninnau  ein  hunain  liefyd 
yn  ocheneidio  ynom  ein  liunain,  gan  ddysgwyl  y mabwysiad,  sef 
prynedigaeth  ein  corff. 

* “ Awyddfryd  y ffydd,”  yw  darlleniad  rhai  croen-feiblau  Groeg.  “ Am  ddatgudd- 
iad  Mab  Duw,”  medd  y beibl  Armenaeg.  “ Wrth  y creadur  y meddylir  lioll  ddyn- 
olryw,” — Dr.  E.  Robinson,  Stuart,  Awstin,  Locke,  J.  A.  Turretin,  Semler,  Rosen- 
muller,  Ammon,  Usteri,  Keil,  Whitby,  Taylor,  Heumann,  ÌMacknight,  Oertelius, 
Doederlin,  Turner,  Jaspis,  Schoettgen,  Bloomfield.  “Nage:  ond  yr  holl  greadig- 
aeth,” — Conquest,  Belsham.  “ Yr  angylion  a feddylir,”  medd  rhai.  “ Eneidjau,  scf 
egwyddor  ysgogiadol  y byd  planedawl,”  medd  ereill.  “ Adda  ac  Efa,  canys  hwyrnt- 
hwy  oedd  gwaith  uniongyrchol  y gallu  creadigol,”  medd  ambell  un.  “ Eneidiau 
credinwyr  ydyw,  ar  wahan  oddiwrth  eu  cyrfi',”  medd  rhai.  “ Cyrff  ycredinwyr;  sef 
cu  cyrff  meirw,  yn  wahaniaethol  oddiwrth  eu  heneidiau,”  medd  ereill.  “ Cristionog- 
ion  yn  gyffredinol  yw,”  medd  Nosselt,  Davidson,  ac  ereill.  “Dynion  colledig  yn 
gyffredinol,”  medd  amryw.  “ Dynion  colledig  ynneillduol,  naill  aio’r  Iuddewonneu 
o’r  cenedloedd,”  medd  rhai.  “ Yr  holl  greadigaeth,  oddieithr  bodau  cyfrifol,”  medd 
Chrysostom,  Theophylact,  Ecumenius,  Jerom,  Ambros,  Luther,  IÁoppe,  Flatt,  Dodd- 
'ridge,  Tholuck,  Reiche,  Hodge,  Hilarius,  Aquinas,  Theodorct,  Grotius,  Capellus, 
Paraeus,  Mosheim,  Lalcemacher,  Carpzov,  Danhawer,  Jacobi,  Michaelis,  Bolten,  Ro- 
senmuller,  “Y  gréadigaeth  fywiol,  ysgogiadol  ydyw,” — Walford.  “ Natur  adne- 
wyddol  y Cristion  yw,” — Barnes.  “ Cristionogion  newydd  gael  eu  troi  i’r  ffydd  a 
feddylir,” — Hammond,  Lc  Clerc,  Schleusner,  Wetstein.  f “ Duw  a’i  darostyng- 
odd  ef,  drwy  gospi  dynolryw  am  bechod  Adda,” — Bh)omfield,  Koppe,  Rosenmuller, 
Taylor,  Maclcnight.  “ Cyfeirir  at  eilunaddoliaeth  y byd,  drwy  Satan  neu  Adda,” — 
Marck,  Baumgarten,  Carpzov,  Tertullian,  Luther.  “ Er  fod  dynolryw  wedi  eu  dar- 
ostwng  fel  hyn,  y maent  etto  mewn  stad  o obaith,” — Turner,  Hammond,  Locke, 
Bloomfleld.  “ Cyfeirir  at  gyflwr  presennol  y Cristionogion  dan  erlidigaethau,  &c.,” 
Barnes.  “ Yr  hwn  a’u  darostyngodd  yw  Crist  ei  hun,”— B«arnes.  “ Cyfeirir  nt 
ddarostyngiad  yr  holl  greadigaeth  ddynol  i boenau  ac  angau,” — Walford,  Hodge. 
“ Gan  yr  hwn  a’i  darostyngodd  ef,”— -J.  Williams.  J “Gogoniant  Mab  Dnw,” 
yw  y beibl  Armenaeg.  “Caethiwed  cyflwr  Uygredig,”-— J.  Williams.  “ Mae  dynion 
yn  gyffredinol  yn  hiraethu  am  ddedwyddwch,”— -Stuart.  “ Cyfeirir  at  hiraeth  holl 
natur  fywiol  am  adnewyddiad,”---WTalford.  “Nage  ; ond  at  y cyfryw  deimlad  yn  y 
saint,”— Barnes.  § “Ac  mewn  poenau  esgor  hyd  y pryd  hwn,”— Newcome, 
Wakefield,  Belsham,  Calvin.  “Mae  pob  dyn  hyd  y pryd  hwn  wedi  bod  yn  cwryno  dan 
faich  cystudd  ac  angeu,”-— Stuart.  “ Ocheneidio  a gofidio,”  yw  darlleniad  y Vul- 
gate,  ynghydag  amryw  gyfieìthadau  Lladin  ereill.  t Gadewir  allan  y gair  “mab- 
wysiad  ” o rai  ysgrif-gopiau  tra  hen  ; tradarllena  y Vulgate,  a rhai  ereill,  “mabwysiad 
plant  Duw.”  2 Cor.  5,  2,  4 ; Luc  20,  36.  “ Yr  Ysbryd  fel  blaenfí'rwyth  y cynauaf 

nefol,  yr  hwn  a ddilyna  mewn  amser  a ddaw,”— Wriner,  Chrysostóm,  Theodoret, 
Basil,  Keil,  Stuart.  “ Cyfeirir  at  ddoniau  gwyrthiol  yr  Ysbryd,”  medd  rhai.  “Cyf- 
eirir  at  berffeithiad  mabwysiad  y bedydd,”---Bloomfield. 

Creadur  ( ktisis J.  Arferir  am  y weithred  o greu,  yn  gystal  ag  am 

greadur,  neu  greadigaeth.  Arferir  ain  walianol  fathau  o greadigaeth, 
megys  pethau  creuedig  ; y greadigaeth  resymol,  dynion ; a’r  greadi- 
gaeth  newydd  yn  Nghrist  Iesu,  Cristionogion.  Gan  fod  yr  ymadrodd 
liwn,  o dehyg,  yr  un  sydd  wedi  peri  mwyaf  o draffertli  i’r  esbonwyr  o 
holl  ymadroddion  yr  apostol  hwn,  teilynga  sylw  helaeth.  Eithr  gor- 
fyddir  ni  i ganiatau  i’r  pwnc  Draethawd  ar  ddiwedd  y gyfrol.  Gwnawu 
yn  unig  ryw  sylwadau  beirniadol  yn  awr,  o berthynas  i elfenau  anheb- 
gorol  y creadar  dan  sylw. 


J95 


Pen\  VIII. 


1.  Mae  efe  wedi  ei  ddarostwng  i oferedd  fmatiaotesj , vanity , empti- 

ness  ; gwagder.  “ Chwyddedrg  eiriau  gorwagedd,"  2 Pedr  2,  18.  “ Pa 

hyd  yr  hoffwch  wegi?”  Psalm  4,  2.  “ Cwbl  wagedd  yw  pob  dynd' 

39,  5.  “ Yn  oferedd  eu  meddwl,  Epb.  4,  17.  Ei  ystyr  yw  oferedd, 

gwagedd,  byr-hoedledd,  breuolder. 

2.  Ei  ddarostwng  fupotassoj  i oferedd  a gafodd  y ctisis  hwn,  o’i 

anfodd , gan  ryw  beth  neu  fod  arall.  Ystyr  y gair  hwnyw,  to  putjunder, 
to  suhordinate , /o  subject,  megys  yr  oedd  “ ysbrydoedd  y proph- 

wydi  yn  ddarostyngedig  i’ r prophw'ydi”  (1  Cor.  14,  32);  a megys  yr 
oedd  “ y gwragedd  i fod  yn  ddarostyngedig  yn  yr  eglwysi  (34) ; a megys 
y darostyngir  pob  p'eth  dan  draed  Crist  (15,  27) ; a megys  ag  y “ daros- 
tyngwyd  pob  peth”  yn  yr  eglwys  dan  ei  draed  ef  eisoes  (Eph.  1,  22,)  &c. 
Ííid  yw  y gair,  fel  y gwelir,  yn  mynu  yr  arwyddoead  o ddarostwmg  gor- 
fodol ; etto,  dyna  y modd  y bu  gyda’r  ctisis  dan  sylw,  canys  dywed  Paul 
“ nad  o’i  fodd”  y darostyngwyd  ef.  Oherwydd  (dia  with  AccJ  ; yr 
achos  cynhyrfîol,  annogaefhol,  o’r  darostyngiad  hwn,  oedd  yr  hwn  a’i 
darostyngodd  ef,  ac  nid  ei  eẃyìlysgàrwch  ef  ei  hun.  Gall  yr  amcan  fod 
er  mwyn,  neu  er  llesad  yr  hwn  a’i  darostyngodd  ef,  o ran  yr  iaith  a ar- 
ferir. 

3.  I ryw  stad  a elwir  yn  “ gaethiwed  llygredigaetb’,  y mae  y ctisis 

hwn  wedi  ei  orfodol  ddarostwng.  Caetbiwed,  hondage , caethwasan- 
aeth.  Ll ygredigaeth  (phthoraj , spoiling , corruption,  destruction , 
anurddiad,  dinystr,  trosi  pet-h  i gyflwr  gwaeth  ; mc-gys  y rheiny  “i’wdàl 
a’u  difetha”  yn  2 Pedr  2,  12;  megys  y llygredigaeth  yn  mha  un  y 
cleddir  cyrfî’ y saint,  (1  Cor.  15,  42,  50).  “ Yr  hwn  sy’n  gwaredu  dy 

fywyd  o ddistryẁ,”  ebe  Saltn  103,  4;  sef,  y llygredigaeth  hwnw  a fed 
dyn  o’i  gnawd  ei  liun,  yn  ol  Gal.  6,  S.  Dichon  fod  i’r  gair  ystyr  fíig- 
wrol  yn  Col.  2,  22,  lle  dywed  Paul  fod  y pethau  dan  sylw  oll  yn  Jlygre- 
digaeth  wrth  eu  harfer:  a thebycach  fod  2 Pedr  1,  4,  “ y llygredigaeth 
sy’n  y byd  drwy  drachwant,”  yn  gyfryw  ; ynghyda  2,  12.  Nis  gallaf 
benderfynu  pa  un  o’r  ddau  fodd  ei  deonglir  yn  ein  testun,  cyn  gwybod 
priodol  ystyr  y gair  creadur  ynddo. 

4.  Rhyddheir  y ctisis  hwn  o’r  cyfryw  gaethhced  ag  a ddesgrifir  dan 
ein  3ydd  sylw,  i rgddid  gogoniant  piant  Duw.  Riiyddid  (eleutheriaj , 
a arferir  am  ddod  ailan  o gaethiwed  deddf  Moses,  tracnwantau,  a nwyd- 
au,  &c.  Nid  yw  efe  yn  dywedyd  “ gogoniant,”  ond  rhyddid  y g«<gon- 
iant ; wrth  yr  byn  y deaììir  rhyddid  gogoúeddus.  Pa  un  ai  y rhyddid  a 
gafodd  plant  Duw  odditan  gyfraith  Moses,  ynte  y rhyddid  a gânt  o’r 
bedd,  a feddylir  ? Rhyddid  gogoneddus , sydd  air  yn  enwogi  y rhyddid 
hv/n  ar  bob  rhyddid  aralt,  yr  hyn  a’m  tuedda  i’w  ystyried  atn  y rhyddid 
diweddaf,  yr  hwrn  fydd  yn  ddiau,  y gogoneddusaf  o bob  rhyddid.  Mae 
y ctisis  i gael  mwynbad  o’r  rhyddid  dyfodol  hwn. 

3.  Mae  y ctisis  hwn  yn  awyddus  ddisgwyl  am  ddatguddiad  meilnon 
j Duw.  A-Wyddfìíyd  ( apocarodohia J , to  looJc  away  towards  any  tJäng 
witJi  the  Jieaâ  henì  forward  ; to  await , to  eocpect  earnestly  : edrych  ar 
beth  gan  estyn  y pen  ymlaen  tuag  ato,  dhgwyl  yn  awyddus.  Felly  y 
ferf.  Ceir  yr  enw  cadàrn  deilliedig  o honi,  befyd,  yn  Phil.  1,  20.  Pa 
uu  ai  llvthyrenol  ynte  fíigwrol  yw  y gair  yn  ein  testun,  a welir  wrth  oL 

19ö 


RHUFEINIAID. 


rhain  ystyr  y prif  air,  ctsis,  creadur.  Ymddengys  hefyd  fed  y creadur 
pan  ei  darostyngwyd,  mewn  gobaith  mai  ei  ryddhau  a gaífai  efe  ar  y 
eyfnod  dedwydd  a ragnodwyd. 

6.  Mae  yr  iioll  ctists,  neu  greadiyaeth,  yn  ufuddhau  a chydofidio 
hyd  arnser  ysgrifeniád  y lìythyr  hwn,  ac  o debyg,  hyd  yn  bresennol 
hefyd.  Cydocheneidio  âpiiwý  ? nid  ä’r  creadur  a ragnodwyd  ; dywedyd 
fod  yrjioll  greadigaeth  yn  çydofidio  â'r  greadigaeth — pob  creadur  yn 
cydofiîio  a’r  creadur — pob  ctisis  yn  cydofidio  â’r  ctisis,  fyddai  dywedyd 
hyny.  Rhaid  gan  hyny,  mai  “ pob  cread^r  yn  cydofidio  â’u  gilydd” 
v w y rneddwl.  Cydofioio  (mnadinôj  bod  mewn  poenau  esgor  gydâ’u 
gilydd. 

7.  Yr  oeddynt  hwy  eu  hunain,  sef  y rhai  a gawsent  flaenfFrwyth  yr 
Ysbryd»  dan  yr  un poenau.  Y rhai  hyn  oedd  y rh ai  hedyddiedîg  a’r 
Ysbryd  ar  y Pentecost.  Dyna  fiaenflfrwyrh  y cynhauaf  graslawn  hwn. 
Neu,  fe  allai,  er  nad  mor  dehyg,  feddyliwyf.  mai  prií-ddoniau  yr  Ysbryd 
oedd  y blaenfiìwyth  hwn.  Eithr  y gyfran  a dorid  i lawr  gyntaf  o’r 
cynhauaf,  ydoedd  y blaenffrwyth  yn  gyffredin.  Gwelwn  nad  oedd  yr 
apostolion  o fewn  cylch  y gair  ctìsis,  creadur,  canys  wcle  hwynt  yma  ar 
wahan.  Mabwysiad  y corff,  sef  ei  b^ynedigaeth  waredol.  Gelwid  y 
bodau  nefol  drwyyr  Hen  Destament  yn  feibion  Duw.  Yn  yradgyfodiad 
gwneir  çorfi’priddlyd  a marw  y sant  yn  fub  i Dduw,  fel  y cyrff  nefol 
ereilí.  Mab  i Ddu'w  o ran  hawl  yw  efe  heddyw— yna,  o ran  meddiant. 
Gwèlwn,  gan  hyny  fod  y creaäur , a’r  pob  creadur , a’r  ninnau  hefyd , 
yn  ochaneidio  ac  yn  disgwyl  ani  yr  unrhyw  waredigaeth  ddyfodol,  sef 
gwaredigaeíh  cyrffy  saint  o fod  yn  feibiou  llygredigaetli  bedd,  i fod  yn 
nefol,  fywiol  blant  i Dduw. 

Bydd  y saith  nodau  byn,  o eiddo  Paul,  ar  y creadur  yn  ein  testun,  yn 
gynihorth  i‘r  darllenydd  ei  adnabod,  i aros  ein  Tiiaethawd  manylach 
ar  y pwnc,  yn  niwedd  y gwaith. 

24  *Camrs  trwy  obaith  y’n  hiacliawyd.  Eithr  y gobaitb  awelír 
nid  yw  obáith : oblegid  y petli  y mae  un  yn  ei  weled,  i ba  betli  y 

• mae  etto  yn  ei  obeithio  ? 

25  fCanys  os  ydym  ni  yn  gobeitliio  yrhyn  nid  y!m  yn  ei  weled, 
yr  ydym  trwy  amynedd  yn  dysgwyl  am  dano. 

* “Nid  oes  genym  hyd  yma  ond  iachawdwriaeth  mewn  gohaith,”— -Grotius,  Rosen- 
muller.  “ Rhoddwyd  ni'ar  ffordd  iaehawdwriaeth,  a feddylir,”-— Chrysostom,  Slade.v 

Hiachawyd  (esothemen) , cadw,  gwaredu,  o berygl,  colled,  dinystr, 
&c.  Hwn  yw  ygaîr  cyffYedin  am  iachawdwriaetb  drwy  Grist.  “ Gyda 
gobaith  am,  neu  dry  y gydblethu  y waredigaeth  a gobaith  am  waredi- 
gaeth  y corff',  y gwaredwyd  ein  henaid.”  Nid  ydym  yn  gobeithio  a:n 
waredigaetb  gyflyrawl  yr  enaid.  Mae  hòno  mewn  gafael.  Nid  oes 
dim  damnedigaetb  cyflwr  yn  awr.  Ond  yr  ydym  heb  gyrliaedd  gware- 
digaeth  neu  brynedfgaetb  y covff‘;  etto  yr  ydym  trwy  amynedd  yn  dis- 
gwyl  y prynedigaeth  hwnw.  Fe  allai  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio  hefyd  at 
ocheneidiau  eu  cyrffdan  yr  erlidigaethau  a oddefent,  gan  gyferbynu  y 
dioddeíiadau  hyny  â’r  gobaith  octid  o flaen  yr  un  cyrff,  am  fwynhad  o 

W 


Pen.  VIII. 


sefyllfa  ogoneddus  plant  nefol  Duw  ar  ol  yr  adgyfodiad.  Atlirawiaeth 
iawn  o gysuron  yw  hon  i’r  rbai  y mae  parodrwydd  i oddef  dros  Grist  ya 
öu  çrefydd  ; i’r  lleill,  nid  yw  ond  fel  gwreiddyn  o dir  sych  a diflas. 

26  A’r  un  ífunud  y *mae  yr  Ysbryd  hefyd  yn  cynnortliwyo  ein 
gwendid  ni.  Canys  ni  wyddom  ni  beth  a weddiom,  megys  y dy- 
lem : eithr  y mae  yr  Ysbryd  eihun  yn  erfyn  fdrosom  ni  ag  ochen- 
eidiau  annhraethadwy. 

* “Cyfeirir  at  yr  Ysbryd  Glân,” — Erasmus,  Beza,  Estius,  Paraeus,  Grotius,  Wolf, 
Taylor,  Schlitingius.  “Cyfeìrir  aty  dull  newydd  o feddwl  agawsentdrwy  yrefengyl,” 
Rosenmulier,  Crellius,  a’r  Undodwyr  3rn  gyífredinol.  “Arferir  y gair  Ysbryd  am 
ddawn  gweddi,”-— Chrysostom,  Theophylact.  “ Ysbryd  Duw  yw  enaid  ein  henaid 
ni,”— -Fenelon.  “ Nid  fel  y mae  efe  yn  un  o’r  Tri  Bendigedig  yr  ocheneidia  yr  Ys- 
bryd  fel  hyn  ; ond  trwy  ei  ddylanwad  arnom  ni ; jTr  hwn  sydd  mor  hollol  eiddo  iddo 
ef,  nesy  gellir  llefaru  am  dano  fel  y gweithredydd  cynhyrfiol,”— Awstin.  t Tros* 

orn  ni , a adewir  allan  o’r  pump  ysgrifau  Groeg  henat  oll,  heblaw  o rai  diweddarach, 
yr  Armenaeg,  a rhai  beiblau  Lladin. 

Yr  unffunud  ag  y mae  gobaith  yn  ein  cynnorthwyo  dan  erlidigaethau, 
y mae’r  Ysbryd  hefyd  yn  ein  cynnorthwyo  dan  ein  gwendidau. 

Yr  Ysbryd.  Ond  pa  ysbryd  ? ai  ein  hysbryd  ein  hunain  ? ynte  ys- 
bryd  mabaidd?  ynte  Ysbryd  Duw  ? Mae  sefyll  cryf  wedi  bod  dros 
hob  un  o’r  tybiau  lìyn.  Onid  yw  y galon  a chwilir  gan  Dduw  yn  caelei 
dwyn  i mewn  fel  yn  cyfystyr  â’r  ysbryd  yn  nechreuad  yr  adnod  ? Hefyd, 
yn  mhale  drwy  yr  holl  ysgrythyr  yr  arddangosir  fod  Ysbryd  Duw  yn 
erfyn  dros  y saint?  ítbesymau  cryfion  yw  y rhain  dros  dybied  mai 
ysbryd  mabwysiad  adn.  16,  17,  yw  yr  ysbryd  cynnorthwyol  hwn ; ac 
etto,  nid  ydynt,  debygwyf,  mor  gryfion  â’r  rhai  gwrthwynebus. 

Cynnorthwio  (sunantilambanetaì) , lo  take  hold  in  turn  with  any 
one,  cydgydio  ag  un  ,arall  mewn  gorchwyl.  “ Dywed  wrth  fy  chwaer 
am  gydafael  â mi  yn  y drafiferth,”  ebe  Martha.  Ioan  10,  40.  “ Yr  hwn 

y sicrheir  fy  llaw  gydag  ef,”  ebe  Jehofa  yn  Psalm  89,  21.  “ Hwynt 

hwy  a ddygant  y baich  gyda  thi,”  ehe  efe  wrth  Moses,  am  yr  henuriaid 
eynnorthwyol,  yn  Exod.  18,  22.  Dyna  yr  holl  arferiad  ysgrythyrol  o’r 
gair,  am  a wn  yn  awr.  Tystia  yr  ymadrodd  hwn  fod  llaw  gan  yr  ysbryd 
dan  sylw  yn  y weddi,  ac  mai  eydafael  ynddi — yn  ei  hocheneidiau  a’i 
phethau  â’r  gweddiwr,  y mae  efe. 

Trosom  ni  (wper  êmón),for  the  sake  of  er  mwyn  un,  yn  yr  ystyr  o 
amddifíÿniad,  gofal,  fíafr,  neu  fuddioldeb ; megys  pe  yn  ymblygu  uwch 
ben  un,  gan  ei  gysgodi  rhag  yr  hyn  a al’ai  ddisgyn  arno  a’i  niweidio. 
Gwelwn,  yn 

1 Mai  yn  yr  ystyr  yr  ydym  ni  mewn  “gwendid,”  y mae  efe  yn  gyn- 
northwywr. 

2.  Mai  ein  hanwybodaeth  am  destun  cymhwysaf  i’n  gweddi  yw  y 
gwendid  a nodwyd,  ac  mai  cynnorthwyo  gwendid  anwybodaeth  yw 
cyfranu  gwyhodaeth  yn  yr  hyn  fohi  dditìfygiol. 

3.  Gan  inai  gwneuthur  erfyniadau  yw  gweddi,  mai  cyd-erfyn  â ni  y 
mae  yr  Ysbryd  hwn  wrth  ein  cynnorthwyo.  Diau  y gallasai  efe  greu 
meddyliau  ynom  heb  gydocheneidio  un  radd  â ni,  ond  fel  arall  y de* 

198 


RHUFEINIAID. 


wisa  efe  weithredu,  a diammau  maí  hòno  ywr  y ffordd  fwyaf  effeithiol. 
Gwelwn  y gwahaniaeth  rhwng  eiriolaeth  Crist  ae  eiddo  yr  Ysbryd. 
Gerbron  yr  orseddfry  y mae  y naill ; ondynom  ni,  lle  ffurfirtyr  erfyn- 
iau,  y mae  y llall. 

4.  Fod  yr  Ysbryd  pan  ar  waith  ynom  fel  hyn,  yn  ein  cynnorthwyo 
i ffurfio  dymuniadau  rnor  hur,  mor  bell,  mor  eang,  ac  mor  gymhwys 
i’n  hanghenion,  fel  nad  ydynt  o fewn  cyrhaedd  un  iaitli  ddynol  a 
ddysgasonr.  Cŷfyngyw  iaith  ddynoly  cyffredin  o ddynion,  i'e,  myrdd 
mwy  cyfyng  nag  sy’n  eisieu  i gyfleu  eu  hanghenion  a’u  cwynion  ger- 
bron  Duw,  a myrdd  mwy  cyfyng  hefyd  nag  sy’n  anghenrheidiol  i fod 
yn  gyfryngau  priodol  erfyniau  am  y bendithion  lliosog  ac  annhraethol 
sy’n  erfyniau  yr  Eiriolwr  arall  sydd  drostynt  fry.  Os  yw  efe  fry  yn 
gofyn  cymmaint  erom,  fel  na  allai  ein  haith  gyfyng  ac  anmherffaith 
ni,  ped  arferai  hi,  ateb  y dyben  yn  ei  enau ; onid  oes  eisieu  i ninnau 
isod  ffurfio  erfyniau  hefyd  eangach  na  chylch  ein  geiriadur  bach  ? Ond, 
pwy  a all  ? Yma  daw  yr  Ysbryd  ei  hun,  yn  y cymmeriad  o Ysbryd 
Crist,  ac  â’n  harwain  at  y meddylddrychau  priodol.  Gweddi  ddirgel 
raid  i hon  fod,  canys  mae  ei  hocheneidiau  yn  annhraethadwFy  ; nid  oes 
traethu  arnynt.  Ond  pa  fodd  y gelwir  hyn  cll  yn  erfyn  trosom  ni  ? Yr 
ateb  yw,  mai  er  ein  llesad,  cynnorthwyad,  ac  amddiffyniad.  y mae  y 
gwaith.  Nid  yn  ein  lle,  íel  y bu  Crist  farw  drosom.  ]\íae  dau  ystyr 
i’r  gair  trosom  hwn. 

27  *AT  hwn  sydd  yn  cliwilio  y calonau  a wyr  betli  yw  meddwl 
yr  YrsbryFd;  fcanys  y mae  efe  yn  ol  ewyllys  Duw  yn  erfyn  dros  y 
saint. 

* Sahn  7,  9‘  Diar.  17,  3;  Jer.  11,  20;  Dat.  2,  23.  f “ Mae  efe  tuag  at  Dduw, 
gerbron  Duw,  yn  erfyn,”— - Winer.  “ Cyfeiria  y gair  hwn  crfyn  at  holl  swydd  dadl- 
euwr  dros  arall  mewn  llys,”— Pye  Smith.  “Ei  fod  ef,  yn  òl  ewyllys  Duw,”  medd 
J.  \\  illiatns.  “Yn  ol  ewyllys  Duw,”  medd  yr  hen  Syriaeg,  Chrysostom,  Flatt, 
Tholuck.  • * 

Ir  hwnsydd  yn  chwilio,  Sçc.,  sydd  enw  cyffredin  ar  Dduw,  yr  bwn 
sydd  hollwybodol,  ac  y 11  gosod  ei  wybodaeth  inewn  dull  neillducl,  ar 
sylw  ac  ymchwil ; cymharer  Salm  í,  9 : Jer.  11,  20  ; Aot.  1,  24.  Y11 

Dat.  2,  23,  dywed  wrth  eglwys  Thyatira, — “ Yr  holl  eglwysi  a gânt 
wybod  mai  myfi  yw  yr  hwn  sydd  yn  chwilio  yr  arenau  a’r  calonau.,, 

* \ mddengys  yn  eglur  oddiwrth  yr  adnodau  hyn  mai  Un  chwiliwr  cal- 
onau  sydd  : “ Yr  Hwn  sydd  yn  chwilio,,,  meddant.  Yn  awr,  ymdden- 
gys  fod  o leiaf  ddau  yn  meddu  y briodoledd  oruchel  hon,  neu  ynte 
fod  y ddau  mewn  rhyw  ystyr  yn  Un.  Y naill  yw  Elohim  cyfiawn 
Daf\dd,  sef  Jehofa  Tzebaoth  Jeremi  ; a’r  llall  yw  etholydd  apos- 
tolion  Vr  eglwys  gyntefig  (Act.  1,24),  sef  “ un  tebyg  i Fab  y dyn," 
(Act.  1,  13),  “ yr  hwn  a fu  farw,  ac  sy'n  awr  yn  fyw”  (adn.  18).  Eìtbr 
gan  mai  Un  chwiliwr  calonau  y sydd,  rhaid  mai  yr  hwn  a elwid  Mab 
y dyn  oedd  Duw  a Jehofa  y prophwydi ; y Chwiliwr  calonau  ei  hun. 

Meddwl  fphronemaj , what  one  has  in  mind , what  one  thinhs  and 
feels  ; mind,  thouyht,  feeliny ; sef,  yr  hyn  y mae  un  yn  ei  feddwl  a’i 
L deimlo.  Ceir  yn  adn.  6,  a 7 ; ond  nid  yn  un  lle  araìl  o’r  Testament 

199 


Pen.  VIII. 


Newydd.  Ni  raid  i feddwl,  hyd  yn  nod  annhraethadwy  feddyîddrych- 
au  yr  Ysbryd,  wrth  gael  eu  gwisgo  mewn  geiriau,  cyn  eu  deallir  gan 
Grist,  canys  y mae  efe  yn  chwiliwr  y galon  ei  hunan. 

Yn  ol  ewyllys  Duw  (kata  TheonJ.  Rhaid,  debygid,  mai  yn 
ffigwrol  yr  arferir  yr  ymadrodd  hwn,  i arddangos  y dull  yn  mha  un  y 
saif  yr  eiriolwr  hwn  tuag  at  Dduw.  Yr  ystyr  yw  yn  ol  Duw,  yri  yyd - 
unol  â Duw;  neu  yn  hytrach,  medd  Winer  (Gram.  § 53,  (dj  ) gcrbron 
Duvy.  Dealled  y darllenydd  mai  y cyfieithwyr  a roisant  y gair  ewyllys 
i mewn,  er  mwyn  arddangos  eu  hesboniad  eu  hunain  o'r  gair. 

Erfyn  dros,  Sçc.  Pwy  sydd  “ drosom  ni”  yn  erfyn,  drwy  gynnorth- 
wyo  isod  ein  gvyendid  anwybodus  ni  ? “ Yr  Ysbryd  ei  hun.”  Pwy 

sydd  “ gerbron  Duw,”sef  vny  nefoedd  fry,  (canys  ymadrodd  am  y 
presenoldeb  nefol  ydywT  efe)  “ yn  erfyn  drosom  ni,”  drwy  gynnorth- 
wyo  derbyniad  ein  gweddiau  ? Yr  hwn  sydd  dan  yr  oruchwyliaeth 
ddiweddaf  hon  yn  îlenẅi  y swydd  o “ Chwiliwr  y calonau.”  Oddi- 
wrth  hyn  oll,  gwelwn  fod  yn  anliebgorol  i holl  eiriau  ac  ocheneidiau 
ein  gweddi  gael  eu  hystyried,  a'u  hail-erfyn  gan  Grist  gerbron  yr 
orsedd  fry  ; onide,  paham  y sonir  rnewn  cyssylltiad  â'r  pwnc,  ei  fod 
ef  yn  gwybod  y meddwl  a ífurfier  gan  yr  Ysbryd  ynom  ? 

Ysaint,  sydd  air  am  y gwir  wedd'iwyr.  Paham  nad  erfyniai  efe 
dros  y byd  ? Onid  yw  efe  yn  eiriolwr  i'r  hoìl  fyd  ? Ydyẃ,  yn  eirioìwr 
gogyfer  â hwynt,  ond  nid  yw  efe  yn  eiriol  byth  air  drostynt , a'r  achos 
yw,  am  nad  ydynt  yn  ei  osod  ar  waith.  Mae  efe  yn  dala  ei  waed,  fel 
archoiTeiriad  mawr,  yn  ei  law  ge  bron  yr  orsedd,  a’i  barodrwydd  i’w 
oíFrymu  sÿdd  gyjumaint  dros  y naill  weddi  â’r  llall.  Dyna  yw  y 
“ marw  dros  bawb.”  Mae  ei  efengyl  yn  galw  ar  yr  hoìl  fyd  i ddod 
a’i  bechodau  i’w  clirio  gan  Dduw  fel  Duw  yn  Nghrist — fel  Duw  yn 
e stedd  ar  y Trngareddfa-wr  gosodedig  h vn  : pwy  bynag  a ddel  felly ; 
’ie,  os  daw  pawb.  maddeuant  rhad  a gyfreisir.  Dyna  yvv  “ lawn  dros 
bechodau  yr  holl  fyd.”  Nid  oes  neb  yn  cyflwynö  gweddi  iddo  ond  ei 
“ saint” — canys  saint  y geivvir  “ yr  holl  fyd”  pan  wnant  hyny — ac  am 
hyny,  “ erfyn  dros  y saint”  y mae  yntau  ; canys  hen  elynion  euog 
wedi  dod  yn  saint  edifeiriol  ac  anwyl  ydynt.  Gwelwn  gymhwysder 
geiriau  Ioan  (1  Epist.  2,  2)  “ Y mae  genym  ni  Eiriolwr.”  Ond  “ y 
mae  gan  bechodau  yr  holl  fyd  Iawn  drostynt.”  Nid  yw  efe  yn  dy- 
wedyd — “ Y mae  i ni  Eiriolwr,”  canys  y mae  efe  yn  eiriolwr  i'r  holl 
fyd,  os  dyru  yr  holl  fyd  erfyniau  yn  ei  law  i’w  heiriol;  tra  ar  yr  un 
pryd,  gon  y rhai  sy’n  ei  osod  ef  ar  waith  y rnae  efe  yn  eiriolwr.  Mae 
y dadleuwr  llysol  i’r  hoîl  wlad,  ond  gan  y blaid  â’i  rhoddes  ef  ar  waith 
y gellir  dweyd  ei  fod  yn  eiddo.  Bod  yn  Iawn  yw  bod  yn  orsedd  i 
Dduw  cyfundrefn  y Ffydd  eistedd  arni  yn  faddeuwr  a chyfranydd 
trugaredd  i bechaduriaid  yh  rhad.  Nid  yw  yr  orsedd  hon,  na  Duw 
arni,  yn  gwneyd  un  cilwg  ar  neb,  ond  yn  gwenu  ar  yr.holl  fyd.  Dyna 
yw  yr  “ Iawn  dros  beehodau  yr  holl  fyd.”  Allan  o’r  “ hoil  fyd”  hwn 
mae  lliaws  yn  nesâu  arn  druçareddau  pwrcasedig  yr  orsedd.  Ar  eu 
hedifeirwch,  a’u  hymostyngiad,  a’u  taer  gais,  troir  hwynt  o’r  neilldu 
i’r  santeiddijolaf,  lle  mae  ffynnon  .i’w  “ santeiddo  a’u  glanhan.”  Eff- 
aith  cariad  yn  unig  yw  y ddarpariueth  werthfawr  hon.  Dyma  yr  h\n 


RIIUFEINIAID. 


a elwir  yn  “ carodd  Cri>t  ei  eglwys,  ac  a’i  rhoddes  ei  hun  drosti  (sef 
rhyngddi  â chosp  ei  phechodau)  fel  y santeiddiai  efe  lii,  &c.” 

Felly  y mae  Crist  yn  Iawn,  yn  marw,  yn  orsedd  gras,  yn  llawn 
cariad  o ewyllys  da  fagapao) — ir  holl fycl. 

Felly  hefyd  y mae  ei  amcan  ef  o santeiddio,  cyílwyno  gweddiau, 
acliub,  maddeu  i,  cyíiawnhau,  a gogoneddu,  a bod  yn  llawn  cariad  o 
ymhyfrydiad  at  (phileo ) yr  holl  saint,  yr  egiwys,  ei  ddefaid,  ei  etholed- 
igion. 

Felly  etto,  y mae  yn  briodol,  a lipîlol  naturiol,  iddo  wahodd  y dos- 
parth  cyntaf — “ yr  holl  fyd,”  yinlaen  i sefyllfa  yr  ail  ddosparth — “ yr 
eglwys,”  canys  y mae  marwolaeth  Crist  yn  gymmaint  drostynt  A’u 
dwyn  i ryddid  gobaith  y bywyd  ; a’r  Iawn  yn  gymtnaint  iddynt  ag  yw 
efe  i neb  arall,  canys  gorsedd  gras,  neu  Drugareddfa-w'r  i DduwT  y 
Ffydd — i Dduw  Rhad  Ras  i eistedd  arni  fel  Rbad-ras-Dduw  y Byd, 
yw  efe.  Gwel  ar  Pen.  3,  25. 

Felly  etto  hefyd,  y mae  “ yr  holl  fyd”  hwTn  yn  ystyfnig  afresymol  at 
ddynesu  ymlaen  at  hyd  yn  nod  Duw  Rhad  Ras,  ac  y mae  ftŷnnonell 
anfeidrol  yr  un  Gras  yn  tóri  allan  etto  yn  gryfach  ei  ffrwd,  drwy  anfon 
yr  Ysbryd  Glân.  drw’y  y moddion  dyladwy  i’w  hanog  yn  efleithiol  i 
ddynesu. 

Felly  etto  hefyd,  y mae  y gras  hwn  yn  barod  at  law  yr  holl  fyd — i 
“bwy  bynag  a ofyno ond  nid  ydynt  ddigon  ufydd  i ofyn  am  dano ; 
yna  mae  Duw,  ffynnon  fawr  Gras,  wedi  tòri  allan  mewn  ftrwd  gryfach 
etto  ; mae  efe  yn  anfon  yr  Ysbryd  i ddylanwadu,  ar  gais  rhyw  un 
arall,  ac  a deimlo  gymmaint  â hyny  dros  yr  ystyfnig  liwn.  A chyd 
bo  y gweddiwr  yn  erfyn  yn  ddyladwy,  ac  yn  arferyd  y moddion  gos- 
odedig,  sef  y gwirionedd  efengylaidd,  yn  ddyladwy,  tnae  yr  yst  yfnicaf 
a gwaethaf  yn  cael  ei  ennill ; ni^gan  y moddion  yn  unig,  ond  gan 
Yrsbrvd  Duw  drwyddynt. 

Felly  hefyd  yn  mhellach  ; y gwirionedd  atn  bechod,  ceidwad,  nef  ac 
ufíern,  Duw  a dyn,  & c.,  sydd  yn  iinig  yn  cael  ei  weled,  a’i  deimlo ; ac 
yn  yr  ystyr  hwn,  ei  ddyîanwad  ef  yn  unig  sy’n  argyhoeddi  pob  dyn  a 
ennillir;  eitlir,  y triae  r Ysbryd  Glân  yn  ennill  y sylw  at  y gwirionedd 
priodol  a pherthynol  i’r  amgylchiad,  yn  ol  ei  anfeidrol  adnabydrìiaeth 
o holl  ysgogiadau  a deddfatt  yshryd,  enaid,  corft’,  greddfau,  tueddiadau, 
tybiau,  a dygiad  i fyny,  y dyn.  A’r  pregethwr  callaf  yn  hyn  oll  yw  ei 
gydweithiwr  goreu  ef  mewn  achub  dyniön. 

Gwelwn  pa  fodd  y dechreuodd  yr  achub,  o ran  yr  hyn  a weithreda 
Ysbryd  y Grâs  o hono  ; heb  droi  vn  mheìlaçh  yn  ol  na’r  Messia  ei 
liun.  Gwelwn  ef  a’i  apostoìion  yn  dyladwy  arferyd  y moddion.  ac  yn 
fíydcliog  w'eddio.  Felly  cafodd  Ysbryd  Duw  le  i ddylanwadu  ar  y 
gwrandaww'yt,  yn  unol  â gogouiant  yrefengyl.  Dyna  y gwraridaww'yr 
hyny  eilwaith,  allan  o’r  “ holl  fyd,”  yn  saint, — yn  arfer  y mocldion  yn 
ddylachvy,  ac  yn  taer  erfyn  bendith  Ysbryd  Duw,  ac  yn  gweled  y niil- 
oedd  yn  cael  eu  dwys-bigo.  Felly  yn  mìaen,  o hyny  hyd  yn  awr. 

Or  ochr  arall,  gwelwm  naill  ai  yr  arferiad  o’r  modcìion  yn  disayn  i 
ffurf  annheilwmg,  neu  feallai  y ífydd  am  y cydweithrediad  nefoi  yti 
marweiddio;  a’r  canlyniad  naturiol  yw,  dim  achub  ; neu  o leiaf, 
ychydig  iawn  wrth  a eiìicl  wded. 


201 


Pen.  vi  il  , 

Feììj  ar  hyd  ífordd  moddion  dyladwy,  ymddiriediad  hollol  arno  am 
y dylanwad,  a thaer  erfyniau  am  dano,  yn  unig  y gall  Ysbryd  Crist 
gael  lle  i weithredu,  heb  gymmylu  gogoniant  y gyfurídrefn  ; canys 
gwyddis  mai  ar  hyd  y ffordd  hon  y gwelsom  ef  yn  gweithredu ; a 
gwyddom  fod  yr  Iawn  a’r  aberth  yn  ddigon  i’w  alluogi  i achub  pawb  ; 
gwyddom  hefyd  ei  fod  yn  peidio  ag  acíiub  pawb  ; a gwyddom  ynghyd 
â hyny,  mai  yn  y gwledydd  sy’n  amddifaid  o foddion,  ac  yn  y lleoedd 
sy’n  arferyd  y moddion  yn  annheilwng,  ac  yn  y lleoedd  sydd  yn  di- 
bynu  ar  y moddion  yn  unig,  y mae  yr  achub  yn  peidio  bod.  Felìy  y 
mae  rheswm,  ysgrythyr,  a ffaith,  yn  cydwirio  mai  yn  ol  y cynllun  hwn 
y mae  Rh'ad  ras  yr  efengyl  yn  gweithredu.  Na  ddyweded  neb,  ynte, 
í'od  anghydgordiad  ynddo.  Canys — 

1.  Onid  yw  Duw  yn  yr  Iawn  yn  cael  lle  i achub  pawb  ? 

2.  Onid  yw  efe  wedi  trefnu  ymddygiad  hawdd,  yn  gydunol  ag  eg- 
wyddorion  sylfaenol  yr  Iawn  hwn,  i bob  un  a nesäo  ato,  ei  ddilyn  ? 

3.  Onid  yw  pob  pecliadur,  i'e,  y gwaethaf  oll,  wedi  ei  gael  ef  yn 
ymddwyn  yn  unol  a’i  addewid,  pan  geisiodd  efe  nesâu  ar  hyd  y llwybr 
gosodedig  ? 

4.  Onid  yw  yn  rhesymol  i Dduw,  ar  ol  iddo  osod  ei  anfeidrol 
ddoethineb  ar  wraith,  i gynllnnio  ei  drefn  i ddynesu  mor  agos  ag  oedd 
bosibl  at  y pechadur,  gael  gan  y peehadur  ei  hun  gyflawni  yr  ychydig 
sydd  raid  iddo  wneuthur  er  mwyn  cael  ei  achub? 

5.  Onid  y w dynion  yn  rhy  ystyfnig  i blygu  i wneyd  cymmaint  â'r 
ychydig  hyny  ? 

6.  Onid  yw  yn  anghenrheidiol  iawr».  ar  ol  i’r  pregethwr,  a phob  un 
o’r  cyfrywr  wneyd  ei  oreu,  a methu  llwyddo  i ennill  y pechadur  i blygu 
nac  ystyried;  i’V  Bod  mawr  sy’n  adnaì)od  deddfau  y meddwl  dynol, 
wneyd  rhywbeth  a allo  heb  dreisio  yr  ewyllys,  er  mwyn  cael  y truenus 
i’r  diogelwch  ? 

7.  Ös  yw  hyn  yn  anghenrheidiol,  onid  gras  mwy  etto  yn  y Bod 
daionus  fyddai  ei  ymostyngiad  i wneuthur  hyny  ? 

8.  A oes  modd  gan  ddychymyg  dyn  i feddwl  am  fwy  o ras  nag  y 
sydd  yn  Nuw  drwy  yr  efengyl ; canys  gall  dyn  feddwl,  fel  y gwelir, 
Ve,  a dymuno  am  gymmaint  o ras  â hyna  ? 

9.  A fyddai  yn  anrhydodd  i’r  Bod  Mawr  neu  i ryw  fod  arall,  heìpu 
dyn  truenus  allan  o’r  perygì,  tra.  byddai  ei  holl  berthynasau  a’i  gyf- 
eilüon  yn  difraw  edrych  arno  yn  trengu  ? ae  ar  ol  i Dduw  Rhad  ras 
osod  y moddion  a’r  weddi  yn  nwylaw  Cristionogion — pa  rai  ydynt 
frodyr  a chyfeillion  y dyn  colìedig,  ai  anrhydedd  iddo  ef  fyddai  achub 
y cyfryw  pan  y maent  hwy  yn  edrych  yn  hollol  ddifraw  uwchben  ei 
golledigaeth  ? Nid  gras  ywr  y drefn  a allo  achub  heb  ennill  yr  ewyllys, 
nac  a ennillo  yr  ewyllys,  os  ewyllys  ddynol  fydd  hi,  heblaw  drwy 
foddion  dynol.  Gwelwn,  ynte,  paham  na  achubai  Duw  y byd  ar  ei 
gyfer  ; a gwelwn  pa  fodd  ei  ceir  ef  i achub  y neb  a fynom  ; a gwelwn 
fod  pwys  colledigaeth  y byd  dan  yr  efengyl  wrth  ein  drysau  ni ! Bod 
yn  gwneyd  pob  peth  yn  y dull  goreu  sydcí  bosibl  yw  Duw ; gan  hyny 
goreu  Duw  yw  yr  hyn  oll  a wna — sef  ei  oreu  dan  yr  amgylchiadau. 
Pan  arferer  y moddion  yn  ddyladwy,  eyfnewidia  yr  amgylchiadau,  a 
goreu  yr  un  Duw  dan  yr  amgylchiadau  newyddion  hyny,  fydd  achub. 

202 


RHUFEINÎAID. 


Mae  holl  deimladau  Duwdod  yn  yr  Iawn,  yn  barod  i redeg  dros  y 
byd.  Mae  cymmaint  o’i  deimîadau  daionus  hyn  yn  rhedeg  yn  aehub- 
iaeth  i‘r  byd,  ag  a agorir  o channels  neu  rydweli  id  lynt.  Y hydwelí 
hyn  yw  ein  teimladau  ni,  ei  saint  ef ; ein  teimladau^ni  mewn  gweith- 
rediad. 

28  *Àc  ni  a wyddom  fod  pob  petb  yn  cydweithio  er  daioni  i’r 
rbai  sydd  yn  caru  Duw ; sef  ti’r  rhai  sydd  wedi  eu  galw  yn  ol  ei 
arfaeth  ef. 

* “Cynnwysa  hyn  y cydweithia  hyd  yn  nod  pechodau  duwiolion  i’w  llesâd,,,  raedd 
Awstin,  Barnard.  “Cyfyngir  yn  unig  at  hob  peth  Rhagluniaeth  Uuw,”-- Doddridge, 
Bloornfield.  t “Y  rhai  hyn  yvv  y Cristionogion,”---Rosenmuller.  “ Wedi  eu 
galw  gan  ddynion  yn  ol  gorchymyn  Duw,”---Le  Clerc,  Hammond,  Grotius,  Chryaoë- 
tom,  Morgan,  Cyril,  Suidas.  “ Wrth  arfaeth  y meddyiir  ewyllys  da,”— Wetsteia. 

“ Dirgel  amcan  Duw  i alw  y Cenedloedd  oedd,”---Turner,  Locke,  Bloomfield, 
“Cyfeiria  y gair  gnlw  at  y rhai  a dderbyniant  yr  alwad,”-— Barnes,  Walford,  Hodgc. 

“ I’r  rhai  ydynt  yn  ol  yr  arfaeth  yn  alwedigion  sarrtaidd,”  yw  darlleniad  y Yulgato, 
beiblau  Morgan,  Amhros,  &c» 

Ni  a wycldom  y.n  mhellach. 

Pa  heth  ; sef  pob  erlidigaetbau,  helbulon,  merthyriadau,  Scc. 

Rhai  sydd  wedi  ei  yalw.  Gwrel  ar  Pen.  1,  1,  6,  7.  “ Sef  i’r  rhai  yn 
ol  ei  arfaeth  ef  ynt  yn  alwedigion  sef  galwedigion  eíìeithiol,  yr  hyn 
yw  ystyr  y gair  hwn  kletoi , galwedigion,  yn  mhob  un  o’n  hysgrifenwyr, 
oddieithr  Matthew  a Luc  yn  nammegion  ein  Harglwydd 

29  Oì)legid  *y  rhai  a rag-wybu,  fa  ragluniodd  efe  hefyd  i fod 
yn  un  ífurf  â delw  ei  Dab  ef,  fel  y byddai  efe  yn  gyntaf-anedig  yn 
mhlitli  brodyr  lawer. 

* “ A ragbennododd  efe  hefyd,”— J.  Williams.  “ Oblegid  y rhai  a garodd,  ac  a 
gawsant  ei  sylw  hoífus  a’i  ífafr  ef,”— Origen,  Erasmus,  Theophylact,  Mosheim, 
Baumgarten,  E.  Schmidius,  a’r  Arminiaid  yn  gyffredinol.  Felly  Bloomfield.  Tra 
tybia  yr  esbonwyr  a nodwyd  mai  ennill  ffafr  Duw  a wnaethid  oddiar  gredu,  &c.,  myn 
y rhai  caniynol  mai  efe  a’u  dewisodd  hwynt,  ac  mai  canlyniad  o hyny  oedd  eu  bod  ar 
ddelw  ei  Fab  ef;  sef  Theophylact,  Ecumenius,  Heumanù,  Stuart.  Ereill  ; mai  allaa 
o’i  bur  ewyllys  da  yn  unig  y carodd  Duw  hwynt,  ac  mai  hyny,  nid  rhagwybod,  a 
feddylir  yma:  megys  Calvin,  Beza,  Catecism  Westminster,  a’r  Calyiniaid  gan  mwyaf. 
“ Y rhag  a ragbcnderfynodd  efe  í fod  ei  alwedigion,”— Tholuck,  Stuart.  f *•  Cyf- 
eirir  at  freir.tiau  allanol  efengyl  yn  uniçr,”-— Bretschneider,  “ Itliagluniodd  Duw  y 
cymmeriad  yn  yr  un  arfaeth,  a’r  rhai  sydd  ì’w  wisgo,— Stuart,  Walford.  “ Nid  yw  yr 
ymadrodd  yn  hysbysu  paham  y rhagddewisodd  Duw  y naill  mwy  na’r  llall,,,~Barnes, 
S’tuárt.  “ Cyfeirir  at  ddewisiad  Duw  o’r  cenedloedd,---Bloomfield,  Turner,  Mack- 
night.  “ Yn  hytrach,  at  ei  ddewisiad  o Gristionogion  Rhufain,”---Koppe.  “ Ar- 
ddangosir  Crist  yma  yn  gyntafanedig  o feibion  yr  oruchwyliaeth,  er  yn  uniganedig  fel 
person  dwyfol,— Chrysostom.  “ Fel  y byddai  efe  yn  brif  etifedd  gogoniaut  Duw,”— 
Ammon. 

Gan  fod  sylw  teilwng  í’r  adnodau  hyn  yn  gofyn  ehangach  lle  nac  a 
ellir  ganiatau  yma,  gadewir  hyd  y ^Traethawd  ar  Etholediyaetlu 
Gwnawn,  er  hyny,  r$i  sylwadau  beirniadol. 

1.  rhai  a ragwybu  efe.’,  Riiagwybod  (proeynoj . Achlysur 
dadleuon  poethron  á diderfyn.  Paa  ddringo  duwinvddiaeth  i gadahr 

203 


Pën.  V1ÎL 


beìrnìadaetíi,  nid  oes  ond  cyndyn  ddadleu  i'w  ddisgwyî.  Ysíyr  ar- 
feriad  y gair  hwn  mewn  lleoedd  ereill  yw  to  Jcnow  òefore,  to  forsee  ; 
adnabod  o’r  bìaen,  rhagweled,  rhagwybod.  Ei  arferiad  gan  Paul  a 
geir  yn  Act.  26,  5 ; Rhuf.  11,  2,  am  ragadnabyddiad  ei  gydgenedl  o’i 
fuch^dd  cyn  ei  droedigaeth,  ac  am  ragadnabyddiad  Duw  o genedl 
Israei  yn  anad  un  genedl  arall*  cyn  dyfodiad  Cristionogaeth  i’r  byd. 

Y cyntaf  sydd  ragadnabod,  ond  yr  olaf  yn  ragddewis  neu  raghoífi  ; 
canys  nid  oedd  fodd  i Paul  arferyd  rhagadnabyddiad  Dnw  o Israel  yn 
rheswm  dros  beidio  a’u  gwrthod  ; oherwydd  yr  oedd  efe  yn  adnabod 
pob  cenedl  yn  gystal  â hwy'thau.  Pedr  a’i  harfera  am  ragordeiniad 
Crist  yn  abertli  dros  bechod ; (I  Ep.  1,  20)  ac  am  ragadnabyddiaeth 
ei  frodyr  o’r  pethau  dan  ei  sylw  ef  (2  Ep.  3,  17).  Eeîly,  arferir  y 
gair  yn  y ddau  ystyr  ganddo  yntau  hefyd.  Nid  yw  y gair  y.n  un  lle 
arall.  Y gâir  gwybod  ( 'ginascô)  a arferir  yr  un  modd  am  (1)  fod  yn 
gydnabyddus  â,  a chyflawn  adnabod  peth  neu  berson  ; ac  (2)  am  wneyd 
cydnabyddbad  o un  fel  cyfaill  neu  gydnabod  : agos  yn  debyg  i’r  ystyr 
olaf  yw  yr  un  Hebreig  o ymddwyn  gyda  hofrfier  at  un. 

Yn  awr,  gan  y cymmerai  y gair  Groeg  yr  ystyr  o ragadnabod  yn 
gystal  ag  o raghoffi  a rhagbenderfynu,  nis  gellir  yma  wneyd  un  dewis* 
iad  rhyngddynt.  Hefyd,  os  rhaghoffodd  efe  ryw  rai,  pa  un  ai  o’i 
ewyllys  da,  heb  un  rhinwedd  ynddynt  hwy  yn  ei  ennyn  i hyny,  ynte 
oherwydd  ei  fod  yn  rhagweled  y credent  ynddo,  & c.,  y rhaghoffodd 
efe  hwynt  ? Gofyniad  o bwys  yw  hwn  ; ond  nid  oes  yma  un  atebiad 
iddo,  er  hyny.  Dywedyd  am  y ffaith,  ac  nid  am  eihannogiad,  y mae’r 
apostol. 

2.  “ Y rhai  a ragluniodd  efe”  (proariz6j,  to  setbounds  before,  to  pre- 
determme ; rhagffìnio,  rhagbenderfynu.  Arferir  yn  unig  yn  Act.  4, 
28  ; 1 Cor.  2,  7 ; Eph.  1,  5,  11,  am  gynghor  a llaw  Duw  yn  rhagben- 
derfynu  aingylchiadau  marwolaethCrist)  hyd  y ncd  gwreithredoedd  creu- 
lon  ei  elynion  yn  ei  erbyn ; ac,  am  rágbenderfyniadau  Duw  doeth 
yn  nghylch  y dirgeîion  a ddatgüddid  i’r  apostolion  ; ac  am  raglun- 
iaethiad  y sainí  i fod  yn  feibion  iddo  drwy  íesu  Grist,  yn  ol  yr  arfaeth 
darddedig  allan  o’i  ewyllys  benarglwyddiaethol  ef. 

3.  “ Y rhai  a alwodd  efe”  (haleoj.  Gwel  pen.  1,  1,  6,  7,  a 8,  28. 

Y fath  alwad  yw  ag  sy’n  sicrhau  ufydd-dod  a chyfiawnhad  mewn  can- 
îyniad. 

4.  “ Y rhai  a gyfiawnhaodd  efe”  (dicaioôj,  to  regard  as  just , to  de - 
clare  one  to  bejust ; ystyried  a chyhoeddi  un  yn  gyfiawn. 

5.  “ Y rhai  a ogoneddodd  efe”  (doxazoJ,  to  bestow  honour  upon,  to 
exalt  in  dignity ; dyrchafu  un  mewn  anrhydedd  ac  urddas.  Arferir 
am  gyflwr  y dedwyddolion  yn  y nef. 

6.  Yr  un  dynion  yw  y rhai  hyn  oll.  Y rhai  a gawn  yn  linJc  flaenaf 
yr  arfaethiad  a gawn  yn  linJc  yr  aìwad  effeithiol,  ac  yn  y cyfiawnhad, 
ar  gogoneddiad  yn  y diwedd. 

7.  Amcan  yr  ethol  ar  rhaglunio  oedd  eu  cael  i fod  yr  un  ffurf  a 
delw  ei  Fab  ei  hun,  sef  ei  ddelw  foesol  ef. 

Nid  y cenedloedd  yw  yr  etholedigion  hyn,  wedi  eu  dwyn  i mewn  i 
gylch  yr  un  teitl  o etholedig  neu  anwyl  ag  Israeì  gynt;  canys  anghyf- 
iawn  a thruenus  ydynt  hwy  gan  mwyaf.  Mae  nifer  yr  etholedigion, 
204 


ÍIHUFEINIAID. 


ü’r  ffalwedigiun,  a’r  cyfiawnedigion,  a’r  rhai  sy'n  caru  Duw,  a’r  rhaí 
sydü  yr  uri  ffurf  a deíw  ei  Fai)  ef,  a'r  gogoneddigion,  oll  yr  un  faint, 
canys  yr  un  bobl  ydynt.  Pa  fodd  y cydsaif  hyn  a chyffredinoldeb 
lawn  Duw,  a galwadáu  ei  efengyl,  Gwel  ar  adn.  27. 

30  *A’r  rhai  a ragluniodd  efe,  y rhai  hyny  hefyd  a alwodd  efe ; 
a’r  rhai  a alwodd  efe,  ty  rhai  hyny  hefyd  a gyfìawnhaodd  efe ; a’r 
rhai  a gyfiâw  nhaodd  efe,  y rliai  hyny  hefyd  a ogoneddodd  efe. 

* “ A alwodrl  efe  i fod  dan  fraint  yr  unrhyw  ddioddefiadau  â Christ,” — Gjrotius, 
Tirinus,  Hammond,  Hardy,  Wetstein.  ‘‘  Nid  oes  achos  ara  ganiatau  drwy  alwedi- 
gaeth,  fel  y gwna  y Calfiniaid,  y naill  yn  fewnol,  a’r  llall  yn  alianol  i bawb,  yr  hyn 
sy’n  iselhad  ar  berfffeithiau  Duv/,5’  medd  Bloomfield,  a Macknight.  “ A alwodd  efe 
drwy  ei  Ysbr^'d  i fod  yn  saint,” — Barnes,  Walford,  Hodge,  Stuart.  t Esbonia  y 
Tadau  ar  esbonwyr  Groegaidd  yr  ymadroddion  hyn  am  faddeuant  pechodau,  adyfodfa 
i stad  o ras,  drwy  fedydd.  Felly  Whitby.  Mynent  fod  dan  fabwysiad,  y naill  yn  y 
bedydd,  a’r  llali  i ogoniant.  Felly  hefyd  Bloomfield.  “ Arfcrir  y geiriau  yn  yr  am- 
seriad  gorphenol  i ddangos  sicrwydd  y fí'eithiau,” — Doddridge. 

31  *Beth  a ddywedwn  ni  wrth  y pethau  hyn?  fOs  yw  Duw 
trosonx,  pwy  a all  fod  i’n  herbyn  ? 

32  JYr  hwn  nid  arbedodd  ei  briod  Fab,  §ond  a’i  traddododd  ef 
trosom  ni  oli ; pa  wedd  gydag  ef  hefyd  na  ddyru  efe  i ni  ||boi) 
peth  ? 

* “ Beth  a ddywedwn  ni  yn  erbyn  y pethau  hyn  ?”---Photius,  Beza.  “ Beth  a 

ddywedwn  ni  gan  hyny?” — Grotius,  Bloomfield,  Chrysostom,  &c.  + “Gan  fod  Duw 

drosora,” — J.  Williams.  % “ Hyd  y nod  ei  briod  Fab,”---J.  Williams.  “ Wrth 
ei  briod  Fab  y meddylir  nid  Crist  fel  V Gair  : ond  fel  y Messia,”-— Stuart.  “ Ei 
briod  Fab,  nid  yw  ddim  ond  ‘ ei  Fab  ei  hnnd  ”---Koppe,  llosenmuller.  § “ Nid 
yn  unig  er  ein  llesâd,  ond  yn  ein  lle  ui,”---Hodge,  Stuart,  Bloomfield,  Koppe, 
Schoettgen.  “ Er  ein  llesad  yw  yr  ystyr,” — Creìlius,  Rosenmuller.  “ Y ni  oll  y w y 
rhai  a nodasai  Paui,  ag  oeddynt  yn  caru  Duw,” — Hodge.  “ Dros  yr  holl  Gristionog- 
ion,” — Barnes.  “ Dros  bawb  dynion,” — Siade,  Bioouifield.  H “ Pob  peth  tym- 
morol,— Bloômfield. 

Pa  beth  a cldywedwn  ni  mewn  perthynas  i ymddygiadau  Duw 
tuagat  ei  alwedigion  hyn  ?”  Yr  atebiad  sydd  barod.  Gan  í'od  ar- 
faeth  a bendithion  iachawdwriaeth  Duw  yn  gyfryw  â hyn,  nid  oes  dim 
o fewn  creulohderau  merthyrdod,  nac  yn  nyfeisiau  gelynol  uffern  ei 
hun,  a all  sefyll  rhyngom  â’n  gobaith,  na’n  gwahanu  oddiwrth  gariarl, 
Duw  tuag  atom,  ffynnonell  ddiysbydd  yr  holl  ífrydiau  graslawn  a 
nodwyd. 

Nid  arbedodd  (ouc  epìieidato).  Pheidomai,  arbed  ; to  spare  froyi 
treatmg  with  severity,  to  treat  with  forbearance,  tenderness  ; ymataì 
rhag  trin  un  yn  arw,  trin  un  gvda  thynerwch ; mea:vs  vn  Aet.  20,  29  ; 
Rhuf.  11,  21 ; 1 Cor.  7,  28  ; 2 Cor.  í,  23;  2 Pedr  2,  4 , 5 ; 2 Cor.  13, 
2.  Prawf  yr  arferiad  a nodwyd  o liono  mai  ei  arwyddocâd  yn  ein 
tpstun  yw: — ymddwyn  yn  arw  feì  y dryllia  blaidd  y defaid,  fel  y tyr 
gẃinìîanydd  ymaìth  gangenau  oddiwrth  y pren,  fel  y bwriadái  Paul 
daro  rliai  o’r  Corinthiaid  â barn  wyrthiol,  fel  y tarawodd  Duw  yr 
angyiion  a bechasant,  a’r  cynddiluwiaid  ar  eu  hoì  Wele  brawt’ 

s 205 


Pen.  VIII. 


nid  o fod  dynion,  ond  o fod  Duw  eì  hun,  wedi  trin  ei  briod  Fâb  yn 
arw,  yn  ddiarbed,  ac  fel  y trinasid  ninnau  ganddo  ef  am  ein  pechodau, 
oni  buasai  drefn  yr  arbediad  drwyddo  ef. 

Ei  briod  Fab.  Idiou,  hìs  own,  his  genuine  ; ei  Fab  priodol  ei  hun, 
mewn  cyferbyniad  i’w  feibion  mabwysiadol.  Traddododd  ef.  Gweí 
ar  pen  4,  25. 

33  *Pwy  a rydd  ddim  yn  erbyn  etholedigion  Duw  ? fDuw  yw 
yr  hwn  sydd  yn  cyfiawnhau  : 

34  Pwry  yw'  yr  hwn  sydd  yn  damnio?  Crist  yw  yr  hwn  a fu 
farw,  ‘ie,  Jyn  hytrach  yr  hwn  a gyfodwyd  hefyd ; yr  hwn  hefyd 
sydd  ar  ddeheulaw  Duw,  yr  hwn  hefyd  §sydd  yn  erfyn  trosom  ni. 

* Teflir  y beiddiad  hwn  i wyneb  Cristion®gion  Iuddewig,  medd  Chrysostom,  ae 
esbonwyr  Groegaidd  ereill;  ond  i wyneb  y rhai  o’r  cenedloedd.  “ Pwy  a gyhudda, 
Stuart.  t “ Ai  Duw,  yr  Hwn  sydd  yn  cyfiawnhau Awstin,  Ambros, 
Triller,  Wells,  Whitby,  Locke,  Blackwall,  Harris,  Bowyer,  Doddridge,  Pyle,  Koppe, 
Griesbach,  Turner,  Belsham,  Walford,  Knapp,  Reiche,  John  Williams.  Dros  y dull 
cyffredin,  cadarnhäol  o’i  ddarllen,  y mae  Taylor,  Slade,  Macknight,  Bloomfield, 
Luther,  Tholuck,  Stuart,  Hodge.  “ Duw  yw  eu  cyfiawnhawr,”— -Bloomfield.  Ges- 
yd  Walford  y cyfan  o ddechreu  adn.  32ain  hyd  y gair  cleddyfyn  adn.  36,  yn  holiadau. 
Felly  Bélsham,  ac  ereill.  í “ Dywedir  yn  hytrach , oherwydd  fod  ei  adgyfodiad  ef 
yn  brawf  o dderbyniad  ei  aberth,”-— Hodge,  § “ Yn  gwneyd  rhywbeth  neu  gilydd 
er  lles  ei  eglwys;  ond  nid  eiriol  drosti,”— -Belsham. 

Pẁg  a rydd.  Pwy  a ddwg  yn  mlaen  gyhuddiad  yn  erbyn  etholed- 
igion  Duw  ? Etuoledigion  (ehlectoi),  chosen,  dewisedig.  Ond  gwel 
Traethawd.  Cyfeirir  at  y personau  a nodesid  yn  yr  adnodan 
blaenorol. 

Duw  yw  yr  hwn , &c.,  ystyria  amryw  ddysgedigion  yr  ymadrodd 
hwn,  ynghyd  â’r  unarbymtheg  ymadroddion  dilynol,  yn  holiadau. 
Nid  yw  yn  ymddangos  fod  cynnifer  o gwestiynau  ar  ol  eu  gilydd  yn 
arferedig  gan  Paul.  Gan  mai  Duw  yw  y barnwr  goruchaf,  pa  fodd  y 
dichon  un  cyhuddiad  eu  condemnio  i golledigaeth  ? Mae  y maddeu- 
ant  cyfiawnhaol  a gyhoeddodd  efe  ei  hun  arnynt,  yn  digonol  brofi  fod 
y barnwr  o’u  hochr.  Etto,  “ yn  ol  eu  gweithredoedd  eu  cyfiawnheir.” 
Try  y credu  yn  Nghrist,  ynglyn  â’r  hyn  yr  oedd  eu  cyfiawnhad,  y * 
glorian  o’u  hochr  yn  y farn. 

Damnio  ( ho  catacrinônj , pwy  fydd  y condemniwr  ? Y gwr  sydd  i 
eistedd  ar  y frawdle  fu  farw  yn  eu  lle  hwynt.  Fel  “ Duvy”  efe  a’u 
eyfìawnh^odd,  fel  “ Crist”  efe  a fu  farw  drostynt.  Dyna  ddigon  go- 
gyfer  a thegwch  yn  y farn.  Ac  o hyn  hyd  hyny,  mae  efe  yn  ymyl 
Duw,  ac  yn  y parch  penaf  ganddo,  fel  Eiriolwr  drostynt ; iba  ddyben, 
ytíghyd  â’u  cyfiawnhad,  y eyfododd  efe  o’r  bedd. 

Erfyn  (entugchanei) , aiding , assisting , managing  one' s concerns  for 
his  adnantage  ; cynnorthwyo,  Mywio  a threfnu  achosion  un  ereilesad. 
Cymh.  Heb.  7,  25 ; a 9,  24,  1 Ioan  2,  1.  Gwel  ar  adn.  27. 

35  Pwy  a’n  gwahana  ni  oddiwrth  *gariad  Crist  ? ai  fgorthrym- 
der,  neu  ing,  neu  ymlid,  neu  newyn,  neu  noethni,  neu  enbydrwydd, 
neu  gleddyf? 

206 


RHUFEINÍAID. 


* “ Y cariad  sydd  gan  Grist  atom  ni,”— Chrysostom,  Bloomfield,  Stuart,  Hodge. 
*•  P$vy  a’m  gwahana  i ?”  medd  yr  hen  Syriaeg.  “ Ein  cariad  ni  ato  ef,”— -Rosen- 
muller,  Barnes.  “CariadDuw”  yw  darlleniad  rhai  copiau  Groeg,  Slavonaeg,  ac 
amryw  feiblau  Lladin.  t 1 Cor,  4,  11 ; 2 Cor.  4,  9,  10 ; a 9,  27  : a 11,  23,  2 7. 

Cartiad  Duw  ; sef,  ei  gariad  ef  atom  ni. 

Gorthrymder , sef  gofidiau  oddiallan,  oddiwrth  amgylchiadau 
allanol. 

Ing , sef  gofalon  a gofidiau  oddimewn  ; gwasgfeuon  meddwl. 

Ymlid,  sef  erlidiau  oddiwrth  elynion  Cristionogaeth.  Cynnwysa  y 
tri  gair  hyn  ynghyd  bob  caledi  a gwasgfeuon. 

Mae  dyoddefiadau  a pheryglon  corfforol  yn  dod  yn  nesaf.  Mae 
newyn  a noethni  yn  ganlyniadau  naturiol  colli  cartref,  a chrwydro 
mewn  anial-diroedd,  fel  y gorfyddai  i saint  yr  oes  hòno. 

36  (Megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  *Er  dy  fwyn  di  yr  ydys  yn 
ein  lladd  ni  ar  hyd  y dydd ; cyfrifwyd  ni  fel  defaid  i’r  lladdfa) 

37  Eithr  yn  y pethau  hyn  oll  yr  ydym  ni  yn  fwy  na  clioncwer- 
wyr,  trwy  yr  hwn  a’n  carodd  ni. 

* Psalm  44,  22,  yn  ol  y Septuagint. 

Dyfynwyd  yr  ymadrodd  hwn  allan  o Salm  44,  23  ; a chymhwysir 
at  gyflwr  Cristionogion  yn  amser  jr  apostol,  fel  y buasai  at  gyflwr 
duwiolion  yn  amser  y Salmydd. 

Ar  hyd  y dydd  ; sef  yn  barhaus  a dibaid. 

38  Canys  y mae  yn  ddiogel  genyf,  na  all  nac  angeu,  nac  einioes, 
nac  angelion,*  na  thywysogaethau,  na  meddiannau,f  na  phethau 
presenol,  na  phethau  i ddyfod, 

39  JNac  uchder,  na  dyfnder,  nac  un  creadur  arall,  ein  gwahanu 
ni  oddiwrth  gariad  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  Nglirist  Iesu  ein  Har- 
glwydd. 

* “Tywysogaethau  gwladol,  nid  angylaidd,”— - Bloomfield.  “ Ond  angylaidd,” 
'medd  Koppe.  t “ Na  drygau  presenol  na  dyfodol,— Grotius,  Koppe.  t “ Na 
chreaduriaid  fry  uwchben,  nac  isod  dan  draed,”— Wetstein.  “ Dyfnder  adfyd,  mewn 
cyferbyniad  i uchder  gwynfyd,”  medd  Bloomfield,  Schlensner.  “ Dylid  cyfyngu  yr 
adnodau  diweddaf  hyn  at  yr  apostol  ei  hun,”  medd  Archesgob  Tillotson  ; ond  tòrwyd 
i tawr  ei  holl  ymresymiadau  gan  Doddridge.  “Ysbrydion  drwg  yn  yr  awyr  ac  yn 
hades,”  medd  Origen.  “ Na  dyfeisiau  uehel  mewn  athrawiaethau,  nac  iselder  mewn 
pechodau,”— -Ambros.  “ Segur  gywreindeb  ynghylch  petjiau  uwchlaw  ac  islaw  i ni,” 
— Awstin.  “ Dyfeisiau  heresrol  y dj'sgedigion,  nac  ofergoeledd  isel  y werin,”— 
Melancthon.  “ Anrhydedd  a gwarth,”  medd  rhai  “ Lleoedd  uchel  a lleoedd  isel,” 
medd  ereill,  “ Dedwyddweh  a thrueni,”  medd  ereill  etto.  “ Dyrchafiad  Cristionog- 
ion  ar  y groes,  a’u  soddiad  yn  y môr  ;”  ereill.  “ Nefoedd  a daear,”  ereill  etto. 

Mwy  na  choncwerwyr  sydd  ymadrodd  grymus,  a hollol  briodol  yma. 

Drwy,  &c. ; sef  drwy  y nerth  a gynnysgaetha  efe  i ni ; Phil.  4,  13. 

Angeu , sef  angeu  drwy  ferthyrdod. 

Einioes,  ar  yr  ammod  o wadu  Crist.  Àrferid  bygwth  y naill,  ac 
addaw  y llall,  i Gristionogion  yr  oes  hono. 


207 


Pen.  YIIL 


Meddiannau  (dunamaij.  Oddiwrth  Eph.  1,  21;  Col.  1,  16;  î 
Pedr  3,  22,  ymddengys  mai  rhyw  radd  o angylion  a feddylir  wrtho. 
Cydgordiai  angyüon , a thywysogaethau , ac  awdurdodau , â thybiau  yr 
Iuddewon  am  raddau  yr  angylion.  Gelwir  Michael  yn  dywysog  mawr , 
yn  Dan.  12,  1.  Dywedir  fod  y seraphiaid  yn  angylion  presenoldeò  Je- 
hofa,  yn  Esa  6,  1,  &c.  Yn  Matt.  18,  1,  darlunir  angylion  gwarclieid- 
wol  babanod  fel  angylion  presenoldeb  Duw  ein  Tad,  sef  Duw  yn  ei 
* berthynas  â’n  goruchwyliaeth  ni. 

Ond,  pa  un  a’i  angylion  drwg  ynte  rhai  da  a feddylir  yraa?  Fod 
yr  angylion  drwrg  hefyd  yn  cael  eu  rhanu  yn  ddosparthiadau,  a ym- 
ddengys  ocldiwrth  Eph.  6,12;  1 Cor.  15,  24  ; Col.  2,  15,  lle  eu  gel- 
wir  yn  dywysogaethau  ac  awdurdodau  ; ac  yn  2 Pedr  2, 4,  lle  eu  gelwir 
yn  angyìion.  Hefy'd,  gelwir  Satan  yn  dywysog,  yn  Matt.  9,  34  ; a 
3 2,  24  ; loan  13,  31  ; a 14,30;  a 16,  11  ; Éph.  2,  2,  yr  hyn  sy’n  ar- 
wyddocau  bìaenoriaeth  yn  mysg  yr  angylion  drwg.  Dengys  Eph.  6, 
12,  yn  eglur  fod  Cristionogion  mewrn  brwydr  galed  a thywysogaethau 
ac  ag  awdurdoclau  ; felly  yn  yr  adnod  ger  ein  bron,  yr  w’yf  yn  cyd- 
wreled  â Stuart  ac  ereill,  ei  hod  yn  hysbysu,  na  aìl  nac  angjdion  nac 
archangyhon,  a pha  rai  yr  ydym  yn  ymdreehu ; sef,  na  all  yr  is  na’r 
uwch  ysbrydion  aflan,  na  Satan  ei  hun,  na’r  rhai  sydd  o’r  un  gradd 
ag  ef,  os  oes  i’vr  cael,  drwy  eu  hoìl  gynìlwynion  na’u  cynlluniau,  ein 
gwahanu  ni  oddiwrth  serch  yr  Hwn  a’n  prynodd  atom. 

Nac  uchder , na  dyfnder;  na’r  byd  uchod,  na’r  bycl  isod.  Feìly 
Stuart  hefyd. 

Dywed  y dysgedig  Tholuch  ar  y île,  fod  yr  apostol  wedi  sicrhau  i’r 
Cristionogion,  yn  ein  testunau  hyn,  na  chaiíF  clim  eu  niwTeidio  os 
peidiant  hwy  a niweidio  eu  hunain.  Ac  efe  a ychwanega,  pedamcan- 
asai  yr  apostol  ddal  allan  y dyb  Galfinaidd  o barhad  rnewn  gras,  yr 
ychwanegasai  efe,  na  allasai  na  gwrthgiliad  na phechod,  o dan  un  am- 
gylchiad,  droi  eu  cadwedigaeth  dragwycldol  yn  araheus.  Y gall  eu 
cadwedigaet'h  gael  ei  throi  yn  beth  ansicr,  a welir,  medd  efe,  oddiwrth 
2 Pedr  1,  10. 

Ond,  os  ydyw  annogaethau  (fel  y dywed  Stuart  yn  dra  chymhwys) 
a gorchymynion,  a hygythiadau,  Fw  hystyried  yn  cynnwys  ansicrwydd 
yn  nghylch  gorpheniad  y gwaith  a cìáechreuodd  Duw  yn  y Cristion ; 
yna,  diau  fod  y Beibl  yn  llawrn  o broíion  y galìant  syrthio  ymaith  a 
gorphen  eu  taitli  mewn  trueni ; canys  y mae  efe  yn  gyílawn  o gyfryw 
ymadrocìdior».  Ac  y raae’r  epistol  at  yr  Hebreaid  yn  llaw'nach  o 
honynt  nac  un  gyfran  arall  o’r  lìyfr.  Etto,  tra  mae  yn  anmhosibl 
gwadu  hyn,  na  hyd  yn  nod  gwadu,  os  iddynt  eu  hunain  y gadewir  y 
Cristionogion,  y syrthiant  ymaith  bob  dydd  ac  awr  o’u  hoes ; galìwn 
ar  yr  un  pryd,  heb  un  achos  cyfreithlon  i’n  beio,  gael  caniatad  igredu 
gydâ’r  apostol,  am  bwy  bynag  y mae  Duw  yn  eu  gahv,  ei  fod  yn  eu 
cyfiawnhau  a’u  gogoneddu ; gallwn  gredu  gydâ’r  un  apostol — os  bu 
Crist  farw  drosorn  pan  oeddym  ni  mor  ddrwg  a phechaduriaid  a geì- 
ynion,  mai  mwy  o lawer.  ar  ol  i ni  fel  hyn  gaeí  ganddo  ein  cyfiawn- 
hau  drwy  waed  ei  anwyl  Fab  ef,  y cawn  eich  liachub  rhag  cligcíaint,, 
208 


RHüFEINIAID. 


ganddo,  drwy  rymus  ac  effeithiol  fywyd  yr  un  Mab  ger  ei  fron  drosom, 
Pen.  5,  ô — 10.  Pa  fodd,  gan  hyny,  y gallwn  osod  ystyr  mor  oerllyd, 
ar  yr  yrnadroddion  bywiog  a grymus  hyn  ? “ Amcanion  Duw  ni 

siornir,”  medd  yr  apostol,  “ o ddwyn  ei  feibion  i ogoniant.”  Paham  ? 
“ Öherwydd  i Dduw  draddodi  ei  unig  Fab — y rodd  fwya'n  bosibl — i’w 
gwaredu  rhag  pechod,  arn  hyny  eu  hiachawdwriaeth  nid  yw  yn  aros 
mewri  amheuaeth,  ond  hi  a berffeithir.,,  Gallwn  ddeall  a theimlo 
esboniad  esmwyth  fel  hwrn.  Ond,  pa  fodd  y mae  gydag  esboniadau 
ein  gwrthwynebwyr  ? “ Duw  a’ch  ceidw  rhag  galluoedd  achosion 

allanol  siomiant,  os  cymmerwch  chwi  ddim  ond  goíal  eich  hunain  am 
y rlrai  tumewnol  ” Felìy  yn  wir  ! Ond,  yr  ydwyf  íi  mewn  anhawsdra 
mawr  yn  sugno  y cysur  a’r  sicrwydd  sy’n  eisieu  arnaf,  allan  o’r  fath 
addewid  a hon.  Nid  yw  ond  cynnyg  i mi  ddiferyn  unigol  o ddwfr 
pan  yr  wyf  ymron  Uewygu  gan  syched,  ac  mewn  angen  arn  gael  yfed 
yn  helaeth.  Nid  yw  deg  mil  o elynion  allanol  yn  hanner  can  rymus- 
ed  ag  un  gelyn  tufewnol ; ac  os  nad  yw  anrheg  fawr  Duw  o’i  anwyl 
î'ab  wedi  sicrhau  gras  santeiddiol  ac*  attaliol  i’w  blant  ef,  yr  hyn  a’u 
galluoga  i “ groeshoelio  yr  hen  ddyn,  gydâ’i  chwantau,  a gwisgo  am 
rìanynt  y dyn  newydd,”  y mae  y gorcîiwyl  grasol  a ganmolir  gym- 
maint,  nid  yn  unig  yn  anmherffaith,  ond  yn  dra  eicr  o fethu  cyrhaedd 
perffeithrwydd  byth.  Ni  byddai  gan  y byd  a’r  diafol  otid  dylanwad 
bach  arnom  yn  wir,  pe  ceclwid  eich  calonau  yn  uniawii  gyda  Duw ; a 
sicr  yw,  nad  yw  pob  brwydr  arall  ond  ysgarmes  fach,  mewn  cymhar- 
iaeth  â’r  rliyfel  sydd  yn  myned  yn  ralaen  o’n  mewn,  oherwydd  ein 
geìyn  tufewnol ; sef,  ein  calon  dwyllodrus  a drwg.  Eithr  oni  bu  farw 
Crist  i’n  gwaredu  rhag  peryglon  y gelyn  gwaethaf  a grymusaf  hwn, 
yn  gystal  a rhag  peryglon  ereilî?  Os  nad  do,  gallwn  ollwng  ein 
gafael  o bob  gohaith  a ennynir  yilom  gan  yr  efengyl,  a bwrw  eiu 
hunain  i fyny,  ar  ol  y cwhl,  am  goliedigion.  Ond  na,  na  ! Nid  yw  y 
deongliad  hwn  yn  atcb  y dyben  ag  oedd  gan  yr  apostol  mewn  goiwg. 
Y mae,  a rhaid  ei  fod,  yn  wirionedd — “ os  heddychwyd  ni  a Duw 
drwy  farwolaeth  ei  Fah  ef,  pau  oeddym  hyd  yrr  nod  yn  eìynion  mai 
mwy  tebyg  o lawer , yn  hachubir  ni  drwy  ei  fywyrì  ef,”  a ni  yn  awr  yn 
blant  iddo.  Ond,  v mae  mor  wir  â hyn  mai  drwy  foddion  y dygir  yr 
achubiaeth  hwn  i berffeithrwydd,  a’r  moddìon  hyny  yw,  ennill  y saint 
i wneyd  eu  hetholedigaeth  hon  yn  sicr,  a’r  modd  eu  hennillir  i hyn 
yw  drwy  eu  hannog  yn  ngwyneb  eu  perygl,  eu  rhybuddio  yn  ngwyneb 
eu  perygl,  a’u  bygwth  ag  eithaíìon  y perygl.  Pwy  a all  wadu  yn  awr 
nad  oedd  arbedied  Ninife  yn  sicr  a diamheuol  ? aphwy  nas  gwyr  mai 
drwy  gyhoeddi  nas  arbedid  hi  y cafwyd  ffordd  i Dduw  da  yn  unol  a'i 
gymmeriad,  i’w  harbed,  yn  ol  ei  arfaeth  ei  hun?  Felly,  pwy  ag  a 
drìarliena  yn  ddiduedd  adn.  28,  29,  30,  o’n  pennod  hon,  a all  ammeu 
gogonecldiad  yr  etholedigion,  pwy  bynag  ydynt  ? a phwy  ar  yr  tm 
pryd  ag  a ddarileno  2 Pedr  1,  10 — “ byddwch  ddiwyd  i wneuthureich 
gaìwedigaeth  a’ch  etholedigaeth  yn  sicr”— nas  gwel  yno  Iwybr  hawrìcl 
i ni  gyrhaedd  sicrwydd,  mai  nyni  ein  hunain  yw  rhai  o’r  ethoiedigicm 
galwedig,  a gogoneddedig  yn  ei  bryd  ? pc  nas  gwel  mai  drwy  ein 
gosod  ar  ein  uiwydrwydd  i gyrhaedd  y fraint  yn  unig  y cyrhaeddwn 
hi  ? 


209 


Pen.  IX. 

PENNOD  IX. 

§ 7.  HaWL  Duw  YN  EI  WAHANOL  GYMMERIADAU  I DDEWIS  Y NEB  A 
FYNO  YN  WRTHRYCHAU  EI  RAS.  AdN.  I 33. 

Mae  hyn  yn  dra  anghenrheidiol  i’w  drin,  ar  ol  yr  hyn  a ddywedasid  yn  y bennod 
íiaenorol.  Ond  dechreua  ’r  apostol  drwy  arddangos  nad  un  oerfelgarwch  at  ei  genedl 
a fagasai  ynddo  yr  athrawiaeth,  nad  oeddynt  hwy  fel  cenedl  yn  etholedìgion  cadwedig 
Duw.  Adn.  1 — 5.  Nad  oedd  Duw  wedi  erioed  addaw  i’r  genedl  yr  etholedjgaeth 
gyfeiliornus  a goleddid  gan  Phariseaid  yr  oes,  oherwydd  nad  yr  Israel  yn  yr  addewid 
oedd  pob  Israeliad  yn  ol  y cnawd  ("adn.  6).  Nadyn  ol  y cnawd  yr  arferasai  ’r  addewid 
dymmorol  nodi  ei  hetholedigion  (adn.  7 — 13) ; mai  o’r  hwn  oedd  yn  galw,  ac  nid  o’r 
hwn  oedd  yn  gweithio,  y tarddai  y dewisiad  (adn.  11).  Mai  yr  un  modd  yr  ymddyg- 
odd  efe  hefyd  ar  osodiad  i fyny  gyfundrefn  Sina  (adn.  15 — 17)*  Nad  oes  hawl  gan 
ddyn  i ddadlu  yn  erbyn  Duw  ar  bwnc  ei  etholedigaeth ; (adn.  18—23)  ac  er  fod 
etholedigaeth  Duw  (yn  ol  pen.  10,  9— 14)  yn  agoryd  ei  drws  i bwy  bynag  a alwo  ar 
enw  yr  Arglwydd,  o Bagan  fel  Iuddew,  etto  mai  o’i  rydd  ewyllys  ei  hun  yn  unig  y 
cafodd  efe  y rheswm  annogaethol  i hyny,  can  belled  ag  y gwyddai  ’r  apostolion  (adn. 
24) ; ac  nad  oedd  hyn  oll  ddim  ond  yn  ol  eu  prophwydi  hwy  eu  hunain  (adn.  25 — 28), 
pa  rai  a raghysbysasent  mai  “ gweddill”  yn  unig  o Israel  y cnawd  a gynnwysid  o 
fewn  cylch  Israel  yr  addewid  (adn.  29),  ac  mai  ar  yr  Iuddewon  eu  hunain  yr  oedd 
yr  holl  fai  am  ei  gwrthodiad ; am  mai  gwrthod  cymmeriadau  ac  nid  personau  a wna 
etholedigaeth  a chyfundrefn  Gras  Duw  (adn.  30f— -33). 


Cyfieithiad  Newydd. — Pen.  IX. 

[Gofalwyd  am  osod  pyneiau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyfieithad  newydd  yma.] 

(1)  Nid  oes,  gan  hyny,  ddim  colledigaeth  yn  awr,  i’r  rhai  sydd  yn  Nghrist  Iesu  [y 
rhai  sydd  ynrhodio,  nid  yn  ol  y Cnawd,  eithryn  ol  yr  Ysbryd.]  (2)  Canys  Deddf 
yr  Ysbryd  bywyd  yn  Nghrist  Iesu  am  rhyddhäodd  i oddiwrth  Ddeddf  y Pechod, 
a [Deddf]  y Farwolaeth.  (3)  Canys  y peth  nis  gallai  y gyfraith  ei  gwblhau, 
oherwydd  ei  bod  yn  wan  drwy  y cnawd.  Duw  [a’i  cwblhäodd]  gwedi  danfon  o hono 
ei  Fab  ei  hun,  yn  nghyffelybiaeth  cnawd  pechadurus,  ac  o aberth  dros  bechod  efe  a 
gondemniodd  y Pechod  yn  y cnawd;  (4)  fel  y cyfìawnid  cyfìawnder  y gyfraith  ynom 
bì,  y rhaéi  nid  ydym  yn  rhodio  yn  ol  y Cnawd,  eithr  yn  ol  yr  Ysbryd.  (5)  Canys 
y rhai  sydd  yn  ol  y Cnawd,  pethau  y Cnawd  y maent  yn  synied  ; eithr  y rhai  sydd 
yn  ol  yr  Ysbryd,  pethau  yr  Ysbryd.  (6)  Canys  marwolaeth  yw  syniad  y Cnawd, 
eithr  bywyd  a thangnefedd  yw  syniad  yr  Ysbryd  : (7)  oblegid  gelyniaeth  yn  erbya 
Duw  yw  syniad  y Cnawd,  canys  i Ddeddf  Dulw  nid  yw  ddarostyngedig  ; ac  yn  wir, 
nis  gall  fod  ychwaith.  (8)  A rhyngu  bodd  Dùw  nis  gall  y rhai  sydd  yn  y Çnawd, 
ychwaith.  (9)  Eithr  chwychwi,  nid  ydych  yn  ytCNAWD,  ond  yn  yr  Ysbryd,  od  yw 
Ysbryd  Duw  yn  trigo  ynoch.  Eithr,  os  heb  Ysbryd  Crist  y mae  rhywun,  hwnw  nid 
yw  yn  eiddo  ef.  (10)  Hefyd,  pe  bai  Crist  ynoch,  marw  ywy  corff,  oherwydd  Peciiod  ; 
etto  bywyd  yw  yr  ysbryd,  oherwydd  cyfiawnder.  (11)  Ond,  os  Ysbryd  yr  Hwn  a 
gyfododd  Iesu  o fysg  y meirw  sydd  yn  trigo  ynoch,  yr  Hwn  a gyfododd  y Crist  o fysg 
y meirw  a fywiocâ  hefyd  eich  cyrff  marwol  chwi,  drw7y  yr  Hwn  sydd  yn  trigo  ynoch, 
[sef,]  ei  Ysbryd  ef.  (12)  Am  hyny,  frodyr,  yr  ydym  yn  ddyledwyr — nid  i’r  Cnawd,  i 
fyw  yn  ol  y Cnawd  : (13)  canys  os  byw  a wnewfch  yn  ol  y Cnawd,  chwd  a fyddw'ch 
feirw  ; eithr  os  gydâ’r  ysbryd  y marwolaethwch  weithreduedd  y corff,  chwi  a fyddwch 
byw. 

(14)  Canys  cynnifer  ag  a arweinir  gan  Ysbryd  Duw,  dyna  y rhai  ydynt  blant  Duw. 
(15)  Oblegid  ni  dderbyniasoch  ysbryd  caeth-wasanaeth  eilwaith,  i beri  ofn : eithr 
210' 


RHUFEINIAID. 


ysbrj'd  mabolrwydcl  a dderbyniasoch  chwi,  yn  yr  hwn  yr  ydys  yn  llefain,  O a • 

ODad!”  (16)  Mae  yr  ysbryd  hwn  yn  cyd-dystiolaethu  â’n  hysbryd  ni,  mai  V 
Duw  ydym.  (17)  Eithr  os  plant,  etifeddion  hefyd, — etifeddion  yn  wir  i Hrìuw,  a 
chyd-etifeddion  hefyd  â Christ,  ar  yr  ammod  o’n  bod  yn  cyd-ddyoddef  ag  ef,  yn 
cyd -ogonedder  hefyd.  (18).  Canys  yr  wyf  yn  cyfrif  nad  ywT  dioddeíiada.u  y c}fnoc 

р. resenol  yn  deilwng  o’u  cydmaru  â’r  gogoniant  dyfodol  aga  ddatguddir  i ni.  \19.  • 

Canys  y mae  awyddfryd  y creadur  yn  disgwyl  am  ddatguddiad  meibion  Duw.  (20>- 

Oblegid  y mae’r  creadur  wedi  ei  ddarostwng  i oferedd  nid  o’i  fodcl,  eithr  gan  yr  wn 
a’i  darostyngodd  mewn  gobaith  (21)  canys  rhyddheir  y creadur  yntau  hefyd  o gaet  - 
iwed  llygredigaeth,  i ryddid  gogoniant  plant  Duw.  (22).  Oblegid  ni  a wydclom  mai 
çydocheneidio  a chydofidio  y mae  pob  creadur  hyd  y pryd  hwn  ; (23)  Ac  nid  hwy 
hwy  yn  unig,  eithr  ninnau  hefyd,  y rhai  sydd  yn  meddu  blaenffrwyth  yr  \ sbryd  ; yr 
ydym  ninnauhefyd  yn  ocheneidio  yri  ein  mysg  ein  hunain,  gan  ddisgwyl  y mabwys- 
iad,  sef  prynedigaeth  ein  corff.  (24)  Canys  mewn  gobaith  yn  hachubwyd  : eithr  y 
gobaith  a weler,  nid  gobaith  yw  ; oblegid  yr  hyn  y mae  un  yn  ei  weled,  i ba  beth  y 
mae  efe  eilwaith  yn  ei  obeithio?  (25)  Ond,  os  am  y peth  n:d  y’m  yn  ei  welec  y 
gobeithiwn,  yr  ydym  drwy  amynçdd  yn  disgwyl  am  dano. 

(26).  Eithr  y mae  hefyd  yr  Ysbryd  ei  hun,  yr  un  ffunud  yn  cynnorthwyo  ein  gwen- 
didau  ni ; canys  ni  wyddom  ni  ba  beth  a weddiom,  megys  y dylem  ; ond  y mae  jr 
Ysbryd  ei  hun  yn  erfyn  drosom  ni  ag  ocheneidiau  annhraethadwy.  (27)  Ac  y 
Ghwiliwr  y Calonau  yn  adnabod  meddwl  yr  Ysbryd,  oherwydd  ei  fod  ef  gerbron  Duw 
yn  erfyn  dros  y saint'.  (28)  Eitjir  ni  a wyddom.  mai  i’r  rhai  sydd  yn  caru  Duw  y 
cydweithia  pob  peth  er  daioni,  sef  i’r  rhai  ydynt  alwedigion  yn  ol  ei  aríaeth  ef.  (-9) 
Oblegid  y rhai  a ragadnabu  a ragluniodd  efe  hefyd  i fod  yr  un  ffurf  â del  .v  ei  Fab  et, 
fel  y byddai  efe  yn  gyntaf-anedig  yn  mhiith  brodyr  lawer.  (30)  Eithr  y rhai  a rag- 
luniodd  efe  yw  y rhai  hyny  hefyd  a alwodd  efe ; a’r  rhai  a alwodd  efe  yw  y rhai  hyny 
hefyd  a gyfìawnhaodd  efe  ; yna,  y rhai  a gyfiawnh’áodd  efe  yw  y rhai  hyny  hefyd  a 
ogoneddodd  efe.  (31)  Pa  befh,  gan  hyny,  a ddywedwn  ni  wrth  y pethau  hyn  ? Os 
yw  Duw  trospm,  pwy  fycld  i’n  herbyn  ? (32)  Yr  hwn  nid  arbedodd,  hyd  yn  nod  ei 

briod  Fab,  ond  a’i  trarìdododd  ef  trosom  ni  oll,  pa  wedd  etto,  gydag  ef,  na  rìdyru  efe 
i ni  bob  peth  ? (33)  Pwy  a ddwg  yn  mlaen  ddiin  yn  erbyn  etholedigion  Duw  ? Duw 

yw  yr  hwn  sydd  yn  eu  cyfiawnhau.  (34)  Pwy  yw  yrhwn  sydd  yn  eu  collfarnu  ? Crist 
yw  yr  hwn  a fu  farw  ; ac  yn  mhellach,  yr  hwn  a gyfodwyd  hefyrì,  yr  b,wn  sydd  hefyd 
ar  ddeheulaw  'üuw,  yr  hwn  sydd  hefyd  yn  eiriol  diosom  ni.  (35  Pwy  a’n  gwahana 
ni  odrìiwrth  gariad  Crist  ? ai  gorthrymder,  neu  ing,  neu  erlid,  neu  newyn,  neu 
noethni,  neu  enbydrwydd,  neu  gleddyf  ? (36)  Megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  ‘*Er 
dy  fwyn  di  yr  ydys  yn  ein  lladd  ni  ar  hyd  y dydd ; cyfrifẃyd  ni  fel  defaid  i’r  lladdfa.’, 
(37)  Eithr  yn  y pethau  hyn  oll  yr  yrìým  nì  yn  mwy  na  gorchfygu,  trwy  yr  hwn  a’n 

с, arodd  ni.  (38)  Çanys  y mae  yn  ddioge.l  genyf,  nad  oes  nac  angeu,  nac  einioes,  nae 
angylion,  na  thywysogaethau,  na  meddiannau,  na  phethau  presenol,  na  phethau  i 
ddyfod.  (39)  N.ac  uchder,  na  dyfnrìer,  nac  un  peth  creuerìig  arall,  a all  ein  gwahanu 
ni  oddiwrth  gariad  Duw,  yr  hwn  sydd  drwy  Grist  Iesu  ein  Harglwydd. 


X7r  * G WI RIO NED  D yr  wyf  ft  yn  ei  ddywedyd  yn  Nghrist,  nid 
■*“  wyf  yn  dywedyd  celwydd,  fa’m  cydwybod  hefyd  yn  cyd-dyst- 
iolaethu  a mi  yn  yr  Ysbryd  Glân. 

2 JFod  i mi  dristyd  mawr,  a gofid  dibaid  i’m  calon. 

* Rhuf.  I,  9 : 2 Cor.  1,  23;  a 11,  31  ; a 12,  19;  Gal.  1,  20.  ,c  Yn  Nghrist  ac  y n 
yr  Ysbryd  Glân,  oedd  yn  eu  presenoldeb,”-— Davidson.  “ Y gwirionedd  yr  wyf  fi  yn 
ei  ddywedyd  yn  mhresenolrìeb  Crist,”---Walforrì.  “ Ffurf  o lw  ydoedd,  yn  enw 
Crist,”---Barnes,  Koppe,  Bloomfield,  Stolz,  Van  Ess,  Michaelist,  Pye  Smith,  Fiatt. 
“ Mewn  teimlad  ac  ystyriaeth  o’m  perthynas  â Christ  ar  y pryd,”---Stuart,  Cappell, 
Crellius,  Locke,  Taylor,  Belsham.  “ Yn  ol  dull  Crii^tionogol,— Hodge.  f “ Math 

211 


Pen.  IX. 


o iw  yw  hyn  yn  enw’r  Ysbryd  Glán,” — Knapp.  “ Cyfeiria  at  grynhyrfiad  gnruchnatur- 
iol  yr  Ysbryd,” — Stuart.  “ Apeiia’r  apostol  at  dri  thyst,  Crist,  ei  gydwybod  ei  hun, 
a’r  Ysbryd  Glân,” — Theophylact,  Ecumenius.  “ Apeiio  at  ddau  dyst  yn  unig  y mae 
efe,” — medd  Theodoret,  “sef  Crist,  ar  Ysbryd  yn  ei  gydwybod.”  Felly  Koppe, 
Aquinas,  Beza,  Estius,  Grotius,  Bloomfield.  Dodir  “a’m  cydwybod  yn  cyd-dystiol- 
aethu  á mi”  rhwng  cronafachau,  gan  Noesselt,  Koppe,  Rosenmuller,  Toletus,  Men- 
ochius,  Crellius,  Hammond,  Ma.cknight,  Ammon.  “ Nid  wyf  yn  dywedyd  celwydd 
yn  yr  Ysbryd  Glân”  fyddai  y deongliad  diweddaf;  ac  felly  Griesbach,  a Scholz. 
“ Mae  yma  iawn  awdurdod  i ninnau  fyned  ar  Iw  pan  fo  amgylchiadau  yn  galw,” — 
Macknight,  Bloomfield.  “ Dywed  fod  ei  gydwybod  wedi  ei  phuro  gan  yr  Ysbryd 
Glân,  ac  nid  fel  cydwjdbod  y pagan,” — Barnes.  “ A’m  cydwybod  yn  dwyn  tystioi- 
acth  i mi  gyda  dylanwad  santaidd,” — Walford.  % “ Teimlad  arwynebol  i gyd,” — 

Grotius  “ Arwynebol  yw,  yn  hytrach,  ei  feirnadaeth  ef,” — Bloomfield. 

Yn  Nghrist , neu  drwydclo.  Cawn  yr  unrhyw  ymadrodd  yn  Dan. 
12,  7,  “ Efe  a dyngodd  drwy  yr  Hwn  sy’n  byw  yn  oes  oesoedd  ac 
yn  Jer.  5,  7,  “ Hwy  a dyngasant  drwy  y pethau  nid'òeddynt  dduwiau.” 
Én  Christo , yn  Nghrist,  sydd  ffurf  o lw,  megysy  ffurf  Hebreig,  “ Drwy 
Jehofa.”  Yr  ystyr  yw,  “ Yr  wyf  yn  gaìw  ar  Grist  ei  hun  yn  dyst  i 
wirionedd  yr  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddywedyd  yr  awrhon.”  Pwyntia  yr 
en  (yn)  afc  y gwrthddrych  drwy  yr  hwn  y cymmerir  y ilw ; megys  yn 
Matt.  5,  34,  &c. ; Dat.  10,  6 ; Êph.  4,  17  ;*Esa  62,  8.  Nid  wyf  yn 
tybied  y disgwyliasai  Pauì  i’r  luddewon  oli  ei  gredu  ef  ronyn  cynt, 
drwy  iddo  wirio  ei  ddywediad  a’r  ymadrodd,  “ yr  wyf  yn  dywTedvd  fel 
un  yn  perthyn  i Grist,”  yn  gymmaint  ag  wrth  iddo  gyrnmeryd  y ffurf 
hyny  o Iw  ag  oedd  yn  hysbys  berthynol  i’w  grefydd  ef. 

Mae  llw  yn  apel  at  Fod  Hollyyyhodol  a Hollalíuog,  mewn  sicrhad  o 
wirionedd  yr  hyn  a ddywedir  ; a dilynid  y 11  w yn  gyffredin  a gwedcii 
am  iddo  gospi  yn  ainlwg  y eelwydd,  os  y cyfryw  ydoecld  yr  hyn  a 
ddatgenid.  Ystyriai  yr  apostol,  gan  hyuy,  fod  Crist  yn  gyfryw  Fod 
a hyny,  presenol  yn/nhob  Ile. 

Ỳn  yr  Ysbryd  Gìân . Ymadrodd  arferedig  am  íbd  dan  wyrthiol 
ddylanwad  yr  Ysbryd. 

Tristyd  mawr}  Sçc.  Am  yr  unrhywT  ofìd  a chydymdeimlad  ag  ereiìl, 
cymharer  1 Cor.  1,  4 : Phil.  1,  3.  4 ; Eph.  1,  16;  1 Thes.  1,2;  Rhuf. 
1,  9,  10  ; Philem.  4 ; 2 Tim.  1,  3,  4 ; 2 Cor.  11,  29  ; a 12,  15. 

3 Canys  *mi  a ddymunwn  fy  mod  fy  hun  yn  anathemaoddiwrth 
Grist,  dros  fy  mrodyr.  sef  fy  nghenedl  yn  ol  y cnawd : 

* (1)  “ Yn  anathema  gan  Grist”  yw  darlleniad  tri  chopi  tra  hen.  (2)  “ Myfi,  pan 
yn  Iuddew  annychweledig,  a ddymunais,” — Walford,  J.  Williams,  Co,nquest.  (3) 
“ Myfi  a ddymunwn  ddicddef  marwolaeth  dymmorol  gan  Grist,  pe  byddai  hyny  yn 
peri  arbediad  i’m  cyd-genedl  oddiwrthi,” — Jerom,  Barnes.  (4)  “ Myfi  a ddytnunwn 
oddef  fy  nhori  ymaith  oddiwrth  Grist,  &c.” — Tholuck,  Stuart,  Newcome,  Benson, 
Koj>pe,  Whitby,  Hodge,  Deyling,  Oishausen,  Dd  Wetle,  Calvin.  (6)  “ A gofid  di- 
baid  i’m  calon  (canys  bum  fy  hun  unwaith  yn  ethnig  oddiwrth  Grist  ; drosfy  mrodyr,” 
'-r-Belsham,  Wakefield.  (6)  “ Ymífrostiais  unwaith  fy  mod,  & c.” — Bandinel.  (7) 
“ Myfi  a allwn  (gan  rym  fy  serch  atynt)  ddymuno  bod,  &c.” — Photius,  Grotius, 
Woíf,  Bloomfield,  Vigerus,  Winer.  (8)  “ Fod  yn  anathema  yn  ol  rìulí  Crist,  dros 
&c.” — Doddridge,  Wateriand,  Pyle,  Macknight,  Henry,  Boothroyd.  (9)  “Cyfeirir 
at  anathcma  Iuddewig,” — ThoIuck,  Ruckert. 

212 


RHUFEINIAÎD. 


Anathema , Gwel  y Traethawd  ar  y gair.  Nìd  yw  yr  ysgrifenydd 
yn  eyrameryd  lle  yma  i ddywedyd  ditn,  yn  rhagor  na’i  íod  yn  arifodd- 
íon  i goleddu  yr  un  o’r  esboniadau  uchod,  ar  yr  ymadrodd  dyrus 
hwn. 

4 Y rhai  sydd  Israeliaid ; eiddo  V rhai  yw  y mabwysiad,  *a’r 
gogoniant,  fa’r  cyfammodau,  a dodiad  y ddeddf,  a’r  gwasanaeth, 
a’r  addewidion. 

* “ Y Shecinah  a’r  arch,”— -Beza,  Piscator,  Tolet,  Grotius,  Hammond.  “ Gogon- 
iant  y gwyrthiau  a gyfìawnwyd  drostynt,”— -De  Dieu,  Menoch.  “ Y Shecina  yn 
unig,”— Estius,  Camerarius,  Vitringa,  Locke,  Carpzov,  Schoettgen,  Bloomfield, 
Barnes.  t “Y  cyfammod”  yw  darlleniad  rhai  ben  gopiau  Groeg  a Lladin.  “Ar- 
ferir  y rhif  lliosog  am  yr  hen  a’r  newydd  gyfammodau,” — Theodoret,  Estius,  De 
Dieu.  “ Cyfeirir  at  y ddwy  lech,”-~ Grotius.  “ Arferir  y lliosog  am  y t unigol,”-*- 
Rosenmuller.  “ Adnewyddiad  ydoedd  cyfarnmod  Sina  o’r  un  Abrahamaidd,  am  hyny 
arferir  y gair  yn  y rhif  lliosog,”-— Dr.  E.  Robinson,  Stuart.  “ Ystyriai  yr  luddewon 
bob  adnewyddiad  o gyfammod  Abraham  yn  gyfammod  newydd,  ac  nid  yw  Paul  yma 
yn  gwneyd  mwy  na  phlygu  i’w  harfenad  hwynt,”-— Schoettgen,  Wetstein,  Koppe, 
Bloomfield. 

Mahmjsiad ; y berthynas  o feibion  neu  bhmt ; cyrnharer  Exod.  4, 
22,  23  ; Deut.  32,  5,  6 ; a 14,  1 ; Hos.  11,  1.  Yr  ystyr  yw,  fod  Duw 
wedi  ymostwng  i berthynas  neillduol  ag  Israel.  Eithr  gosodir  y fan- 
nod  o flaen  y gair — “ Y mabwysiad  sef  mabwysiad  i berthynas 
wìadol,  fel  y mae  deiliaid  yn  blant  i’w  brenin,  yn  null  llywodraethau 
y dwyrain.  Gwel  er  hyny  Gal.  4,  1 — 3 ; 2 Cor.  3,  6 — 18.  Cristionog- 
ion  oedd  y plant  cyntaf,  mewn  ystyr  grefyddol,  a theimlad  ac  agosad 
addoUadol,  a fu  erioed  gau  Dduw. 

Gogonianl ; gallai,  o ran  cystrawiad,  fod  yn  fabwysiad  gogoneddus; 
eithr  nid  o ran  cyssondeb  y ffydd,  canys  ein  mabwysiad  ni  ynNghrist 
Iesu,  y cyntaf  anedig,  yw  vr  un  gogoneddusaf.  Gwell  genyf  ti,  gyda 
Stuart  ac  ereill,  ei  ystyried  arn  y presenoldeb  gogoneddus.  Gwir  nad 
gogoniant  Duw  ydoedd,  canys  gwrthodwyd  dangos  hwnw  i Moses,  i 
fod  yn  nghadw  yn  mysg  dodrefu  ei  gyfammod  tymmorol  ef;  eithr  yr 
oedd  yn  ogoniant  i’r  cyssegr  a’r  celfi  oedd  ganddynt  hwy,  er  hyny.  Y 
Shecinah  oedd  y peth  mwyaf  gogoneddus  a feddent. 

Cyfammodau.  Yr  oedd  enwaediad  cyfammod  Abraham  yn  eiddo  i 
Israel  ; ac  vr  oedd  yn  y cyfammod  cyntaf  liwnw  ammod  o ochr  yr 
Elshadai  mawr,  i sicrhaü  y cyfammod  hwnw  â had  Abraham  eiiwaith, 
drwy  eu  hoesoedd.  Felìy  yr  oedd  crynswdd  cyfammod  Abraham  yn 
eiddo  i’r  Israeî,  ynghyd  a lroll  gynnwysiad  cyfammod  Sina.  A gellir 
galw  y ddeu-ryw  breintiau  hyn  yn  “ gyfammodau.,, 

5 Eiddo  y rhai  yw  y tadau ; *ac  o’r  rhai  yr  hanoedd  Crist  yn  ol 
y cnawd,  fyi’ hwn  sydd  uwchlaw  pawb,  yn  Dduw  bendigedig  yn 
oes  oesoedd.  JAmen. 

* “Yn  ol  ei  dclynoliaeth,”— Stuart,  Bloomfield.  “ Drwy  ddisgymadnnturibl,”-— 
Belsham.  t “ Eiddo  y rhai  yw  Duw,  yr  hwn  sydd,  &c.”— Taylor,  Slichtinprius, 
Whitby,  Crellius.  “ UwçhUu  pawb,”  nid  yw  yn  y beibl  Ethiopaeg.  “ Uwcinaw 

213 


Pen.  ÎX. 


pawb  o’r  tadau,”  medd  rhai  Sociniaid.  “ Yr  hwn  sydd  uwchlaw  pawb,  sef  Duw  [y 
Tadj  fo  yn  fendigedig,  &c.”— Erasmus,  Enjeddin,  Whitson,  Semler,  Glockler,  er 
fod  Socinus  ei  hun  yn  ei  gondemnio,  ynghyd  a Bengelius.  “Yr  'hwn  [Crist]  sydd 
uw  hlaw  pawb  [a  nodwyd].  Duw  fo’n  fendigedig  yn  oes  oesoedd,”— -Locke,  Cìark, 
Justi,  Ammon,  Reiche,  Lindsey,  Belsham,  yr  hwn  a gondemnir  gan  Flatt,  Noessdt, 
Koppe,  Ewald,  a hyd  yn  nod  Crellius.  “ Gadewir  y gair  Duw  allan  o Destament 
Stolz  yn  yr  ymadrodd  hwn,”  felly  y mynai  Erasmus,  Grotius,  a Schoettgen.  “ Saif 
y gair  Duw  am  y gair  Arglwydd.,’— Crellius,  Wakefield.  f Amen,  nid  oedd  yn 
meiblau  y Tadau  Lladinaidd. 

Yn  Dduiv  bendù/edig.  Gwel  y Traethawd  ar  yr  amlygiadau  o 
Dduwdod  Crist  o fewn  yr  epistol  hwn,  ar  y diwedd. 

6 *Eithr  nid  posibl  yw  myned  gair  Duw  yn  ddirym : canys  nid 
Israel  yw  pawb  a’r  sydd  o Israel. 

* “Nid  yw  pawb  a’rsydd  o Israel  yn  Israeliaid,”  yw  darlleniad  rhai  hen  gopiau 
Groeg,  y Vulgate,  ynghyd  ag  amryw  o feiblau  yr  hen  dadau  Lladinaidd.  Ioan  8,  39 ; 
Rhuf.  2,  28,  29 ; a 4,  12,  16;  Gal.  4,  16.  “ Gair  Duw  yn  ddieffaith,”— Conquest. 

“ Addewid  Duw  yn  ddírym,”— • -J.  Williams.  “ Nid  yr  etholedigion,  ond  rhai  yn 
meddu  breintiau  efengyì,  oedd  Israel  yr  addewid,”— -Koppe. 

Gatr  (logos) , word , promise ; addewid,  gair : felly  y dyweair — 
u mae  efe  wedi  rhoi  ei  air/’ 

Dirym , cael  ei  rwystro ; ei  attal  i gael  ei  gyflawniad.  Benthycir 
oddiwrth  fethiant  saeth  yn  ei  hamcan. 

0 Israel.  Ceir  yn  eu  Talrnud  dybiau  cyffredin  yr  Iuddewon  am 
hyn  : — “ Y mae  i bob  Israeliad  gyfran  yn  mreintiau  y byd  a ddaw.” 
Ond  gwadir  y fath  honiadau  yn  ein  testun,  yn  gystal  ag  yn  Pen.  3; 
Joan  8,  9 ; - Matt.  3,  9 ; Gal.  3,  28,  29.  Yna  eawn  egìurhad  ar  yr 
athrawiaeth  lion,  allan  o hanes  V patriarchiaid  ; lle  dangosir  na  fuasai 
raid  i’r  Iuddewmn  synu  wrth  hyn,  oblegid  fod  Duw  wedi  ymddwyn  at 
eu  cyndadau  bob  amser  yn  ol  ei  feddwl  rhydd  ei  liunan,  drwy  gyn- 
nysgaethu  y naill  â breintiau  arbenig  rhagor  y llall. 

7 Ac  nid  ydynt,  oblegid  eu  bod  yn  had  Abraham,  i gyd  yn 
blant : eithr  *Yrn  Isaac  y gelwir  i ti  bad. 

8 Hyny  ydyw,  Nid  plant  y cnawd,  y rhai  byny  sydd  blant  i 
Dduw ; eithr  plant  yr  addewid  a gyfrifir  yn  had. 

*'  “ Yn  Isaac  y gelwir  dy  had  i fodoîaeth,”---Stuart.  “ Drwy  Isaac,”-— Belsham. 

Yn  blant ; sef  plant  yr  addewid  Abrahamaidd,  ac  nid  plant  drwy  y 
ffydd.  Cristionogion  yn  unig,  medd  1 Ioan  3,  1,  sydd  felly. 

9 Canys  gair  yr  addewid  yw  hwn  ; Ar  yr  amser  bwn  y deuaf,  a 
bydd  mab  i Sara. 

10  *Ac  nid  byn  yn  unig  ; eitbr  Rebeeca  befyd,  wedi  iddi  feich- 
iogi  0 un,  sef  o’n  tad  Isaac ; 

1 1 (Canvs  cyn  geni  y plant  etto,  na  gwneutbur  o bonynt  dda  na 

214 


RHUFEINIAID. 


drwg,  ffel  y byddai  i’r  arfaeth  yn  ol  etholedigaeth  Duw  sefyll,  níd 

0 weithredoedd,  eithr  o’r  hwn  sydd  yn  galw) 

12  Y dywredwryd  wrthi,  Yr  hynaf  a wasanaetha  yr  ieuengaf. 

* “ Wedi  beichiogi  ar  efeilliaid,”— J.  Williams,  Belsham.  “ Wedi  iddi  feichiogi 
av  unwaith,”— Hammond.  f “ Fel  y bj'ddai  i’r  ethoìedigaeth  yn  ol  arfaeth  Duw, 
&c  ” yw  darlleniad  jfr  hen  gopiau  gan  mwyaf ; a hyn  yw  y darlleniad  derbyniedig  yn 
awr — “ Arfaeth  Duw  drwy  etholedigaeth,”— -J.  Williams.  “ Etholedigaeth  allanoi 
yw  hon,”— Schoettgen,  Wetstein,  Taylor,  Macknight,  Whitby. 

Nid  yw  y gair  “ plant  Duw”  i’w  ddeall  am  blant  ysbrydol,  canys 
cyfyngir  yn  unig  at  hiliogaeth  Isaac,  yr  hyn  agauai  allan  yn  bennodol, 
hiliogaeth  Ismael,  ynghyd  â phawb  oddiallan  i Isaac  a’i  had,  o fíafir 
ysbrydol  Duw,  nad  faint  fo  eu  rhinweddau.  Damniai  hyn  Job  ei  hun, 
er  ei  fod  yn  berffaith  ac  yn  uniawn,  heb  ei  gyífelyb  yn  hyny  ar  y 
ddaear.  Yr  amcan  yw  profi  nad  oedd  Paul,  drwy  arddangos  Duw  yn 
Benarglwydd,  yn  ei  wneyd  ef  yn  ddira  gwahanol  i’r  hyn  fuasai  efe 
bob  amser:  mai  dewis  y neb  y mynai  i fwynhau  ei  roddion,  a wnaeth- 
ai  efe  o’r  dechreuad.  Er  uched  oedd  Abraham  yn  fifafr  Duw,  un  yn 
unig  o’i  blant  ef  a ddewiswyd  i fod  yn  etifedd  yr  addewid  a roisid  i 
gadw  yn  y cyfammod  Abrahamaidd.  Ac  er  dywedyd  o hono,  mai  yn 
Isaac  y gelwid  i Abraham  yr  had  dan  sylw,  gadawwyd  heibio  un  o 
blant  Isaac  eilwaith,  allan  o gylch  y cyfammod.  Yna  rhag  i neb  o’i 
ddarllenwyr  Iuddewig  daeru,  mai  oherwydd  agosach  perthynas  mam 
Isaac  na  mam  Lsmael  ag  Abraham,  y dewisasid  y blaenaf,  “ Dyna 
Rebecca  hefyd,”  ebe’r  apostol.  “ Dyna  i chwi  ddau  fab  o’r  un  fam  ; 
a’r  ddau  o’r  un  tad,  sef  yr  Isaac  uchelfreintiog  a nodwyd,  a’r  ddau  yyi 
efeilliaid,  hebìaw  hyny ; ac  etto,  dewiswyd  un,  a gadawwyd  y llall. 
“ A rhag  i neb  o honoch  dybied  mai  oherwydd  drwg  y naill  a da  y 
ilall,  y gwnaed  y gwahaniaeth,  y mae  genyf  hanes  fod  Duw  wedi 
penderfynu  y peth  cyn  eu  geni,  na  gwneuthur  o honynt  na  da  na 
drwg ; ac  onid  ywr  hyn  yn  gosod  fy  mhwnc  (ebe  efe)  yn  safadwy  ? ac 
fel  y byddai  i’r  etholedigaeth  i freintiau  tymmorol  a wnaethai  Duw 
yn  ol  ei  arfaeth  ei  hun,  gael  sefyll,  efe  a ddywedodd  wrth  y fam, — 

1 Cofia  di,  Rebecca ; canys  wTele  fi  yn  rhaghysbysu  i ti  mewn  pryd, 
Mai  yr  ieuengaf  sydd  i gael  y fraint  a sicrheais  i yn  nghyfammod 
Abraham,  i’w  had  ef ;’  a gwelwch,  Iuddewon  oll,  (ebe’r  apostol)  nad 
e weithredoedd  dynion — nad  allan  o’r  (ek,  with  Genitẁe)  hyn  o dda 
naç  o ddrwg  a ragwelai  Duw  yn  eu  gweithredoedd,  y tardda  y dewis- 
iad  ar  gadawiad  heibio,  ond  allan  o’r  Hwn  sydd  yn  galw  neu  ddewis, 
yn  unig. 

Mae  ynte,  ddwry  ffynnonell,  mewn  dull  o lafaru,  i ymddygiadau 
Dûw  tuagatom.  Y naill  sydd  “ o weithredoedd,”  a’r  llalí  sydd  “ o’r 
Hwn  sydd  yn  trugarhau.”  Yn  y farn  olaf  yn  unig  y cawm  fwynhau 
o’r  ffynnonell  flaenaf ; ac  yma,  yn  nydd  gras  yn  unig,  y cawn  fwynhau 
o’r  olaf.  Mae  gan  Dduw  ei  resyinau  dros  bob  un  o’r  ymddygiadau 
hyn.  Ei  reswm  am  y gyntaf  yw  ei  gyfiawnder.  “ Dyru  i bo’o  un  yn 
oì  y byddo  ei  waith  ef.”  Yma  nid  oes  dim  olî  ond  “ o weithredoedd.” 
0 ras  nid  oes  dim  yma.  Rhesymau  Duw  dros  ei  drugaredd  ydynt  oll 
yn  Nghrist  Iesu, — ei  ufudd-dod  a’i  farwolacth  ef.  Etto,  cadwodd 

215 


Pen.  IX. 


hwynt  oìl  iddo  ei  hun.  Amlygodd  amryw  o’i  resymau  dros  ei  ym- 
ddygiadau  grasol,  i’r  apostolion  yn  rhagor  i‘r  prophwydi,  ond  ei  res- 
ytnau  dros  “ raglunio”  a “ gogoneddu”  ydynt  etto  mewn  dirgelwch. 
Nid  wyf  yn  tybied  ei  fod  Ef  yn  ymddwyn  oddiar  fympwy  mewn  dim  ; 
ond  yn  mhob  peth  yn  ol  anfeidrol  ddoethineb  a rhesyrnoldeb;  a d'iaa 
ei  fod  drwy  gadw  ei  resymau  dros  hyn  oddiwrthym  ni,  yn  eithaf  doeth 
yr  un  rnodd ; er  y galìesid  tybied  y parasai  eu  datguddiad  i’r  rhai  a 
wadant  ei  Benarglwyddiaeth  arfaethol  gyfnewid  eu  barnau.  Eithr, 
pe  gwelem  bob  peth  i’w  achosion  a’i  resymau,  ni  byddai  nemawr 
waiih  i’n  hymddiried  yn  noethineb  ac  uniondeb  Duw. 

Hefyd,  am  Blant  Duw  ; amlwg  yw  nad  am  ei  bìant  ysbrydol  ef  yr 
arferir  y gair  yn  ein  testun ; ond  am  ei  blant  ef  yn  berthynas  ag  yr 
oedd  efe  yn  Dad  gwdadol  iddynt.  Yn  y dwyrain  gelwid,  a gelwir,  y 
deiliaid  yn  blant  i’r  penadur.  Felly  yma.  Darllener  .Deut.  32,  5,  6 ; 
a 14,  1 ; Hosea  11,1;  Esod.  4,  22,  23,  a cheir  gwëled  priodol  ystyr 
y gair  “ plant  Duw,”  a “ phlant  yr  addewid”  yn  ein  fcestun.  Nis  gel- 
wir  mo  honynt  unwaith  yn  “ blant  Duw  yn  Nghrist  Iesu”  nac  “ yn 
blant  Duw  drwy  y íîÿdd.••,  Ond  paliam  y sonia  yr  apostol  am  yr 
etholedigaeth  hon,  tra  nad  ydoedd  hi  yn  un  ysbrydoì  a chadwedigol, 
agyntau  ar  ganol  pwnc  etholedigaeth  y rhai  a gyfiawnheir  ac  a ogon- 
eddir  ? Mae  yr  ateb  yn  agos.  Yr  Iuddewon,  y rhai  a dybient  mai 
had  Abraham  oedd  etholedigion  gogoneddedig  Duw,  a fyddent  yn  sicr 
o rwgnacn  rhag  etholedigaeth  Paul,  yn  yr  hon  y cynnwysìd  cynnifer 
o’r  cenedloedd,  ac  o'r  hon  y cauid  allan  gynnifer  o honynt  hwy,  plant 
yr  Israel  eu  hunain.  Yn  ngwyueb  hyn,  nid  oedd  well  llwybr  i’r 
apostol  na  galw  i’w  cof  yinddygiadau  yr  un  Duw,  yn  ol  eu  hanesion 
eu  hunain  am  dano.  Yn  dewis  a gwrthod,  “ caru”  a “ chasau,”  cau  i 
fewn,  a chau  allan,  “ trugarhau”  a “ chaledu,”  yr  oedd  Duw  yn  bar- 
haus ; a’r  canlyniad  naturiol  ydoedd,  fod  Paul  yntau  yn  arddangos 
Duw  fel  yn  gwisgo  yr  un  cymmeriad,  hyd  yn  nocl  dan  yr  efengyl,  can 
beìled  ag  yr  â yr  arfaethu  a’r  ethol,  oddiar  ryw  achos  ynddo  ei  hun, 
ac  nid  yn  y gwrthrycbau.  Am  y llwybr  eilwaitb  i gyrhaedd  breintiau 
yr  etholedigaeth  ysbrydol  hon,  nid  yw  Paul  yn  ei  gytíelybu  i ddim  o’r 
etholedigaethau  a nodwyd.  Yn  y rhai  hyny,  nid  oedd  un  ífordd  i’r 
noddfa  öafriol ; yma,  “ pwy  bynag  a alwo  ar  enw  yr  Arglwydd,  cad- 
wedig  fydd.”  Gofalodd  ein  haposfcol  am  beidio  gadael  ei  bwnc  cyn 
agorvd  y drws  yn  ddigon  llydan  i bwy  bynag  a ddel.  Gwel  pen.  10, 
8—13. 

Ar  yr  amssr  ìiwn  ; yn  ol  yr  amser  hwm.  Rhed  yr  holl  ymadrodd 
yn  Hebraeg  llyfr  Genesis  fel  hyn  : “ Myfi  a fyddaf  yn  sicr  o ddych- 
welyd  atat  ti,  pan  adnewyddir  yr  amser,”  Gen.  18.  10.  Felly  Saadias, 
Tremellius,  Rosenmuller,  Gesenius,  Winer,  a Tholuch.  Cymharer 
Gen.  17,  21,  a 18,  14.  Cynnygia  Stuart  ei  ddeongli  yn — “ megys  ar 
amser  cyfranu  bywyd ;”  yn  ol  yr  hyn  byddai  yr  ystyr  yn  addaw,  yr 
annerchai  Duw  hi  drachefn  fel  mam  yn  rhoi  bywyd,  sef,  yn  dwyn 
piant. 

Na  gw^utjiur  o honynt  dda  na  drwg.  Cyhoeddiad  pwysig  yw  hwn, 
gyda  gaìŵÿàr  bechod  gwreiddiol  a llygredigaeth  trigiiadol  yn  natur 
dynolryw.  : Y|nddengys  fod  ('rnedd  D:.  Stuart),  pan  lafarwyd  gynta t 

* W 


RHUFEINIAID. 


yr  ymadrodd  hwn  wrth  Rebecca,  y plant  yn  ei  chroth  wedi  tyfu  irr 
gradd  hwnw  o berffeithrwydd,  pan  y mae  eu  bywyd  a’u  symmudiad  ym 
h\sbys  i’r  fam,  Gen.  25,  22,  23  ; hyny  yw,  oddeutu  pum  mis  oedran  : 
cymharer  Luc  i,  2k  Ar  y pryd  hwn,  gan  hyny,  dywed  yr  apostol  eu 
bod  heb  wneuthur  na  da  na  drwg ; sef,  nad  oedd  iddynt  etto  un  cym- 
meriad  moesol  a pbendant ; neu  mewn  geiriau  ereill,  nad  oedd  hyd, 
hyny  un  arddangosiad  o’ü  gaüuoedd  moesol.  A chydag  egwyddar 
yr  ymadrodd  hwn,  mae  rhediad  naturiol  amryw  ymadroddion  ereill  yn 
cytuno ; rnegys  Esay  7,  15,  16;  a’r  hyn  cymharer  8,  4;  Deut.  i,  39  ; 
Jonah  4,  11.  Fod>  yn  rhaid  meddu  rhyw  wybodaeth  am  gyfraith  a’i 
hymrwymiadau,  mewn  trefn  i allu  cyflawni  pechod  pendant,  a bender- 
fynir,  debygid,  yn  Rhuf.  4,  15;  ac  y mae  yr  un  gosodiad  i’w  naturiol 
gasglu  oddiwrth  Iago  4,  17  ; Ioan  9,  41 ; 1 Ioan  3,  4.  Y mae  cydwy- 
bodolrwydd  pob  dyn  o natur  euogrwydd  moesol,  hefyd,  yn  uniongyr- 
chol  benderfynu  yn  gydfynedol  â hyn.  Ond , pa  bryd  y tyfa  plant  i’r 
fath  raddau  o foesolrwydd  ag  i benclant  becliu,  nid  ymddengys  fod  y- 
ysgrythyT  wedi  penderfynu.  Nid  yw  yr  ymadrodd  barddonol  a brwd- 
frydigol  yn  Salm  51,  5,  pan  gymharer  a Salm  58,  3,  ond  prin  sylfaenu 
yr  athrawiaeth  a dybir  yn  sylfaenedig  ganddi  gan  lawer  o dduwinydd- 
ion.  Nid  yw  Gen.  8,  21  yn  penderfynu  clim  yn  mhellach  na  bod  dyn, 
neu  o leiaf,  dynion  yr  oes  hóno,  yn  dechreu  pechu  yn  foreu  iawn.  À 
feddylio  amgen,  gan  dybied  mai  llygredd  gwreiddiol  oedd  mewu 
golwg,  rhaid  iddo  feddw  l hefyd  mai  am  ei  lygredd  gwreiddiol  y bodd- 
odd  Duw  yr  hen  fyd,  canys  yr  hyn  a geir  yn  yr  adnod  dan  sylw  oedd 
yr  achos  cynhyrfiol  o’r  farn  ofnadwy  hóuo.  Nid  yw  Eph.  2,  3,  ».e 
adnodau  ereill  o gyífelyb  natur,  namyn  cyhoeddi  mai  peth  hollol  na- 
turiol  yw  i ni,  bechaduriaid,  fod  yn  teilyngu  digofaint  Duw.  Dicnon 
nad  oes  nemawr  yn  awr  yn  tawel  fyned  ar  ol  Awstin,  gan  haeru  eim 
bod  yn  disgyn  dan  y digofaint,  os  byddwn  feirw  cyn  cyflawni  un  drwg 
ond  pechod  Adda.  Ond  nid  oes  un  o’r  adnodau  hyn  yn  nodi  allan  yr 
amser  pan  y mae  plantyn  dechreu  pecliu. 

Y mae  yr  apostol,  er  hyny,  yn  ein  hysbysu  yma,  pa  bryd  yr  oedd 
pechu  heb  ddechreu,  gyda  pherthynas  â Jacob  ac  Esau.  Eu  bod  yu 
meddu  galluoedd  neu  gynneddfau,  hyd  yn  nod  yn  y groth,  pa  rai  a os- 
odwyd  arwaith  wcdi  hyny  mewn  cyflawni  pechod,  ar  ol  eu  cynnydd  i 
fwy  o berffeithrw'ydd,  sydd  yn  hollol  wir.  Eithr  un  peth  yw  y gaílr,, 
neu  gynneddf  fo’n  meddu  gallu,  i bechu  ; a pheth  arall  yw  cyflawni  y 
pechod.  Meddai  Adda  yn  mharadwys,  cyn  ei  gwrymp,  y gynneddfne* 
aUu  i bechu  (onide,  pa  fodd  y pechodd  efe  ?) ; etto,  nid  oedd  efe  y* 
euog  o bechu  oherwydd  ei  fod  yn  meddu  y fath  aliu,  ond  oherwydd  •« 
gamarfer  ef.  Am  hyny,  nid  y gallu  a gyfrenir  \ ni  gan  y Creawdwr 
sydd  yn  ein  gwneuthur  yn  bechaduriaid,  eithr  camddefnyddio  y gallu 
hwnw.  Dìchon  Duw  fod,  ac  y maeefe,  yn  awTdwr  ein  gallu  at  bechod^ 
eithr  nid  ywT  efe  o ganiyniad  yn  awdwr  ein  pechod.  Felly,  dichon  foà 
gan  blant  bychain  yr  holl  aliuoedd  göfynol  i hechu,  heb  eu  bod  o ang- 
henrheidrwydd  w^edi  pechu;  canys  nid  oes  neb  a wada,  fod  gan  Jacob 
ac  Esau  hadau  neu  ddechreuad  y fath *alluoedd,  mor  foreu  â’a  riaiá 
dan  ein  testyn,  pryd  y dywed  yr  apostol  eu  bod  heb  bechu  dim.  FöRjr 
yr  oedd  ganddynt^  hyd  yn  nod  yn  eu  babandod  cyntaf,  fel  cyfrna  o'u 
■3C  2.1.7 


Pen.  ÎX. 


cyfaEsoddiad  oaturiol  fel  dynolryw,  alìuógrwydd  i deimîo  grym  tem- 
tasiynau  pechadurus.  Yn  awr,  mae  yn  anliawdd  iawn  genyf  fi  gyd- 
ddweyd  yn  mhellach  gyda’r  dysgedig  Stuart,  fod  y galluogrwydd  hwn  i 
deimlo  felly  mewn  amser  dyfodol,  yn  sicr  o dyfu  nes  y sicr  arweiniai 
hwynti  bechod.  Diau  nad  yw  galluogrwydd  i gaei  ein  temtio,  yn  wir 
a gweithredol  bechod.  Rhaid  i’r  galluogrwydd  a’r  gynneddf  lion  ildio 
i’r  demtasiwn  cyn  y bydcl  yn  bechod;  neu  yn  hytrach,  yn  yr  ildio  hwn 
ÿ mae  y pechod  yn  dechreu,  ac  nid  yn  y dymher  a’r  gynneddf  wreidd- 
iol  a roddodd  Duw  ynoin.  Etto,  mae  tymher  dueddol  at  bechod,  cyn 
belled  ag  y bo  wedi  ei  magu  genym  ni  ein  hunain,  yn  haeddu  cael  ei 
gosod  yn  ein  herbyn  fel  pechod.  Ond,  y mae  cyfrif  yn  bechod  yr  hyn 
a bîannodd  Gwneuthurwr  nef  a daear  ei  hunan  ynom,  cyn  pob  ysgog- 
iad  moesol  o eiddo  yr  ewyllys,  yn  arwain  i ganlyniadau  dychrynllyd. 
Os  oes  rhyw  gyfran  gyfansoddol  o’n  natur  yn  bechod,  yna  pwy  yw 
awdwr  ein  cyfansoddiad  ? Ai  yn  y corfìf,  ynte  yn  yr  enaìd,  y mae  car- 
trefie  moesol  ysgogiad — cartrefie  pechod  ? A phwy  yw  “ Tad  yr  ys- 
brydoedd  ?”  Os  “mewn  pechod  y beichiogodcl  fy  mam  arnaf,”  pa  un 
ai  ar  fy  nghorfir,  ynte  ar  fy  ysbryd  anfamol,  y beichiogodd  hi  ? Ond 
rbaid  i mi  gyfeirio  y darlíenydd  at  y Traethawd  ar  Bechod  Gwreiddioh 
ar  y diwedd. 

13  Megys  yr  ysgrifenwyd,  *Jacob  a gerais,  eithr  Esau  a gas-* 

eais. 

* Mal.  1.  2,  3;  Deut.  21,  15;  Diar.  13,  24. 

Gerais — gaseais  (egapesa — emisesa).  Gadawn  fod  y Jehofa  yn 
gallu  caru  yn  ddiachos  y naill,  pa  fodcl  y géDir  meddwl  ei  fod  yn  casâu 
yn  ddiachos  y llall  ? Casâu  yn  ddiachos  fyddai  anghyfìawnder  yn 
Nuw  fel  Penllywydd.  Un  fíbrdd  o ateb  ywf  dweyd  fod  ystyr  y ddau 
air  hyn  yn  cael  eu  meddalu  yn  fawr  iawn,  pan  fyddont  wedi  eu  gosod 
megys  yma,  mewn  cyferbyniad  âJu  gilydd,  megys  hefyd  yn  Gen.  29, 
30,  31 ; Deut.  21,  15  ; Diar.  13,  24  ; Mat.  6,  24,  &c.  Yn  ol  y deong- 
liad  hwn  yr  ystyr  fyddai : — “ Jacob  a gerais  fwyaf,  ac  Esau  a gerais 
leiaf.  Nid  yw  hyn  yn  arddangos  fod  Esau  yn  cael  ün  cam.  Arddeng- 
ys  Mal.  1,  2,  3.  allan  o ba  le  y dyfynwyd  yr  ymadrodd,  mai  hyd  at 
osod  allan  Ganaan  fras  i Jacob,  a “ mynyddoedd  o ddifíaethwch,  yn 
nghanol  dreigiau  yr  anialwch,”  i Esau,  yn  unig,  y cyrhaeddai  yr  holl 
garu  a?r  casâu  hwn.  Â chymmerwn  bwyll  yn  mhellach  uwchben  nod- 
weddiadau  y ddau  frawdhyn,  a chawn  yn  fuan  weìed  fod  Esau  yn  lla- 
wer  gonestach  a boneddigeiddiach  ei  egwyddorion  na'i  frawd  disodlus 
a thw'yliodrus,  i'r  graddau  ag  yr  oedd  Isaac,  y tad,  dan  ddylanwad  yr 
hwn  y fíurfiesid  ei  nodwedd  ef,  yn  rhagori  yn  hyn  ar  Rebecca,  y fâm, 
dan  ddylanwad  yr  hon  y fíurfiesid  nodwedd  y llall. 

Gwelwn  oddiwrth  hyn,  nad  oedd  yn  un  o egwyddorion  cyfundrefn 
yr  Elshadai,  Duw  Abraham,  Isaac,  a Jacob,  i gyfranu  gwobrwyon 
daearol,  yn  ol  rhinwedd  yr  addoiydd,  megys  ag  y bu  wed’yn  yu  nghyf- 
undrefn  y Jehofa,  Duw  IsraelJ  onide  dewisasid  Esau  onest-galon  o 
flaen  yr  hwn  a ragwelid  yn  dwyllwr  ei  unig  frawd,  Esau  ; a'i  dad-yn- 
hghyfraith,  Laban  ; a’i  hen  dad  tywyll  ei  hun,  Isaac,  ar  ei  glaf-wely. 

218 


pJFEI^jÎAID. 

Dylem  sylwi  yn  mhe]lach,r  id  y g^01i  a arferir  yn  y Testament  New- 
ydd  am  gariad  o ymhyfryd^id  ond  yn  hytrach  y gair  arfer- 

edig  am  gariad  o ewyllys  da  (ayapo^f,  yw  yr  hwn  sydd  yn  ein  testyn. 
Dywed  Deut.  4,  37,  mai  caru  tá^  u y genedl  Iuddewig  a wnaethai 
Duw,  ac  nid  y genedl  ei  hun,  i bey/iddo  eu  plannu  yn  Nghanaan,  a’u 
breintio  â’r  berthynas  arbenig  ag^ef  ei  hun  fel  eu  brenin.  Cawn  yn 
aml  ddangosiad  mai  y cariad  hwnw  a’i  hannogodd  i’w  breintio  fel  cen- 
edl,  cyn  belled  ag  a nodwyd ; eithr  mai  cariad  neu  gas  atynt  hwy  eu 
hunain,  yn  bersonol  yn  gystal  ag  yn  genedlaethol,  a:i  hannogai  i’w 
gwobrwyo  neu  eu  cospi,  ar  ol  cyfnod  Sina  a’i  chyfanunod,  ac  mai  eu 
rhinweddau  neu  eu  beiau  hwy  oedd  eilwarith  yr  unig  anno2;aethau  i’w 
gwobrwyo  neu  eu  cospi  yn  mhellach  na  hyn.  Cyfnewidiwyd  cym- 
maint  â hyn  gan  Dduw  fel  Jehofa  ar  oruchwyliaeth  yr  Elshadai.  Dau 
yr  olaf  a nodwyd  y ganwyd  ein  hefeilliaid  hyn ; a chan  hyny,  nid  o 
weithredoedd,  yn  ol  trefn  Jehofa  i Israel,  ond  yn  ol  ethcledigaeth  ar- 
faethol  Duw  (gwel  adn.  11)  fel  yrElshadai,  y dewiswyd  yr  ieuangaf  a 
gwaethaf  ei  nodwedd  personol,  ac  y gwrthodwyd  yr  henaf  a goraf  ei 
nodwedd  a’i  dymherau  teuluol,  i fwynhau  prif  freintiau  swyddol  Duw 
Abrahara — y Duw  Hollalluog,  yn  oí  Gen,  17.  Holl  fyrdwn  Moses,  y 
prophwydi,  a’r  Salrnau,  yw  hyn  : — “Os  gwasanaethwch  dduwiau  dy- 
eitlir,  &c.,  &c.,  Jehofa  a’ch  tery  chwi  fel  a’r  fel,  yn  ol  ei  farnedigaethau 
i Moses,  &c. ; eithr  os  oddiyno  y ceisi  Jehofady  Dduw,  ti  a’i  cei  ef,  er 
mwyn  ei  gyfammod  a’th  dadau,  yr  hwn  a dyngodd  efe  wrthynt.” 
Oddiwrth  yr  hyn  y gwelwn,  mai  goruchwyliaeth  y gweithredoedd  oedd 
un  Sina,  yn  rhoddi  îiawd  i Israel  am  wobrwyon  tymhorol  yn  ol  eu  huf- 
ydd-dod;  eithr  fod  eu  hetholcdigaeth  fel  cenedl  wedi  tarddu  o oruch- 
wyliaeth  achyfammod  rhad  ras  Elshadai  i Abraham. 

Felly  yr  oedd  etholedigaeth  eu  Jacob — eu  tad  hwy  eu  hunain,  yn 
un  benarglwyddiaethol.  Felly  yr  oedd  Jacob  ac  Esau,  yn  ol  eu  beibi 
hwy  eu  hunain,  yn  ddeiliaid  yr  un  arfaeth  ag  yroedd  Paul  yn  traethu 
fod  yr  Iuddewon  a’r  Cenedloedd  dan  yr  efengyl.  Ac  nid  oedd  gwaith 
Paul  yn  dangos  fod  yr  Iuddewon  fel  cenedl  yn  cael  eu  hystyried  felyn 
rhyw  Esau  y Testament  Newydd,  tra  yr  oedd  y Cenedloedd  fel  y cyf- 
ryw. yn  cael  eu  hystyried  fel  pe  yn  Jacob  yr  un  Testament  graslawn, 
yn  gosod  un  egwyddor  newydd  yn  arfaeth  fawr  Duw\  “ Gwir  (fel  pe. 
dywedasai)  na  alîaf  ddywedyd  fod  y cenedloedd  barbaraidd  yn  fwy 
teiiwng  o’u  hethol  na’i  Iuddewon  presennol,  er  gwraethed  ynt  hwy  ; 
etto,  gallaf  ddywedyd  nad  yw  dewis  yr  ieuangaf  o fìaen  yr  henaf,  a’r 
gwaethafo  flaen  y goreu,  yn  etholedigaeth  newydd  i arfaeth  Duw;  er 
enghraiíTt,  cofiwch  arn  yr  etholedigaeth  a ddewisodd  Jacob  o flaeu 
Esau.  Onid  yn  yr  un  arfaeth  yr  oedd  hòno  ?” 

Rhaid  cofio  yn  mhellach,  mai  gyda’r  gyfran  hono  o arfaeth  Duw  ag  a 
berthyna  i’r  îuddewon  a’r  Cenedloedd,  fel  y cyfryw,  yr  ydym  yn  pen- 
nodau  9 — 11.  Gorphenwyd  y gyfran  a berthynai  i’r  goyoneddusion, 
yn  pen.  8.  Fellyyr  ydym  yn  cael  yma  lawer  etholedigaeth,  a’r  oll  yn 
un  arfaeth.  Y maen  tramgwydd  ageisir  symudo  yn  awr  yw  eu  rhag- 
farn  yn  erbyn  athrawiaeth  EthoTtëdigaeth  y Cenedloedd  ; a’r 
prawf  sydd  yn  ein  testyn  drosti,  yw  ei  bod  yn  hollol  berthynol  i’r  u* 
dospaifh  o etholedigaethau  ag  etholedigaeth  y genedl  raafarnllyd 

21? 


hunan  yn  Jacob  eu  tad;  sef  ethp’digaetg  yn  cael  ei  hachosî  o gariad 
yr  “Hwn  sydd  yn  galw,”  ac  “ pmao  WeitIlredoedd,,,  fel  yr  etholai  Je- 
hofa,  brenin  Israel,  ar  ol  hynýpd  Gwelwn  nad  oedd  esbonwyr  Iudd- 
ewon  yr  oes  hóno  yn  dirnad  eà  yoruchẃyliaethau  eu  hunain  ; ac  yn 
wir,  rhaid  cyfaddef  fod  yr  un  dalliüiffi  wedi  disgyn  o ran  ar  ein  hesbon- 
wyr  ninnau.  a. 

14  *Beth  gan  hyny  a ddywedwn  ni  ? a oes  angliyfiawnder  gyda 
Duw?  Na  atto  Duw. 

15  fCanys  y mae  yn  dywedyd  wrth  Moses,  Mi  a drugarhaf  wrtb 
yr  hwn  y trugarhawyf,  ac  a dosturiaf  wrth  yr  hwn  y tosturiwyf. 

♦ Deut.  32,  4 ; 2 Cron.  19,  7»  “Cyfeirir  at  alw  y Cenedloedd  yn  eglwys  i Dduw, 
yn  Ue  yr  Iuddewon,” — Tueker,  Schoettgen,  Turner,  “laith  yw  hon  a ddodir  yn 
ngenau  yr  íuddew  dadleugar,”— Stuart.  t Mouses  yw  darlleniad  yr  hen  groen- 
feiblau  frymaf  eu  hawdurdod,  ac  felîy  y derbynir  gan  y beirniaid  yn  awr.  “Cyfrana 
l>uw  ei  raa  i ddynion  yn  ol  fel  y rhagweia  efe  y gwnant  ddefnydd  o hono,” — Origen, 
Ambros,  a Jerom.  “ Nid  yw  gras  Duw  yn  cael  dim  addasrwydd  mewn  dynion,  ond  eu 
gwneyd  yn  addas  y mae  eí’e,” — Awctin,  Calvin.  Exod.  33,  19.  “Gallasai  Paul  ddod 
â rheswm  dros  waith  Dnw  yn  gwrthod  yr  Iuddewon,  ac  yn  dewis  y Cenedloedd,  fel  y 
gwnaeth  efe  mewn  manau  ereill ; sef,  ara  fod  y naill  yn  glynu  wrth  weithredoedd,  tra 
tynai  j lleill  ar  olfifydd  a gras,” — Hammond,  Macknight,  Whitby,  Taylor. 

Gvda  Duw  (para  Theo).  Arferir  yma  yn  ffigwrol,  heforey  in  the 
siyht,  presence,  judgment,  of  God ; gerbron  Duw  feì  barnwr  neu  lywydd. 
Darllener  Act.  26,  1 ; Rhuf.  2,  13  ; a 11,  25  ; 1 Cor,  3,  19  ; Gal.  3, 
1 1 ; Iago  1,27;  1 Pedr  2,  4 ; 2 Pedr  3,8;  a 2,  1 1 , a cheir  gweled  yr 
nn  ymadrodd  gwreiddiol  yn  yr  un  ystyr.  Gorphenasai  yr  apostol 
brofi  nad  cedd  un  anghyfìawnder  yn  ei  etholedigaeth  ef,  cyn  belled 
ag  yr  oedd  hi  yn  gadael,  neu  gasâu,  neugaru  y gadawedig  yn  llai  na’r 
llall,  drwy  brofi  fod  etholedigaeth  Jacob  yn  proíi  yr  un  fath  gasâu 
tuag  at  Esau.  Yn  awr,  beth  etto  a:n  y caru  ? beth,  mewn  fFaith,  ani 
y trugarhau — am  y dewis,  am  y Jacobs?  Dangoswyd  eisoes  nad  oes 
inwy  o anghyfiawnder  yn  etholedigaeth  y Testament  Newydd  at  ei 
Hesauon , nag  oedd  yn  etholedigaeth  yr  Elshadai  at  ’ei  Hesau  hithau; 
eithr,  onid  oes  ar  dir gras  ry w anghyfiawnder  ? onid  yw  y fath  drugaredd 
ä hon  yn  rhy  fympwyol  i’w  phriodoli  i Dduw  ? Os  yw  Duw  am  dru- 
garhau.  oni  ddylai  ei  drugaredd  ddylifo  at  bob  gwrthddrych  annheil- 
wng'fel  eu  gilydd  ? Onid  trugaredd  newydd  allan  o etholedigaeth 
ddyeithr  ei  rhyw  i rai  ereill  arfaeth  Duw,  yw  trugaredd  yr  etholedig- 
aeth  hon  o eiddo  Paui  ? I hyn  mae  adn.  15fed  yn  atebiad. 

Diau  nad  oes  yn  y math  a nodwyd  o gasâu  ar  Esauon  y Testarneut 
Newydd,  ddim  yn  newydd  i’r  casâu  ar  Esau  yr  Hen.  Feîly  hyddai 
gwrthodiad  yr  Iuddewon  yn  gydunol  â’r  hen  arfaethu  gynt,  hyd  y nod 
ur  dir  cyfiawnder  yr  Hen  Destament;  ond  beth  am  gyfiawnder  a gras 
j Newydd?  A oddefa  gras  y Newydd  i Dduw  garu  rhyw  Jacobau 
Cenedlig,  heb  fod  yr  Esauon  Iuddewig  yn  cael  cam  ar  dir  y caru 
hwu  ? Gwir  fod  yr  Iuddewon  yn  gorfod  tewi  yn  nwyneb  yr  hyn  a 
wneid  i Esau,  ond  beth  am  yr  hyn  a wneid  i Jacob?  Os  trugaredd 
ì*Qe.th  sydd  i weit.hredu,  onid  anghyfiawn  yw  peidio  trugarhau  wrth 
220 


RHÜFEINIAID. 


bawb  fe!  eu  gitycîd — -wrth  Iuddewou  fel  y Cenedloedd  ? C»i  by  í V 
tori  ymaith  y genedl  Iuddewig  oddiar  y saüe  lle  cairF  ylestam'nt 
Newydd  hwynt  yn  gam  ardir  trugaredd  ? Gadawed  trugar  dd  bob  r* 
lle  cafFo  ef,  os  na  wna  ei  ddyrchafu.  Yn  gyífelyb  i hyna  yr  ymresymai 
yr  Iuddewon  yn  Rhufain,  debygid.  EitÌir,  y niae  yr  ateb  yn  baiod 
gan  yrapostol: — “ Nid  yw  hyd  yn  nod  trugaredd  Duw  a Thad  eia 
Harglwydd  Iesu  Grist  yn  haeddu  ei  chybuddo  o gam  tuag  at  Iudd- 
ewon  yr  oes  hon  ; canys,  er  fod  cyfiawnder  Jehofa  yn  talu  yn  gyflaw* 
am  bob  rhinwedd  ufyddo!  i’r  cyfaramod  hwnw,  nid  oedd  ei  drugaretld 
efyn  drugaredd  gyíFredinol,  canys  darllenir  yn  Exod.  33,  19,  mai  wr'i* 
y neb  y rayuai  y trugarhilai  efe  yn  y cymtueriad  o Jehofa.”  Tra  dy- 
wed  yr  esbonwyr  nad  yw  Duw  yn  chwalu  ei  drugareddau  oncl  i’r  neW 
y mynno,  dywedaf  íi  ei  fod  wedi,  ac  yn  eu  ohwalu,  yn  ol  natur  y gyf- 
undrefa  y bo  efe  o’i  aufeidrol  ymostyngiad  yn  cydsef)ll  â phechadur- 
iaid  dani. 

Etto,  nid  coíFâu  yr  ymadrodd  Moesenaidd  hwn  yr  oedd  Paul,  i brol 
pa  fath  yw  rheol  Duw  yn  awr  i drugarhau.  Digalon  a thywyll  i’r 
eithaf  fyddai  nesu  at  Dduw  dnn  y fatn  dybiau.  Mae  efe  yn  Nghrist 
yn  cymmodi  y byd  ag  ef  ei  hun,  ac  yn  cyfranu  ei  drugaredd  i bwy 
bynag  a ofyno  iddo.  Ni  wyddid  yn  y byd  wrth  bwy  y tosturiai  Jt - 
hofa;  gwyddom  ni  yn  awr  yn  berffaith,  y tosturia  Duw  ein  Tad  wrtk 
bob  un  a geisio  ei  dosturi.  Ammheuaeth — pwy  a wyr,  oedd  y sail 
gynt;  sicrhad  genau  Crist  ei  hun  yw  y sail  yn  awr.  Gan  hyny,  nid 
darlunio  trugaredd  Duw  vn  Nghrist,  ond  profi  nad  oedd  etholedigaeth 
y Cenedloedd,  a gwrthodiad  yr  Iuddewon,  yn  gofyn  un  fath  o drugar- 
edd  arugen  i'rhon  oedd  yn  nghyfammod  eu  Jehofa  hwy  eu  hunain,  y 
mae  efe.  Gallwn  sylwi  wrth  fyned  heibio,  er  fod  etholedigaeth  y go- 
goneddusion,  vn  ol  pen.  8,  28 — 30,  yn  mabwysiadu  y nodweddiad 
hawddgar  o “rai  yn  caru  Duw’’  (nad  o ba  le  yr  achos  cynhyrfiol) ; nid 
vw  yr  hon  a elwir  yma  (11,  5)  yn  etholedigaeth  gras,  yr  lion  a dde- 
"isodd  rai  yn  unig  o’r  Tuddewon,  ynghyd  â’r  holl  Genedloedd  drwy 
yr  oesoedd,  gan  adael  heibio  y genedl  o’r  bron,  heb  y rhagorfreintia» 
dan  sylw,  yn  gallu  sylwi  ar  un  hawddgarwch  o’r  fath  yn  ei  gwrth- 
ddrychau.  Yr  oedd  y byd  i gael  yr  Efeugyl — yr  oedd  y Cenedloedd 
i gael  eu  himpio  i raewn,  heh  un  ammod  o fucheddiad;  ond  nid  felly 
y mae  etboledigaeth  y cadwedigion.  Gredaf  fod  yn  rìiagîuniad  ac  ar- 
faethiad  Duw,  o bosibl,  yr  egwyddor  ddiammodol,  ond  cyn  v gallai 
efe  cu  hethol — cyn  y gallai  yr  etholedigaeth  hon  o ymhyfrydiad  gael 
gwrthddrycbau  cymhwys,  rhaid  oedd  iddi  eu  canfod  à’i  golygon  sant- 
aidd  “yn  caru  Duw er  y dichon  mai  “yn  ol  ei  arfaeth  ef”  y daeth- 
ant  i’r  agwedd  hawddgar  hóno.  Pwnc  arsll  yw  hwm.  Wrth  gym- 
mysgu  y ddau  yr  aethpwyd  i ddyryswch,  o debyg. 

16  *Felly  gan  hyny  nid  o’r  hwn  sydd  yn  ewyllysio  y mae,  nae 
o’r  hwu  sydd  yn  rhedeg  ehwaith ; ond  o Dduw,  yr  hwn  sycld  yn 
trugarhau. 

* “Rhaid  cyfaddef  fod  Paul  yma  yn  dal  allan  arfaeth  ac  etholedigaeth,” — Animu, 
Jtuckert,  Uster.  “Yr  hwn  sydd  yn  rhedeg  fel  y myr.no, Grotius.  “Yr  hnn  àjtií 

221 


Pei*.  IX. 


yn  rhedeg  yn  rhyfygus,” — Vorstius.  “Yr  ystyr  y\r,  nad  o ddynion  yr  oedd  y dref#  ® 
frrthod*  Iuddewiaeth,  a gosod  ffydd  Iesu  yn  ei  lle,” — Ecumenius.  “Nid  o’r  hwn  sy!® 
ewyllysio  y mae  y fendith ,” — Winer.  “Nid  yw  Duw  yn  mesur  ei  orchymynion  yn  ol 
nerth  dyn  ; ond  ar  ol  gorchymyn  o hono  yr  hyn  sy’n  iawn,  efe  a ddyry  nerth  i’w  eth- 
©Jedigion  i’w  gyflawni  ef,” — Calvin,  Awstin. 

Yr  hwn  a ewyllgsiai,  oedd  y person  wrth  ba  un  y llafarwyd  yr  adnod 
flaenorol,  sef  Moses.  Ei  ewyllys  ef  fuasai  cael  gweled  gogoniant  Duw, 
neu  gydgordiad  ei  holl  berfieithiau  yn  ei  gyfundrefn  ef.  Atebiad 
naoaol  i’rcyfryw  ofyniad  oedd  ydyfyniad  dan  sylw. 

Y r hwn  a redai  eilwaith,  oedd  Esau  yn  ei  frys  a’i  awydd  am  y fen- 
dith.  A chan  mai  trugaredd  bur  oedd  cyfranu  gwdad  Canaan  ar  y 
naill  fel  y llaîl  o’r  ddau  frawd  hyny ; heb  dalu  un  sylw  ar  waith  y naill 
yn  rhedeg  na’r  lìaìl  yn  bradychu,  y penderfynodd  yr  etholedigaeth  gras 
dan  sylw.  Pa  un  ayw  cadwedigaetli  pechadur  oddiar  ei  waith  yn  evv- 
yllysio  neu  yn  rhedeg,  nid  yw  yr  adnod  yn  tystio.  Gwyddom  mai  ar 
hyny  y dibyna  cadwedigaeth  pob  un  mwy,  ar  ol  i Dduw  drefnu  hyny . 
eithr  adnodau  ereill  sy’n  ein  dysgu  felly. 

Rhedeg  yn  yrymadrodd  yma  a arwydda  ymdrechiad  egniol. 

1 7 Canys  y mae  yr  ysgrythyr  dywedyd  wrth  Pharao,  *I  hyn 
yma  y’th  gyfodais  di,  fel  y dangoswn  fy  ngaliu  ynot  ti,  ac  fel  y 
datgenid  fy  enw  drwy  yr  holl  ddaear. 

* “ Canys  i’r  amcan  hyn  y’th  gadwyd,” — Y Deg-a-thriugain.  Exod.  9,  16.  “Can- 
iatâu  yn  unig  i Pharao  ymgaledu  a wnaeth  Duw,” — Walford,  Hodge.  “Gosododd 
Duw  ef  dan  amgylchiadau  cyfaddas  i ddwyn  allan  ei  nodweddiad.” — Barnes.  “At 
law  Duwyn  cadw  Pfiarao  dan  yr  holl  bl'áau  y cyfeirir,” — Bloomfield,  Carp7,ov,  Wet- 
stein.  “At  gynnaliaeth  Pharao  ei  hun  yn  unig  y cyfçirir.” — Taylor,  Doddridge. 
“ Tehycach  mai  am  yr  holl  deyrnas  yr  arferir,” — Macknight,  Bloornfield.  “I  hyn 
yma  y’th  gynhyrfais,” — Stuart.  “Y’th  ddygais  i fodolaeth,” — Beza,  Awstin,  Calvin, 
Ŵomar,  Paraeus,  Reiche. 

Mae'r  ysgrythyr  yn  dywedyd , sydd  ífurf  o ymadrodd  am  fod  Duw  yn 
dywedyd,  ac  i’w  gael  hefyd  yn  Gal.  3,  8,  22 ; a 4,  30. 

Cyfodais  (exegeira),  to  arouse,  excite ; deífroi,  cynhyrfu,  ac  nid 
creu,  na  gwneuthur.  Darllener  Salm  3,  5 ; a 72,  20  ; Dan.  12,  2 ; 
Barn.  5,  12;  Salm  7,  7.  Yr  ystyryw  cynhyrfu  dyn  allan  o stad  olon- 
yddwch  i waith  ac  egni.  1 Cor.  6,  14.  ÌMidoeddhyd  y nod  Jehofa,  er 
maint  ei  ddialeddau,  ac  er  prined  ei  drugareddau  oddiallan  i gylch 
Israel,  ei  ddeiliaid  ei  hun,  wedi  creu  na  gwneuthur  un  dyn  er  mwyn 
«ael  y cyfieusdra  o'i  ladd  na’i  ddyfetha  ef. 

Yr  holl  ddaear.  Pa  fodd  y gallasai  hyn  fod  yn  wirionedd  ? A 
glybu  yr  holl  fyd  am  wyrthiau  Duw  yn  yr  Aifit?  Dywed  anfifyddwyr 
aad  do : ond  paham  nad  do  ? Ceir  cyfeiriad’au  atynt  yn  Alcoran 
Mahomet,  yn  Artapanus,  Diodorus  Siculus,  a Throgus ; yr  hyn,  yn 
nghyda'r  hanes  .Iuddewig,  oedd  ddigonol  i’v/  daenu  drwy  y gwledydd 
lle  llefarid  yr  ieithoedd  dwyreinioì,  y Groeg,  a’r  Lladin ; ac  y mae 
iriyrdd  o ysgrifeniadau  henafiaethol,  heblaw  hyny,  wedi  eu  colli,  yn 
mha  rai  y gallasai  yr  hanesion  hynod  hyn  fod  yn  llawer  manylach  na 
dim  a feddwn  ni.  Ac  y mae  llawer  o’r  defodau  paganaidd  yn  tywyll 
gyfeirio  at  yr  un  rhyfeddodau. 

222 


RHUFEINIAID. 


18  *FelIy  gan  hynj'-,  y neb  y myno  y mae  efe  yn  tragarliau 
wrtho,  a’r  neb  y myno  y mae  efe  yn  ei  galedu. 

19  fTi  a ddywedi  gan  hyny  wrthyf,  Paham  y mae  efe  etto  yn 
beio?  canys  pwy  a wrthwynebodd  ei  ewyllys  ef? 

* “Y  mae  yn  ei  oddef  i galedu,” — Conquest,  Ecumenius,  Nyssen,  Rosenmuller, 
Hodge,  Walford.  “Y  mae  efe  yn  ymddwyn  yn  galed  ato,” — Carpzov,  Rambach, 
Ernesti.  “Dangosir  mai  ar  ewyllys  Duw  y dibyna  yr  holl  dda  a drwg  a ddygwydd  i 
ddyn,” — Koppe.  “Drwy  ei  hirymaros  y caledodd  Duw  ei  galon  ef,  gan  aros  i fesur 
ei  ddrwg  gynnyddu,  fei  y parai  ei  gosp  fwy  o swn,” — Basil,  Origen,  Theophylact. 
“Y'n  yr  ystỳr  o ystyfnigo  yr  arferir  y gair,” — Koppe.  “Nid  oes  yma  gynnwys  dim  • 
gosp  yr  eilfyd,” — Siade.  “Nid  oes  yma  ddim  ond  gadawiad  Duw  i’r  pechadur  redeg 
yn  ei  ffordd  ei  hun,” — Barnes.  Ond  pwy  a gafodd  fwy  o attalfeydd  gan  Dduw  na 
Pharao  ? “Os  goddef  i galon  Pharao  galedu  y\v  ystyr  y gair  fod  Du»v  yn  ei  chaledu, 
yna  goddef  iddi  galedu  yw  y gair  sy’n  son  fod  Pharao  ei  hun  wedi  ei  chaledu,” — Cal- 
vin.  t 2 Cron.  20,  6;  Job.  9,  12;  Dan.  4,  35.  “Sef,  pa  fodd  y gall  Duw  yn  gyf- 
iawn  gospi  y calon-galedu  hyn,  gan  mai  efe  ei  hun  fu  y caledwr?” — Koppe.  “Os  yw 
Duw  yn  cymmeryd  at  weithio  yn  y ffordd  yna,  pwy  a all  fod  yn  dyner-galon  tra  y ca- 
ledo  efe  ?”— Schoettgen,  Rosenmuìler.  ‘ Pwya  ail  wrthwynebu  Duw  ?”  oedd  ddi- 
areb,  medd  Grotiusi  “Eiamcan,  ei  bwrjias  ef.”---Bloomfield.  “Mae  Paul,  yn  lle 
ateb  y gwrthwynebwr,  yn  troi  arno  fel  ar  ddadleuwr  annheg,  am  osod  gwaith  Duw 
wrth  galedu  dyn,  fel  yn  croesi  rhyddid  ewyliys  y dyn  ei  hunan.”---Walford,  Stuart. 
Nid  yw  y beibl  yn  dweyd  fod  gallu  gan  Pharao  i aros  yn  galon-'dyner  pan  galedid  ei 
galon  gan  Dduw ; a diau,  nad  am  y caledu  hwn  ei  cospwyd  ef.  Nid  yw  Duw  yn 
gwneyd  un-peth,  ac  yna  yn  cospi  neu  wobrwyo  dyn  am  ei  wneyd,  ar  ol  hyny. 

Efe  ; sef  y Jehofa  dan  yr  oruehwylíaeth  ddiweddaf,  ac  nid  Duw  yn 
Nghrist.  Gwel  aradn.  15. 

Caledu  fsclerumij u yn  allegawl  yw  gwneyd  peth  yn  galed,  trwm, 
gofidus.  Sonir  yma  am  galedu  dyn , raewn  dull  trawsenwadol  am 
galedu  calon  dyn.  Rhaid  mai  at  galedu  y gahn  y cyfeirir,  canys  atu 
galedwch  Pharao  y sonir;  a gwyddom  mai  ei  galon  ef  a galedwyd. 
Am  galedu  calon  Pharao,  gw'el  ar  Mat.  15.  Ceir  yno,  oddiar  olrhein- 
iad  manwl  i arferiad  y gair  calon  mai  caledu  calon  dyn  yw  ei  wroli. 
Felly  ar  Pharao,  Ei  bechod  ef  ei  hun.  eilwaith,  oedd  ymîadd  a’i  gryf- 
ach.  Nid  oedd  Duw  yn  rhoddi  ynddo  wroldeh  i’r  fath  raddau  ag  i 
foddi  rhyddid  ei  ewyîlys.  Gweîwn  mai  y tcimlad  yw  y galon  mewn 
ymadroddion  o’r  fath  hyn.”  Felîy  cynhyrfodd  Jehofa  frenin  yr  Aiffì:, 
a “chyfododd”  ef  ar  ei  draed,  â’i  galon  mor  galed  gan  wroldeb,  nes  y 
gwnaeth  son  dirfaw’r  am  dano  ef  dros  yr  holi  wledydd.  Yna  ymosod- 
odd  ei  hun,  yn  y cymmeriad  o frenín  Israel  gaethiwus  a dienw'  arno 
ef,  a llwyr  a hawdd  y gorthrechodd  ef.  Oni  buasai  íddo  wroli  Pharao, 
ni  allasai  efe  dyfu  i’r  fath  enw  drwy  ddarostwng  y cenedloedd  cymyd- 
ogaethol,  megys  yn  ddiau  y gwnaethai  efe  ; canys  un  o Ganaaneaid 
rhyfelgar  Palestina  oedd  efe.  Amaleciad,  mae’n  debygol.  Ac  ni 
thawrelodd  cynhyrfiadau  dial  byth  yn  mynwesau  Amalec  a Philistia, 
am  foddfa  eu  hen  geraint  yn  y coch-for  gynt;  ac  edliwiai  Jehofa  a’i 
bo'd  iddynt,  o genedlueth  i genedlaeth,  y dymehweliad  trwyadl  hwnw. 

Addawsai  Elshadai  i Abraham  holl  wlad  Canaan.  Nid  oedd  Am- 
alec  a Philistia  o dir  Plam  y pryd  hyny  ynddi.  Pobl  aflonydd  o Phen- 
ici^,  mae’n  debygol,  oeddynt,  a oresgynasant  wlad  etií'eddol  Abraham,. 

223 


Pen,  IX. 


©ddiar  y ranaaneaid,  a’r  Philistim,  a’r  Araaîeeim  gwaraidd,  a addol- 
ent  y gwir  Dduw  yn  amser  Abraham.  Dygasant  eilunaddoliaeth 
gyda  hwynt,  yr  hwn  a gludwyd  eilwaith  gyda’r  dosparth  a oresgynodd 
yr  Aiíft,  a’r  Pharaoau  rhinweddol  a adwaenent  Joseph  a’i  frodyr. 
Gwyddent  yn  dda  fod  Israel  i feddiannu  y wlad  fras  oedd  yn  meddiant 
eu  brodyr  a adawsent  fry,  ac  yna  arferasant  y moddion  llofruddiog  a 
ehreulyn  sydd  mewn  hanes,  i’w  gwanhau  ; a drwgdybient  eu  hesgus  o 
»on  am  addoli  Jehofa  yn  yr  anialwch,  yn  ddim  llai  nag  ymosodiad  ar 
eu  Canaan  frodoroì  eu  hunain.  Ac  er  iddynt,  yn  mraw  a gotid  ang- 
ladd  fawr  eu  cyntafanedigion,  ddîsgyn  i anystyriaeth  o’r  pwnc  mawr 
oedd  drwy’r  oes  yn  eu  golwg,  etto,  buan  yr  edifarhasant  ac  yr  erlid- 
iasant  ar  ol  y íFoaduriaid.  Mae  y canlyniad  yn  hysbys.  Rhyfel  duw- 
iau  Canaan  neu  Plienicia  â Duw  Abraham  yn  ei  gymmeriad  newydd 

0 Jehofa,  neu  frenin  Israel,  ydoedd.  Yn  y cymmeriad  o frenin  y 
gwnaeth  Jehofa  iddo  ei  hun  enw  yn  ei  frwydr  ddystrywiol  â Pharao, 
ac  â holl  dduwiau  yr  Aitft.  Parodd  Duw,  drwy  wneycl  enw  uchaf  yr 
holl  ddaear  yn  eiddo  Pharao,  enw  penaf  yr  holl  ddaear  iddo  ei  hun, 
drwy  ei  orchfygu  ef,  a’i  holl  ddwiau  ; canys  trefnwyd  pob  un  o’r  pîäau 
yn  y fath  fodd  doeth,  ag  i fod  yn  ergyd  ar  y duw,  yn  gystal  ag  ar  yr 
addolwr,  ar  unwaith.  Ac  y mae  Sahuau  neu  hymnau  addoliadol  Je- 
hofa  yn  aml  son  am  y goncwest  hon  ar  dduwiau  yr  AiíFt.  Ain  y gon- 
cwest  a drefnwyd  eilwaith  i dduwiau  Assyria  a Babilon  ar  y dosparth 
AiíFtaidd  o eilunod,  a’r  diwygiad  a drefnodd  Jehofa  i ddilyn  ar  ei 
ddeiliaid  ei  hun  drwy  hyny,  Gwel  ar  pen.  2,  17,  Rhagymadrodd. 

Mae  esboniad  araíl  yn  teilyngu  ei  góffau,  er  na  welais  mohono,  mwy 
na’r  un  a roddais  eisoes,  yn  neb  o’r  Esbonwyr.  Diau,  nad  yw  Duw 
ya  awr,  fel  Duw  yn  Nghrist,  yn  caîedu  neb  yn  farnol.  Nid  yw,  ych- 
waith,  yn  tywallt  barnau  o un  rhyw  ar  ol  diddymiad  cyfammod  Sina. 
Dan  farn  olaf  y cyfammod  hwnw  y dinystriwyd  y ddinas,  a’r  dernl,  ar 
chelfì  y gyfundrefn  i gyd.  Pan  ddarfu  perthynas  dymhorol  Duw  a’r 
byd  felly,  darfù  ei  gospau  tymhorol ; ac  yn  y byd  nesaf  y mae  car- 
charau  a chrogbrenau  yr  oruchwyiiaetb  fawr  hon.  Un  o’i  gospau  fel 
brenin  tyrnhorol  oedd  caledu  ei  ddeilíad,  ac  un  o'i  arfau  fel  rhyfelwr 
tymhorol  yn  arw&in  ei  fyddin  i’r  maes,  oeddcaîedu  ei  elyn  yn  farnol. 
Pethau  perthynol  iddo  feî  un  yn  eistedd  rhwng  y cerubiaid  oedd  y 
rhai  liyn.  Pethau  yn  darfod  y tu  yma  i angau.  “Nid  ymedy  y 
cleddyf  â’th  dy  di  byth,”  ebe  Duw  wrth  Dafydd.  Etto,  nid  fel  Duw  y 
Ffydd,  ond  fel  Jehofa,  brenin  Israel,  y dywedai  efe  hyny  ; ac  fel  y 
brenin  tymhorol  hyd  angeu  yn  unig,  y cyrhaeddai  efe  â’i  gleddyf  hwn 
y brenin  Dafydd.  Fel  Duw  y Ffydd,  yr  oedd  efe  wedi  maddeu  iddo 
yn  rhad  a hoílol.  Fel  Jehofa  yr  Ilasterion , neu  drugareddfa-wr,  yr 
offeiriad  oedd  ei  was,  a cbleddyf  oedd  ei  anerchiad.  Fel  Duw  yr 
ílasíerios  (Iawn,  Ilhuf.  3,  25.  Gwel  ar  y lle),  Nathan  y prophwyd 
oedd  y gwas,  a “ Duw  a faddeuodd  dy  bechod  di,”  oedd  yr  anerchiad 
graslawn.  Pe  dan  y Testaraent  Newydd  y buasai  Pharao,  ar  ol  marw 
y cawsai  ei  gospi  ; eithr  gan  mai  dan  Jehofa  yr  oedd,  cyn  ac  wrth 
farw  y cafodd  efe  ei  gosp.  Os  oedd  ci  bechod  yn  cyfodi  yn  ngwyneb 
digon  o wybodaeth  i’w  wneyd  yn  deilwng  o hyny,  diau  y telir  iddo  ar 

01  y farn  ddiweddaf  yn  yr  eilfyd  etto.  Felly  y rhaid  dywedyd  hefyd 

224 


RHtîFEINIAÍD. 


am  yr  holl  bersonau  ereill  a gospwyd  gan  Jehofa.  Eithr,  nid  felJe- 
hofa , neu  frenin  tymhorol  felly,  y cospa  efe  yno.  O’r  ddau  esboniad 
hyn,  dywedaf  fel  yma  : fod  yr  olaf  yn  gywir,  fel  y mae  y cyntaf  yn  gy- 
wir  hefyd ; canys  fel  y dy wed  y cyntaf  y dylid  ystyried  y caledu . er 
mai  barnol  ydoedd  ; tra  nad  oes  cymmaint  a hyny,  yehwaith,  o galedu 
barnol  yn  bod  mwy. 

Am  waith  yr  Esbonwyr  yn  son  mai  “gadael  i ddyn  galedu  ei  hun  " 
yw  yr  ystyr,  ni  ddeil  ymchwil  ieithyddol  a beirniadol ; canys  “efe,f 
sydd  yn  gwneyd  y peth,  boed  y caledu  yr  hyn  a fyddo  yn  y diwedd. 

Tybia  ein  testyn  fod  rhyw  Rufeinwr  dros  Pharao  ac  Iuddewon  yr 
oesoedd  dyfodol,  yn  gwrthddadlu,  nad  oedd  ganddynt  un  law  yn  y ca- 
ledu  ; mai  ewyllys  Duw  ydoedd,  yr  hon  nid  oeddynt  wedi  ei  gwrth- 
wynebu.  I hyn  gallesid  ateb,  rnai  gwir  nad  oedd  gan  Pharao  un 
gwrthwynebiad  ifw  wneyd  i waith  Duw  yn  ei  wroli,  nac  luddewon  yr 
oesoedd  i waith  Duw  yn  cymrneryd  ei  efengyl  oddiwrthynt,  oherwydd 
creulonderau  eu  tadau  ; etto,  nad  oeddynt  i gael  eu  beio,  y naill  am 
fod  yn  galed  ney  wrol  galon,  na’r  Ileill  am  eu  hamddifadrwydd  ofr  ef- 
engyl.  Ni  ddywedodd  yr  apostol  fod  Duw  yn  eu  beio  am  hyn.  Duw- 
inyddion  sydd  ỳn  beio  felìy.  Beiai  Duw  ar  Pharao  am  ymladd  ac  ys- 
tyfnigt»  yn  erbyn  mwy  na'i  gydradd  ; ac  ar  yr  oesoedd  parhaus  o Iudd- 
ewon,  bei'ir  am  eu  hofergoelion  a'u  pechodau  yc  ngwyneb  y goleuni 
sydd  ganddynt,  ac  am  hyny  yn  unig.  Aru  wrthwynebu  ewyllys  Duw 
yn  gyffredinol,  pa  ddyu  sy’npeidio?  Yn  uihwnc  yr  etholedigaeth 
rasoi  dan  sylw — o’r  Cenedloedd  yn  lle  yr  Iuddewon, — yn  y dewisiad 
yn  unig,  yr  oeddid  heb  fodd  i wrthwynebn  ei  ewyllys  ef.  Mawr  yw  y 
dyryswch  yr  ymmyda  duwinyddion  ynddo,  drwy,  fel  Stuart,  Barnes, 
ac  ereill,  briodoli  yr  etholedigaeth  hon  i’r  gogoneddusion  yn  pen.  8, 
30.  Am  gymhwysder  yr  holl  drefn  rasol  o ethol,  prynu,  a chadw 
dyn,  gwel  ar  pen.  8,  27.  Cymharu  etholedigaethau  y Beibl  â’u  gilydd 
y mae  ein  hapostol,  a cheisio  euuil!  yr  Iuddew  allan  o’i  ragfarn  at  y 
byd,  ac  at  apostol  y Cenedloedd  a’i  efengyl,  yr  hon  a gredai  efe,  am 
fod  etholedigaeth  Paul  yn  rynnwys  v Cenedloedd,  yn  lle  eu  caubwynt 
allan,  fel  y gwnaethai  etholedigaethau  Duw  Abruham,  a Duw  Israel 
o'r  blaen. 

20  *Yn  hytrach,  O ddyn,  pwy  wyt  ti  yrhwn  a ddadleui  yn  erbyu 
Duw  ? a ddywed  y peth  ffurfiedig  wrth  yr  hwn  a'i  ffurfiodd,  Pa- 
ham  y’m  gwnaethost  fel  hyn  ? 

21  Onid  oes  awdurdod  i’r  crochenydd  ar  y priddgist,  i wneuthur 
o’r  un  telpyn  pridd  un  llestr  i barch,  ac  arall  i anmharch  ? 

* “ Os  »^11  drn  wadu  nad  oes  yma  wrthodedigaeth,  yna  nid  oes  dim  na  all  efe  ei 
wadu,”-— Calvin.  “Gwelwn  yma  na  ddylem  fesur  cyfi&wnder  Duw  wrth  a wyddoui 
am  gyfiawuder  dynion,”-— Awstin.  “Cadarnheir  hawl  y Creawdwr,  ar  j naill  law,  i 
wneyd  a fyno  â’i  greadur:  a dyledswydd  y ereadur,  ar  y llaw  arall.  i dewi  o’i  flaen 
'Cf,” — Stuart,  Schoettgen.  Vn  hytrach  o lawer,  dyweder,  hawl  Duw  fel  Jehofa,  Duw 
y rhyfeloedd  gynt,  i wneyd  a fyno  â phechuduriaid  a ymladdont  ag  ef  hyd  at  farw. 
“Cyfeirir  at  huwi  Duw  yn  awr,”— -Hodge,  Walford,  a’r  holl  esbonwyr,  o’r  biaiud. 

225 


Pex.  IX. 


Djrçred  Macknight  mai  awdurdod  Duw  i ymddwyn  at  genedloedd  yn  unig  sydd  dan 
*yiw.  Felly  Turner  a Koppe. 

Yn  hytrach  ( 'menounge ) ; òut  still,  morcorer  ; ac  etto  ; “yn  mhell- 
ach  etto,  0 ddyn.”  Gan  adael  atebiadau  iddo  yn  y man  yna,  try  yr 
apostol  arno  ar  dir  newydd.  Yr  oedd  y sylwadau  blaenorol,  a holl 
rediad  yr  Hen  Destament,  yn  cynnwys  atebiad  i’r  wrthddadl  wael 
hon ; canys  nid  gwrtbddadl,  mewn  tfaith,  ydoedd.  Ni  ddywedasai' 
Paul  fod  y gwrthddrychau  dan  sylw  wedi  cael  raantais  i wrthwynebu 
ewyìlys  Duw  yn  yr  etholedigaeth  genedlaethol.  Gwel  Stuart,  Barnes, 
Tholuck,  a Hodge,  ddirfawr  anliawsderau  a mystery  (dirgel-ddysg). 
Felly  y byddai  pe  dilynid  hwynt  i?r  pwll  o ystyried  Paul  ar  gefn  ethol- 
edigaeth  y cadwedigion,  ac  yn  ateb  gofyniad  yr  adnod  flaenorol  yn  yr 
adnod  hon.  Arddengys  gair  ryntaf  yr  adnod  i bob  beirniad  o sylw, 
mai  neidio  ar  y gwrthddadleuwr,  fel  dyn  annheilwng  o atebiad,  y mae 
efe,  gwrthddadl  yr  hwn  nid  oedd  deg;  canys  nid  oes  yma  son  am 
galedu  moesol  yn  yr  holi  ymresymu. 

Parch — anmharch  (time — atimiaj , mwy  a llai  o barch  ; canys 
ni  wnaeth  un  crochenydd  lestr  i’w  anmharchu,  yn  ol  eithaf  ystyr  y 
gair.  Ystyriai  yr  luddew  mai  ei  genedl  ef  oedd  unig  lestr  parchus  y 
Creawdwr,  tra  dywedai  Paul  fod  ganddo  hawl  i wneyd  y dyn  a'r  gen- 
edl  a fyno  yn  gyfryw.  Gan  mai  cyffeìybiaeth  o grochenydd  sydd 
genym  yuia,  rhaid  mai  yn  y cyinmeriad  o Greawdwr,  ac  nid  o Iach- 
awdwr,  yr  ystyrid  Duv/  yn  yr  ymadrodd  blaenorol.  Fel  Iachawdwr, 
er  hyny,  y ceir  ef  yn  etholedigaeth  pen.  8,  30,  tra  mai’n  Greawdwr  a 
Threfnydd  yn  unig  y ceir  ef  yn  etholedigaetb  y pennoaau  hyn,  sef  yn 
ethol  y Cenedloedd  imewni  gylch  y Testament  Newydd. 

22  Beth,  os  Duw,  *yn  ewylìysio  daugos  ei  ddigofaint,  a pheri 
adnabod  ei  allu,  a oddefodd  drwy  hirymaros  lestri  digofaint,  fwedi 
eu  eymhwyso  i golledigaetb. 

* CÍEi  allu  raewn  hir-ymaros,”  heb  “ oddefodd,”  yw  darileniad  rhai  hen  feiblau 
Groeg  a Lladin.  f Ystyria  Stuart  mai  Duw  sydd  yn  cymhwyso,  “ Cymhwysasent 
eu  hunain,”  medd  Turner,  Doddridge,  Vorstius,  Walford.  “Nid  oes  yma  le  i feddwl 
fod  Duw  yn  creu  nac  ordeinio  dynion  i gosp  dragwyddoh”— -Chrysostom,  Theophy- 
lact,  Ecumenius,  Theodoret.  “ Cyfeirir  at  gosp  derfynol  yn  y byd  arall,”— Iíoppe. 
“Nid  oes  eglurhad  yma  pwy  yw  y cymhwysydd,”---Barncs.  Mewn  gair,  esboniad 
y Calyiniaid  cryfaf  yw,  nad  gwaiíh  Duw  yn  eu  creu,  ond  ei  amynedd  yn  eu  haddfedu 
a’u  cryfhau,  i golledigaeth,  a feddylir.  Felly  yn  wir,  y dyw'ed  amryw  o esbonwyr  han- 
ner  Socinaidd  Germany.  “Anmhriodol  yw  priodoii  y çymhwyso  hwn  i ddim  ond  dir- 
gel  gyngiior  Duw,”— Calvin.  “ Nid  gallu  i oddcf,  ond  i lywodraethu,  y gorchwyl 
hwn,  yw  gaüu  Duw,”— -Av/stin,  1 

Bbth  os  (e i de ),  eithr  os,  yr  hyn  a arddengys  íryfnewidiad  neu  dro 
yn  yr  ymresymiad,  ac  nid  parhad  o’r  un  blaenorol.  Wele  sylw,  wrth 
fyned  heibio,  ar  wrthddrychau  y brif  ethole digaeth,  sef  yr  etholedig- 
aeth  i ogoniant.  Arddengys  yr  eiihr  ( dej  ar  y decbreu,  fod  yr  liyn  a 
geir  yma  am  yr  etholedigaeth  hon.  yn  rhywbeth  ychwanegol  a gwahanoi 
oddiwrth  yr  ymadrodd  blaenoroì,  er  nad,  ychwaith,  yn  wrthwynebus  a 
gwrthgyferbyniol.  Fel  CreawdwTr  yr  ystyrid  Duw  yn  adn.  21 ; ond  fel 
Achubwr  yn  yr  adnod  hon  a’r  un  ddilynol. 

226 


RHUFEÍNIAID. 

Ëwvll\sio  fihelon) , to purpose,  to  ìntend ; amcanu. 

Dangos  (endeicnumi) . Arferir  yn  y Testament  Newydd,  yn  unig 
am  arddangos  rhywbeth  perthynol  i un  ei  hunan,  neu  a ddibyno  arno 
ei  hunan.  Ceir  hefydyn  adn.  17,  a pen.  2,  15,  &c. 

Ei  ddigofaint ; yn  hytrach,  y digofaint ; digofaint  arall,  er  gyda  chyf- 
eiriad  at  ei  ddigofaint  yn  yr  Aifl't. 

Ei  allu  gwyrthiol  ar  frenin  a duwdau  yr  Aiíft  mewn  cyfeiriad,  i brofl 
y dichon  efe  beri  adnabod  ei  aliu  mewn  dialedd  yn  y byd  arall  yn 
ogystadl. 

Oddefodd  ( cnegJca . Gv/reiddyn,  pherd),  to  hear  up  under,  to  hear 
with,  to  endure ; cyd-oddef  â,  megys  drygau.  “Ni  allent  hwy  oddef 
yr  hyn  a orchynlynodd,,,  Heb.  xii,  10. — “ Gan  ddwyn  ei  waradwydd 
ef/’  Ì3,  13. 

. Hirymaros  (macrothumia) , arafwch  i ddigofaint.  Ceir  hefyd  yn 
pen.  2,  4 ; 2 Cor.  6,  6 ; Gal.  5,  22  ; Eph.  4,  2 ; Col.  3,  12  ; 1 Tim.  1, 
16,  &c.,  lle  yr  arferir  am  ymddygiad  JJuw  a’i  bobl  tuag  at  y sawl  a’u 
hannogant  i ddigio  wrthynt.  Vma  dywedir  aml  (polla)  hirymaroSj 
gan  gÿfeirio,  ond  odid,  at  amgylchiad  Pharao. 

Llestri  digofain't,  gan  adael  iddynt  uchel  grasu  yn  y ffwrn,  er  cymaint 
baieh  oedd  hyny  ar  ei  amynedd,  ac  er  fod  hyny  yn  eu  cymhwyso  i 
ddwyn  trymach  tân  eilwaith  yn  ffwrn  fawr  colledigaeth.  Cymliariaeth 
yw  oddiw’rth  y crochenydd  (potter),  yn  cael  ei  dilyn  yn  inlaen  o’r  adnod 
flaenorol. 

Wedi  eü  cymiiwyso  (hùteỲ'tismena) , fiit.ed.  Wedi  eu  cymliwyso  i 
golledigaeth  ! Pa  fodd  ? Gau  bwy  ? Paham  ? Wele  un  etto  ofeini 
tramgwydd  yr  Esbonwyr  a’r  Duwinyddion.  Y gair  yw  Kataiitizo, 
to  maJce  fully  ready,  to  put  infull  Ot'der,  to  inahe  complete  ; sef,  cyfluwn 
barotoi,  perffaith  gymhwyso  y peth  at  yr  amcan ; meüys  adgyweirio, 
yn  ol  yr  arferiad  yn  Mat.  4,21;  Marc  1,  19,  am  adgyweírio  rhwydau, 
pa  bethau  fuasent  mewn  cywair  o’r  blaen.  Arferír  yn  allegawl  am 
adgyweirio  barn  dyn  cyfeiliornus,  yn  Gal.  6,  1.  Arferir  hefyd  am 
wneyd  dynion  yn  berffaith  iel  y dylenfc  fod,  yn  Luc  6,  40;  2 Cor.  13, 
11  ; 1 Pedr  5.  10.  Arferir  yn  mhellach  am  ddarparu,  trefuu,  gosod  i 
fyny,  Nid  yw  y gair  i’w  gael  yn  yr  ystyr  hwn  yn  y Testament  New- 
ydd,  oddieithr  pan  y mae  dyn  yn  naill  ai  cymhwyso  ei  liun,  neu  yu 
goddef  i arall  ei  gymhwyso  ef.  [ Oaly  in  the  Passwe  and  Middle.~\ 
Ond,  gan  bwy  y cymhwyswyd  y llestri  hyn  ? Nid  yw  y testyn  yn 
ateb,  yn  mhellach  na'u  bod  wedi  eu  cymbwyso  gan  rywun  neu  ryw- 
beth.  Pwy  bynag*  sy’n  euog  o’r  cymhwyso  hwn,  yr  cedd  efe  naill  ai 
yn  wybyddus  neu  anwybyddus,  o’u  colledigaeth,  ar  y pYyd.  Os  Duw 
cedd  y cymhwyswr.  ni  allai  efe  lai  na  bod  yn  wybyddus  o’r  canlyniad. 
Ai  diau  ei  fod  ef  fel  Duw  yr  efengyl  yn  arncanu  colledigaeth  perscnau 
neillduol,  gan  ar  yr  un  pryd,  a chyda’r  cyfryw  amcan  trwm  yn  ei  fedd- 
wl,  eu  cymhwyso  i’r  golledigaeth  hòno  ? Tybiwyf  fod  hoìl  gyssondeb 
y flydd  yn  croesi  hyn.  Tybiwyf  mai  anmhosibl  yw  i’r  Bôd  sydd  yn 
enyllysio  i’r  holl  rai  a gollir  fod  yn  gadwedig — apha  beth  llai  na  hyny 
yw  “ ewylîysio  i hob  dyn  ” fod  felly  ? — gymhwyso  nebf  gyda’r  amcan 
o’u  gwneyd  yn  fwy-fwy  colledigmewn  tragwyddol  golìedigaeth  ! Nid 
yw  ceisio  profl  fod  gan  Dduw  fel  Penllywydd  y byd,  hawl  i wneyd  a 

227 


Pen.  IX. 


fvwo  â’ì  ^readuriaid,  dim  oll  i’r  pwrpas.  Son  am  y Bod  anfridrol  fel 
Düw  yr  efeogyl,  fel  Duw  y cariad,  fel  Duw  y gras,  ỳn  Nghrist  iesu, 
y mae  ein  hapostol,  fel  vr  arddengys  y ddwy  adnod  nesaf.  Ac  os  es- 
bonio  darluniadau  o Dduw  y gras  yn  ymddwyn  at  bechadur  drwy 
Grist,  yr  ydym,  i ba  beth  yr  awn  at  gyfiawnder  Duw  oddiallan  i Grist, 
am  oîeuni  a chymhorth  ? Etto.  felly  y gwna  Barnes,  Stuart,  Hodge, 
. a*r  cyífredin  o honynt.  Yr  wyf  yn  synu  at  Stuart  hefyd,  yr  hwn  a 
dídodd  gymmaint  sylw  i briod-ddull  Groeg  y Testament  Newydd. 
Gafodd  efe  gipolwg  ar  fwlch  i ddychwelyd  dnvyddo  yn  ol  i’r  hrif- 
fíordd,  ond  buan  y collodd  ef  eilwaith.  ‘ Pan  fyddo  y Rhangymmeriad 
fparticiple)  yn  yr  agwedd  oddefol  (passŵe).  gellir  ei  chymhwyso  (ebe 
efe)  i arddangos  yr  hyn  a wna  y gweithredydd  arno  ei  hun.” 

Etto,  “Onid  yw  ein  testyn  (medd  éfe)  yn  cymharu  y cymhwyso  yn 
adn.  22,  a’r  rhaybarotoi  yn  adn.  23  ? Mae  y ddwy  adnod  yn  wrth- 
gyferbyniol  i’w  gilydd,  ac  y maegenym,  o ganlyniad,  ‘ lestri  digofaint f 
gyferbyn  â ‘llestri  trugaredd/  a ‘ chymhwwso  i golledìgaeth  ’ gyferbyn 
â 1 rhag-barotoi  i ogoniant.’  Pa  fodd,  gan  hyny,  (ebe  y gwr  dysged- 
ig),  y galíwn  lai  na  phendeifynu  fod  y ‘ cymhwyso  ’ a’r  ‘rhagbarotoi  * 
yn  cyferbynu  i’w  gilydd  ?"  Ymddengys  y gwrthgyferbyniad  yma  yn 
gryf  iawn,  yn  ddiau,  ar  yr  olwg  gyntaf.  Eithr  un  o’r  rheolau  deongl- 
iaeth  ag  a wthir  i eithäfion  gan  yr  Esboniwr  enwog  hwn,  yw  y Theol  o 
dalu  sylw  i’r  gwrthgyferbyniadau  yn  ei  destyn.  Tebygwyf  mai  oher- 
wydd  rhedeg  ar  gefn  y rheol  hon  yn  ormodol,  heb  gofio  gyda  hyny, 
am  briodol  bwys  y geiriau  eu  hunain  hefyd  ag  oedd  yn  y cyferbyniad- 
au,  yr  aeth  efe  i gyrmifer  o gyfeiliornadau  neu  gamsyniadau,  ar  pen. 
5,  12—21. 

Yma,  mae  yn  wir  fod  y cyferbyniadau  anodwyd  gan  Stuart  yn  dei- 
îwng  o sylw ; eìtbr,  y mae  yn  deilwng  o sylw  hefyd,  y ffurfiau  gwa- 
hanol  yn  mha  rai  y gosododd  ein  hapostol  ei  eiriau,  yn  ngwahanol 
freichiau  ei  ymadroddion. 

Yn  y Yìaill  cawn  Dduw,  gan  ewyllysio  dangos  ei  ddigofaint  a’i  allu, 
yn  goddef \ 

Yn  y llall , cawn  yr  un  Duw,  fel  y parai  wybod  golud  ei  drugaredd, 
yn  rhagbarotoi. 

Y cyferbyniadau,  mewn  ffaitb,  ydynt  fel  y canlyn  : — 

1.  Duw  yn  ewyîlysio  dangos ; 
a Duw  yn  peri  gwybod. 

2.  Duw  yn  ewwllysio  dangos  ei  ddigofaint; 
a Duw  yn  peri  gwybod  golud  ei  ogoniant. 

3.  Duw  yn  peri  adnabod  ei  állu ; 

a Duw  yn  peri  gwybod  golud  ei  ogoniant. 

4.  Llestri  digofaint  wedi  eu  cymhwyso  i golîedigaeth ; gan  ofala  ì 
beidio  dywedyd  mai  gan  Dduw  eu  cymhwyswyd  felly  ; 

a llestri  trugaredd  wedi  eu  rhagharotoi  i ogoniant ; gan  ofaìu  am 
rchwanegu,  mai  gan  Dduw  yn  bennodol  y rhagbarotowyd  hwynt 
felly. 

5.  Y cymmeriadau  ydyut;  llestri  digofaint  wedi  eu  eymhwyso ; a 
ilìestri  trugaredd. 

228 


ÄfíüFElNIAÎD. 


t 

6.  Yrnddygìad  Duw  at  y ’naill  yn  cael  ei  gyferbynu  a’i  yraddygiad 
at  y lîeill, — yw  goddef  drwy  hirymaros  y llestri  a gymhwysasid  i goll- 
edigaetb.  tra  rhagbarotoîii  efe  y lleill  i ogoniant.  Nid  yn  y cymhwyso 
a’r  rimgbarotoi  yr  oedd  y cyferbyniad,  canys  nid  yw  Paul  yn  dywedyd 
mai  Duw  a gwblhaai  y ddeu-beth.  Dau  waith  Duw  oedd,  goddef  y 
naill,  a rJiagbarotoi  y llall^ 

Nid  yw  gwaith  yr  Esbonwyr  o ddianc  eiîwaith  rhag  baich  çu  hes- 
boniad  eu  hunain,  o osod  y cymhwyso  yn  orchwyl  o eiddo  Duic  dan  yr 
efengyl,  arwy  edliw  fod  yr  un  wrthddadl  yn  erbyn  yr  hyn  a ddywed- 
asai  Duw  wrth  Pharao,  “ I hyn  yma  y’th  gyfodais  di,”  yn  ffordd  dèg, 
nac  rnewm  un  modd  yn  gywir  ; canys  yn  ol  ei  gyfundrefn  fel  Jehofa, 
neu  frenin  gwladol  Israel,  y llefarasai  efc  yno,  tra  rnai  fel  Duw  yn 
Nghrist,  y Duw  sy’n  caru’r  byd,  &c.,  yllefariram  dano  ef  yma.  Cym- 
mysgu  goruchwyliaethau  a gyfeiliorna  gredoau.  Yn  e;  le  ei  hun  y t: 
ei  demlei  hun  y fitia  pob  maen.  Felly,  yn  ei  goruchwyliaeth  ei  hun 
y fitia  pob  egwyddor  o’r  dadguddiad  dwyfol,  Yr  oedd  Duw,  fel  ei 
adrìolwyr,  yn  ymdeimlo  yn  ol  ysbryd  yr  oruchwyliaeth  berthynol  i’r 
cyfnod  presennol  hwnw'.  Felly  y maent  o 11.  fel  eugilydd,  yn  awr. 

Eithr,  dychwelwn  at  ein  pwnc.  Pwy  fu  yn  cymhwyso  y lìestri  hyn 
i golledigaeth  ? .Dywed  holl  rediad  y Testament  Newydd  mai  y pech- 
aduriaid  ynfyd  a gwrthn^  sigeu  hunain,  sydd  yneuog  o’r  pechod  trw'rn 
ac  ysgeler  hwn.  Eithr,  nid  yw  pa  beth  a ddywed  manau  eieill  yn 
rhoddi  i ni  un  hawl  i wneyd  cam  â’r  ymadrodd  hwn.  Dylai  pob  ym- 
adrocld  gael  llefaru  drosto  ei  hun.  Caffed,  ynte.  A yv  gwcithred- 
iadau  dan  ba  rai  dangosir  dynion  fel  yn  oddefol,  yn  caniatâu  i ni  eu 
hystyried  fel  yn  weithreaol  ynddynt?  Ydynt  yn  ddiau,  yn  Ngroeg  y 
Testament  Newydd,  o leiaf.  Caniateir,  ie,  gorfodir  ni.i  ddeongli  per- 
wyddiaid  neu  w'eithrediadau  fo  yn  yr  agwedd  oddefol  (passivej  yn  y 
Groeg,  â pberw'yddiaid  fo  yn  gosod  y dyn  yn  gwreithredu  arno  ei  hun 
( middlej . Mae  felly,  meddaf,  yn  dra  aml.  Ond,  y m?.e  yn  rhaid  i 
mi  yn  awr  erfyn  amynedd  y darllenydd  diddysg,  tra  byddwyf  yn  ar- 
gyhoeddi  ereiìl  o b iodoldeb  y deongliad,  mai  “ a oddefodd  trwy  hir- 
ymaros  lestri  digofaint  ÄMwarc-Jymhwysedig  i golledigaeth,”  yw  me- 
ddwl  yr  iaith  wreiddiol  yn  y lle.  Fy  rhesymau  ydynt  y rliai  canlyn- 
ol : — 

1.  Yn  mha  îe  bynag  y ceir  y berwyddiad  hon,  Katartizo , sef  rym- 
hwyso,  yn  yr  un  agwedd  neu  ffurf  ag  y mae  hi  yn  ein  testyn,  sef  yn  f 
Rhangymmeriad  Goddefol  (Passire  PartJ  ; nid  yn  oddefof,  ond  yn 
gweithredu  arno  ei  hun  (in  a widdie  sensej , y rhaid  gan  synwyr  y île 
ei  ddeongli  bob  amser.  Er  enghraijfft,  Luc  6,  40, — “ Eithr  pob  un 
perjfaìth  a fydd  fel  ei  athrawJ’ — Katertismenos}  pob  un  liunan-ber- 
fíèithiedig  ; Passire  in  a middle  sense.  1 Cor.  1,  Í0, — “Eithr  eich  bod 
wedi  eich  cyfan-gyssylltu  yn  un  ineddwî.”  Ehtertìsmenoi,  “ wediíeich 
cyfan-gyssylltu  eich  hunain:”  Pass.  in  a mid.  seìise.  Nid  yw  y^gair 
yn  yr  un  agwedd  ag  ynein  testynyn  un  man  arall.  Gan  hyny.  os  ar- 
ferir  y gjpir  yn  mhob  lle  arall  am  //M?iaw-gymbwTyso,  nid  oesgenym  ond 
braidd  he  i ddewis  peidio  â’i  arferyd  felly  yma. 

2.  Dywed  y Gramadegwyr  Groeg  eu  hunain  fod  y perww^diäíd  »eu- 
weithred-eiriau  goddefol,  yn  caniatau  yn  gyffredin  acaml,  eu  cvfièi|&& 

u ' 22ä  , ‘ 1 


Pen.  IX. 


ar  ífurf  hunan-oddefoì,  neu  yn  waith  y gweithredydd  arno  ei  huna 
Gwel  ar  hyn,  Stuart's  Gram.  of  New  Test.  Idioms , § 63,  (4)  ; § 123,  (6). 
Rost,  Preface  to  Greek  Leaicon,  3rd  Ed. : andhis  Greeh  Gram.}  p.  274. 
Dresiglii  Comm.  de  Verb.  Med.  New  Test.,  etc.  Poppo  Progr.  de  Gr. 
Verb  Med.,  etc.  Winer’s  New  Test.  Gram.,  § 40,  2.  Buttman’s 
Greek  Gram.,  § 123,  2.  * 

3.  Mae  cyssondeb  y ffydd,  fel  y nodwyd,  yn  gofyn  yr  un  deongliad  ; 
canys,  nad  pa  beth  am  waith  yr  Elshadai  a’r  Jehofa,  neu  Dduw  dan  y 
eymmeriadau  a’r  cyfundraethau  anmherffaith  hyny,  yncymhwyso  dyn- 
ion  i?r  naill  ddrwg  a’r  lla.ll,  mae  rhediad  y Testament  Newydd  yn  am- 
lwg,  nad  yw  Duw  yn  Nghrist  un  amser  yn  gwneuthur  hyny  â neb  ; 
ond  fod  holl  dueddiad  ei  ymddygiadau  tuag  at  y byd  yn  hollol  i’r 
gwrthwyneb; 

4.  Nid  yw  yr  ymadrodd  yn  ein  testyu,  hyd  yn  nod  o’i  ddeongli  yn 
y ffurf  sy'n  gosod  y llestri  digofaint  yn  oddefol,  yn  ein  gorfodi  i ych- 
wanegu  goddefol  oddiwrth  bww  ; a phell  iawn  yw  oddiwrth  ddywedyd, 
mai  cael  eu  cymhwyso  gan  Dduw  y maent. 

Gwelwn  mor  ddwys  yẅ  yr  ystyriaeth  hon.  Cawn  yma  allan  o bin 
anffaeledigrwydd,  fod  eneidiau  a chyrff  yn  rhagbarotoi  eu  hunain  i 
golledigaeth,  ac  i fod  ýno  yn  lîestri  cymhwysach  i Dduw  ddangos 
allan  ei  enw  mawr,  drwy  y crynswdd  o ddigofaint  a orfodir  gan  un- 
iondeb  ei  fwrwi  mewn  i'r  lîestri  anffodus  hyn,  yn  oesoesoedd ! 

Eithr,  y mae  anhawsder  mawr  yn  aros  wrthym  yn  barhaus  yn  ein 
testyn  hwrn  ; sef  pa  fodd  y geîlir  deall  ei  rediad.  Y Groeg  sydd  deByg 
i hyn ; — “Eithr  os  Duw,  gan  [neu  drwy]  ewyllysio  dangos  ei  ddigof- 
aint,  ynghyd  ag  i beri  adnabod  ei  allu,  a oddefodd  drwy  aml  hirymar- 
os  lestri  digofamt  hunan-gymhwýsedig  i golledigaeth  ; ac  fel  y parai 
adnabod  golud  ei  ogoniant  ar  lestri  trügaredd,  y rhai  a ragbarotodd 
efe  i ogoniant ; sef  nyni,  y rhai  a alwodd  efe,  nid  o fysg  yr  luddewon 
yn  unig,  eithr  o fysgy  Cenedloedd  hefyd,  &c.,,,  pabeth  eilwaith.  “Pa 
beth,”  medd  y darllenydd,  “a  fydd  os  gwnaeth  Duw  felly  '?*  Ie ; dyna 
y dyryswch  : pa  beth  hefyd  ? Yma  nid  oes  orpheniad  i'r  ymresym- 
iad.  Ymdrecha  y dysgedig  Winer  yn  galed,  ac  i ychydig  ddyben,  yr 
hyn  nid  yw  arferol  gydag  ef.  Ei  ddeongliad  ef  sydd  fel  hyn  : — “Òs 
Duw,  gan  ewyllysio  dangos  ei  ddigofaint — a oddefodd  gyda  phob  hir- 
ýmaros  y llestri  digofaint,  hyd  yn  nod  gyda’r  dyben  o arddangos  golud 
ei  ras,  & cJ’  Yna  dwg  i mewn  y ffigiwr  o ymadrodd  a elwir  aposiop - 
esis,  neu  ymadrodd  i’w  lenwi  gan  y darllenydd  fel  hyn  : — “ Pa  beth, 
gan  hyny — pa  beth  a ddywedwn  ni  V1  Ystyria  efè  fod  y goddefiad 
wrth  y llestri  digofaint  yn  cael  ei  beri  gan  yr  hirymaros ; ac  nid  gan 
hyny  yn  unig,  eithr  hefyd  gan  yr  amcan  dwyfol  o ddwyii  allan  olud  ei 
drugaredd  tuag  at  y lìestri  ereill.  Buasai  dinystr  ddiatreg  y llestri 
digofainthyn,  sef  yr  luddewon  anghrediniol,  yn  hollol  gyfiawn  ; eithr 
yr  oelld  Duw  yn  fwy  daionus  na  hyny  ; efe  a’u  goddefodd,  fel  y dang- 
osai,  nid  yn  unig  fwy  o’i  ddigofaint  yn  ngwTaith  y llestri  drwg  yn  cy- 
meryd  y fantais  oddiwrth  ei  hiroddefiad,  i gymhwyso  eu  hunain  i gyn- 
nwys  mwy-fwy  o’i  ddigofainr  ef  yn  ol  llaw ; eithr,  fel  y gallai  ddangos 
hefyd,  oludoedd  ei  drugaredd  ar  y llestri  ereill,  yr  hyn  nis  gallasai  efe 
Yádangos,  na  chael  cyfleusdra  i'w  ddangos,  oni  buasai  yr  hiroddefiadi 


RHUFEINIAID. 


blaenaf;'  canys  er  i’r  rhai  drwg  gipîo  achlysur  oddiwrth  ddaioni  Duw 
atynt,  i fyned  yn  waeth-waeth,  gallodd  Duw  ddangos  golud  daioni  at 
ereill,  yr  hyn  sy’n'ei  gyfiawnhau  ef,  hyd  yn  nod  ar  dir  y Testaraenfc 
Newydd  ei  hun,  am  garioyn  mlaen  at  y llestri  drwg,  yr  oruchwyliaeth 
a gymmerid  yn  achlysur  gwaethygu  ganddynt.  Mae  De  Wette  yn 
gwahaniaethu  rhywfaint  oddiwrth  Winer.  Eithr,  rhaid  i mi  adael 
heibio  sylwi  ar  egnion  Fritzsche,  Th  luck,  Storr,  Flatt,  Reiche,  Stuart, 
Heumann,  Noessett,  a Rloomfield  (gwel  ef  ar  adn.  30),  pa  rai  ydynt 
oll  yn  ymryddhau  o’r  anhawsdra,  drwy  dafiu  y bai  ar  yr  apostol,  am 
ysgrifenu  mor  hynod,  a gadael  heibio  ei  ymresymiadau  ar  y canol,  fel 
hyn.  Af  yn  mlaen,  bellach,  i arddangos  yn  ostyngedig,  fod  yr  apos- 
tol,  i’m  tyb  i,  yn  gorphen  ei  ymresymiad  yn  ol  eiddull  arferol,  ac  yn 
adn.  30. 

Adn.  22.  “Eithr  os  Duw  drwy  ewyllysio,  &c.,  (23)  ac  fel  y parai 
wybod  golud  ei  ogoniant,  &c.,  (24)  Sef  i ni,  &c.,  (25)  Mcgys  y mae 
efe  yn  dywedyd  yn  Hosea,  &c.,  (27)  ac  fel  y llefa  Esaias,  &c.,  (29)  ac 
fel  y dywedasai  Esaias  eisoes,  &c.,  (30)  Beth  gan  hyny  a ddywedwn 
ni  ? &c.”  Ni  fuasai  raid  i'r  dysgedigion  daro  at  y gwaith  o fíurfio 
“Beth  a ddywedwp  ni  ?”  i gynnorthwyo  Paul  i gwblhau  ei  ymresym- 
iad,  pe  gadawsenti’w  llygaid  redeg  yn  mlaen  ; canys  yr  oedd  yr  apos- 
tol  wedi  parotoi  yr  ymadrodd  liwn  drosto  ei  hun,  a’i  osod  yn  y man 
cyfaddasaf.  Etto,  profodd  ei  bwnc  ar  ganol  y fiordd,  yn  ol  ei  arferiad,  r 
allan  o feibl  yr  Iuddew  ei  hun ; nid  yn  gymmaint  i’w  brofi  yn  wirion- 
edd,  canys  gwyddai  ei  fod  ef  ei  hun  dan  ysbrydoliad  llawer  uwch  ei 
radd,  ac  eglurach  ei  olygiadau,  nag  eiddo  yr  holl  brophwydi : eithr 
dyfynodd  prophwydi  yr  Iud  ewon  eu  hunain,  fel  y gallai  yn  haws  eu 
hargyhoeddi  hwynt,  Iuddewon  eglwys  Rhufain.  Ond,  gwei  ragor 
am  gyssondeb  yr  ymresymiad,  ar  adn.  30,  31. 

23  *Ac  i beri  gwybod  golud  ei  ogoniant  ar  lestri  trugaredd,  j 
rhai  a ragbarotodd  efe  i ogoniant  ? 

24  Sef  nyni  y rhai  a alwodd  efe,  nid  o’r  Iuddewon  yn  unig, 
eithr  hefyd  o’r  Cenedloedd. 

* Eph.  1,7;  Col.  1,27.  “Wrth  ogoniant  y meddylir  y Shecina,” — Macknight< 
“Doniau  yr  Ysbryd  yw,**-— Grotius.  “ Gogoniant  y nef,  yn  hytrach,”--.Stuart. 
“Ac  a’n  derbyniodd  ni  fel  y gajiai  beri  gwybod,  &c.,”— -Delsham. 

Golud  ei  ogoniant ; sef,  ei  ogoniant  tra-rliagorol,  yn  ol  y dull  dwyr- 
einiol  0 lefaru.  Y gogoniant  hwn,  oedd  y gogoniant  a wrthodwyd  gan 
Dduw  i gyfundraeth  Moses.  Ei  du  cefn,  ac  nid  ei  wyneb,  oedd  cyn= 
nwysiad  eu  rhagorfreintiau  hwy. 

Y llestri  trugaredd  hyn  ydynt  y galwedigion  a geir  yn  pen.  8,  28. 

Rhagbarotodd  fproétoìmasej , to  prepare  before  hand  ; darparu  neu 
barotoi  yn  mlaen  llaw.  Yn  Eph.  2,  10  yn  unig  y ceir  y gair,  heblaw  yu 
ein  testyn: — “i  weithredoedd  da,  y rhai  a ragapwyntiodd  Duw  fel  y rhod- 
iem  ni  ynddynt.”  Ceir  yr  unrhyw  athrawiaeth  yn  Act.  13,  4S ; a 2, 
47  : Eph.  1,  4,  5,  11 ; 2 Tim.  1,  9 ; Rhuf.  8,  28—30 ; Eph.  3,  11,  &c. 
Qnd,  pa  faint  0 law  sydd  gan  Dduw  yn  y parotoi  hyn  ? a yw  efe  yn 
jPLcndant  wneuthur  rhywbetu  ar,  neu  i’r  llestri  hyn,  lieblaw  annog  ereîlî 

,231 


Pen.  IX. 


hw  parotòi  hwynt,  neu  hwythsu  i’w  parotoi  eu  hunain  ? Hefyrì,  ai  rftag- 
ìunio  yn  unlg  yw  ystyr  y gair  ? canys  y mae  rìîrfawr  wahaniaeth  rhwng 
llunio  ac  appwyutio  llestr  i waith,  a’i  barotoi  ef  i’r  gwaith  hwnw.  Rhaid 
i ni  .adael  i ystyr  y gair  ein  cynnysgaethu  ag  atebiad,  Ceir  ef  yn  y Tes- 
tament  Newydd  39  o weîthiau,  am  barotoi  ffordd,  gwledd,  preswylfa; 
personau,  megys  milwyr,  priodferch,  goruchwyliwr,  meirch,  &c.  ; yn 
nghyrì  ag  am  Drìuw  yn  parotoi  (maìce  ready , prepare)  yn  ei  arfaeth, 
rìdaioni  neu  rìrìrws:,  gwohnvyol  neu  gospawl,  i ddynion.  Gwei  ar  yr  ar- 
feriad  olaf  hyn,  Mat.  20,  23;  a 25,  34,  41  ; Luc  2,  31;  Marc  10,  40  ; 
.1  Cor.  2,  9.  Cawn  yma  barotoi  teyrnas  i’r  benrìigedigion  er  cyn  seiliad 
y byd,  a rìarparu  anrhydedd  te}rrnas  nefoedd  i’r  apostolion,  a pharotoi 
iachawdwriaeth  gerbron  wyneb  yi  holî  generìloedd,  a darpariad  Duw  go- 
gyfer  a’r  sawl  a’i  carant  ef.  Orìdiwrth  yr  arferiad  hwn  o’r  gair,  rhaid 
cyfarìdef  mai  ei  ystyr  yw  paroioi  yn  hytrach  na  rhaglunio.  Pa  heth 
sydd  yn  gynnẅysedig  yn  y cyfryw  barotoi,  nid  ywein  testyn  yn  ein  hys- 
bysíf,  yn  mh  rììach  na’r  ífaith  ei.  hun  ; a hyny  yw,  fod  Duw  ei  hun  yn 
ddiwad  yn  cyílawni  y gorchwyl  a elwir  “parotoi  i ogoniant.” 

Sef  nyni  (ous  Jcaì).  Wrth  gyfieithu  y geiriau  yn  “ sef  nyni,”  yr 
ydys  yn  daì  aîlan  mai  amcan  Duw  wrth  oddef  i’r  llestri  yn  adn.  22  gy- 
mhwyso  eu  hunain  i golledigaeth,  oedd  fel  y gallai  ddangos  goludoedd 
ei  drugaredd  tuag  at  apostolion  a saint  yr  oes  hono  yn  unig.  Os  yw  yr 
esboniad  hwn  yn  gywir,  y lìestri  trugaredd  oedd  Iuddewon  caled  yr  oes, 
ac  at  Genedloedd  yr  oes  hono  yn  unig  y cyfeiriasai  Hosea  ac  Esaias  yn 
y prophwydoliaethau  a rìdyfynir  yn  adn.  25 — 29. 

Pe  cyfieithasid  yn  “ nyni  hefyrì,”  jm  lle  frìl  y mae  yn  ein  beiblau  ni, 
buasai  y llestri  digofaint  a’r  llestri  trugaredd  i’w  hystyried  yn  wahan- 
iaethol  oddiwrth  saint  ac  apostolion  yr  oes.  Eithr  gan  fod  y gair  hach, 
kai,  ac,  yn  aml  iawn  i’w  gael  am  sef,  gwell  yw  genyf  ei  arìael  felly,  yn 
ol  V rìeongliad  cyntaf. 

A alwodd  efe.  Dengys  adn.  24  fod  y galwedigion  hyn  yn  llestri  i 
ogoniant,  a chan  hyny,  nid  gwabodd  yn  unig  yw  ystyr  y gahv  hwn,  ond 
rhywbeth  mwy  eífeithiol  a llwyddiannus ; canys  nid  yw  pawb  a wa- 
hoddir  gan  yr  efengyl  yn  llestri  trugaredd  a gogoniant. 

25  Megys  y mae  efe  yn  dywedyd  yn  Hosea,  Mi  a alwaf  yr  hwn 
nid  yw  bobl  i mi,  yn  bobl  i mi ; *a’r  hon  nid  yw  anwyl,  yn  anwyh 

26  fA  bydd  yn  y fangre  lle  y dywedant*wrthynt,  Nid  fy  mhobl 
i ydych  cbwi ; yno  y gelwir  hwy  yn  feibion  i’r  Duw  byw. 

* “A’r  hon  ni  chawsai  rìrugaredd  yn  cael  trugaredd,’’  medd  yr  hen  Syriaeg,  Arab- 
aeg,  a rhai  hen  feiblau  ereill.  Hos.  2,  23,  1 Pedr  1,  10.  + Hos.  1,  10. 

Amcan  y dyfyniarìauhyn  yw  profi  fod  y llesiri  trugareddi  gael  eu  de- 
wis  o“  fysg  y Cenedloedd  yn  gystal  ag  o’r  Iuddewon.  Codwyd  allan  o 
Hosea  2,  23.;  a 1,  10.  Diau  mai  cyfeirio  yr  oedd  y prophwyd  at  ddy- 
chweliad  Israel  i ffafr  Duw,  ar  ol  iddo  eu  'owrwheibio  oherw’ydd  eu  han- 
win.drì.  Nid  arferyd  y brophwydoliaeth  am  hyny  i hrofi  derbyniad  y 
Cenedloedd  y mae  Paul,  fel  y dywed  yr  Esbonwyr  gan  mwyaf ; eithr 
profi^yn  erbyn  yr  Iuddew  allan  o’i  brophwyrìi  ei  hun,  fod  Duw  yn  arfer 
derbyn  dynion  i’w  fíaír  ar  ol  unwaith  eu  bwrw  ymaith  yn  hollol ; ac  yna 
• 232 


RIIUFEINIÀID. 


codi  ytnresymictd  ar  bwys  y ííaith  hòno,  gan  ddywedyd,  Os  oedd  Duw 
yn  arfer  ymddwyn  felly  at  rai,  mai  peth  tcbygol  y gwnelùi  ete  íelly 
tuag-  at  y gwrthùdrychau  yn  ngolwg  Paul. 

27  *Hefyd  y mae  Esaias  yn  llefain  am  yr  Israel,  Cyd  byddai 
nifer  meibion  Israel  fel  tywod  y mor,  gweddill  a achubir. 

28  Canys  efe  a orphen  ac  a gwttoga  y gwaith  mewn  cyfiawnder ; 
oblegid  byr  waith  a wna  yr  Arglwydd  ar  y ddaear. 

* Esay  10,  22,  23.  “Tebygol  fod  y prophwyd  hcfyd  yn  cyfeirioat  amser  y Messia,” 
Stuart.  “Fel  eglurhad  egwyddor,  ac  nid  cyfíawniad  prophwydoliaeth,  yr  arferwyd 
yma,” — B;»rrfes,  Turner.  “Arferir  y farmod  o flaen  gweddill,  i ddangos  mai  gweddill 
nciliduol  oedd,”---Hfiddleton. 

Çymmaint  a«hvny  am  dderbyniad  y Cenedloedd.  Yn  nesaf,  arweinir 
ni  at  wrthodi'ad'ýr  Iuddewon,  yr  liwn  sydd  (fel  y dywed  Stuart)  yn  bwnc 
iìawer  anhawddach  i’w  drin  yn  briodol  i foddlonrwydd.  Mewn  trefn, 
modd  bynag  i benderfynu  y ddadl,  apelia’r  apostol  at  gyhoeddiadau  y 
propbwydi  Hebreaidd  eu  lmnain. 

LUfaìn , ebe  efe,*  neu  lefaru  yn  uchel  a dibetrus  ; “ac  os  oedd  efe  yn 
meíddio,  pabam  y rhaid  i neb  yn  awr,’’  fel  pe  dywedasai  Paul,  “ i oíni 
llefaru  yr  un  peth?”  Dyfynwyd  allan  0 Esaia  lö,  22.  Eithr  arferid 
y gair  lUfain  yn  unig  am  lais  prophwyd  dan  Ysbryd  Duw. 

Gweddili,  neu  yn  ìiytrach,  y gweddill.  Cyfeiria  yr  ymadrodd  hwn, 
medd  y dysgedigion,  gan  y prophwyd  ei  hun,  at  amser  y Messia.  Yr 
ystyr  yw,  mai  ychydig  yn  uniga  drocnt  at  Dduw,  fel  eu  achubid,  mewn 
cymhariaeth  â’r  iìiaws  a ymgaledent,  ac  a gymhwysent  eu  hunain  i goil- 
edigaeih.  Gwel  hefyd  Esay  10,  20,  21. 

Y gwaith  (logos) , gair,  araeth,  achos,  son.  Am  ei  ystyr  yn  y testyn 
nid  yw  yr  Esbonwyr  yn  cytuno.  Rhai  a’i  cymmcrant  am  gwblhad peu- 
derfyniad ; ereill  am  gwblhad  gorchwyl.  “ Eíe*  a orphen  y gwaith,” 
yw  “efe  a gyfiawna  ei  air.”  “Efe  a gwttoga  y gwaith,”  yw  “efe  a ddwg 
i gwlwm  a gorpheniad,  &c.'5 

Mewn  cyfiawnder  ; sef,  i’r  graddau  ag  a foddlono  ofynion  cyfiawnder. 

Ar  y ddaear ; sef,  ar  holl  dir  Israel,  yn  ol  dull  yr  Hebreaid  0 arferyd 
yr  ymadrodd.  Yr  oedd  Duw  er’s  talni  wedi  bygwth  dystrywio  liuoedd 
o’r  Iuddewon  am  eu  hanufydd-dod  ; ac  nid  oedd  vn  un  siarad  dyeithr 
i’w  beibl  hwynt,  son  y dystrywid  lluaws  mawr  0 honynt  am  eu  gwrthry- 
feìgarwch. 

29  Ac  megys  y dywedodd  Esaias  yn  y blaen,  *Oni  buasai  i Ar- 
glwydd  y Sabbaoth  adael  i ni  had,  megys  Sodoma  y buasem,  a 
gwnaethid  ni  yn  gyffelyb  i Gomorra. 

* Esay  1,  9;  Galar.  3,  22;  Esay  13,  19;  Jer.  50,  40.  “ Cyfeirir  at  gosp  dymhorel 

Israel,” — Báriies,  Stuart.  « 

Mae  y geiriau  allan  0 Esay  1,  9,  yn  ol  Groeg  y Deg-a-thrugain.  Cyf- 
ieithir  fel  hyn  gan  Esgob  Lcwth  : — “ Cni  buasai  i Jehofa.  D ìw  y Llu- 
oedd,  aaael  i ni  weddili,  buan  y buasem  fel  Sedom  ; buasem  fjì  Gomo  - 
ra  ” Amryw'  o’r  Esbon  .wr,  megys  Esgob  Lowth  a Xoppe,  a dybiant 

2Ò3 


Pen.  IX. 

feci  yma  gyfeiriad  at  ryw  ymosodiad  ar  Judea  gan  Resin  a Pheeah,  tua 
diwedd  teyrnasiad  Jotham.  Ereill  a’i  cyfeiriant  at  amseroedd  Ahaz, 
pan  ymosodwyd  o bob  cwr  ar  Judea,  gan  y Syriaid  a’r  Israeliaid  o’r 
gogledd,  gan  yr  Edomiaid  o’r  deau,  a chan  y Philistiaid  o’r  gorllewin 
(Grwel  2 Cron.  28,  5— 9).  Rosenmuller  yntau,  a’i  cymhwysa  at  amser- 
oedd  truenus  Uzziah  (Gwel  2 Bren.  14,  8 — 14).  Cymhwysir  yr  ymad- 
roddiyn  gan  yr  apostol  at  genedUeth  ddiweddaf  yr  oruchwyliaeth  : nid 
fel  prophwydoliaeth,  canys  ni  chyflawnir  liòno  ddwywaith  ; ondfel  prawf 
nad  oedd  Jehofa  yn  ystyried  ei  hun  yn  rhwym  o gadw  y genedl  rhag1 
dmystr  yn  mhob  gradd  o anufydd-dod. 

Arglwydd  y Lluoedd  CRurios  Sabaoth ) . Cyfeiria  y teitl  hwn  at 
l)duw  yn  ei  berthynas  â’roruchwyliaeth  a gynnwysai  dani  luoedd  o ang- 
ylion.  Nid  oedd  ganddo  fel  Elohim  Adonai,  sef  Duw  goruchwyliaeth 
foreu  Melchisedec  ; nac  fel  Elshadai,  sef  Duw  Abraham,  Isaac,  a Jacob, 
nemawrfaugylion.  Dan  yr  olaf  o’r  ddwy  a nodwyd  yn  unig  y meddai 
neb  o honynt,  acnid  mwy  na  dau  neu  dri,  ychwaith,  dan  hòno.  Nid 
yw  efe  yn  cael  ei  deitlo  yn  Arglwydd  y Lluoedd  cyn  goruchwyliaeth 
Moses.  Ymddengys  ei  fod  wedi  parotoi  lluoedd  o rai  “cedyrn  o nerth” 
dani  hi.  Nid  oes  un  sail,  heblaw  dychymmyg,  dan  dyb  Van  Cölln,  yr 
hon  a gofleidir  hefyd  gan  y beirniad  sobr,  Tholuck,  mai  am  fod  Duw  yn 
amddiffynydd  galluog,  ac  yn  Arglwydd  ar  y ser,  neu  lu  y nefoedd,  y 
priodolid  y teitl  hwn  iddo  ef.  Arglwydd  y llu  angylaidd,  medd  Stuart  a 
Gesemus.  Ymddengys,  ér  fod  Duw  yn  gosod  y lluoedd  angylion  hyn 
yn  arglwyddi  ar  Israel  a’u  goruchwyliaeth  gnawdol,  a chyfyng,  a lleawl, 
nad  oedd  na  Moses  na’r  Barnwyr  yn  gwybod  nemawr  am  hyny  cyn  cyf- 
nod  Samuel.  Yna  daeth  gweledigaetìiau  yn  fwyeglúr,  a chawn  Hannah  , 
yn  priodoli  y teitl  hwn  i Dduw  fsrael  yn  gyntaf  oll.  Gwel  1 Sam.  1,11. 
Daeth  y teîtl  i arferiad  yn  raddol  ond  yn  gynnyddol  o hyd  ar  ol  hyny.  ' 
Ac  etto,  nid  oedd  Moses  ei  hun  yn  anwybyddus  o’rffaith,  fod  rhyw  fodau 
nefol  a santaidd  gyda  Jehofa  ar  ben  Sina,  canys  cyfeiria  athyny  yn  Deut. 
33,  2. 

Had  (sperma).  Yr  ystyr  yw  gweddill,  neu  had  gweddill ; sef  yr  hyn 
a achubir  ar  ol  dinystr  cyffredinoL  Cyfeirir  at  yr  hyn  a adewir  o’r 
grawn  gan  y flwyddyn  ddiweddaf,  at  fod  yn  had  i’r  flwyddyn  ddyfodoL 
Yn  Sodoma  a Gommorra  nid  oedd  cymmaint  ag  un  wedi  ei  adaeì  i ad- 
gynnyrchu  y genedl,  canys  nid  oedd  Lot  namyn  dyn  dyeithr. 

30  *Beth  gan  hyny  a ddywedwn  ni  ? Bod  y Cenedloedd,  y rhai 
nid  oeddynt  yn  dilyn  deddf  cyfìawnder,  wedi  derbyn  eyfiawnder,, 
sef  y cyfiawnder  sydd  o ffydd. 

* “Mae  Paul  yma  yn  crynhci  mewn  gair  holl  ddadl  y bennod.”— Rhuf.  4,  11, 

% 10,  20. 

Yu  awr  ^gorphenir  yr  ymresymiad,  oddiwrth  yr  hwn  y neidiwyd  ar 
ddiwedd  adn.  23,  fel  hyn  : — “Eithr  os  oedd  Duw,  drwy  ewyllysio  dangos 
ei  ddigofaint{  &c.,  a pheri  adnabod  golu  ei  ogoniant,  & c.,  yn  goddef  y 
naill,  ac  yn  rhagbarotoi  y lleill ; pa  beth  a ddywedwn  ni  am  hyny  ? Y 
casgìiad  oddiwrth  adn.  6 — 21,  yw  yr  hyn  a geir  yn  adn.  22,  23;  aY 
çasgliad  çddiwrth  yr  adnodau  a nodwyd  eilwaith,  yw  adu.  30 — 32., 


* 

* 


RHUFEINIAID. 


Y Cenedloedd ; neu  Cenedloedd,  yn  hytrach,  heb  y fannod,  gan  ar- 
ddangos  mai  rhai  yn  unig  o honynt  oedd  yn  ei  olwg. 

Yn  dilyn  ( diôhonta ).  Arferir  yma  yn  allegawl,  am  to  follow  ear - 
nestly , to  pursue  after , in  order  to  acquire  or  attain  to  ; sef,  dilyn  o 
ddifrif,  mewn  trefn  i íryrhaedd.  Ceir  hefyd  yn  adn.  31,  am  waith  Is- 
rael  yn  dilyn  o ddifrif  ar  ol  cyfiaw'nder;  yn  1 Cor.  14,  1,  am  ddilyn 
cariad  yn  ddifrifol ; yn  1 Tim.  6,  1 1 ; Ileb.  12,  14  ; a Phil.  3,  12,  14  ; 
am  ddilyn  felly  wahanol  rinweddau  a pherffeithiau  Criitionogol. 

Cyfiawnder ; gan  mai  y cyfiawnder  sydd  o'r  Ffydd  yw,  amlwg  mai 
y cyfiawnder  sydd  yn  cyfiawnhau  Vn  rhad  ydyw.  “ Eithr  y cyfiawn- 
der  sydd  allan  o gyfundrefn  y Ffydd — yn  tarddu  o honi  hi,  ac  nid  y 
cyfiawnder  cnawdol  a darddai  allan  o gyfundrefn  y Ddeddf,  a gyr- 
haeddasant  liwy,”  ebe’r  apostol. 

Derbyn  ( ìambanô ');  to  take,  choose,  size,  lay  hold  of  to  partaìce  of; 
sef,  cymmeryd,  dewis,  cipio,  gafael  mewn,  cyfranogi  o,  y cyfiawnder 
dan  sylw.  Gan  hyny,  nid  peth  i’w  gaffiiel  heb  yn  wTvbod  i’r  dyn  ei 
hun,  ond  i’w  gael  drwy  w'eithrediad  o’i  eiddo,  ydywr.  Rhaid  iddo  ys- 
tyried  ; ac  oddiar  ystyried.  benderfynu;  ac  oddiar  benderfynu,  dder- 
byn  ; onide  heb  ei  gyrhaedd  yr  erys  efe. 

31  Ac  Israel  yr  hwn  oedd  yn  dilyn  deddf  cyfìawnder,  *ni  chyr- 
haeddodd  ddeddf  eyfiawnder. 

* Gadewir  y gair  cyfiawnder  allan  o bump  o’r  yserrif-gopiau  henaf,  heblaw  rhai  er- 
eill,  a’r  cyíeithadau  Lladin.  Felly,  mae  peth  gwendid  yn  ei  awdurdod.  Yr  ystyr 
hebddo  fyddai,  “ Er  fod  Israel  yn  dilvn  am  gyrhaedd  rheol  cyfiawnder  cyfiawnliaol  y 
ffydd,  ni  chyrhaeddodd  i hydyn  nod  deddf  Moses;  ond  arosodd  gyda’r  traddodiadau.” 
Neu,  gall  arwyddocau  y gallasai  Israel  gyrhaedd  y cyfiawnder,  oni  buasai  iddi  fethu 
cyrháedd  ei  ddeddf  neu  reol,  sef  edifeirwch  a chrediniaeth.  “Wrth  ddeddfcyfiawnder 
y meddylir  cyfiawnhad  deddfol,”— Vatablus.  “ Wrth  y ddeddf  gyntafy  meddylir  un 
Moses,  ac  wrth  yr  olaf  athrawiaeth  Crist,”— Kypke,  Rosennmli.er,  Schleusner. 
“ Anmhosibl  fod  Paul  yn  arfer  y gair  deddf  mewn  dau  ystyr  mor  agos  i’w  gilyàd,”-— 
Tumer,  Glass,  Le  Clerc. 

Israel,  fel  y genedlaeth  a erlidiasant  Grist  a’i  apostolion. 

Deddf  cyfiaiunder,  nid  oedd  ddeddf  Moses  fel  cyfundrefn  ; etto  cyf- 
addefa  Paul  yn  pen.  10,  5,  fod  cyfiawmder  perthynol  i’r  Ddeddf  i'w 
gyfranu  ganddi  i’w  deiliaid  ufydd  ei  hun  ; sef  cyfiawnder  tymhorol  Je- 
hofa  fel  brenin  y genedl,  ac  nid  fel  Duwr  y Ffydd  yn  cyfiawnhau  yr  an- 
nuwiol  edifeiriol  heb  un  aberth  yn  ei  law.  Ónd  gwel  yn  mlaen. 

Ni  chyrhaeddodd  (ouc eplüìiase) . Felly  hefyd  Phil.  3,  16.  Eithr 
y mae  dirfawr  wahaniae.th  rhwng  “y  cyfiawnder  sydd  o’r  ddeddf,’’  a 
“ deddf  cyfhwnder.”  Y ädeddf  oedd  yr  un  Foesenaidd.  Y cyfiawnder 
sydd  berthynol  i gyfundrefn  Ffydd.  Deddf  y cyfîawnder  hwnw  eil- 
waith  yw  ei  reol ; sef  y rheol  wrth  ba  un  ei  cyrhaeddir.  Ond,  pa  fodd 
yr  oeddynt  hwry,  vr  Israel  hyn,  yn  dilyn  ar  ol  y rheol  hon,  ac  etto  heb 
ei  chyrhaedd  ? Gwyr  pob  un  a ddarllena  yr  Efengylwyr  yn  fanwl,  eu 
bod  yn  proffiesu  dilyn  y rheol  a’r  drefn  fu  yn  cyfìawnhau  Abrahara 
gynt ; a dywed  Paul  yn  yr  epistol  hwn,  mai  tìrwy  gyfundrefn  y Ffydd 
y bu  hyny ; etto,  gan  mai  dilyn  y rheol  hon  o Ìiirhell  ac  yn  wàglaw,. 

2.35. 


Pen.  IX. 


er  yn  ddifnfol,  yr  oeddynt,  safodd  eu  rhagfarn  yn  barbaus  rhyngddynt: 
a chyclio  ynddi.  Enbyd  yw  yr  helynt  sydd  wedi  bod  ur  lawer  Esbon- 
ÎU1  wrtn  geisio  gwingo  gyda’i  gredo  drwy  borth  yr  adnod  hon.  Gwel- 
vvn  yn  ol  yr  esboniad  u«?hod,  nad  oesraid  gosod  y naill  ddedclf  'cyfiawn- 
der  yn  unrhyw  beth  gwahanol  iJr  llail. 

32  Paham  ? *Am  nad  oeddynt  yn  ei  cheisio  drwy  fíydd,  ond 
megys  drwy  weithredoedd  y ddeddf : canys  hwy  a dramgwyddas 
ant  wrth  y maen  tramgwydd. 

o3  Megys  y mae  yn  ysgrifeneâî^,  W ele  fi  yn  gosod  yn  Seion  faen 
tramgWTdd,  a chraig  rwystr : a phob  un  a gredo  ynddo,  ni  ehy- 
wilyddir. 

Megys  drwy  weithredoedd,”  yw  darlleniad  pedwar  o’r  hen  gopiau  Groeg,  a’r 
Coptaeg,  Vulgate,  ac  amryw  hen  gyíieithiadau  Lladin  ereilì. 

PaJiam  ? y gwrthododd  Duw  y genedl  ? medd  amryw-i'  Esbonwyr ; 
^ ^ metbasant  gyrhaedd  deddf  cyfiawnder  rhad  cyíundrefn  y 
' u i i?W.  ^ íeb^caf*  Atebiad  ein  cyíieithwyr  cyífredin,  ynghyd  â 
p ob  esboniwr  a weiais  i Lyd  yma,  y w ; — “ am  nad  oeddynt  yri  ei 
cheisro  o ffydd,  &c.,x  Eithr,  heth  metìdent,  wyddis,  uwchben  y ífaith, 
n&a  yw  “ oeddynt  yn  ei  cheisio  ” yn  y testyn  gwreiddiol ; a gwrthodir 
y car.ys  hefyd  gan  yr  holì  awdurdod  yn  awr  ; a beliach,  ein  testyn  a 
gen  yn  hoilol  egiur  heb  na  chymhorth  na  dvrvswch  : — “ Eitlir  Israel 
drwy  ddilyn  (participle)  rheoí  cyfiawnder  [rhad  y Ffydd],  ni  cfayr- 
?,ae^0^^  re°l  cyfìawnder.  Paharn  ? Oblegid,  nid  drwy  [aîlan  o] 
vdd,  eithr  megys  [fel  pe  buasai]  drwy  Weithredoedd  Deddf,  tram- 
gwyduo  a wnaethant  wrth  y maen  tramgwyddo.”  Paham  na  chyr- 
haeddasant  reol  cyfiawnder  ? Tramgwyddo,  a chwympo  a wnaetliant, 
t.«a  yn  dilyn  ar  ei  hol,  a chyn  ei  chyrhaedd,  Pa  beth  a’u  tafìodd  i 
Jawr,  druain  ? Y maen  tramgwydd  a osodasai  eu  Duwhwy  eu  hunain 
^eiom  9eí^d  cyfundrefn  yn  berthynol  i'r  Maen  hwn,  yr  hon  a 
elwid  Fíydd;  ai  rhywbeth  allan  o hòno  a barodd  iddynt  geisio  rhedeg 
dros  y rnaen  hwn,  nes  eu  cwympo  mor  druenus?  Nage;  eithr  gellir 
dywedyd  yn  hytrach  mai  cyfundrefn  gwreithredoedd  y ddeddf ; neu  yn 
hytrach  eilwaith,  y traddodiadau,  a’r  defnydd  anmhriodol  a wn&ethant 
hwy  o r Ddeddf,  a barodd  yr  amryfusedd.  Ai  yn  faen  pwrpasol  i beri 
t’amgwydd  a rhwystr  y gosodasai  Duw  y maen  dan  sylwr  yn  Seion  ? 
Nage,  ond  yn  hytrach  yn  seilfaen  i adeilad  newydd  yno,  yn  lle  yr  hen 
adeiladaeth  boesenaidd,  o’r  hon  yr  oedd  pob  saer  celfydd  a cball  yn 
cywilyddio;  eithr  trugaredd  yn  unig  yn  Nuw  oedd  eu  hanrhegu  â’r 
maen  hwn,  canys  darparasid  hwn  ganddo  yn  gy-fryw  na  chywiiyddiai 
neb  byth,  arn  wario  ei  oes,  ei  nerth,  a’i  gymmeriad,  i adeiladu  arno. 
Paham  ynte  y rhag-enwid  y maen  a osodasid  i’r  amcan  trugarog  hwn, 
yn  men  tramgw'ydd  gan  Dduw  ei  hun  ? Oherwydd  rnai  priodol  cyf- 
newid  ei  enw  cyntefig  am  yr  enw  hwn.  Pen-conglfaen  gwerthfawr,  a 
sylraen  safadwy,  oedd  yr  enw  arno  yn  ol  ei  amcan  a’i  ddefnydd  cynt- 
■ p ’ eithr  pan  ruthrodd  y genedl  av  ei  draws  mewngwawd,  nes  methu 


RHTJFEINÎAID. 


a myned  o honynt  yn  mlaen  gyda'u  Moeseniaeth  o’i  achos,  aeth  yit 
rhwystr  i’w  hen  grefydd,  er  nas  enniliodd  hwynt  i ymddiried  arno  el 
hun  yn  îie  hyny;  ac  wrth  sylwi  arno  ef  a hwynt-hwy  fel  yna,  rhodd- 
odd  Duw  arno  enw  arddangosiadol  o’r  defnydd  a wnaed  o hono — gal- 
wodd  ef  yn  graig  rhwystr.^  Ac  wrth  ganfod  yr  un  genedl  yn  ei 
wneuthur  yn  sangfa  irewn  gwawd,  a thrwy  hyny  yn  tramgwyddo  a 
chwympo  heb  clciysgwyl,  gajwodd  ef  hefyd  yn  “faen  trámgwydd.’, 
Fe’ly,  ein  hapostöl,  gan  ei  fod  yn  gweled  y defnydd  a wneid  o’r  Maen 
gwerthfawr  hwn,  efe  a gypìodd  y ddwy  broifwydoliueth  yn  un,  allan  o 
Esay  8,  14,  a 28,  16. 

Gweîwn  mai  prif  amcan  Duw  yn  cyfodi  ei  Fab  o fysg  yr  luddewon, 
oed  l fel  y gallent  gael  tnantais  weîl  i ddeibyn  ei^rrefydd  ef.  Darpar- 
asid  hwy'nt  gan  yr  Hen  Destarnent,  can  belled  ag  yr  oedd  o oehr  Duw, 
fel  raai  hwynt-hwy  oedd  y genedl  hawddaf  o bawb  i wneycl  derbjniad 
o hono  ef;  eithr,  y dydanwad  a gafodd  eu  rhagfarn  a’u  camesboniadau, 
a’u  balchder  gwladòl,  arnynt,  oedd  euhaclcifedu  i’w  wrthocl  oherwyüd 
ei  iselder  yinddangosiadol,  a’i  amddifadrwydd  o hunan-gais,  rhagrith, 
ac  urddas  bvdol$newn  cymhariaeth  â’u  deongliadau  hwy  eu  hunain 
o’r  prophwydoliaethau  am  daro,  pa  rai  a ífurfiasent  o radd  i radd,  nes 
eu  cael  yn  berffaith  wrth  fesur  a ífurf  eu  dymuniadau.  Gwyn  fyd 
Cymru,  pe  na  welid  ynddi  ddosbarthiadau  o’i  phlant  hyd  heddyw,  vn 
gwrthod  gwir  grefydd  y Testament  Newydd,  oddiar  yr  un  egwyddorion 
a thracnvTantau.  Rhyfedd  mor  dueddol  yw  plant  dynion  i wrtlrod  eu 
cadwedigaeth,  os  na  chânt  hi  yn  ei  sandalau  arianaidd,  a’i  cherhydau ! 

na  ddarpara  hi  glustogau  esmwyth,  a lleni  gwychion,  a boneddig- 
rwydd  lledneisiaf  llysocdd  a tlremíau  paganiaeth  i’w  gosod  hwynt, 
wrthryfelwyr  truenus,  condemniol,  yn  eu  canol,  tra  ho  hi  yn  gwella  eu 
harchollion  anaele,  yn  golchi  ymaith  eu  budreddi  gwarthus,  ac  yn 
rhyddhau  cwlwm  damnedigaeth  gytiawn  ocldiara  eu  gyddfau  ! Gwr- 
thodant  hi  yn  mhob  gwedcl  arall,  serch  iddynt  gan  uchder  eu  ffroen, 
gerdde^  heibio  iddi  dros  yiuylon  dyfnion  ceulanydcì  amser,  a disgyn  i 
dragwyrldol  lòroedd  o dân  ! 

Cyfieithiad  Newydd. — Pen.  IX. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  r.postoì  raewn  ìlythyren  fras 
yn  y cyfieithad  newydd  yma.] 

(1)  Y gwirionedd  drwy  Grist  yr  wyf  yn  ei  ddywedyd,  nid  wyf  vn  dywedyd  celwydd, 
gan  fod  fy  nghydwybod  yn  cyd-dystiolaethu  â mi  yn  yr  Ysbryil  Giàn,  (2)  ì>od  i mi 
dristyd  mawr,  a gofid  dibaidi’m  caion.  (3)  Canysdymunwn  fod  yn  anathema  fy  hun 
odcíiwrth  [gan]  Grist,  dros  fy  mrodyr,  fy  nghenedl  yn  ol  y cnawd ; (4)  y ihai  ydynt 
Israeliaid ; i ba  rai  mẁe’n  perthyn  y maìiwysiad,  a’r  gogoninnt,  a’r  cyfammodau,  a 
dodiad  y ddeddf,  a’r  gwasanaeth  defodol,  a’r  addewidion;  (5)  ynperthyn  i ba  rai  mae 
y tadau,  ac  allan  o ba  rai  mae  y Crist  yn  ol  y cnawd,  yr  hwn  yw  y Duw  bendigedig 
uwch  pawbyn  oesoesoedd.  Amen. 

(6)  Ond  nid  [wyf  am  ymrcsymu,  (Winer,  Rorins.)]  fel  pe  gwnaethid  i addewid 
Duw  ballu,  canys  nid  y rhai  oll  a hanasant  o Israel  yw  “ Israel (7)  nid  ydynt,  ych- 
waith,  oblegid  yn  had  Abraham,  oll  yn  blant ; eithr  “ Yn  Isaac  y gelwir  i ti  had 
(8)  hyny  yw,  nid  plant  y cnawd  yw  plant  Duw  ; eithr  plant  yr  addewid  a gyfrifir  yn 
had.  (9)  Ganys  hwn  ) w gair  yr  addewid,  “ Yn  ol  yr  amser  hwn  y deuaf,  a bydd  i 
Sarah  fa'o.” 


237 


Pen.  X. 


(10)  A nid  hyn  yn  unig,  eithr  [yn  ol  gair  yr  addewid  (Winer)]  Rebecca  hefyd,  aliaîî. 
o’r  un  beichiogiad  o Isaac  ein  tad  ni,  dywedw'yd  wrthi,  (11)  hyd  yn  nod  cyn  eu  geni 
hwynt,  na  gw'neuthur  o honynt  un  peth  da  na  drwg  (fel  y byddai  i’r  amcan  sydd  yn 
oymmeryd  lle  mewn  canlyniad  i etholedigaeth  sefvll  [Winer]  ; nid  allan  o [drefn] 
Gweithredoedd,  eithr  o’r  Hwn  syddyngalw;)  (12)  sef,“Fr  henaf  a wasan- 
aetha  yr  ieuangaf ;”  (13)  megỳs  y maeyn  ysgrifenedig,  “Jacob  a gerais  fwyaf,ŵc  Esau 
a gerais  leiaf.”  (14)  Beth,  gan  hyny,  addywedwnni?  ai  Onid  oes  anghyfìawnder 
gerbron  Duwt?  Nage,  mewn  un  modd  ! (15)  Canys  y mae  efe  .yn  dywedyd  wrth 

Moses,  “ Mi  a drugarhaf  wrth  bwy  bynag  y cymmerwyf  drugaredd  arno,  ac  a dosturiaf 
wrth  bwy  bynnag  y cymmerwyf  dosturi  arno.”  (l6)  Am  hyny,  nid  [oedd  cyrhaedd- 
iad  y ddwyfol  drugaredd  (Winerj]  o’r  ewyllysiwr,  naco’r  rhedegwr ; ondo  Dduw,  y 
trugarhawr.  (17)  Canys  dywed  yr  ysgrythyr  wrth  Pharao,  “I  hyn  yma  y’th  gynhyrf- 
ais  di,  fel  y dangoswn  fy  ngallu  ynot  ti,  ac  fel  y datgenid  fy  enw  yn  yr  holl  ddaear.” 
(18)  Oan  hyny,  trugarhau  wrth  y neb  a fyno  y mae  efe  [yn  yr  hanes  hwn],  a chaledu 
hefyd  y neb  a fyno. 

(19)  Ti  a ddywedi  wrthyf  gan  hyny,  Paham  y mae  efe  etto  yn  beio,  canys  pwy  a 
wrthwynebodd  ei  ewyìlys  ef  ? (20)  Ond  [gallaf  finnau  ddywedyd],  Yn  hytrach,  pwy 

ýdwyfc  ti,  O djyn  l yr  hwn  a atebi  yn  erbyn  Duw  ? oni  phaid  y peth  ffurfiedig  â dy- 
wedyd  wrth  yr'hwn  a’i  ífurfiodd,  Paham  y’m  gwnaethost  fel  hyn  ? (21)  Onid  oes  aw- 

durdod  gan  y crochenydd  ar  y clai,  i wneuthur  o’r  un  clamp  y naill  lestr  i fwy,  a’r 
iìall  i lai,  o barch?  (22)  Eithr,  os  yw  Duw,  drwy  benderfynu  dangos  ei  ddigofaint, 
ynghyd  ag  i beri  adnabod  ei  abu,  wedi  goddef  drwy  aml  hirymaros,  lestri  digofaint 
hunan  gymliwysedig  i golledigaeth  ; (23)  ac  i beri  adnabod  golud  ei  ogoniant  ar  lestri 
trugaredd,  y rhai  a rag-barotodd  efe  i ogoniant : (24)  sef  nyni,  y rhai  a alwo.dd  efe, 
nid  yn  unig(allan  o’r  Iuddewon,  eithr  allan  o’r  Cenedloedd  hefyd ; (25)  yn  ol  yr  hyn  a 
ddywedodd  efe  hefyd  yn  Hosea,  “ l\Ii  a alwaf  yri  bobl  i mi  y rhai  nid  ydynt  bobl,  ac 
yn  anwyl  yr  hon  nid  yw  anwyl : (26)  a bydd  yn  y fan  lle  dywedwyd  wrthynt,  Nid  fy 
mhobl  i ydych  ; yno  y gelwir  hwynt,  Meibion  i’r  Duw  byw:”  (27)  eithr  llefa  Esaia 
am  yr  Israel,  “ Pe  byddai  nifer  meibion  Israel  fel  tywod  y môr,  y gwdedill  [yn  unig, 
(Plancjc)]  a achublr:  (23)  canys  drwy  gyflawni  o hono  y gair,  a’i  orphen  mewn  cyf- 
iawnder,  [gwelir]  mai  ei  air  penderfynedig  a gwblha  yr  Arglwydd  ary  tir :”  (29)  ac, 
megys  y dywedodd  Esaias  o’r  bláen,  “ Oni  buasai  adael  o Arglwydd  y lluoedd  i ni 
[weddill  yn]  had,  megys  Sodoina  y buasem,  ac  megys  Gomorra  y’n  gwnaethesid  ni.” 
(30)  [Eithr,  os  yw  Duw,  &c.  Gwel  adn.  22.]  Beth,  gan  hyny,  a ddywedwn  ni?  Mai 
y Cenedloedá,  y rhai  nid  oeddynt  yn  egniol  dddyn  ar  ol  cyfiawnder,  sydd  wedi  cyr- 
haedd  cyflawnder;  i'e,  y cyfiawnder  sydd  allan  o Ffydd  ; (31)  eifchr  fod  Israel,  t-î’a’n 
egniol  ddilynai  ar  ol  deddf  cyfiawnder,  heb  gy.rhaedd  hyd  i adeddf  cyfiawnder. 

(32)  Paham?  Oblegid,  nid  drwy  [allan  o]  Ffydd,  eithr  megys  [fel  pe  buasai]  arwy 
WEiTHRtìDOEDD  Deddf,  tramgwyddo  a wnaethant  wrth  y maen  tramgwydd, 

(33)  megys  y mae  yn  ysgrifenedigi  “ Wele  fi  yn  gosod  yn  Seion  faen 'tramgwydd,  a 
chraig  rhwystr,  a phwy  bynag  a ymddiriedo  arno,  ni  chywilyddir.” 


PENNOD  X. 

§ 8.  Fod  amddifadrwydd  y goelgrefydd  a elwir  Phariseaeth , 
ynghyd  a’r  un  ddwyfol  a elwir  Moeseuiaeth,  o gyfiawnder 
DüW  i’r  BYD,  A HYD  YN  NOD  i’w  DEILIAID  EU  HUNAIN,  MEWN 
CYSSYLDTIAD  a gwrthodiad  yr  (uddewon  FEL  cenedl  o gyf- 
UNDREFN  Y FfYDD,  YR  HON  A GYNNWYSAI  Y CYFIAWNDER 
HWNW,  YN  NATURIOL  ANNOG  DUW  I AGGRYD  EI  DDRWS  i’r 
Cenedloedd,  yr  hyn  beth  A RAG-ADDAWSID  HEFYD  gan  brq- 
PHWYDI  YR  I ' DDEWOM  EU  ÍIUNAIN,  PeN.  X,  1 — 21. 

m 


RHÜFEINÌAID.  * * 

oedd  adnabyddiaeth  Paul  o’i  gydoeswyr  Iuddewig,  yn  ei  árwain  i cfni  mai  ì clcfl- 
ffyg  o wladgarwch  y priodolent  ei  wresogrwydd  dros  dderbyniad  y Cenedloedd  i íFafr 
Duw,  yr  hyri  sydd  yn  ei  osod  ar  ocheliad  i frysio  eu  hysbysu  yn  nghylch  ei  bry  er  ar 
eu  rhan  (adn.  1),  ynghyd  ag  i gyfaddef  cymmaint  yn  euffafr  ag  á^ellid  (2),  tra  yn  gor- 
fod  ar  yr  un  pryd  eucondemnio  am  osod  ifyny,  na’u  cyfiawnder  cymmysgedig  a Phar- 
iseaidd  eu  hunain,  na  hyd  yn  nod  gyfiawnder  cnawdol  cyfundrefn  y Ddeddf,  yn  lle  yr 
eiddo  Crist,  yr  hwn  a ymWdan gosasai  i fod  yn  ddiwedd  a dybendod  ar  y gyfundrefn 
hòno  (3,  4).  Fod  cyfiawnder  y Ddeddf  yn  cyfodi  drwy  weithredoedd  y Ddeddf  hòno, 
sef  ei  chyflawniadau  defodol  ac  aberthiadol  (5),  tra  mae  cyfìawnder  y Ffydd  yn  cyfodi 
drwy  w^eithred  arbenig  y Ffydd  hòno,  sef  credu  yn  drwyadl  a chyhoeddus  ynei  gwrth- 
ddrych  hi  (9,  10) ; fod  athrawiaeth  ddadguddiadol  y Ffydd  mor  eglur  ac  agos  at  yr 
Iuddew  yn  awr,  ag  ydoedd  eiddo  y Ddecidf  at  Moses  a’i  gffoeswyr,  nes  y gellir  cym- 
hwyso  yr  hyn  a ddywedasid  yno  ám  yr  olaf,  yn  awr  am  y flaenaf  a nodẃyd,  can  belled 
a hyna  (6,  7,  8).  “A  chan  fod  yr  egwyddor  berthynol  ho'  i hen  gyfundrefn  y Ffydd 
yn  rhedeg  drwy  gorff  eich  Beibl  eich  hunain  (fel  pe  dywedasaiyrapostol  wrth  yr  Iudd- 
ewon  dan  sylw),  ni  waeth  gan  Dduw  y naill  a alwo  arno  mwy  na’r  llall,  ar  y tir  hwnw 

0 rad  ras,  fel  y profir  gan  eich  prophwydi  chwi”  (11,  12,  13).  I hyn  tybia  efe  fod  yr 
Iuddew  yn  gwrthddadleu,  gan  ddywedyd,  “ Ni  ddanfonwyd  erioed  bregethwr  gan 
Dduw  at  y Cenedloedd,  ac  yna  ni  chlywsant  air  erioed  am  Dduw,  ac  o ganlimiad  ni 
allasant  gredu  ynddo  (14) ; ac  y fnae  y prophwyd  yn  gosod  pwys  mawr  ar  fraint  y sawl 
a gawsant  genadau  Düw,  ac  y mae  yn  hysbys  mai  nyui  yn  unig  oedd  y rhei’ny”  (15), 
“I’r  wrthddadl  yna,  y mae  genyf  bedwar  gwrthresymiad,”  ebe’r  apostol,  “sef,  Vn 
gyntaf,  Nid  yw  clywed  yr  efengyl  yn  ddigon  i beri  arbediad  i Israel,  canys  prophwyd- 
wyd  mâi  anufydd  i’r  pregethiad  a fyddai  y rhan  fwyaf  o bonoch  (16,  21).  Yn  ail,  y 
mae  y prophwyd  yn  cwyno  mai  peidio  credu  oedd  y diffyg,  yr  hyn  sydd  beth  hollol 
wahanol  oddiwrth  gyfiawndernu  y Ddeddf,  ae  yn  profi  fy  nadl  i yn  gywir  ar  unwaith, 
sef  mai  cyfundrefn  yw  y ffydd  sydd  a’i  moddion  yn  glywed,  neu  wrandaw  ufyddol  ar 
air  Duw  (17),  ac  mai  hon  yw  y gyfundrefn  a uddewir  gan  eich  prophwyd  eich  hunain, 

1 flodeno  yn  nghyfnod  y Messia.  Yn  drydydd , Cyfeiliornad  yw  eich  tyb  na  ddanfon- 
odd  Duw  un  genadwri  at  y Cenedloedd,  canys  dywed  Dafydd  fod  yr  haul,  y lloer,  a’r 
tymhorau,  yn  genadan  atynt  drosto,  yr  hyn  sydd  yn  profi  nad  y’nt  oddiallan  cylch 
ymwneuthuriad  Duw  â hwynt  drwy  genadwri  (18).  Yn  bedwarydd,  Y mae  Israeî  eu 
hunain  wedi  cael  dadguddiad  o amcan  Duw  i gynnyg  ei  efengyl  i’r  holl  genedloedd 
(19,  20) ; a’r  canlyniad  naturiol  yw,nad  oes  le  i synu  nac  i rwgnach  gan  yr  Iuddew,  o 
herwydd  derbyniad  yCenedloedd  kffáff  Duw.” 

FRODYR,  *gwir  ewÿllys  fy  nghalon,  a’m  gwetldi  ar  Dduw 
^^dros  yr  Israel,  sydd  er  iaehawdwriaeth. 

2 fCanys  yr  wyf  fi  yn  dyst  iddynt  fod  ganddynt  sel  Duw, 
Jeiíhr  nid  ar  ol  gwybodaeth. 

* “Drostynt,”  yn  lle  “dros  yr  Israel,”  yw  darlleniad  o’r  bîon  yr  holl  hen  gopi'au 
Groeg,  ynghyd  â’r  rhan  fwyaf  o’r  hen  gyfieithadau,  ac  felly  y derbynir  mwyacb  gan  y 
prif  feirniaid.  Yr  un  modd  rhaid  gadaeì  allan  y “sydd,”  ac  oddiar  yr  unrhyw  awdnr- 
dod.  Gwel  Griesbach,  Scholz,  Lachmann.  “Iachawdwriaetn  ysbrydol  afeddylir,” 
Barnes,  Hodge.  + Gal.  5,  4.  “Sel  dros  yr  hyn  adybientyn  addoliad  ac  enw  Duw,” 
Stuáirt.  Ioan  16,  2.  “Eiddigedd  dros  Dduw,” — J.  Williams,  “ Sel  Duw  yw  sel 
fawr  dros  ben,” — Walford,  Belsham,  Macknight,  Schoettgen.  î “ Nid  fel  yr  ym- 
ddengyssel  fo’n  cyfodioddiar  wybodaeth,” — Winer’s  Gram.  § 53. 

Er  iachayjdwriaeth : sef,  fel  y caffont  eu  hachub  drwy  gredu,  ac  nid 
eu  damnio  drwy  eu  hanghrediniaeth.  Eithr,  pa  reswm  oedd  gan 
‘Fauî  dros  weddio  mor  daer  am  beth  y prophv/ydai  efe  mor  eglur  sa 

239 


, „,Ŵëuai  ì.beh?  • Cyn  eteb  gofyniad  'hwn,  rbaidyëglu.ra^  pa  Veth  yx?' 
:,^?fetur  ac  amcân  prophwyapliaëth.  Myie  }^phwy doìiaethaü  y .tíat- . 
guddiad  dwyfoi  yn  yrnrapu  yn  ddau  ddosp'áẃh  ; ,yn  .gýitfaf,  y rbai  di- 
irnmodoì  ; ac  ýri  ail,  y rhai  ammodol.  JJibyna  y rhai  diammodöì  ar 
. yí>duw-  vn  unig,  tra  dibyna  y.  îièill  ar  ddỳnion  yn  egystudl.  ' Etto,  yr 
oedd  Duw,  ac  y mae  efe,  wedi  ymrwymo  i gyílawnhy  dosparth  diam- 
.^modol,  yn  ol  rheoîau  ac  yshryd  yr  oruchwyìiaeth  dan  ba  un  y bo  efe  ;<| 
' ar  gyfnod  y cýfíaüh’hiad.  Ni'd’*  oedd  dyfociiad  y Messia  yn  dibyuu  ar 
ufrdd-dod  uh  dyn  nap  angel  i un  amníod  o„ fewn  holl  gyfammod  Je- 
hofa.  Felly,  geiîir  tìywedyd  am  ei  aiì  ddyfodiad,  o debj^ri  ' Ftto,  yr 
oedd  Jehofa  ar  brycl  f djfodia^  cyntaf;va  bydd  Duw  yn  Ngjtriòí  ar  yr 
íiii  dci)  fodiad,  yn  rhwyin  o ddwyn  hyny  i beirar  y cyíleusdra  go?eu  fö  " 
yn  bosibì  ;,r  peth  gyd-daro  â holì  amgylchiadau  cyfundrefn  yr  yni*. 
'ddangosiäd  hwnw.  Hefyd,  am  y dosparth  ammodol  o*r  pröppyydoî- 
, iapthau, dan  Jehpfa,  gellir  nodi  prophwydoliáeth  Jonas  yn  eŵýtiyNuii- 
fe,  ac  un  CrLst  yn  Mat.  25.  1 — 14,  vn  erbyn  eglwysi  teyrnas  uefóeda, 
niai;  rbaÿ^dywecliadáu  peadant  oeddynt,  o bethau  y gwydoai  JehoFa' 
ar  y bryd  n'a  ddéueut  i ben  ; ac.etto,  gwyddai  ínor  bend’aht,  o'r  ochr 
arail,  'nrgi  yr  unig  íwyhr  i’w  hebgor  fodoli  oedd  drwy  bropliwydo  fei  y 
prophwyclwyd,  am  eu  dyfodtad.  Dichon  fod  holl  b r oph w ydol i aetha»  » 

y Test&ment  Neẃydd  y.n  perthynu  i’r  tjosparth  ammodoly  oddieithr  y *| 
ríÂi  am  ddiẅedd  y býd,  yr  aägyfo¥ìad,  a*r  farn  ddiweddan'  Y darìlen- 
ydd  diragfarn  a wel  ar  un  ‘ cipoî\vgvfed  yma  faes  ehelâeth,  heb  ei  oD 
rhain  erjoed  gäp  Jygacl^shomwr  hyd  ÿrna,  yr  oìi  ä allaf  fi  ycìíwanegu 
ar  gytleíisdra  fel  hyn,  yw  ý rhaid^  ryw'un  ei  olrhain  cyn  y cöifi'  geir- 
wiredd  Duw  •unipndçb ,.-íyn  ei  egbÿýs.  Önd  prawf  gwaith  Paul  yja  , 
gweddio  rhag  çwýtóp,  a thöriad  ỳhiáith  y ’ge.peiil  Iuddeuig,  yn  ol  éin  ’ 
testýn,  mai  proph'wydôliàeth  atnmodpl  yn  unig  ýẂoedcì  hbn  am  dan-*  ^ 
ynt.  Eithr,  os  ar  yr  amuród  o’u  hanufydd-dod  y torid  hwyílt"  y^iaith, 
'pahatn  nad  ar  yr  aumiod'  o’u  cr^liaiaétlŷ'yn  uniu  y derbypid  nwyrit 
yn  eu  hol  ? önd,  pahara  y pètrusir  am  hyn  ;*oniH  yvv  pen.  ìl.^3^ýn 
ateb  y cwestiwn  yn  gadarnhaol  ? . ' * 

Canys  fel  rh'ŵwiu  clros  yr  y madrodd  bfaenorol.  Njd  <;canys  yr-  wýf 
yn  gwmddio  drostynt  oherwydd  fod  ganddyn.t  sel  D,uw;'  oud  yr  wyfyd 
eu  hysbysu  fy  mod  yn  fỳstio  dro^  eu  sel,  ì .-brofi  fy  nlòd  yn  gweddjio 
drostynt,  ac  yn  gyfaill  èsloriòg  i’w  tneehydwriaetìn”  ’ '*  4 áb 

Sel  D uw  (Ze!oẅ  Thsoii)*  ürdour,  fmour  p brydaniaeth,  gwresog»  ç , 
rwydd,  taerni.  Ceir  hefyd  vn  Ioan  £,  17;  2 Cor.  7,  7,  II  ; a 9,  2 ; a j , 
11,2;  Fh'iì.  3,  6 ; Cóì.  4,  lo.  Duw  yw  y gwrthddrych,  a ^sel  -yw  y • 
teiralad'  tuag*  ato. 

Ntd  ar  ol  gwybodaeth  ; gan  hyny,  nid  ar  ỳ sel,pond  ar  y wybodaeth, 
yr  oedd  y bai.  Magvs  v mae  gwybodaeth  tid^sel  yn  oer^miuligus.  a m 
îdideimlad,  yr  hyn  a all.fod  gan  gythreuliaid  ÿfl%yátal  á dyniondÉẂ.'ìy 
• ,y  mae  sel  hebywybodaeth  yn  oíërgoeìiys,  peiibopth,  erlic^og,...,a  gfcth-  ¥ 

.,  wynebus  i heddwch  a dedwyddwc.lypý-pideîthas.  ',v  .Ni  chyHyáeẁÌir  un- 
deb  y ticíau  gan  ddim  ond  gwir  (JÄ^òld^b,  nac  undeb  cryf  o honynt 
m. ' . Jgnd  cldim  cucl  d u w ioldeb  -brw t uar t) . Buasai  yr  enostol  ei 
hu  j,  a chau  ddaffod  iddo  adaabydcîus  iddo  ar'pi  ol.  yh 

'ddigon  îlawn  o sel  dros  D<ìStv%.ẅs^àîIii  liadd  y rhai  a wrthdcywedenl 

•*>/i n ’î'  ' ■ " " 


HHUFEINIAID. 


yt  esbonîad  a osodenthwy  ar  gyfammod  Sina  a’i  esbonwyr  prophwyd* 
ol.  Y brif  sect  o gyfryw  wrthddy  wedwyr  oedd  yn  sier  yr  un  Gristion- 
ogol.  Eithr,  yr  oedd  yn  un  o ddyledswyddau  dteiliaid  cyfammod  Sina, 
i erlid  a Iladd  y rhai  a dorent  y cyfammod  hwnw  ; boed  yr  euog-ddyn 
Israeliad,  neu  ynte  breswylydd  o ryw  gyfran  o dir  yr  addewid — yn 
rhywle  o’r  môr  hyd  yr  afon ; ac  ychwanegeut  o fewn  eu  synagogau 
hefyd,  er  oddiallan  i’r  cylch  hwnw. 

3 Canys  hwynt-hwy,  *heb  wybod  c}Tfiawnder  Dnw,  ac  yn  ceisio 
gosod  eu  cyfiawnder  eu  hunain,  nid  ymostyngasant  i gyfiawnder 
Duw. 

* “Heb  wybod  cynllun  Duw  o gyfiawnhau—  nid  ymostyngasant  i’r  cyfiawnhad  a 
drefnodd  Duw,” — Belsham.  “Gallasai  yr  íuddewon  adnabod  cyfiawnder  Duw,  pe 
mynasent,” — Barnes.  “Cyfiawnhad  Duw,”— J.  Williams.  “Cyfeirir  at  Iuddewon 
yr  oes  hòno,” — Koppe,  Bloomfield. 

Hee  wybod  (agnoôuntes) , fo  be  ìgnorant  of \ not  to  eomprehend ; 
bod  yn  anwybyddus  o,  heb  ddirnad,  rhywbeth.  Dywed  Stuart  fod  yr 
Iuddewon  wedi  cael  manteision  i adnabod  y cyfiawnder  hwn,  gan  gyf, 
eirio  am  brawf  o hyny  at  adn.  18,  &c.  Eit1|r,  nid  oes  yno  un  cýfeir- 
iad  at  ddim,  heblaw  fod  y paganiaid  fel  ereill  vn  meddu  mantais  i ad- 
nabod  gallu  Duw,  a’r  Iuddewon  i wybod  amcan  Duw  u’u  gollwng  i 
fewn  i gylch  ei  fifafr  dan  yr  efengyl.  Etto,  os  at  gyfoeswyr  Iuddewig 
Paul  y cymhwysai  Stuart  yr  ymadroddion  hyn,  diau  ci  fod  yn  gywirj 
eithr  os  at  ddeiliaid  Moeseniaeth,  y mae  mor  ddiau  ei  fod  yn  anghy- 
wir;  canys  nid  oes  un  gyfran  o’r  ysgrythyr  yn  dywedyd  eu  bod  hwy 
yn  gwybod  ain  gyfiawnder  Duw  yn  Nghrist,  a plia  gyfiawnder  arali  a 
elwif  yma  yn  gyfiawjnder  Duw  ? Eithr  gwel  am  hyn  ar  pen.  3,  21. 

Gosod  ( z6teó >),  to  iry  to  gain , to  strwe  after;  ceisio  ennill,  ymgyr- 
aedd  am  ; sef  am  osod  yn  safadwy  eu  cgfiawnder  eu  hunain.  Hwn 
oedd,  (1)  ufyddhau  i osodiadau  Moses,  megys  yr  lioll  olchiadau,  a de- 
fodau  ereill,  ynghydâ’r  ofîrymau  ac  aberthau  dros  feiau  a chamweddau 
yn  erbyn  y rhestr  hirfaith  hon.  Cyfiawnder  Duw  ar  hyn  nid  oedd 
ddiin  oll,  canys  drwy  “ ei  waed  Ef”  y ceid  hwnw ; ac  nid  oedd  raid 
wrth  “ei  waed  Ef”  dros  ddim  ag  y lluniasai  Duw  ryw  waed  árall  dros- 
to ; mwy  nag  yr  oedd  raid  wrtli  waed  arall  dros  ddim  ag  y lluniasai 
Duw  “ei  waed  Ef”  drosto.  Aberthau  Jehofa  oedd  rhai  y Ddeddf,  ac 
eáddo  Duw  y Ffydd,  neu  Dduw  Rhad  Ras,  oedd  “ ei  waed  Ef.”  Yn 
awr,  y dosparth  cyntaf  hwn  o’u  “cyfiawnder  eu  hunain”  oedd  gyfìawn- 
der  y Ddeddf,  yn  ol  cynllun  Jehofa  i Israel.  (2)  Gan  fod  yr  Iudd- 
ewon  yn  pecbu,  nid  yn  unig  yn  amryfus,  ond  hefyd  yn  rhyfygus,  gan 
droseddn  y deg  gair,  a rheolau  moesol  ereill,  rhaid  oedd  troi  i ryw 
noddfa  am  loches  heblaw  i’r  aberthau  a’r  oífrymau  Moesenaidd,  a’r 
noddfa  gau  i ba  un  y dewisent  fi’oi,  oedd  dan  gysgod  cyfiawnder  Abra- 
ham,  yr  hwrn  adybient  yn  deilliawr  iddynt  drwy  enwaediad  (sêl  cyfiawn* 
dér  Duw  i Abraliam),  yngbyd  â thrwy  elusenau,  gweddiau,  a lluaws  o 
gynlluniau  o ddyfais  eu  Rabbiniaid  beilchion  a thwyllodrus  o oes  i 
oes,  pa  rai  ynghyd  ydynt  lawer  o gyfrolau  unplyg  mawrion.  Eifhr 
dywed  Pauì  drvsry  holl  rediad  yr  epistol,  nad  oedd  enwaediad  yn  gyf- 


Fkn.  X . 


îawnder  i Byd  yn  nod  Äbraham  ei  hun,  ac  rr.ai  lìäwer  llai  V gaîîai  efev 
fod  i’w  holl  hiliogaeth  ef,  a bod  yr  hanes  sy'n  dweyd  mai  credu  a 
wnaeth  Abraham,  ac  nid  gweithio,  pan  gyfrifwyd  iddo  yn  gyfiawnder* 
yn  dystiolaeth  mai  cyfundrefn  y Ffytld  yn  unig  oedd  cyfiawnder  Duw 
iddo.  Gresynus  yw  darllen  y fath  feirniad  â Stuart  yn  ceisio  gwneyd 
cìeddf  o’r  efengyl,  ac  efengyl  o’r  ddeddf  wedi  ei  hysbrydoli.  Am 
Hodge.  Barnes,  Walfbrd,  DaYidson,  a’r  cyffelyb  anfeirniadol  dd®s-- 
b«rth  o esbonwyr,  nid  oes  reswm  mewn  syndod. 

Ymöstyngasant  ; alîan  o ('upotasso) , to  range  or  pUt  under , to  maJce 
subject  t yma,  gosod  eu  hunain  dan  awdurdod,  i ufyddgarwch  i gyf- 
iawnder  Duw.  Dull  yr  ymbstyngiad  hwn  yw  drwy  ymwrthod  â phob 
cyfiawnder  arall  äm  fywyd  (canys  cyfìawnder  i fywyd  yn  unig  ydyw), 
ad-  ymorphẅys  ar  gyfiarwnder  y Ffydd  yn  unig  i’r  perwyl  lìwnẃ> 

4 *Cànys  Crist  yw  diwedd  y ddcddf^  er  cyfiawnder  i bob  un  ar 
y sydd  yn  credu. 

* “Diwedd  y ddeddf  a’r  prophw7di,>,  oedd  darlleniad  beiblau  Orige»  a Cyriî. 
“Credu  yn  Nghrist  yw  amcan  y ddeddf,  sef  yrhyn  a fynai  perflfaith  ufydd-dod  i’r 
ddeddf  ei  gwblhau,”— Stuart,  Flatt,  Barnes,  Doddridge.  “Crist  yw  diwedd  y ddeddf 
seremoniol,”— Awstin,  Gregory  Thaum.,  Schlichtingius,  Le  Clerk,  Limborch,  WaL 
ford.  “Trwy  ddyfodiad  y drefn  newyddo  ddysgu  a elwir  Ffvdd,  y ddeddf  a gymmer- 
wyd  ymaith,” — Calvin’s  Institutes.  “Crist/a  befflfaith  gwblhaodd  y ddeddf  o ran  ei 
ufydd-dod  iddi,”— Origen,  Morgan,  Ambros,  Melancthon,  Yatablus,  Calvin  ar  y lle. 
“Dysgirni  gan  y gyfraitfryn  ein  hanghenrheidrwydd  am  Geidwad,  acfelly  ei  diwedd 
frdd  ein  harwain  at  Grist,”— Chrysostom,  T-beódoret,  Beza,  Bueer^  S.  Schmid,  Ben-<' 
gel,  Turretin,  Heumann,  Tholucls.  “Grist  yw  dyben  y gyfraitli,” — J.  Williams. 
4íiDarfyddiad  y ddeddf,  neu  Foeseniaeth,”— Hodge  debygid,  Belsham,  Cyprian, 
Crellius,  Koppe,  Ammon.  “Yr  oedd  pob  oyfran.o’r  oruchwyîiaeth  ddeddfoi  yn  pirg- 
ethu  yr  efengyl,  ao  y mae  fèlly  etto,”  — Carsoh.  “ Amcan  y ddedäf,  sef  cyfiawnhad,  a 
'gyflawmir  ac  a berflféithir  yn  Nghrist,” — Chrysostom,  Thsophylact,  Ecumenius,  Pho* 
$ius,  Theodoretj  CarpzoVi  Bloomfield. 

Crist  ynein  testyn,  medd  Stuart,  a’r  holl  he*  esbonw'yr  gan  mwyaf, 
yw  credu  yn  N>ghrist,  gan  ei  dderbyn  efi  drwy  ífydd,  ao  felly  gyr|iaed(L 
y cyfiawnder  hwn  5 a bod  hyn  yn  eyfiawni  yramŵm<neu  ddiwedd  oedd 
yn  ngolwg  y ddeddfi  i’w  gael  oddiamgylch  ; sef,  yr  hyn  a allasai  per- 
ffaith  ufydd-dod  i’r  ddeddf  ei  gyflawni.  Eithr,  hebìaw  nad  oes  air  o 
son  yn  y Testament  Newydd  fod  Crist  na’i  gyfundrefti  yn  darparu  i’r 
byd  o gredinwyr  gybawnder  y ddeddf,  ond  yn  hytrach  cyfiawnder 
Jüuw ; y mae  y cwmpas  trafferthus  a orfyddir  ei  gymmeryd  i wneyd 
math  yn  y byd  o ymresymiad  o-r  adnod,  yn  ddig*on  i greu  ammheu- 
aeth  o gywirdeb  yr  esbotiiud  hwn.  Yn  mha  le  y geîwrr  oredu  yn 
Nghrist  yn  Grist  ! Nid  yn  y Testament  Newydd.  Yn  ol  Stuart  a’i 
gyd  esbonwyr,  “Credu  yn  Nghrist  yw  diwedd  y ddeddf,  er  eyfiawnder 
i bob  un  sy’n  oredu,”  a ddylasai  yr  adnod  fod.  Eithr  afrw  dd  iawn 
fuasai  eilwaifch.  Ey  meddwl  i am  y gair  Crist  yma  y w mai.y.r  un  peth' 
ydy  w ag.  arferoh 

D 1 wŵ DD'  ( telos)>,  end , termination , completion  ; gorplieniad  Mae 
Birfaitb  a gwydn  ddadleu  wedi  bod  yn  nghylch  priodol  ystyr  y testyn 
Mwn.  Ymdrecha  Stuart  i brofi  fod  i’r  gairhwu  yrystyr  0 amcan  eithaf 
242. 


RHUFEINTAÎD. 


peth,  yn  hytrach  na’i  orpheniad.  Ei  brofion  o’r  cyfryw  arferiad  í*r 
gair  yw  y canlynol,  pa  rai  a gyfieithir  yma  yn  ol  ystyr  cyífredin  a ua- 
turiol  y gair  drwy  holl  arferiad  yr  iaith,  fel  y gwelo  y darHenydd  nad 
oes  raid  ymadael  â'r  ystyr  hwnw  ynddynt  hwy  mwy  nag  raewn  tes- 
tynau  ereill  i-1- 

Mát.  '26,  68  : — “Pedr  a eistetìdodd  gyda’r-gwersion,  i weled  y gor- 
vpheniad.,, 

Rhuf.  6,  21 : — “Y  diwedd  (gorplieniad,  ac  nid  aincan)  o’r  pethau 
hyny  yw  marwolaeth.’, 

2 Cor.  11.  15  : — “Diwedd  pa  rai  fydd  yn  ol  eu  gweithredoedd?” 

Phil.  3,  19  : — “Diwedd  y rhai  yw  dytîtryw.” 

1 Tim.  1,  5 : — “Diwedd  y gorehymyn  yw  cariad  o galon  bur.  a chyd- 
wybod  dda,  a ffydd  ddiragrith  :,r  sef  “cerwch  eich  gilydd  fel  y cerais  i 
chwi  a “cer«ch  eich  gelynion/'  &c,  Pan  orphenodd  cyfnod  y gor- 
ichymyn,  ei  ddiwedd  fu  Ffydd  *Crist  Iesu,  ac  nid  ei  amcan.  ae  Dr. 
E.  Robinson  yn  cydsynio  â^tuartù  osod  ystyr  y gair  diwedd  yma  am 
amcan  ; ond  gwelir  nad  oes  iddo  y 't’/fryw  ystyr  yn  y Testainent 
Newydd. 

Heb.  6,  8 : — “Diwedd  yr’hon^yw  ei  Hosgi.,r 

Iago  5,  1 1 :— ‘*Cly  wsoch  am  ainynedd  Job,  a;gw'elsoch  ddiwedd  yr 
Arglwydd.” 

I Pedr  4,  17  : — “Beth  fydd  diwedd  y rhai  nicl'yciytit  ytìŵredu  ':i? 

Nid  oes  ddewis,  bellach,  i’r  gair,  ond  ei  ystw  arferoi  o ddiwedd, 
neu  gyflawniad,  a chwblhad,  a gorpheniad.  Felly,  er  >fod  Crist  yn 
gyfiawnder  i bob  un  a gredai  erioed,  yn  ol  pen.  3,  25 ; étto,  mid  oedd 
neb  yn  gwybod  hyny  cyn  y PentecoSt;  a dueth  yn  ddiwedd  i gyfun^ 
:drefn  Moses,  fej  y mwynhäai  pob  un  a gredai  ynddo  ef  gyfiawnder, 
megys  y mwynliasai  'pob  un  a gredasai  yn  Nuw  gyíìawnder  eisoes. 
Pa  oryd  y paid  duwinyddion  â chyhoeddi  ddarfod  i Dduw  roddi  deddf 
foesol  i Israel,  er  mwyn  iddyn’t  gael  rhyw  gytìav\nder  drwyddi,  os  gall- 
ent  ei  chadw  yn  berífaìth?  A pha^saẃl  gwaith  y rhaid  i’r  Testament 
'Newydd  ddywedyd  mái  drwy  y Ffydd,  neu  rad  ras,  oedd  yrunig  lwybr 
a drefnodd  Duw  i bechndur  gael  cytìawnhad  erioed  ! ‘Ond  awn  yn 
-mlaen  i ddilyn  ein  hapostol. 

5 Canys  :*y  mae  Moses  yn  ysgrifenu  am  y cyfiawnder  sydd  o’r 
•ddeddf,  mai  y dyn  a wnel  y pethau  hyny  a fydd  byw  drwyddynt. 

* “Mouses,”  yw  darlleniad  yr  hen  gopiau  mwyaf  derbyniol.  “Mai  y dyn  a’i 
gwnelo  a fydd  byw  drwyddo,”  yw  darlleniad  rhai  hen.gopfau,  y Coptaeg,  yr  Armen- 
aeg,  y Yulgate,  a rhai  ereill.  Lef.  IS,  5.  “Cyfeirir  at  yr  holl  gyfraith,”— Barnes, 
“A  fydd  dedwydd  drwyddyrtt,” — Barnes,  Stuart,  Kodge.  “Cyfeirìr  at  fywyd'corff- 
orol  yn  NghanaíÉi,” — Wnrbuiton,  Whitby,  Macknight,  Origen,  Hammond. 

Dyfyniad  yw  hwn  allan  o Lef.  18,  5,  yr  hwn  a gyfeiriai  aty  defodaa 
Lefiticaidd. 

Fydd  byw  ; nid  a wneir  yn  ddedwydd,  yn  ol  esboniad  Stuart,  er  ei 
fod  ef  yn  adeiladu  ei  esboniad  hwn  ar  hen  ddeongliad  y Ral)bi  On- 
keIos,  yr  hwn  a ddywedai  : — “Efe  a fydd  byw  mewn  bywyd  tragwy- 
-ddol  trwyddynt ac  ar  Targum  v Pseudo -Jonathan  : — “Èfe  a íyàá 

è .243 


Pen.  X. 


byw  vn  dragwyddol,  ac  a gaiíf  ran  gyda’r  cívfíawnion.”  Tebygid  nad 
oedd  y D;  ctor  yn  gwybod  fod  y Rabbiniaid  yn  adeiladu  gormod  ar 
ufydd-dod  i’r  ddeddf.  Ni  phrofai  mil  o’u  hesboniadau  ddim  oll, 
narnyn  eu  bod  o’run  argraíf  â Rabbiniaid  cyfoesol  Paul,  paraia  wrth- 
ddadlir  yn  ein  hepistol.  Beth  ! aoedd  i rywun  fywyd  traçwyddol  am 
gadw  y defodau  Lefiticaidd  a nodwyd,  at  ba  rai  y cyfeiriai  yr  ymad- 
rodd  gan  Moses  ei  hun  ? Fel  mai  cyfammod  am  fywyd  daearol  mewn 
parth  arbenig  o’r  ddaear,  ydoedd  y ddeddf  i gyd  oll,  felly  gwobrwyon 
a chospau  daearol  oedd  yr  eiddi.  Crefydd  *id  oedd.  Ý Ffydd  oedd 
y gyfundrefn  grefyddol,  yn  annibynol  arni  hi. 

6 Eithr  y mae  y cyíiawnder  sydd  o ffydd  yn  dywedyd  fel  hyn  ; 
*Na  ddywed  yn  dy  galon,  Pwy  a esgyn  i’r  nef  ? (hyny  yw,  dwyn 
Crist  i waered  oddiuchod.) 

7 Neu,  fpwy  a ddisgyn  i’r  dyfnder  ? (hyny  yw,  dwyn  Crist  dra- 
chefn  i fyny  oddiwrth  y meirwr.) 

Z * Deut,  30,  12,  13.  “Yr  ystyryw,  fod  y gorchymynyn  eglurahawdd  eì  gyrhaedd,” 
Stuart.  “Hyny  vẅ,  i ddwyn  Crist  i wared,” — J.  Wiliiams,  A.  Campbell,  Hodge, 
Walford,  Theophylact,  Blootnfield.  t “Pwy  a ddisgyn  i’rpwll  dwfn  ?” — Belsham. 
“I  ddwyn  Crist,  &c.,” — Walford.  Deut.  30,  13.  “A  ddisgyn  i’r  anoddyfn,” — J. 
Wiiliams.  “Cymmerodd  Paul  ei  ryddid  yma  i ddyfynu  ysbryd,  ac  nid  Uythyren,  yr 
ymadroddion  Moesenaidd,” — Stuart. 

Weìe  un  o dystiolaethau  edliwiog  Moses  dros  eglurder  y Ddeddf, 
yn  ngwyneb  ei  deiliaid  hi  y pryd  hyny,  yn  cael  ei  ddyfyriu  gan  Paul 
dros  gyfundrefn  y Ffydd,  yn  ngwyneb  ei  deiliaid  hithau.  Sylwer,  nad 
dywedyd  y mae’r  apostol  mai  at  gyfundrefn  y Ffydd  y cyfeiriasai  Mo- 
ses,  ond  dywedyd  fod  y Ffydd  yn  llefaru  yn  yr  un  iaith  gref  ac  eofn 
yn  awr — ilmae  cyfìawnder  y Ffydd  i/n  dyw  edyd”  (legei),  ebe  efe — ag  y 
lîefarasai  eyfìawnder  y Ddeddf  ar  ei  chy fnod  cychwynol  hithau.  Ystyr 
dysgybl  Moses  wrth  ofyn,  “Pwy  a esgyn  i’r  nef?”  oedd  ymofyn  am 
oiygfa  newydd  yn  lle  un  Sina,  a chyfryngwr ’arall  yn  lle  Moses  ; ac 
ystyr  dysgybl  C!ristionogol  neu  luddewig  Rhufain,  wrth  ofyn  yr  un 
'Cwestiwn,  fuasai  ymofyn  am  i Dduwarifon  Crist  <iìwaith  i wared  oddi- 
uehod.  A r amcan  wrth  ofyn,  “Pwy  a ddisgyn  i’r  dyfnder  ?”  (gwel  ar 
y gair  ycbydig  yn  mlaen)  oedd,  Pwy  gaiff  ei  foddi  yn  y môr  i brofi 
gallu  gwyrthiol  Jehofa?  a phwy  a ddisjryn  i’r  bedd,  ac  a adgyfyd,  er 
mwyn  profi  gallu  gwyrthiol  Duw  yn  Nghrist?  Pwnc  dwyn  Crist  i 
wared  o’r  nef,  a Jehofa  eilwaith  ar  Sina,  oedd  er  mwyn  cael  adna- 
byddiaeth  o’r  Ffydd  ac  o’r  Ddeddf  fel  eyfundraethau  ; a phwnc  bodd- 
iad  rhyw  genedl  elynol  yn  y môi,  ac  achuhiaeth  y genedl  anwyl  megys 
o feìrw’n  fyw,  ynghyd  ag  adgyfodiad  Crist  eilwaith  o farwolaeth,  fu- 
asai  er  mwyn  sylfaenu  y cyfryw  gyfundraethau  mewn  gwyrthiau  digon 
hvnod,  mai  o Dduw  yn  ddiau  yr  oeddynt.  Hyny  oedd.  mewn  flfaith, 
•ymofyn  am  tryfundraethau  newyddion, — Deddf  newydd,  ac  Efengyl 
newydd.  Nid  dim  llai  na  hvn  yw  iaith  “calon”  y dyn  anfoddogi  gof- 
leidio  y ddeddf  yn  ei  chyfnod,  a’r  efengyl  eilwaith  yn  ei  chyfnod 
jhithau. 

Y,r  ystyr  mewn  gair,  yw  fod  cvfíawnder  y Ffydd  yn  athrawiaeth  eg* 

2 44 


RHÜFEINÍAÎD. 


îur  ac  agos  atom.  Nidyw  wedi  ei  chau  i fyny  mewn  priod  iaith  ddý- 
eithr,  na  chwedi  ei  chuddio  oddiwrth  lygaid  pawb  ond  y dysgedic.if, 
fel  y dirgeledigaethau  paganaidd.  Ni  hu  ond  y ddau  brophv\)d  mawr 
— Mose's  a Christ,  a alîent  ddweyd  fel  hyn  am  eu  pethau,  Nid  rnewu 
gweledigaethau  na  breudduydion  y llefarent  hwy,  fel  prophwydi 
ereill. 

üyfnder  Cabusfios).  Yr  H ibraeg  yn  Deut.  18,  3 yw,  “ Nid  y tu 
hwnt  i'r  môr  y 11136.”  G wahaniaetha'r  ymadrodd  oddjwrtìi  eiddo 
Paul  o ran  geiriau,  ond  nid  o ran  ystyr  cyífredinol.  Arferir  niynfd 
t.u  hwnt  iY  môr.  yr  hwn  a ystyrid  o led  diderfyn  (Job  1 1,  9),  ac  ynau- 
mhosibl  eí  groesi,  fd  dangosiad  o’r  hyn  sy’n  anhawdd  neu  anmhosihl. 
Yn  yr  un  ystyr  arferai  Faul  y gair  (íyfnder.  Nid  oes  neb  y;i  dychwel- 
yd  yn  ol  o’r  byd  isod,  rieu  gartrelle  y meirw,  feily  ni  ddychwelcdd 
Fharao  a’i  lu  o ddyfnderoedd  y môr. 

Ond  ystyr  y gair  abussos  yw  buthos,  ac  a,  dim;  sef  dim  gwaeîod. 
Arferir  yn  Ngroeg  yr  Hen  Destament  yn  Gen.  1,  2,  a 7,  II,  am  y 
moroedd  ; yn  Salui  61,  21,  a 107,  20,  aui  y byd  isod.  Arfeiir  yn  ein 
testyn  am  yr  Ilades  neu  fyd  ysbrydol  y meirw  yn  gyííredinol:  ond  yn 
fwyaf  neillduol  am  y gyfran  hòno  0 Ha/les  yn  rnlia  un  y tybid  fod  ys- 
brydion  y rhai  drygionus  yn  garcharedig,  yn  Luc  8,  31  ; Dat.  9.  1,  2, 
II;  a 20,  1,  3,  â’r  hon  cymharer  2 Pedr  2,  4.  Cyfieithir  y gair  yn 
ìlyfr  y Dadguddiad  yn  gysson  yn  “bydew  diw’aelod yn  y manau  er- 
eill  yn  “ddyfnder.” 

Eglurir  y rhan  fwyaf  o’r  arferiadau  hyn  o’r  gair  drwy  gyfeiriad  at  y 
tybiau  a goleddai  yr  Hebreaid  am  y pell-fydoedd,  yn  gydrywiol  a'r 
dwyreiniol  genedloedd  ereill.  Credid  fod  y dyfnder,  neu  fòr  o ddyt’r- 
oedd  diwaelod,  yn  amgylchu  yr  holl  ddaear.  Nofiai  y ddaear  ar  y 
dyfnder,  o’r  hwn  ni  orchuddiai  hi  ond  cyfran  fechan.  Yn  ol  yr  uu 
dyb,  sylfaenesid  y ddaear  ar  y dyfroedd,  neu’r  oedd,  o leiaf.  ei  sylfeini 
yn  y dyfnder  anferth  isod.  Gwel  Salm  24,  2,  a 136,  6.  Odditan  y 
dyfroedd  hyn,  ac  ar  waelod  y dyfnder,  darlunid  y rliai  drygionus  fel 
yn  griddfan,  ac  yn  dyoddef  cospedigaeth  eu  pechodau.  Yno  y caeth- 
iwid  y Rephaim  hefyd,  sef  yr  hen  gewri,  y rhai  pan  oeddynt  byw 
yma,  a barasant  i’r  cenedloedd  cylchynol  grynu.  Felly  y tybiai  Solo- 
mon  (Diar.  9,  18:  a 29,  16).  Yn  y trigfanau  tywyll  hyny  y cyhoeddai 
y prophwydi  fod  breuinoedd  Tyrus,  Babilon,  a’r  Aifi’t,  yn  dyoddef 
cosp  eu  creulonder  a’u  balchder.  (Jer.  26,14;  Ezec.  28f  10,  &c.) 
llwn  oedd  y dyfader  i ba  un  y deisyfai  yr  ysbrydion  drwg  yn  Luc  8, 
31,  gaelpeidio  eu  bwrw,  pa  le  a amlwg  ofnid  ganddynt. 

Eithr  nid  oedd  y dyb  arn  y fath  ddyfnder  wedi  ei  chyfyngu  mewn  um 
ystyr  at  wledydd  y dwyrain.  Coleddid  hi  yn  ogymmaint,  0 leiaf,  gau 
y Derwyddon,  pa  rai  a ddalient  allan  fod  Anmun,  sef  y dyfnder  neu 
isel-horth,  allan  o’r  hwn  y saif  y ddaear,  yn  drigfan  yr  egwyddur 
ddrwg,  Gwarihawn . ac  yn  le  yr  ysbrydion  ynmdawedig,  gan  gynnwys 
yn  ogystal  Elysium  a Thartarus  yr  henafiaid.  Galwent  ysbrydion 
crwydredig  hefyd  yn  Blant  Annum , neu  bldnt  y dyfnder.  Gwel  ra«or 
yn  Davis’s  Cellic  Researches , p.  176  ; Myth.  and  Rites  of  the  Britìsh 
Drnids , p.  49. 

Arn  y pwnc  o ddisgyniad  Crist  i’r  dyfnder  hwn,  er  nad  vw  vn  dod 

245 


T EV.  X. 


¥ meẃn  yn  gyfreîthlon  dan  ein  sylw  vma ; er  mn  a wn,  nad  yw  gym- 
rnaint  felly  ag  mewn  un  man  arall  o’r  ysgr\thyr;  Gweì  Storr  and; 
]1att.  Bibìical  Theology . § 88,  3,  Morus’  ÎSpil.  Theol.  Christ.p.  189. 
îîeinhard’s  Dog.  Scct.  182.  Pott  Episí.  Cath .,  t'o/.  2,  Ei'curs.  3,  Nid 
} w eu  llafur  a’u  gwag-resymau  yn  werth  eu  cotfáu  i’r  Cymro  uniaith. 
Gwel  hefyd  ar  Mat.  16,  18  yn  y Gwaith  hwn. 

8 Eithr,  pa  beth  y mae  efe  yn  @i  ddywedyd?  *Mae  y gair  yn 

8gos  atat,  yn  dy  enau,  ac  yn  dy  galon  : hwn  yw  gair  y ffydd,  yr 
hwn  yr  ydym  ni  yn  ei  bregetlni.  • 

* Deut.  30,  14,  ‘‘Yrj  dy  enau,  ywyn.dy  iaith,,,i—  Stuart* 

Yti  ày  enau,  yn  dy  iaith  dy  hun.  Mae  yn  destyn  ymddyddan  ac^ 
addysgiaeth.  Yn  dy  galçn , yn  wrthddrych  dy  fyfyrdou  a’th  deim- 
Jadau. 

9 Mai  os  cyfFesi  a’th  enau  yr  *ArglWvdd'  Tesu,  a chredu  yn  dy 
galon  i*i  Dduw  ei  gyfodi  ef  o feirw,  Jeadwedig  fyddi. 

* “Dodir  y çyfifesu  o flaen  y credu  gan  Paul,  oherwydd  mai  felîy  y dodasid  garv 
'Mohç s,  yr  hwn  a ddyfynir  ganddo,” — Paraeus,  Koppe.  “Bod  I«sai  yn  Arglwydd,” — 
J.  Williams.  f Rhuf.  4,  2S;  c*  1,  4<;  Aet.  1$,  34,  “A  ehredu  yn  dy  feddwl,”— 
Walford.  f “Tydi  a gedwir,” — Groeg. 

Mai  foti).  Arferir  y cyssylltair  yma  yi)  lled  fynych  am  ‘fyn  awr,” 
mewn  parhad  o’r  hanes  neu  yr  ymresymiad,  megys  yn  loan  4,  28,  a, 
13,  6,  a 6,  24  ; 1 Cor.  8.  4.  a 11,  20.  íleindorf  ad  Plato  Lysid,  p.  52> 
Bornemann  ad  Xen.  Mem.  p.  285.  Gwel  Raphel,  a PaÌairet,  ar  y 
testyn. 

Cyffesü  (omologeô) , to  say  the  same  things  as  another , dywedyd  yr 
peth  ag  arall.  Ond  ystyr  arall  yw  cyfaddef — “Os  cyfaddefwn  ein. 
pechodau,’'  1 Ioan  1,9.  Etto,  ei  ystypyw  cyflfesu  yn  gyhoeddus,  pro- 
iiesu.  “Proflfesaist  broflfes  dda  gerbron  llawer  o dystion,”  1 Tim.  6,, 
12.  “Mi  a’i  cyffesaf  ef  gerhron  fy  Nhad,  &c.,M  Dat.  3,5.  Feìly  Tit. 
1.  16.  Yr  ys0r  yma  yw  proffe&u  â’r  genau,  neu  gyhoeddi  y gredin- 
jaeth  yn  Nghrist,  yr  hyn  oedd  yn  lefaru  mewn  cydgordiad  â’r  hyn  a, 
gyffesasid  gan,  Gristicmogion  crçill.  Nid  yw  yr  hwn  a eilw  ei  hun  yn 
broffeswr  unigol,  neu  broffeâwr  cartrefol,  yn  cyffesu  â’r  genau  ; canys 
ystyr  yr  yipadroddt  yw  proffes.u  yn  gyhoeddys;  nac  ychwaitli,  yr  aelod 
çglwysig  a broffeso  ryw  broffes  hynod  i’w  frodyr,  canys  nid  yw  yn  dod 
o fewn  ystyr  y gair  cyffesu  (omologeo).  Gwelwn  hefyd  fod  pob  un  na 
wneîo  yr  hyn  a gynnwysir  yn  yr  ymadrodd  hwn,  yn  cyflawni  yn  gy- 
hoeddus  yr  hyn  a gvnmvysir  mewn  gwadu  ar  genau.  Nid  yw  ystyr  y 
geiriau  hyn,  a gwyddora  nad;  yw  rhediad  y Testament  Newydd,  yn 
raniatâu  sefyllfa  ganol. 

Yr  Arglwydd  îesu,  sef,  fel  y dywed  Stuart,  mai  yr  Iesu  vw  yr  Ar- 
glwydd.  Cymbarer  Act.  2,  36,31;  Phil.  2,9,10.  Yno  cyfieithir  fel' 
hyn ; a chan  fod  trefn  y geiriau  gwreiddiol  yma  hefyd  yr  un  fath, 
dylid  eu  gosod  yma  yn  yr  un  Cymraeg. 

Çredm  (pisteuó).  Arferir  am  fod  wedi4 ein  perswadio  o \yirionedd 


BHUFEINTATD. 


tmrhyw  beth,  Rhuf.  14,  2— “Mae  un  yn  eredu  y gall  fwyta  pob  peth.M 
Iago  2,  19 — “Credu  yr  wyt  ti  mai  un  Duw  sydd.”  Arferir  yn  y ped- 
war  Efengylwr  a’r  Aetau  yn  gyffredin  am  grediniaeth  yn  ngallu  Crist 
a’i  apostolion  i gyflawni  rhyw-beth,  megys  gwyrth  neu  arwydd ; ond. 
yn  yr  Epistolau,  ac  yn  aml  yn  Efengyl  loan  befyd,  am  y credu,  neu 
ymddiriediad  hwnw  yn  Nghrist,  fod  ei;  allu,  ei  awdurdod,  a’i  barod- 
rwydd  i achub,  yn  ddigonoì  a chyfaddas  i,  gyflwr  colledig  y gweithred- 
ydd.  Yma  credu  yn  y galon,  sef  credu,  oddiar  y teiinlad  a r pender- 
fyniad.  Ond  gwel  ragor  yn  y Traetii.  ar  y diwedd. 

Ei  gyfodi  ef  o.fìirw ; “sef  credu  föd  Duw  â îlaw  mewn  cyfodi  yr  Ar- 
glwydd  Crist  lesu  o’r  bed*d,  yr  hyn  a brawf  dy  fod  yn  credu  fod  Duw 
â llaw  yn  ei  farwolaeth.  ac  yn  ei  esgyniad,  a’i  ogoneddiad  ; ac  wrth 
bob  rheswm  gan,  hyny  yn  ei  gyfundrefn  ef  o grefydd.  Rhaid  i’r  holl 
ì>ethau  hyn  gael  eu  lle  yn  dy  galon.”  Gwelwn  nad  rhyw  gyfaddefiad 
sychlyd  at  íiaen  tafod  yw  y ddyledswydd  sydd  ynglyn  â’r  eadw  ; ac 
nid  coel  neu,  gvdsvniad  moel  â r hanes  am  adíryfodiad  Crist,  ychwaith. 
Ni  bu  galon  dyn  erioed  yn  çredu  peth.  a’i  dafod  hefyd  yn  ei  gyhoedd 
gyífesu  fel  ereill,  n)ew-vi  undeb  cyradeithas,  yn  ol  ystyr  y gair  uchod 
ara  y peth,  heb  i’r  fuehedd  fod  yn  arddangos  hyny  yn  gyfaíebol. 

10  Canys  *â’r  galon.y  credir  fi  gÿfìawnder,  ac  á’r  genau  Jy  ey- 
fìfesir  §i  iachawdwriaeth. 

* “Yn  ewyllysgar,  mpgys  yn  Mat.  18,  25  ; Rhuf.  6,  17 ; Mat.  22,  37  ; Deut.  6,  7 ; 
Salm  119,  34, medtl  rhai.  “A’r  gydwybod,  megys  yn  Rhuf.  2,  )5;  1 Ioan  3.  20, 
21,”  medd  ereill.  “A’r  teimladau,”  medd  ereill.  “A’r  deall  neu  y meddwl,”  medd 
ereill.  “Y  serchjadau,  deall,  a’r  farn,” — Davidson.  t “Y  credir  nes  gwneyd  tt 

hyn  fo’11  uniawn,”1  medd  rhai.  “Y  credir  i feddu  duwioldeb  egwyddorol,” — RKai. 
“Y  credirnes  meddu  cyfiawnder  cyfiawnhH'ioI  Duw  yn  Nghrist.” — Amryw.  J “ Y 

çyfaddefir  mewn  anrhydedd  i iachawdwriaeth,”— Rhai.  § Ceir  “i  iachawdwriaeth.” 
yn  ol  yr  un  gair  gwreiddiol,  hefyd  yn  Aet.  13,  47:  Rhuf.  1,  16,  a 10,  1 ; 2 Cor.  7,  10; 
ÎPhil.  1,  19:;  2 Thes.  2,  14  ; 2 Tim.  3>,  15;  Heb.  9,  28,  a II,  7-;  1 Pedr  1,  5. 

Credir — cyffesir.  Ni  wyddis  yn  sicr  pa  un  ai  yn  hollol  oddefol 
(Pass'weJ,  ai  yn  gweithredu  arno  ei  hun,  ( Mìddh.J  yr  ystyrir  y dy* 
yn  y geiriau  hyn  ; çanv&  goddefa  y flurf  wreiddiol  bob  un  o honynt. 

I gyfiawnder  a gyssylltir  â’r  credu,  ac  nid  â’r  cyfíesu  ; canys  nid  â’r 
ddyledswydd  ddiweddaf,  ond  â’r  flaenaf,  y cyssylltir  cyfiawnhad.  Ond 
pa  beth  vw  ystyr  yr  i hon  ? Tebycaf  mai — “â’r  galon  y credir  (gyda 
dymuniad)  tuag  a,t  gyfiawnder,  yna.  â’r  genau  y cyfíesir  (gyda  dymun- 
iad)  t»ag  at  iecnydwrriaeth,”  vw.  yr  ystyr  çsmwvthaf.  Dywedais  tuag 
at , am  fod  yr  ets,  i,  yn  dra  chyffredin  dan  yr  ystyr  hwnw  ; a (ìvwed- 
ais  yna,  am  fod  y de  yn  bysbys.  ddwyn  y cyfryw  arwyddocâd. 

11  Oblegid  y mae  vr  ysgrythyr  yn  dywedyd,  Pwy  bynag  syddi 
yn  credu  ynddo  ef,  *ni  cliywilyddir. 

12  Canys  nid  oes  tgwahaniaeth  rhwng  luddew  a Groegwr  : o, 
blegid  yr  un  Arglwydd  ar  bawb,  sydd  oludog  i hawb  a’r  ^syd&yn 
galw  arno. 

m 


Pen.  X. 


* “Ni  siomir,  megys  yr  un  gair  yn  Rhuf.  5,  5,  a 9,  33  ; 1 Pedr  2,  6,”  medd  rhaî. 
t “Rhagoriaeth,  fel  yn  Rhuf.  3,  22 ; 1 Cor.  14,7,”  yn  hytrach.  f “'Sydd  yn  ei 
addoli,  megys  yr  un  gair  yn  adn.  14 ; 2 Tim.  2,  22 ; Act.  2,  21,  a 9,  14 : 1 Cor.  1,2; 
Act.  22,  16,  a 9,  21,”  medd  amryw.  “Sydd  yn  apelio  ato  fel  at  farnwr  ar  y frawdle, 
megys  yr  un  gair  yn  Act.  25,  21,”  medd  un. 

Dyfynir  allan  o Esay  28,  16.  Gwel  hefyd  49,  23,  a Jer.  17,  7,  a 
Rhuf.  9,  33.  Yn  nghylch  y creclu  ar,  megys  y mae  yn  y Groeg  yrra, 
Gwel  Traeth.  ar  Gredú.  Mae  Duw  wedi  hod  erioed  yn  barod  i 
wrandaw  cwyn  pawb,  hyd  yn  nod  dan  gyfnod  yr  Hen  Destament. 
Cawm  yma  bump  canys  yn  olynol,  a phob  un  yn  arwain  i mewn  reswm 
cìros,  neu  eglurhad  o,  yr  ymadrodd  o’i  flaen*  Ysgrifenydd  aml  iawn 
€i  yanys  oedd  Paul. 

13  *Canys  pwy  bynag  a alwo  ar  enw7  yr  Ärglwyeìd,  eadwedig 
fydd. 

* “Pob  gwir  addolwr  yr  Arglwydd,  yn  ol  ystyr  Hebreaidd  yr  ymadrodd,” — Stuart» 
“Gwelwn  fod  galw  ar  Grist  yr  apostol  Paul,  ac  ar  Jehofa  y prophwyd  Joel,  yr  un 
peth,” — Michaelis,  Pearson.  “Cyíeiria  y gair  Arglicy-dd  at  Grist,”  medd  y nifer  lu- 
osocaf  o’r  hen  esbonwyr.  “Cyfeiria  at  Jehofa,”  medd  y lleill. 

Dyfynir  allan  o Joel  2>  32.  Diau  nad  oedd  y prophwydi  yn  son  dim 
am  Grist  fel  gwrthddryeh  addoliad,  yn  y testynau  a nodir  yrua  ; etto 
cyfeirient  at  Dduw  yn  yr  unrhyw  gymmeriad ; ae  os  nad  Crist  mewn 
rhyw  ystyr  yw  Duw,  ymddengys  fod  Paul  yn  cyflwyno  i ddeiliaicl  y 
Testament  Newydd,  iselach  gwrthddrycli  ymddiried  nag  a feddai  yr 
Hen.  “Ac  megys  y cymhwysodd  Pedr  ar  y Pentecost  y gvfran  o‘r 
brophwydoliaeth  sydd  am  dywalltiad  o’r  Ysbryd  Glân.  yn  Joel  2,  28r 
29,  at  yr  efengỳl,  gorfodir  finnau  i gymhwyso  y gyfran  oT  un  hro- 
pliwydoliaeth  sydd  ddwy  adnod  yn  mlaen  (fel  pe  dywedas  ii  Paul)  at 
yr  un  efengyl  a’i  deiìlaid.,, 

14  *Pa  fodd  gan  hyny  y gaîwant  ar  yr  hwn  ni  chredasant  yn» 
ddo  ? a pba  fodd  y credant  yn  yr  hwn  ni  chly wsant  am  dano  ? a 
a plia  fodd  y clywant  heb  bregethwr? 

15  A pba  fodd  y pregethant  onis  danfonir  hwynt?  megys  y mae 
yn  ysgrifededig,  fMor  brydferth  yw  traed  y rhai  sydd  yn  efengyiu 
tangnefedd,  y rhai  syddyn  efengylu  pethan  daionus  ! 

* “Gallant  alw—  gallant  gredu — gailant  glywed,”  yw  darlleniad  amryw  o’r  copiau 
Groeg  henaf.  “Y  ddwy  adnod  hyn  ydynt  wrthddadl  o eiddo  yr  Iuddewon,”  medd 
Grotius  a Hammond.  Gwrthwynebir  gan  Iioppe  a Wells  ; tra  dywed  Creliius,  Tay- 
lor,  Koppe,  a Locke,  mai  yn  adn.  l6eg  y ceir  eu  gwrthddadlhwynt.  t Esay  52,  7 ;• 
Nahum  1,  15.  “Cyfeirir  at  yr  apostolion  eu  hunain,”  medd  Chrysostom,  Theodoret, 
Eeumenius,  a Photius.  “Cyfeirid  at  y cenadau  addygasant  ynewyddion  da  oddiwrtlr 
Cyrus,  am  ddychweliad  Israel  o Fabilon,” — Esgob  Lowth.  “Deallai  y Ral)biniaid  y 
cyfeiriad  at  amserau  y Messia.” — Wetstein.  “Mor  biydferth  yw  troediadj”  &c., — 
Doddridge.  “Dynesáad,” — Bioomfield,  Crellius,  Bos. 

Yn  awr,  cyfodir  gwrthddadl  i athrawiaeth  yr  apostol,  fel  pe  dywed- 
asai  rhyw  Iuddew  yn  Rhufain — canys  da  yr  adwuenai  ein  hupostol  ea 
248. 


RHUFEINIAID. 


holl  wrthldadlenon  : — “Osoedd  y**  ysgrythyr  yn  cyfeirio  at  y Cencdl- 
oedd,  ac  os  oedd  Duw,  Arglwydd  pawh,  yn  oludog  i bawb  a alwent 
arno,  i ba  ddyben  yr  oedd  efe  felly  ? canys  ni  addolaneb,  ac  ni  weddia 
neb  ar,  un  Duw  cyn  yii  gyntaf  gredu  ynddo ; ac  ni  chred  neb  mewn 
gwrthddrych  cyn  clywed  am  dano,  ac  ni  chlywr  efe  ychwaith  heb 
i rywun  i bregethu  y pwnc  iddo  ; ac  ni  phregetha  r.eb  heb  gael  ei 
ddanfon  : ac,  y mae  Esaia  yn  caniatau  fod  y cyfan  yn  dibynu  ar  y 
pregethwyr,  canys  efe  a wnaeth  gyfeiriad  at  hyny.  Ac  yn  awr,  tydi  a 
weìi,  nad  oedd  dim  a fynai  Duw  erioed  á’r  Cenedloedd,  nac  â nebond 
a nyni,  Iuddewon;  a chan  mai  felly  yr  yrnddygai  efe  erioed,  diau  mai 
felly  yr  ymddyga  efe  y n awr,  ac  o hyn  allan.” 

Tybia  Stuart  ac  ercill  fod  y gwrthddadleuwr  vn  sefyll  ar  y ffaith  o 
fod  y pagan  heb  glywed  arn  Grist;  eithr  dengys  atebiad  Paul  yn  adn. 
18,  mai  heb  glywred  am  Ddvw  oedd  y pwnc  mewn  dadl  am  y pagan  ; 
tra  mai  am  yr  Iuddew,  y pwnc  oedd  rhaghysbysiad  y dadguddiad 
dwyfol  o alwad  y Cenedloedd,  yr  hwn  oedd  mewn  ffaith  unig  brif 
bwnc  y ddadl  yn  y pennodau  hyn.  Fe  geir  y dyfyniad  allan  o Esay 
52,  7. 

16  Eitlir  nid'  ufyddhasant  hwy  oll  i’r  efengyl : canys  y mae 
Esaias  yn  dywedyd,  *0  Arglwydd,  pwy  a gredodd  i’n  hymadrodd 
ni  ? 

17  Am  hyny  ffydd  sydd  fdrwy  glywed,  a chlywed  Jdrwy  air 
Duw. 

* Esay  53,  1.  t “Crediniaeth  sypd  drwy  glywed,  fel  ei  hachos  effeithiol,” — Rhai. 
<{Fei  ei  hachos  amiogaethol,” — Amryw.  “Fel  ei  hachjysur  neu  fodäion,” — Ereilî. 
| “Drwy  air  Duw  fel  eyfrwng,  drwy  yr  hwn  y daw  y clywed,” — Winer,  ac  amryw' 
creill. 

Wele  ntebion  Paul  i’r  gwrthddadleuwr.  Am  eu  trefn,  gwel  y Rliag - 
ymadrodd , Vr  hyn  a ddwg  Paul  allan  yma,  yw  fod  y prophwyd  wedi 
rhaghysbysu  mai  anufydd  i*r  efengyl  fyddai  y nifer  luosocaf  o’r  Iudd- 
ewon  (Esay  53,  1),  er  eu  bod  wedi  ei  ehlywed  ; yr  hyn  a brawf  nad 
oeddynt  ar  dir  ufydd-dcd,  nac  ar  dir  anwybodaeth  esgusol,  yn  ddieuog. 

Trwy  glywed,  fel  ei  moddion  neu  offeryn.  “Felly  (ebe  efe)  y Ffydd 
fhe  pfatis)  yw  hi  fyth  ; canys  gwelwch  inai  allan  o (ek  with  Gen.) 
gly.wed,  ac  nid  o weithredoedd  defodol  cyfundrefn  y Ddeddf,  yr  oedd 
Esaias,  eich  propbwyd  eich  hunain,  yn  rhaghysbysu  pethau  i fod  yn 
amser  y Messia.  Gan  iddoosod  eì  holl  bwys  ar  y credu,  yr  hwn  sydd 
drwy  glywed,  denarys  ar  unwaith  mai  drwy  y Efydd  yn  unig  y cedwir 
luddewon  fcl  eredl ; a dengys  liefyd  fod  yr  luddewon  wedi  cael  man- 
t,ais#i  gredu  felly.”  Nis  gwn  pa  fodd  y gallai  Stuart  osod  yr  adnod 
hon  yn  wrthddadl  yn  ngenau  yr  Iuddew,  tra  yr  oeddraid  i bob  Iuddew 
ganiatâu,  fod  Crist,  a’r  deuddeg,  a’r  deg-a-thriugain,  wetli  bod  dros 
ddwy  neu  dair  blynedd  yn  pregethu  am  yr  efengyl  yn  Palestina  yn 
unig,  ynghyd  â’r  deuddeg,  bron  bob  un,  dros  naw  neu  ddeg  mlynedd 
eilwaith,  heb  son  am  y desrau . efengylwyr  ac  athrawon  oedd  gyda 
jhwynL  Ni  chafodd  oes  oddynion  erioed  gynnifer  ofreintiau,  doniau, 

219 


*ITN.  X. 


ar  arw'ytiílion,  ag  a gafodd  Iuddewon  Palestiua  a Syria,  o gyfnod  bed- 
\ddiad  Crist  hyd  alwad  Cornelius;  ac  yri  ngwyneb  rhagolwg  ar  doster 
y farn  oedd  ar  eu  goddiweddyd,  yr  hon  nid  oedd  fodd  ei  gochel  heblaẅ 
drwy  yrniynu  wrth  y Cristionogion,  am  ba  rai  yr  oedd  gofal  Crist — -y 
parodd  yr  Iesu  tosturiol  a gwìadgarol  i'w  weision  ddechreu  yn  Jerusa* 
lern,  a gwneyd  a allent  i ennil)  pawb  o afael  y farn  oedd  i ddisg  n aryr 
hen  oruehwyliaeth  gnawdol  hóno,  yr  hon  oedd  wedi  myned  mor  ddi- 
fudd,  a ilesg,  a gelynol  drwy  ei  chelfi  a’i  hategwyr,  i deyrnas  newydd 
y Messia  yn  y hyd.  0 do ! cawsant  gymmaint  o bregethu,  fel  nad 
■oedd  fodd  i neb  ddysgwy]  y safai  dyn  o lionynt  i’wr  wadu. 

18  Eithr  meddaf,  *0ni  chîywsant  hwy  ? ¥n  ddiau  i’r  hofl 
>ddaear  yr  aeth  eu -sẃn  hwy,  a’u  geiriau  hyd  derfynau  y byd. 

* “Gwrthddadl  yr  apostol  ei  liun  yw  hon,” — ‘Winer.  Salml9,  5.  “Gwrthddadl 
yn  njrhylch  yr  Iuddewon  yrlyw,”  medd  Chrysostom,  Hammond,  Koppe,  a Rosenmu!:- 
ler.  “Cyfeiriad  at  yr ducldewon  a’r  Cenedloedd  yw,”  medd  Locke  a-Carpzov;  tra 
,priodolir  gan  Vatablus,  Grotius,  a Whitby,  ilr  Cenedloedd  yn  unig. 

Eithr  ( alla ).  Dengys  yr  eithr  hwn  nad  yw  yr  ysgrifenydd  ar  yrun 
pwnc  ag  oedd  dan  ei  sylw  yn  yr  ymadrodd  hlaenorol.  Yno  dyfynai 
o’r  pronhwydi  am  yr  Iuddewor>,  yma  atn  y Cenedloedd.  Codwyd 
»nllau  o Saìm  >10,  h.  Nid  yw  yn  sirr  fod  pob  pagan  ac  Iuddew  gwasgar- 
edig  dros  yr  holl  ddaear  wedi  cael  cynnygiad  o Grist,  pan  ysgrifen- 
wyd  yr  epistol  hwn ; eithr  yr  oedd  pob  dyn  yn  parhaus  dderhyn 
gweinidogaeth  “y  nefoedd,  a’r  ffurfafen,  a dydd  i ddydd,  a nos  i nos, 
a’r  haul.  a r gwres,  &c  ,’’  yn  ol  Salm  19 ; a dylasai  pob  pagan  ymag- 
'weddu  yn  gy fatehol  i’r  weinidogaeth  hon. 

19  Eithr  tneddaf,  Gni  wybu  IsraeL?  ¥n  gyntaf,  y mae  *Moses 
*yn  dywedyd,  Mi  a baraf  ì chwi  twynfydu  drwy  rai  nid  yw  gen- 
^edl  ; Jtrwy  genedl  anneftllus  y’ch  digiaf  chw-i-; 

* “ Mouses,”  yw  y darlleniad  cryfaf  ei  awdurdod  yn  awf*.  + “Mi  a’ch  gwnaf  yn 
selog  o’ch  breintiaB  uchel,  drwy  eu  cyfrantt  i’r  Cenedloedd,”— Robinson.  Deut.  32, 
21;  Rhuf.  11,11,  14.  X “Drwy  genedl  ynfyd,” — vRhaì.  “Eilunaddolgar,”  medd 
ereill.  megys  Grotius.  Wrth  “genedl  anneallus”  yn  y.pfophwyd,  meddyliai  y Rab- 
biniaid  Iuddewig,  niegys  tìulomo,  Bechai,  ac  Abarbanel,  amy  Cristionogion,  pa  rai, 
-meddynt  hwy,  oedd  Edomiaid  cyföiriadau  y ;prophwydi. 

Trv  efe  yn  awr  at  fantais  Israel  i wybod  arn  alwad  ddyfodol  y Cen- 
edloedd,  ac  anufydd  dod,  a gwrthodiad,  a chwymp  yr  Iuddewon.  Ceir 
allan  o Deut.  21.  Eithr,  os  dadleuid  fod  y pwnc  yn  rhy  dywyli 
'yn  Moses,  try  yr  apostol  at 

20  Eithr  y mae  Esaias  yn  ymhyfhau,  ac  yn  dywedyd,  Cafwyd 
:fi.  *gan  y rliai  nid  oeddynt  yn  fy  ngheisio ; a gwnaed  fi  yn  eglifr  ìT 
rliai  nid  oeddynt  yn  ymofyn  am  danaf. 

* “Cafwyd  fì  yn  eu  mysg — gwnaed  fi  yn  eglur  yn  mysg,  &c.,”  yw  darlleniad  rhai 
ö’r  copiau  henaf  yn  y Groeg  a’r  Lladin  Esay  f)5,  î. 

Yuia  mae  yu  fwy  pendant.  Dvfyua  o Esay  63,  I.  Cam  dirfawr  â’r 

,251) 


îtmiírËiNìAm 


ymadrodd  hwn  y w ei  gyhoeddi  fel  addewid  uwehben  anghredinwyf». 
Dylid  attal  dynion  i hreilethu  efengyl,  nes  y gallont  adnabod  y gwa- 
haniaeth  rhwng  addewid  a phrophwydoliaeth.  Y neb  sy’n  eeisio  ay’n 
cael  addewidion  ; nid  feily  atn  brophwrydoliaeth. 

21  Ac  *wrth  yr  Israel  y mae*n  dywedyd,  fAr  hyd  ydydcl  yr  es- 
tynais  fy  nwrylaw,  at  bobl  anufydd  ao  yn  gwrtîtddywedyd. 

• “Vn  erbyn  Israel  y mae’n  dywedyd,” — Beza,  Erasmns,  Pisçator,  Koppe. 
“Uwch  ben  pobl  anufydd,”  yw  darlleniad  rhai  copíau.  Esay  65,  2. 

Profasid  gaìwad  y Cenedloedd,  ac  yn  awr  profir  ystyfnigrwydd  yr 
îuddewon,  ac  o ganlyniftd  eu  gwrthodiad  a’u  cwymp. 

Ar  hyd  y dydd,  yw  yn  wastádol'  a dibaid.  Estyn  y dwylnn)  yw  cyf- 
arch  yn  ddifrifol,  deisyfol,  tirion,  a phwysig.  Anyfydd-dod  oedd  yn 
ddrwg,  ond  yr  oedd  ywrlhddywcdyd  y n waeth. 

Fel  hyn  arddangosodd  vr  apostol  unw-aith  etto  (fel  y dyw’ed  Stua-t) 
ac  mewn  ffordd  wahanol  i’r  hyn  a gerddodd  efe  yn  pen.  4.  fod  y Cen- 
edloedd  yn  sefyll  ar  dir  cyfartul  â’r  Iuddew'on,  o ran  breintiìtu  efengyl- 
aidd.  ac  y gall  Duw,  rnewn  hoilol  gyssondeb  â’i  hen  addewidion,  fwrw 
ymaith  yrìuddewon,  pan  yrngaleclant  mewn  anghrediniaeth,  a derbyn 
Cenedloedd  crediniol  i’w  f*afr  yn  en  lle.  Yrnddengys  mai  natur  wrth- 
wynebol  yr  athrawiaeth  hon  i’w  falch  a hunan-gyfiawn  gydwladwyr, 
oedd  yr  achos  fod  yr  apostol  yn  clychwelyd  ati  mor  aml,  ac  yn  ei 
gwasgu  arnynt' gyda’r  fath  apeliadaü  at  yr  Hen  Dfestament,  eu  beibl 
liwy  eu  hunai*. 

Pa  raddau  o ddrygionì  sydd  yn  mhob  gweithred  ddrwg  ? Yn  mlia 
le  ond  y beiM  y cawu  reol  uniawn  ar  hyn  ? Yn  mha  le  cyn  y farn  y 
cawn  fesuriad  unhuvn  yn  ol  y rheol  uniawn  ar  hyn  t Teifl  ein  pennod 
l\on  helydrau  o oleuni  ar  y p\vnc.  GweìWn  föd  yr  hwn  a gyflawno 
weithrëd  dda  ynddi  ei  hun,  dan  oleuni  a chyfteusdra  llài,  yn  fwy  rhin- 
weddol  naY  hwn  a gyflawno  yt*  un  weithred,  dan  oleuni  a chyfleuscha 
îttwy.  Gwelwn,  a than  grynu,  o’r  ochr  arall,  fod  yr  hwn  a gyfìawnu 
weithred  ddrwg,  dan  oleuni  llai;  yn  llai  ei  euogrwydd  na’r  hwn  a gyf— 
lawno  yr  un  weithred  dan  oleuni  mwy.  Yn  ol  y safon  hyn,  inae  cam- 
fagu  plant,  er  enghraifft,  yn  llai  o bechod  yn  y pagan  gwyllt  nag  yn 
yr  «m  gwaraidd,  yn  yr  un  gwaraidd  nag  yn  yr  Iuddew,  ac  yn  vr  Iudd- 
ew  nag  yn  y Cristi®n.  O,  y graddau  uchel  o ysgelerrìer  a ẁeJir  ger- 
bron  y frawdle,  yn  mhechod  gwrandŵw-wyr  efengyl,  erhyn  erynhoi  yn 
nghyd  arno  bob  pelydryn  o wybodaeth  a chyfleusdra,  oan  ha  rai  ei 
cyflawnwyd  ! Mae  dynion  yn  awr  yn  esgüsodi  peehodau  dynion,  y n 
ol  euhanwylder  neu  eu  parch  iddynt;  ac  yn  eu  hysgelerderu  yn  ol  e» 
oyn-elyniaeth  at  y gweithredwyr  ; ereill,  o dymherau  pigog  neu  wam- 
mal,  a drwythant  weithredoedd  pawb  yn  ffos  eu  teimladau  eu  hunain, 
ac  a’u  barnant  yn  ol  eu  lliwiau  pan  yn  esgyn  o7r  drẃyth.  EVthr  Crist, 
gyda  tlieimladau  diduedd  perffaith,  a fyn  welfed  pob  gweithred,  yn 
ngoleuni  ei  holl  gyssyhtiadau,  a’i  pherthynasauj  a?i  dylanwadau,  cyn 
ei  dedfrydu.  Anwyl  ddjirllenydd,  dyuia  dy  gyfrifoldeb  ! Ni  tlwoia 
Ìbd  dy  gydwladwyr  wedi  gwneuthur  dv  bechodau  vn  fashionable,  a *■ 

2ôl 


Fe\\  XI. 

gwtìinriweddau  yn  bethau  gwarthus,  ond  ychydigiawn,  yn  nydd  gwyl 
bfawdle  cyliawnder 

Cyfiëithiad  Newydd. — Pen.  X. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  anican  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyfieithad  newydd  yma.] 

(1)  Frodyr,  gwir  ewyllys  fy  nghalon  a’m  gweddi  ar  Ddu\A'  drostynt  sydd  er  iachawd* 
wriaeth-  (2)  Canýs  yr  Wyf  fì  yn  tystio  drostynt,  mai  sel  dros  Duw  sydd  ganddynt,  er 
tiad  jrn  ol  gwybodaeth.  (8)  Canys  tra  yn  anwybyddüs  o gyfiawnder  Duw,  uc  yn  ceisio 
sefydlu  eu  cyfiawnder  eu  hunain,  i gyfiawnder  Duw  nìd  ymostyngasant.  (4;  Canys 
Crist  yw  terfyniad  y Ddeddf,  er  cyfiawnder  i bob  un  sydd  yn  credu.  (5)  Canys  des- 
grifia  Moses  y cyfiawnder  sydd  allan  o’r  Ddbddf,  “Mai  y dyn  a wnel  y pethau  hyny  a 
fydd  byw  drwyddynt.”  (6)  Ond  dywed  y cyfiawnder  sydd  allan  o Ffydd  fel  hyn, 
*‘Na  ddywed  yn  dy  galon,  Pwy  a esgyn  i’r  nef  ? hyny  yw,  i ddwyn,  Crist  i wared: 
(7)  Neu,  Pwy  a ddisgyn  i’r  dyfnder?  hyny  yw,  i ddwyn  Crist  i fyny  oddiw  rth  y 
meirw.”  (8)  Eithr  pa  beth  a ddywed  efe  ? “Mae  y gair  yn  agos  atat,  }rn  dy  enau  ac 
yn  dy  galon:”  hwnw  yv/  gair  y Ffydd,  yr  hwn  yr  ydym  ni  yn  ei  bregethu.  (9)  Yn 
awr,  os  cyffesi  a’th  enau  yr  Iesu  yn  Arglwrydd,  a chredu  a’th  galon  mai  Duwr  a’i  cyfod* 
odd  ef  o f}rsg  y meirwr,  cadwedig  fyddi.  (10)  Canys  a’r  galon  y credir  [gyda  dymun- 
iad]  tuag  at  gyfìawnder,  yna  â’r  genau  y cyffesir  [gyda  dymuniad]  tuag  at  iachawd- 
W'riaeth  : (11)  Canys  dywed  yr  ysgrythyr,  “Pwy  bynagsyddyn  credu  [ymddiriedj  arno 
ef,  ni  chywilyddir.” 

(12)  Nid  oes,  gan  hyny,  wahaniaeth  rliwng  Iuddew  a Groegwr,  oherwydd  mae 
yr  un  Arglwydd  pav\rb  yn  olndog  ì bawb  ag  sydd  yn  galw  arno  5 (13)  canvs  “pwy  by- 
nag  a alwo  ar  enw  yr  Arglwydd  a fydd  gadwedig.” 

Gwrthddadl  (14)  Pa  fodd  gan  hyny  y galwapt  ar  yr  hwn  ni  chredasant  (ynddo)  ? 
A pha  fodd  y credant  yn  yr  hwn  ni  chlywsant  am  dano?  A pha  fodd  y dywant  heb 
bregethwr?  (15)  A pha  fodd  y pregethir  onis  danfonir  hwynt  ? megys  y mae  yn  ys- 
grifenedig,  “Mor  brydferth  yw  traed  y rhai  sydd  yn  efengylu  tangnefedd,  y rhai  sydd 
yn  efengylu  pethau  daionus!” 

Yr  Attebiad  (16)  Eithr  nid  ufyddhasant  hwy  oll  i’r  efengyl,  canys  dywed  Esaias, 
“O  Arglwydd,  pwy  a gredodd  i’n  pregethiad  ni  ?”  Y Ffydd  sydd,  gan  hyny,  allan  o 
glywod,  ond  y clywed  drwy  air  Duw.  (18)  Eithr  meddaf,  Oni  chlywsant  hwy  [y  Cen- 
edloedd]  ? Diau  “fyned  allan  i’r  holl  ddaear  eu  swn  hwy  fhaul,  lloer,  dydd^  nos, 
&c.],  ac  hyd  eithafoedd  y byd  eu  geìriau.”  (19)  Eithr  meddaf,  Onid  yw  Israel  yn 
gwybod?  Yn  gyntaf,  y mae  Moses  yn  dywedyd,  “Myfi  a gynhyrfaf  ynoch  eiddigedd 
drwy  yr  hon  ni*il  yw  genedl,  drwy  genedl  anneallus  y’ch  gwnaf  yn  ddig.”  (20)  Êithr 
Èsaias  a ymhyfha,  ac  a ddywed,  “Cafwyd  fi  gan  y rhai  nid  oeddynt  yn  fy  ngheisio,  a 
gwmaed  fi  yn  amlwg  i’r  rhai  nid  oeddynt  yn  ymofyn  am  danaf.”  (21)  Ond  wrth  yr 
Israel  y d>rwed  efe,  “Ar  hyd  y dydd  yr  estynais  fy  nwylaw,  at  bobl  anufydd  ac  yn 
gwrth-ddywedyd.” 


PENNOD  XI. 

§ 9.  Fod  Duw  y Ffydd,  a’r  Etholedigaeth,  a’r  Addewid,  \n 

PARHAU  MEGYS  CYNT,  HEB  GYFNEWID  UN  EgWYDD  R WRTH 
DDERBYN  I MEWN  Y CeNEDLOEDD  I FFAFR  ; TRA  G RFODODD 

anufydd-dod  Israel  i Jehofa  fel  eu  Brenin,  a?r  Ddeddf 

FEL  EU  CYFUNDREFN,  EF  l’w  COSPI  a’r  FARN  O GWrSG,  DALLIN- 
EB,  BYDDARDOD,  A CHWYMP,  YN  OL  AMMODAU  Y GYFUNDREFN 
BONNO.  PEN,  XI,  1 — 10. 

252 


RHUFEINIAID, 


^Ni  fŵíiodd  Daw  y Ffydd  (nid  Duw  fel  Jehofa)  yraaith  ei  bobl,  y rhai  a rag-adnabu 
efe  (ebe’r  apostol),  canys  un  o honynt  ydwyf  fi  fy  hunan  ” (adn.  1,2).  Yr  oedd  Duw 
wedi  bod  yn  bwrw  ymaith  ddeiliaid  y Ddeddf  aml  waith  o’r  blaen,  raegys  yn  amser 
Elias,  etto  gofalai  Duw  Rhad  ras  am  ei  etholedigion  ei  hun  (3,  4) ; ac  felly  y mae  hi 
yn  bod  yn  awr  (5),  nid  drwy  y Ddeddf,  ond  drwy  y Ffydd,  canys  ni  allfod  drwy  y ddwy 
gyfundrefn  fel  eu  gilydd  (6) ; aó  ni  allodd  Duw  y ddeddf,  heb  groesi  ci  gyfundrefn, 
f'addeu  i’w  ddeiliaid  y pechodau  oedd  oddiailan  i*w  restr  camweddau  maddeuedig  eí 
drwy  ei  aberthu  ei  hun  ; a chan  na  phlygai  y genedl  i dderbyn  maddeuant  ganddo  eí 
fel  Duw  y Ffydd,  ar  dir  Crediniaeth,  ymostyngiad,  a rhad  ras,  ei  farn  oedd  raid  iddo 
ef  fwrw  arnynt ; sef  y gosp  o ddallineb  meddwl  a chyfiawn  gwymp  ; oblegid  arnl,  ac 
nid  llawn  bob  amser,  o drugaredd  oeddefe  yn  y cymmeriad  hwnw  ,7 — 10;.  Nid  oedd 
dim  o’r  fat'n  farn  â hon  dan  gyfundrefn  Ffydd  a’i  chyfnod  diweddaf  hwn ; euhr 
hwynt-hwy  m fynent  ddyfod  i mewn  drwy  ddrws  y dej*rnas  nefoedd  hon,  onide  caw- 
sent  adnabod  y gwahaniaeth  annhraethol  rhyngddi  â’rhen  gyfundrefn. 


\ M hyny 

^-“-Canys  yr  wyf  finnau  hefyd  yn  I; 


meddaf,  *A  wrthododd  Duwei  bobl?  Na  atto  Duw. 

’sraeliad,  o had  Abraham,  o 

Iwyth  Benjamin. 


* “Ei  etifeddiaeth,”'  medd  rhai  hen  gopiau,  ac  felly  y darllenai  beiblau  Ambros, 
Hilarius,  a rhai  ereiil.  “Ei  bobl,  y rhai  ragadnabu  efe,”  medddauhen  gopi  parchus, 
Awstin,  a rhai  ereill.  “Geiriau  gwrthddadleuwr  yw  y rhai  hyn,” — Stuart. 


Gwrthddadl  yr  Iuddew,  fel  pe  dywedasai — :“Os  gwir  ydyw  hyn 
oll,  onid  yw  yn  sicr  Duw  yn  gwrthod  ei  bobl  ddewisedig  ei  hun  ?” 

Ei  bobl  (ton  laon  autouj . Pwy  yw  y rhai  hyn  ? Ai  yr  hoîl  gen- 
edl,  ynte  y rhai  cadwedig,  sef  pohl  Duw  y tìydd  ? Cawn  son  am  bobl 
Dduw  hefyd  gan  Paul  yn  aml,  a Matthew,  Pedr,  Ioan,  a Lue ; sef  vn 
Mat.  1,21,  a2, 6;  Heb.  4,  9,  a 11,  25 ; lPedr2,10;  Dat.21,h: 
Heb.  10,  30;  Luc  1,  Ö8,  77,  a 7,  16;  2 Cor.  6,  16;  Rhuf.  9,  25.  26. 
lle  cawn  yn  mhob  lle  nodau  amlwg  duwiolion,  neu  bobl  Dduw  y tìydd, 
ac  nid  yr  Israel,  neu  Jehofa.  Ilhaid,  yn  ol  arferiad  y gair  yn  y Test- 
ament  Newydd,  debygwyf  fi,  fcd  yr  wrtliddadl  a esyd  Paul  yn  ngenau 
vr  luddew  hwn,  yn  cyfeirio  yn  awr,  nid  at  wrthodiad  Duw  o’r  genedl 
íel  yr  oedd  hi  yn  bobl  iddo,  canys  aethid  drwy  y pwnc  hwnw  eisoes. — 
ond  at  bobl  Dduw  yn  ol  geiryddiaeth  y Testament  Newydd,  sef  y rhai 
a waredir  oddiwrth  eu  pechodau.  y rhai  y mae  gorphwysdra  etto  yn  ol 
iddynt,  y rhai  sydd  wedi  cael  trugaredd,  ac  yn  meddu  Ysbryd  Crist 
i w harwain  yn  y byd. 

Atebiad  Paul  a gynnwysai  nad  oedd  gwrthodiad  cyffredinol  y gen- 
edl  wedi  cymmeryd  lle,  canys  yr  oedd  efe  ei  liun  yn  Iuddew.  ac  yn 
Gristion  hefyd. 


9 *Ni  wrthododd  Duw  ei  bobl,  yr  hwn  a adnabu  efe  o’r  blaen 
fOni  wyddoch  cliwi  pa  heth  y mae  yr  ysgrythyr  yn  ei  ddywedyd 
am  Eiias?  pa  fodd  y mae  efe  yn  erfyn  ar  Dduw  yn  erbyn  Israel, 
gan  ddy  wedyd, 

3 JO  Arglwydd,  hwry  a laddasant  dy  hropliwydi,  ae  a gloddias- 
ant  dy  allorau  i lawr ; ae  myfì  a adawwyd  yn  unig,  ae  y maent  yr 
ceisio  fy  einioes  innau. 

x 


253 


Pen.  XX. 


* “Xr  hwn  a garodd  efe  o’r  hlaen,”— Locke,  Jaspis.  “Yr  hwn  a gyfFesodd  efe  un- 
Waith  yn  eiddo  iddo,”— Couquest.  “Y  rhai  a r:\gbenderfynodd  eíe  i fod  yn  eiddo 
iddo,”— Stuart,  Barnes.  Ymddengys  fod  yr  olaf  yn  ystyried  mai  rhagordeinio  i fyw- 
yd  tragwyddol  sydd  yma.  Felly  Hodge  “Y  rhai  a gydnabu  efe  o’r  blaen,”— J. 
Williams.  f “Achwyn  ẅrth  Dduw  yn  erbyn,” — J.  Williams,  Barnes.  “Ynygyf- 
ran  o lyfr  y Breninoedd  sydd  yn  son  am  Eìias,”  medd  yr  Esbonwyr  diweddaraf,  gan 
mwwaf.  î 1 Bren.  19,  10,  14. 

Adnabu  ör  blaen  ( 'proegno ).  Gwel  ar  pen.  8,  29. 

Am  Elias  (en  EliaJ,  yn  Elias,  sef  yn  y gyfran  o’r  ysgrythyr  syJn 
son  am  Elias,  ac  yn  caeì  eì  galw  ar  ei  enw  ef.  Peth  a wnaed  yn  ddi- 
weddar  oedd  dosranu  y Beibl  yn  bennodau  ac  adnodau ; nid  oedd 
dim  o’r  fa*h  yn  ysgrifeniadau  yr  hen  dadau.  Y dosraniad  presennol 
o’r  Hen  Destament  Hebreig  a wnaed  gan  Hugo  de  Cardinalis  yn  y 
ddeuddegfed  ganrif,  ac  o’r  Testament  Newydd  gan  yr  argraffydd  hy- 
nod,  Robert  Stephens.  Gan  hyny,  gwneid  cyfeiriadau  at  yr  ysgry- 
thyrau  cyn  hyny,  mewn  fifordd  hoíioî  wahanol  i’r  un  bresennol,  a cìian 
amlaf  yn  ol  y dull  yn  ein  testyn.  “Yn  y Berth,”  medd  Marc  12,  26, 
am  y gyfran  sy’n  son  am  y Berth  yn  lìosgi. 

Erfyn  yn  erbyn,  sef  yn  pledio  yn  eu  herbyn. 

Cloddiasaut ; sef,  cloddiasant  i lawr,  canys  gwneid  allorau  yn  gyflf- 
redin  o goed  a thywarch  neu  bridd. 

4 Eithr  pa  beth  y mae  ateb  Duw  yn  ei  ddywedyd  wrtbo  ? 
*Mi  a adewais  i mi  fy  hun  saith  mil  o wyr,  y rhai  ni  phiygasant 
eu  gliniau  i Baal. 

* 1 Bren.  19,  13*  “I  ddelw  Baal,” — Belsham.  “Mi  a adewais  i mi  fy  hun  nifer 
mawr,” — Stuart.  “Ond  beth  a ddywed  yr  ateb  dwyfol  iddo?” — Walford,  &c.  “Mi 
a adawaf  i mi  fyhun,” — Grotius,  Koppe.  “Gadewiri  mi,” — Bloomíield. 

Plygu  y glin,  oedd  gyfran  o wasanaeth  crefyddol  a delid  i eilunod, 
ac  yn  arddangos  parch  ac  erfyniad. 

Baal  oedd  enwT  yprif  dduw  yn  mysg  y Canaaneaid,  Assyriaid,  a Ba- 
biloniaid.  Galwai  y Plioeniciaid  ef  yn  Adoni,  a’r  Groegiaid,  Adonis. 
Yma  mewn  modd  anarferol,  braidd,  gosodir  y fannod  o ílaeŵ  yr  enw, 
— y Faal,  megys  y gwnaeth  y Deg-a  thriugain  hefyd  yn  Hos.  2,  8 ; 
Jer.  2,  8,  a 11  13,  a 19,  5 ; Zeph.  1,4;  Hefyd  Tobit  1,  5.  Er  mwyn 
deongli  yr  anghyssondeb  hwn  (os  yw  anghyssondeb  hefyd),  tybiai 
Erasmus,  Beza,  Grotius,  a Robinson,  fod  y gair  delw  i’w  ddeall,  yr  hyn 
a’i  gwnelai  yn  “blygu  y gìin  i’r  Faal  ddelw.”  Ereill,  megys  Brais, 
Beyer,  a C.  Schmidius,  a dybiant  fod  i’w  chael  dduwies  hefyd  o’r 
enw,  sef  y Ileuad,  ondodid.  Eithr  gwrthddadla  Stuart  yn  erbyn  hyn, 
oherwydd  gwyddis  mai  Moloch  oedd  y F«ial  yn  Jer.  32,  35.  Ereill  a 
dybiant  fod  Baal  yn  perthynu  i’r  ddwy  ystlen,  ac  y gelìir  feìly  arferyd 
am  dano  y rbagenwau  hì  neu  efe  yr  un  mor  gymmwys  ä’u  gilydd  ; ac 
i’r  ochr  hon  tuedda  Stuart  a’r  Septuagint.  Ereill  a dybiant  mai  o ran 
diystyrwch  y cyfnewidir  ystlen  yr  eilun,  me-ys  y geilw  y Rabbiniaid 
eilunod  yn  dduwiau  benywaidd  [Stuart].  Winer  a duedda  i dybied 
ma'i  anghof  Paul  o ystlen  yr  eilun  a barodd  idtlo  ei  alw  yn  fenyw. 
Ond,  vs  dwed  vntau,  nid  yw  ei  vstlen  o neraawr  bwys.  Nid  ymddengys 
254  " 


RHUFEINIAID. 

fod  Israel  un  amser  yn  gaîw  Jehofa  yn  Baal,  er  mai  ystyr  y gair  yw 
arglwydd , neu  feddiannydd  ; canys  nid  yw  yr  ymadrodd  yn  Hosea  2, 
16.  yr  hwn  a nodir  fel  enghraitìt  o hyny,  ond  cynnwys  y gair  laal  yn 
unig  fel  teitl  mwy  sarug  a lìai  serchiadol  ar  wr. 

Prif  gartreíîe  addoliad  Baal  oedd  Tyrus.  Coíîeidiodd  Israel  eilun- 
addolgar  addoliad  y Duw  hwn  (o’r  bron  yn  gysson  mewn  cyssylltiad 
ag  addoliad  Ashtoreth)  yn  nhymmor  y Barnwyr  (Barn.  2,  13)  ; glyn- 
asant  wrtho  yn  nlieyrnasiad  Ahaz  a Manasseh,  breninocdd  Juda 
(2  Cron.  28,  2;  2 Bren.  21,  3);  ac  yn  mysg  breninoedd  Israel,  yn 
neillduol  yn  nheyrnasiad  Ahab,  yr  hwn,  mewn  rhan  drwy  ddylanwad 
ei  wraig  benderfynol,  merch  y brenin  Sidonaidd  Ethbaal,  a ymddengys 
fel  wecli  gwneyd  egni  oddiar  gynllun  i attal  addoliad  Duw  yn  hollol, 
gan  osod  i fyny  addoliad  Baal  yn  ei  le  (i  Bren.  16,  31) ; ac  yn  nheyrn- 
asiad  Hosea  (2  Bren.  17,  16),  er  fod  Jehu  a Jehoiada  wcdi  dinystrio 
temlau  ac  ofieiriaid  y duw,  unwaith  bob  un  (2  Bren.  10,  18,  a II.  18). 

Yr  ydym  yn  darllen  am  allcrau,  delwau,  a themlau  yn  cael  eu  cyf- 
odi  i Baal  (1  Bren.  16,  32;  2 Bren.  3,  2).  Ar  uchelfenan  yn  gyfí're- 
din  yr  oedd  yr  allorau,  megys  copa ,.u  mynyddoedd  a phenau  tai  Jer. 
19, .5,  a 32,  29).  Ei  ofFeiriaid,  y gair  priodol  am  ba  rai  oedd  Keu<(;r- 
'im,  ocddynt  luaws  mawr  fl  Bren.  18,  19),  ac  yn  cael  eu  dosranu  yu 
ddau  ddosparth,  o brophwydi  ac  oÛeiriaid  (oddieithr  fod  y gair 
“gweision,”  yr  hwn  a osodir  rhwng  y ddau  hyn,  yn  arddangos  trydydd 
gradd — math  o Leíiaid,  2 Bren.  10,  19).  Am  y defodau  drwy  ba  rai 
yr  addolid  ef,  cawn  aml  son  am  arogldarthu  iddo  (2  Bren.  23,  5),  ac 
weithiau  ani  ychain  yn  cael  eu  haberthu  (1  Bren.  18,  29),  a hyd  yu 
nod  plant,  megys  ag  i Moloch  (Jer.  19,  5).  Yn  ol  y desgriiiad  yu 
1 Bren.  18,  dawnsiai  yr  offeiriaid  ar  bryd  yr  aberthu — neu  yn  hytrach 
clun  hecient,  yn  ol  iaith  ddiystyrllyd  yr  ysgry tliyr  wreiddiol — ocldeutu 
yrallor;  a phan  nad  atebid  eu  gweddiau.  torent  eu  cnawd  â chyU'ill, 
nes  dylifai  y gwaecl  i’r  llawr,  fel  y gwnai  ofí'eiriaid  Bellona  (TertuIIian 
,Apologet.  ix).  Heblaw  plygu  y glin,  darllenwn  am  dalu  gwarogaeth 
iddo  drwy  gusanu  ei  ddelw  (1  Bren.  19,  18),  a bod  ei  addolwyr  yn 
arfer  tyngu  yn  ei  enw  (Jer.  12,  16). 

Pa  un  ai  yr  haul,  ynte  y blaned  lau,  ynte  rhvw  seren,  ynte  ei  hys- 
bryd,  ynte  yr  ysbryd  seryddol  yn  gylí’redÌRol,  a addolid  dan  yr  enw 
liwn,  anhawdd  penderfynu.  Gall  y sawl  a dclarlleno  y ddadl  fawr 
rhwng  Gesenius  a Munter,  ynghyd  ag  ysgrifeniadau  Bellermann  a 
Lindemann,  ar  y pwnc,  ond  odid,  ddod  i led  benderíyniad  mai  yr  haul 
oedd  y duw,  ar  ol  y cwbl. 

5 *Felly  gan  hyny  y pryd  hwn  hefyd  y mae  gweddill  yn  ol  etli- 
oledigaeth  gras. 

* “Etholedip:aeth  cyfiawnhad,” — Beiblau  Ethiopaeg.  “Yn  ol  ethojedigaeth  drwy 
radioni,” — J.  Wìlliams.  “Yn  ol  etholedigaeth  drwy  ras,” — Ẅalford.  “Gwedcì  U 
wedi  eu  rhad-ddewis,” — Hodge.  “Yn  oì  etholedigaeth  ffafr  I>uw,” — Belsham 
“Dyma’r  etholeclig  '.etU  sydd  yn  2 Pedr  1,  10,  ag  yr  annogir  y saint  i’w  sicrliau,”  — 
Macknight,  Bloomfieid. 

Meüys  mai  ymg  dw  yn  ílýddlon  i Dduw  yn  ol  v cyfammod  rhvn.g» 

255 


Pen.  XI. 


ndo  â’r  genedl  am  deyrnas  Canaan,  oedd  dyledswydd  Israel  yn  oes 
Elias;  felìy  ymgadw  yn  fí’yddlon  i’run  Duw,  drwy  ymdrechu  am  fyned 
i mewn  i gylch  y cyfammod  rhyngddo  â’r  byd  am  deyrnas  nefoedd, 
oedd  dyledswydd  Israel  yr  oes  apostolaidd.  Baal  oedd  canolbwTynt 
gwrthgiliad  oes  Elias,  dan  gysgod  ac  esgus  awdurdod  llys  Samaria;  a 
Pbariseaeth  oedd  canolbwynt  gwrthgiliad  oes  ddiweddaf  yr  Hen  or- 
uchwyliaeth  (yr  hon  a elwid  hefyd  yn  “ddyddiau  diweddaf,,)J  dan 
gysgod  ac  esgus  awdurdod  Moses  a’r  prophwydi  ar  ei  ol.  Ac  megys 
yr  oedd  Jehofa  yn  gallu  dweyd  wrth  Elias,  “Mi  a gedwaisi  mi  fy  hun 
saith  mil  o wyr,  y rhai  ni  phlygasant  eu  gliniau  i Baal  felly  yr  oedd 
gan  Dduw  yn  Nghrist  i’w  ddywedyd  w7rth  y Rhufeiniaid  hyn  drwy 
Paul,  fod  ganddo  yntau  weddill  wedi  hollol  ymwrthod  â choelgrefydd 
y tadau.  Etholedigaeth  Jehofa  oedd  y “mi  a gedwais  i mi  fy  hun,,? 
ac  etholedigaeth  gras  Duw  yn  Nghristyw  y “gweddill,,  oedd  o’r  Iudd- 
ewon  heb  eu  taro  yn  ninystr  y genedl. 

Gweddill  ( leìmma) , ychydig  rifedi,  cyfran,  yr  hon,  er  ynddi  ei 
hun,  fe  allai,  yn  llawer,  nid  yw  ond  ychydig  mewn  cydmhariaeth  â’r 
gyfran  arall.  Felly  yma,  nid  oedd  nifer  y credinwyr  Iuddewig,  er  yn 
fawr  a phw’ysig  mewn  ffaith,  ond  bychan  a dibwys  mewn  cydmhariaeth 
â nifer  yr  anghredinwyr. 

6 *Ac  os  o ras,  nid  o weithredoedd  mwyacli : os  amgen,  nid  yw 
gras  yn  ras  mwysch.  fAc  os  o weifhredoedd,  nid  yw  o ras  mwy» 
ach  : os  amgen,  nid  yw  gweithred  yn  weithred  mwyach. 

* “Nid  yw  gras  yn  ras,  os  oherwydd  eu  gweithredoedd  y bepdithiry  gwrthrvchau,,i’ 
Winer.  Eithr,  dylid  sylwi  mai  gras  yn  ei  etholedigaeth  yn  unig  sydd  feily.  “Wrth 
weithredoedd  y meddylir  cydífurfiad  â’r  gyfraith,” — JBarnes.  t Gadewir  oddiyma 

hydddiwedd  yr  adnod,  allan  o’r  Beiblau  presennol,  oherwydd  nad  yw  mewn  saith  o’r 
copi'au  henaf,  y Coptaeg,  Sahidacg,  Armenaeg,  Vulgate,  a’r  hen  gyfieithiadau  Lladin 
ereill,  ynghyd  â Beihlau  yr  hen  dadau  Lladinaidd.  Gadewir  allan  o destamentau 
Groeg  Erasmus,  Mill,  "Wetstein,  Lachmann,  Griesbach,  a SchoIz.  Felly  Flatt,  Gro» 
tius,  Tholuck,  a Semler. 

Cyferbynir  Charis , gras,  ac  Ergçn , gwTeithred.  Yn  awr,  pa  un  ai  y 
gweddill , ynte  yr  etholedigaeth , sydd  mewe  dadl  ? Pa  un  ai  dadlu  fod 
y naill,  ynte  fod  y llall,  yn  tarddu  o’r  charis  y mae  efe  ? Gan  mai 
rhwng  gras  a gweithred  y mae  yr  ymddadleu,  rhaid,  debygwyf,  mai  y 
.cwestiwn  yma  yw,  pa  un  ai  .etholedigaeth  gweithredoedcl  Duw  Israeì, 
ynte  un  gras  Duw  yn  Nghrist,  yw  yr  etholedigaeth  sydd  w’edi  cadw  y 
Cristionogion  luddewig  dan  syl.w ; sef  “y  gwTeddill,,  hyn.  Cymmer- 
odd  Paul  ofal  i ychwanegu  yn  adn.  5ed,  mai  cyfundrefn  Gras,  neu  y 
Ffydd,  oedd  bia'r  etholedigaeth  hon,  er  mai  cyfundiefn  Gweithred- 
oedd  bia?r  etholedigaeth  a gadwasaii  Dduw  y saith  milhyny  yn  amser 
Elias.  Yma  try  i ymresymu  er  mwyn  profi  ei  osodiad,  ae  er  mwyn 
cadw  allan  yr  enwaediad  a’r  gw’eithredoedd  ereill  perthynol  i’r  Ddeddf, 
ag  a lusgidi  mewni  gyfundrefn  Gras,  gan  yr  athrawon  Iuddewig  han- 
ner  Phariseaidd  hanner  Platonaidd,  ag  oedd  yn  ei  olwg  drwy  gorff  yr 
epistol.  “Gwelwch  (medd  efe)  mai  alían  o gyfundrefn  y Gras  y mae 
^r  luddewon  cfedinicl  presennol  yn  gadwedig ; a deẅwch  eiçh  bo4 
'256 


RHUFEIN  JAID. 


■wrtli  gyfaddef  hyn,  yn  cau  allanholl  weítbredoedd  Deddf  Moses  ; eaiiys' 
ujd  oes  gyfundrefn  yn  bod  yn  gynnwysedig  o gyfran  o ras  a ciiyfran  o 
iMoses.’’  Gwyn  fyd  pe  gelìid  ennill  Cristionogion  Cÿmru  i cìderbyn 
cyfundrefn  gras,  yn  unig  a pbur  fel  y mae  lii,  yn  lle  troi  at  Moses  d’  vr 
hyn  a alwant  yn  “ddeddf  foesol,”  a “hen  eglwys  luddewig,”  &c.  Trwj 
gyfundrefn  y Ffydd,  yn  annibynol  ar  hob  sill  o gyfundrefn  Sina,  y ced- 
wid  hyd-ÿn  nod  yr  Israeliad  crediniol,  heb  son  amdduwiolion  y ceneííl- 
oedd  ereiih  A mv/y  na  hyny,  dyna  yw  dadl  fawr  yr  epistol  hwn.  A .n 
weithredoedd  da  yn  ol  y Testament  Newydd,  a phob  dyledswydd  a ali 
gyfodi  oddiar  bob  perthynas,  cyíleusdra,  a mantais  o bob  rhyw,  y m -e 
cyfundrefn  y Ffydd,  sef  gras  Duw  yn  Nghrist,  nid  yn  unig  yn  eu  gotÿn, 
ond  yn  eu  hawlio,  oddiar  yr  annogaethau  cryfaf  a phwysicaf.  Cofiwn 
mai  dwy  gyfundrefn  fawr  yr  oes  hòno  o Iùddewon,  oedd  Giceithredoedd 
a Ffydd neu  ras ; a pliafodd  y gall  fod  un  rheswm  mewn  deongli  y cyí- 
ryw  air  a yweilhredoedd,  fel  pe  cynnwysai  weithredoedd  da  (ÿmru  a 
Christionogion  ? Pwy  sydd  yma  mewn  perygl  o fyned  yn  íuddw  ' 
Mor  anhawdd  yw  cael  duwinyddion  i gadw  meẅn  cof  nad  yn  Nghymn 
y bu  y pethauhyn  ! 

Nid  o weithredoedd  mwyach  ( eti , mwyach),  yet,  still,  lonrjer,  as  be- 
fore ; etto,  yn  hwy,  felo’r  blaen.  Dyma  bwnc,  gan  hyny.  Dyma  gnn- 
iatad,  o eiddo  yr  apostol,  fod  yr  etholedigaeth  a gadwodd  weddilì  Jehota 
yn  amser  Elias,  yn  etholedigaeth  o weithredoedd  yn  unig.  Mae  ystyr  y 
gair  rnwyach  yn  caniatauac  yn  profi  hyny.  Nid  yw  Duw,  fel  y mae  eí< 
ÿn  awryn  Nghrist,  yn  achub  oherwydd  gweithredoedd  y gwrthddrycl  ri 
mewn  ufydd-dod  i’r  ddeddf,  mwyach , fel  o’r  blaen.  Gwaredigaetì  au 
tymhorol  oedd  y rhePrçy.  Gall  y sawl  a ammheuo  y deongliad  hwn  ar 
yr  eti , “mwyach,”  ddarllen  y cyfeiriadau  canlynol,  lle  céir  y gair  me>.  i. 
cyssylltiad  â nacâd,  fel  y mae  yn  ein  testyn  : — Mat.  5,  13  ; Luc  20,  40  ; 
J'öan  14,  30;  Gal.  5,  7 ; Ileb.  8,  12;  Dat.  3,  12,  a 7,  lö;  Buttmann, 

149. 

7 Betb  gan  hyny?  Ni  cbafodd  yr  Israel  yr  hyn  y mae  yn  ei 
geisio;  *çithryr  etlioledigaeth  a’i  cafodd,  a’r  lleill  a galedwyd  ; 

8 Megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  tBhoddes  Duw  iddynt  ysbryd 
trymgwsg,  llygaid  fel  na  welent,  a chlnstiau  fel  na  chlywent,  liyd 
y dydd  heddyw. 

9 Ac  y mae  Dafydd  yn  dywedyd,  JBydded  eu  bord  bwy  yn 
rhwyd,  ac  ÿn  íagl,  ac  yn  dramgwydd,  ac  yn  dalcdigaeth  iddynt. 

10  §Tywyller  eu  llygaid  hwy  fel  na  welont,  a chydgryma  di  eu 
cefnau  hwynt  bob  amser. 

* “Eithr  y lleill  a ddallẁyd  hyd  y dydd  heddýw,” — Conquest.  “Etholedig:aeth  y 
cadwedigion  a feddylir,”  raedd  Stuarfe.  ‘‘Nisonir  yma  ond  aín  y cyfiwr  o galedwch. 
heb  son  gan  bwy  eu  caledwyd,” — Wahl,  Bretschneider',  ThoÌuck,  Flatt,  Barnes 
“Rhoddwyd  hwynt  i fyny  i galedwch  eu  cälonau  eu  hunain,” — Hodge.  “A  ystyfnig- 
wyd,”  medd  rhai.  ”A  wmaed  yn  ddideimlad,” — Ereill.  Marc  6,  52,  a 8,  17;  2 Cor 
3;  14;  Job  17, /.  f Esay  24,  10;  Deut.  29,  4 ; Esay  6,  9 ; Jer.  5,  21  ; Ezec.  12. 

2 ; Mat.  13,  14  2Cor.  3^  14,  16;  Ioan  12,  40-j  Act.  28,  23,  2/.  “Rhoddes  Duw 

2À7* 


Pen.  XI. 


Btrynt  i'fyny  i,  &e.,—Conquest,'  Hodge,  Walford.  “Liygaid  hclj  welen, 

W illiams.  “ ‘ Hyd  y dydd  heddyw,’  ydynt  eiriau  yr  apostol,  ac  nid  y prophwyd,” — 
Knapp,  Fel  arall  y dywed  Stuart  a Reiche.  “Goddefodd  Duw  iddynt  fyned  felly,’5 
Koppe.  i “Yn  rhwyd  o’u  blaen  hwynt,”  yw  y Syriaeg,  Arabaeg,  Ethiopaeg, 
Worgan,  a rhai  ereill.  Salm  69,  22.  “Arferir  y fi-rcl  am  yr  ymborth  fo  arni,”  medd 
Kop]>e,  Rosenmuller.  § “Cyfeirir  at  eíîeithiau  helbulon,” — Grotius,  Rosenmulier. 
Salm  69,  23. 

# 

Yr  hyn  y mae  yn  ei  geisio,  oedd  yr  hyn  a elllr  gasglu  oddiwrth  pen. 
10,  3,  sef  cyrhaedd  cyíìawnder  Duw.  Eu  ffordd  ato  oedd  drwy  geisio 
gosod  eu  cyfiawnder  Phariseaidd  eu  hunaîn  ; nid  un  Moses  ychwaith. 
Etto.  cafodd  rhywrai  ef,  sef  yr  etholedîgion  neu  ddewisedigion  a nodwyd 
yn  ol  adn.  5.  Mynai  y lleill  wrthod  cyfundrefn  gras.  gan  lynu  wrth  un 
gweithredoedd.  Tynghedfen  pob  un  abecliai  yn  rhyfygus  dan  y gyfun- 
drefn  bòno,  oedd  cosp  y gyfundrefn.  Cawn  allan  0 ammodau  y cyfam- 
mod  yn  llyfrau  Moses,  ynghyd  ag  o’u  heshoniadau  yn  eiddo  y prc- 
phwydi,  mai  trymgwsg  a dalliiieb  meddwl  oedd  i fod  yn  rbagíìaeniad 
dinystr.  Pan  nad  aethai  eu  pechodau  tuhwnt  ffin  maddeuant  y gyfun- 
drefn,  tywelltid  y farn  heb  eu  calecîu  felly,  a gadewid  hwynt  felly  fel  y 
gallai  Duw  eu  harbed  ar  eu  becíifeîrwch.  Eitbr,  pan  dyfasai  eu  pecb- 
odau  byd  y nef,  a pban  barai  Jehofa  i’w  weision  beidio  gweddio  drostynt, 
ond  eu  gadael  yn  eu  bymlyniad  wrth  eilunod,  yna  cawod  gyntaf  y gosp 
bob  amser  oedd  ysbryd  trymgwsg,  llygaid  pwl,  clustiau  byddarol,  ceínau 
cryinedig,  a phob  petii  yn  fagl  arhwyd,  i’'w  dal  fel  nad  edifarhaent  i er- 
fyn  maddeuant,  ac  fel  na  ddychrynent  i fìToi  ymaith.  Dyma  eitlniffiod 
uffern  Jehofa.  Nid  oedd  efe  dan  y gyfundrefn  hòno  yn  cospi  neb  yn  y 
byd  nesaf.  Duw  mewn  cymmeriad  arall  sy’n  y byd  bwnw.  Megys  yr 
oedd  carcbar  y gyfundrefn  bòno,  a’i  holl  gospau,  yn  y fncbedd  hon, 
félly  y niae  carchar  achospau  yr  orucbwyliaetb  bresennol  yn  y fnchedd 
nesaf.  Felly  goruchwyliaeth  y Ffydd  erioed.  Am  y gwahaniatth  sydd 
riiwng  y farn  hon  ar  y meddwl,  a’r  hyn  a elwiryn  pen.  9,  22,  yn  “gym- 
hwyso  i goîledigaeth,”  gwel  ar  y lìe.  Nid  Duw  oedd  awdwr  y cym- 
hwyso  ìiwnw , canys  dan  gyfundrefn  E,bad  Pi-as  y gwneir  ef.  Yn  ein  tes- 
tyn,  cyfnod  bollol  wahanol  sydd  genym.  Y mae’r  ymdrechiadau  a wneir 
gan  y fath  feirniaid  â Thoiuck,  Bloomfield,  Stuart;  Taylor,  Turner, 
Koppe,  Yalpy,  Winzer,  Whately,  Calvin,  Terrot,  a Boehme,  i gael  allan 
fwîch  diangfa  o’r  gors  i ba  un  y syrthiasant,  drwy  gymmysgu  y gwa- 
hanol  gyfundraethau  dwyfol  â’u  gilydd,  yn  peri  i ni  synu  llai  at  ddiofal- 
wch  a phendantrwydd  y fath  ddosbarth  ag  A.  Clarke,  Doddridge,  Hodge, 
Haldane,  Barnes,  Macknight,  Davidson,  Guyse,  Burkitt,  "Whitby,  Ham~ 
moud,  a Scott,  wrth  rwygo  i ni  ddalen  o’u  credoau  pendant  i’w  gosod 
yn.bîastr  ar  y 11  e. 

Galedwyd  (fporûthêsan) , to  maìce  hard  liìce  a stone,  calìous,  obsii- 
nate  ; gwneyd  yn  galed  fel  c;,reg,  ystyfnig,  neu  wrol.  Arferir  yn  Marc 
6.52,  a 8,  ì 7 ; 2 Cor.  3,14.  Cyíeiriwyd  aisoes  at  ymdrecbiadau  y 
l eirniaid  wrtb  ddadymddyrysn  o’r  fagî  yr  arweinir  bwynt  iddi  gan  eu 
cynllun  ar  yr  epistol  hwn,  Er  enghraiíit  i’r  darllenydd  weled  ychydig 
offi  heîynt,  llafuria  Wahl,  Tiiolucb,  Flatt,  a Bietschneider,  i brofì  mai 
cyfìwr,  ac  nid  gweitìired  0 eiddo  neb,  yw  y caledu  hwn,  gan  geisio  drwy 
byny  gloddio  sail  i alla  dweyd  mai  y pechaduriaid  hyn  eu  hunain  oedd 
y gweîthredyddion  yn  y peth.  I hvn  mae  Stuart  yn  ateb,  fod  y dyíyrir- 
2.58 


RHUFEINIAID. 


iadau  a geir  jrn  yr  adnodau  dilynol,  yn  dangos  wrth  ei  enw,  mai  Duw 
ei  hun  oedd  yn  eu  caledu.  Eithr,  pan  y mae  yntau  yn  ystyried  mai 
yn  y cymmeriad  o Dduw  yn  Nghrist  y caleda  efe  hwynt,  yr  â efe  yn 
groes  i holl  ysbryd  yr  oruchvTyliaeth,  a rheolau  beirniadaetli  ddiwyg- 
fídol  yr  oes. 

Megys  y mae  yn  ysgrfenedìg.  Pa  beth,  a ydyw  Paul  yn  dyfynu  i 
brofi  ei  bwnc,  ynte  i’w  eglurhau  ? Cyn  ateb  Urosto,  ail-ystyriwn  ei 
eiiiau: — “Y  lleill  a galedwyd,  mcgys  y mae  yn  ysgrifenedig,”  ebe  efe. 
Os  profì  fod  Duw  yn  caledu  yr  ocs  apostolaidd  o Iuddewon  yn  neilì- 
duol,  oedd  mewn  golwg  yma,  nid  oedd  y dyfyniadau  yn prr,fi  y pwnc ; 
eithr,  gan  mai  profi  fod  Israel  yn  cael  eu  harnol  galedu  yn  and.  hcb 
groesi  cyfundrefn  Sina,  oedd  y pwnc,  gwnaeth  dyfyniadau  o ?vIoscs  a 
Dafydd  y prawf  yn  berííaith.  Ped  aethai  ein  Hcsbcmwyr  i dalu  s\!w, 
mai  trin  dadl  fawr  cyfundraethau,  ac  nid  personau  neillduol,  yw  tasg 
yr  epistol,  arbedasid  iddynt  y drafferth  o osod  apostol  ysbr\doledi<r 
yn  gamgymhwyswr,  nac  yn  feníhyciwr,  propbwydoliaethau  yr  Hen 
Destament,  oddiwrtb  eu  hamcan  cynenid.  Dyfýnwyd  adn.  8 allan  o 
Deu»t.  29,  4,  ac  adn.  9 o Saìm  69.  22. 

Eu  bord ; sef  eu  tymhor  o fwynhad  ac  adfywiad,  pan  dybiont  eu  bod 
mewn  tawelwch  a diogelwch. 

Tywyller — cyägryma  . . hyny  yvv,  gwna  hwynt  fel  dyn  fo'n  methu 
gweled,  yr  hwn  sydd  yngorfod  crynm  i geisio  canfod  y gwrthddrychau 
o’i  fìaen. 

0 eisieu  gwahaniaethu  rhwng  cyfundrefn  wladol  y Ddoddf  ag  un  ys- 
brydol  y Ffydd,  a dau  gyfnod  yr  olaf  befýd,  ymddyrysa  Stuart,  a’r  es- 
bonwyr  ereill  gydag  ef,  am  eu  bod  yn  eanfod  gweddiuu  Israel  fel  deil- 
iaid  dialgar  Jehofa.  Duw  y rhyfel  gynt,  yn  amddifaid  o ysbryd  madd- 
eugar  Duw  yn  Ngliri*<t,  Duw  yr  beddweb  yn  awr.  Ac,  fel  na  byddont' 
yn  gorfod  cyfaddef  anwybodaeth,  dywednnt  am  vr  erfyniau,  a’rdeisyf- 
iadau  taerion  a geir  yn  y Salmau,  a rhaaau  ereill  yr  Hen  Destament, 
nad  gweddiau,  ond  prophwydoliaethau  ydynt,  gan  dori  y cwlwm  yn 
lle  ei  ddattod. 


§ 10.  Fod  camddefnydd  Phariseaidd  cenedl  Israel  o gyftjn- 

DREFN  Y DdEDDF,  WEDI  EU  HARWAIN  YN  ANOCHELADWY  I GA- 

NOL  PENYD  NEU  UFFERN  Y GYFUNDREFN  HCNNO,  HYD  ONI 

DDARFYDDO,  naill  ai  eu  gwrthodiad  hwy,  neu  ynte, 

DDERBYNIAD  Y CBNEDLOEDD,  0*R  EFENGYL  ; PAN  Y GOLLYNGTRk 

YR  HEN  GENEDL  YN  OL  i’r  UN  FFAFR  AG  EREILL.  PeN.  XI, 

11—36. 

Fod  Duw  wedi  gosod  math  o dramjçwydd  hnrnoî  o fhen  y ç:?nedl,  etto  nid  er  mwyr. 
iddynt  gwympo  i bechod,  neu  anghrediniaeth,  er  mai  cwvmpo  felly  a fynasent  wneyd 
(adn.  11,  12).  Fod  eu  bai  torcyfammodus  hwn,  er  hynv,  yn  fantais  i’r  byd  o genedl- 
oedd,  drwy  beri  ì’r  efengyl  chwilio  am  danynt  hwy,  ynte,  i dderbyn  ei  goludoedd  : a 
bod  hyn  eilwaith  yn  faritais  i’r  Iuddewon,  drwy  eu  haunog  i eiddigedd,  a thrwy  ei- 
ddigeddu  at  ereill,  nesu  yn  ndaen  eu  hunain  (12 — 15).  Gan  fod  cenedl  Israel  un- 
waith  yn  gyssegredig,  neu  neillduedig,  i freintìau  dadguddiad  dwyfol,eu  bod  felly  tra 
byddent  anwasgaredig  [yr.  glamp  toes,  neu  ganghenau  wrth  v prcn]  gan  chwalfa  butn, 

2.)9 


Pen.  XI. 


fàwr  olaf  cyfamm'od  Sina,  ar  yr  arrimod  o dderbŷn  dadguddiad  Duw  írwy  Grist  yn 
roesawus  (lö) ; eithr,  gan  i’w  toriad  o’r  cyfammod  hwnw  ryddhau  Jehofa  oddiwrth 
ei  rwymau  iddynt,  a chan  iddo  ddewis  gosod  ar  dìr  ei  ffafr  o ddadguddiadau  dwyfoì, 
yr  holl  genedloedd,  nid  gyda  hwynt  fel  y dymunasid,  ond  yn  eu  lle,  yn  hytrach,  mai 
ffordd  i gael  eu  tori  ymaith  yr  un  modd,  fydd  i’r  cenedloedd  ymfalchio,  a rhyfygu 
gwneyd  yn  ysgafn  o’u  breintiau  (17 — 22).  Yr  aildderbynir  yr  Iuddewon  i freintiau  y 
cenedloedd,  pa  bryd  bynag  yr  ymwrthodant  â’u  hanghrediniaeth,  yr  hyn  fydd  yn  llai 
rhyfedd,  ar  y eyfan,  nag  oedd  derbyniad  y Cenedloedd  ar  y cyntaf  (23,  24).  Fod  y 
dallineb  barnol  hwn  ar  Israel  hyd  nes  delo  cyflawnder  y Cenedloedd  i mewn,  a dim 
yri  hwy  (25 — 32).  Fod  meddwl  yr  Arglwỳdd  yn  hynwedi  aros  yn  hir  yn  guddiedig,  a 
bod  doethineb  trefn  yr  hirfaith  ddirgelu  yn  anolfheiniadwy  i ni  (33—  36). 

11  Gan  livny5  meddaf,  *A-  dramgwyddasant  hwy  fel  y cwymp- 
ent?  Na  atto  Duw  : eithr  trwy  eu  cwymp  hwy  y daeth  iachawd- 
wriaetli  i’r  Cenedloedd,  i yru  eiddigedd  arnynt. 

* “Fel  y cwympent  dfos  'byth,” — Conquest,  Stuart,  Hodge,  Barnes. 

Tramgwydoo — syrthio  (plaio—piptô) . Cynnwysa  y gair  cyntaf 
yr  hyn  oll  a fwriodd  Jehofa  fel  barn  arnynt,  a’r  oîaf  yr  hyn  a dynasant 
arnynt  eú  hunain  oddiar  law  Duw  yn  Nghrist.  Er  nad  yw  cyfundrefn 
Efengyl  yn  tywallt  barn  o galedwch  ar  neb,  etto  y maehii  chwalu  ei 
breintiau  mewn  doethineb.  Annoethineb  fuasai  peidiòtroi  at  y Cen- 
elloedd,  pán  gafwyd  profion  diymwad  fod  yr  Iuddewon  yn  barnu  eu 
hunain  yn  ddeiliaid  anghymhwys  i’r  efengyl ; a throi  oddiwrth  y 
naill  at  y lleill  felly  a wnaethpwyd.  Ceir  cýnnwysiad  y “ti’amgwydd- 
asant"  yn  adnodau  S: — 10.  Ceir  arwyddocâdy  “cwympent”  yn  y “llei- 
had”  (adn.  12),  “gwrthodiad”  (adn.  15),  a’r  “tori  ymaith”  (adn.  17, 
20).  Cawn  drefn  ymresymiad  yr  apôstol  yn  gyfìëlyb  i hyn  : — 

1.  Yr  oedd  cyfundrefn  Düw.y  Ffydd  yn  cynnwys  dygiad  y Messia 
Pr  byd. 

2.  Yr  oedd  cyfundrefn  Jehofa  yn  cynnwys’ei  ddygiád  allan  o deulu 
breninol  Moeseniaeth,  a bod  ei  weinidogaeth  ragarweiniòi,  a’i  breint- 
iau  nerthol,  i’w  chyfyngu  iddynt  hwy  yn  unig^ 

3.  Cynnwysai  y gyfundrefn  olaf  a nodwyd,  hefyd,  yn  naturiol,  gyn- 
îîysgaethiad  deiliaid  Jehofá  â ph'rif  freintiau  teyrnas  y Messia,  neu 
“deyrnas  nefoedd,” 

4.  Cafodd  y cyfryw  o honynt  ag  a’i  dilynasant  Ef  yn  adenedigaeth 
ei  gyfundrefn,  eisfcédd  ar  orseddau  yn  llysoedd  athrawiaeth  a dysgybl- 
aeth  y deyrnas;  a phe  dilynasid  ef  gan  y genedl  i gyd,  yr  oedd  iddynt 
i gyd  hawlfraint  arhenig  dano. 

5.  Gwrthod  dadguddiadau  o’u  Duweu  hunain,  boed  hyny  yn  y gyf-' 
undrefn  a fo,  oedd  pfif  bechodau  deiliaid  Jehofa.  A chan  mai  prif 
amcan  eu  cyfundrefn  hwy  oedd  gwneuthur  i’r  Arglwydd  Fessia  bobl 
barod  erbyn  ei  ymddangoâiad,  yr  oeddamcan  eu  neilldüad  yn  colli  ar 
eu  gwrthodiad  o hono  ef,  a chyssondeb  pethau  yn  dadgylchu ’y  gyfun- 
drefn,  a’u  gollwng  hwythau  ar  led  y byd. 

6.  Megys  mai  “hwyrfrydig  i ddig”  oedd  Jehofa,  felly  hefyd  “wrth  y 
Meb  y mynai”  yn  unig  y trugarhäai;  a cban  hyny,  gwariwyd  yr  hwyr-- 
Crydigrwydd  a'r  drugaredd  Foesenaidd  hyn  i gyd  gan  y.r  Iuddewonr 
dr.wy  eu  hvmddygiad  at  y Messia  a’i  deyrnaSi 

260- 


V 


RHUFEINIAID. 


7.  Ar.ol  gwario  o lionynt  holl  dosturi  y cyfammod,  nid  oedd  îe  gaa 
Jehofa  ynddo  mwy,  i hyd  yn  nod  attal  cospau  tymhorol  y cyfammodj 
er  edifarhau  o honynt  fel  cenecll  am  eu  trosedd  ; yna  efe  a benderfyn- 
odd  arferyd  ei  hawl,  a chyflawni  ei  ddyledswydd,  fel  Dialycld  a Phlaid 
yr  orsedd  yn  y cyfammod  hwnw. 

8.  Vna,  efe  a’u  gwrolodd  o fewn,ac  a’u  hamddifadodd  o faes; — sef, 
efe  a’u  caledodd,  ac  a gymmerth  y goleuni  oddiwrth  eu  golygon — 
efe  a’u  daliodd  hwynt,  fel  na  welent  y farn,  ac  fel  y tramgwyddent  ar 
draws  ymddangosiud  tymhorol  eu  Messia,  gan  syrthio  i’w  chanol. 
Dyna  ddiwedd  y Ddeddf.  Dyna  deyrnas  Canaan  yn  darfod,  ac  un  y 
nefoedd  yn  dod  yn  ei  nerfh. 

9.  Cafodd  Duw  y Ffydd,  o’r  diwedd,  ei  ddwylaw  yn  rhyddion. 
Glanhawyd  yr  esgy.nlawr  o holl  gelíi  luddewig  Jehofa.  Daeth  hen 
gyfundrefn  y Ffydd  a rhad  ras  i’r  golwg.  Parodd  Jehofa  i’w  ddeiliaiçi 
,ei  iiun  dramgwyddo,  fel  y nodwyd  ; etto,  nid  ermwyn  iddynt  gwyrnpo 
i anghrediniaeth.  Ni  thramgwyddwyd  hwynt  fel  y cwympent  felly, 
yehwaith;  ond  fel  y gollyngid  cenadau  efengyl  yn  rhyddion  oddiwrth 
hen  ymrwymiadau  Jehofa  i’r  Iuddewon,  i fyned  at  y Cenedloedd. 

10.  Felly  eu  Jehofa  a’u  tramgwyddodd,  a hwynt-hwy  eu  hunain  a 
gwympasant  i anghrediniaeth,  a Duw  yn  Nghrist  a gadwodd,  ac  a 
geidw,  ei  ddrws  yn  agored  i’w  derbyn  hwynt  fel  y cenedloedd  ereill,ac 
nid  yn  amgen,  i deyrnas  nefoedcl. 

Eu  j?wym p Awy.  Y gair  am  gwymp  ywj uaraptoma,  ystyr  yr  hwn  yw 
trosedd  amlwg  o reol  bendant.  Cyfeiria  yma  at  waith  y genedl  yn 
.pechu  oddiwrthynt  yr  iachawdwrii  eth  o ran  ei  breintiau. 

Peri  eiddiyedd  ar  yr  Iuddewon  oecld  yn  ryw  fantais  iddynt.  Yr  oedd 
yr  iachawdwriaeth  a ddoeth  i’r  Cenedloedd  drwy  eu  camwedd  hwy,  yn 
tueddui  fagu  eidcligedd  ynddynt ; canys  nid  oedd  un  llwybr  arall  heb 
ei  broti  a’i  gael  yn  ofer.  Eitlir  ofer  fu  hwn  hefyd ; etto,  mae  cyfuu- 
drefn  Ftydd  Crist  yn  rhwyin  o roi  jpob  cynllun  rhesymol  ar  waith,  cyn 
methu  aehub  dyn  neu  genedl. 

12  *Qherwydd  palmin,  os  ydyw  eu  cwyinp  h.wy  yn  olud  i’r  byd, 
a’u  Jleihad  hwy  yn  olud  i’r.Cenedloedd;  pa  faint  mwy  y bydd  eu 
cyflawnder  hwy  ? 

* J\Iae  un  o’r  copiau  henaf  heb  yr  adnod  hon.  9\Vrth  eu  lleihad  y meddylir  eu  staçl 
. o euogrwydd,  ac  wrtn  eu  cyflawnder,  eu  stad  o gyfiawnhad  a dychweliad,” — Tholuch. 
“Eu  collefl  hwy  yn  olud,  Áìc.*’— :Çonquest.  ‘‘Cyfeirir  at  ddychweliad  yr  Iuddewon 
i’w  gwlad,”— Whitby,  l)oddridge. 

Achlysur  golud  a feddylir. 

Llisihad  (hetlêmaj , a teorse  state ; sef  ystad  waeîach,  mewn  cyfer- 
byniad  i’w  stad  tìaenorol;  iselhad,  gwarthruddiad,  Gwel  1 Cor.  6,  7, 

Eu  cyfajimderj  nid  eu  hail  osodiad  dan  Jebofa,  eu  Duw  gwladol. 
ond  yn  eu  holewwydden  fel  yr  oedd  hôno  yn  flafr  freintiol  gyda  Duw. 

12  Canys  wrthych  chwi  y Cenedloedd  yr  wyf  vn  dywedyd,  *Yu 

•gynirnaint  a’m  bodi.yn  apostol  y Ceneclloedd,  yr  wyfyn  mawrhup 
îy  swydcl. 


?E  . Xí. 


14  Os  gállíif  ryw  fodd  yru  eiddigedd  ar  fy  ngliig  a’m  gwaed  fy 
liun,  fae  achub  rhai  o lionynt. 

* Gal.  1,  16;  Eph.  3,  8;  Gal.  2,  7,- 8.  t 1 Cor.  7,  18;  a 9,  22;  1 Tim.  4,  16 

lajro  5.  20.  “Gosod  rliai  o honynt  ar  ffordd  achubiaeth,” — Piscator,  yorstius^ 

Bioomfield. 

Aposiol  y Cenhedloedd:  the  apostle  of  the  Gentiles , medd  y beibl 
'Saesonaeg,  fel  pe  buasai  Paul  yr  unig  un  o’r  cyfryw.  Ond  arddengys 
gosodiad  y teitl  heb  y fannod  gan  Paul  ei  hun,  y gall  fod  apostolion 
y Cenhedîoedd  heblaw  efe.  Nid  yw  y fannod,  ychwaith,  arferedig  yn 
1 Tini.  2,  7,  nac  yn  2 Tim.  1.  11. 

“ Yr  wyf  yn  mawrhau  eich  bendithion  chwi,  Genedloedd,  (medd 
• yr  apostol)  nid  i’ch  chwyddomewn  balchder,  ond  er  mwyn  enyn  sylw 
yr  luddewon  at  y breintiau  arbenig  a fwynheir  genych  chwi,  pa  rai  a 
, gohasant  hwy  drwy  eu  hanghrediuiaeth.*’  (Stuarí.) 

Swtdd  (dìaconìa)  mhástry,  ministration  ; sef  y swydd  o weinyddu 
.mewn  petliau  crefyddol ; ac  arferir  gau  mwyaf  am  apostolion  a dysg- 
awdwyr;  niegys  y weinidogaeth  gyn-bentecostaidd  (Act.  1.  17); 
megys  yn  wahaniaethol  oddiwrtli  apostoliaeth  (adn.  25).  Sonir  am 
weiüidogaeth  y gair  (.6,  4);  am  ei  derbyniad  oddiwrth  Grist  (20,  24}:; 

. am  amrywiaeth  ynddynt,  ac  ar  wahan  oddiwrth  y doniau  (1  Cor. 
12.  5);  arferir  am  weinidogaeth  cyfamod  Sma,  felswydd  ddienyddol, 
ac  am  eiddo  y Testament  Newydd,  fel  gweinidogaeth  cyfiawnhad  i’r 
euog  (2  Cor.  3,  7 — 9) ; a gweinidogaeth  y cymrnöd,  yr  hon  a elwir 
hefyd  yn  air  y cymmod  (5,  18,  19) ; ac  yn  gynnwysedlg  o waith  (Eph. 
4,  12).  Dywedir  mai  trwy  yr  Arglwydd  y derbynir  \n  (Col.  4,  17),  a 
bod  y gorchwyl  o osod  dyn  ynddi,  yn  brawf  o fod  Crist  yn  ei  ystyried 
ef  yn  fíyddlon  (1  Tim,  1,12),  a bod  y sawl  a’i  mwynhäai  i brofi  ei 
; hawl  iddi  drwy  ífyddlondeb  ynddi  (2  Tim.  4,  5).  Gwelwn.  fod  esgob- 
rion  yn  cael  e.u  galw  yn  weinidogion,  nid  am  eu  bod  yn  weision  i'r  eg- 
Iwysi,  ond  am  eu  l)od  wedi  eu  hymddiried  gan  Grist,  i weinyddu  ym- 
ddiriedaeth  ac  arolygiad  ar  gytlyrau  a bucheddau  y saint.  Yn  eu  pei> 
, thynas  â Christ,  brodyr  ydynt — dyna  yn  unig  rdynt  fel  teulu.  Yn  eu 
perthynas  â’u  gilydd,  cydweithwyr  ydynt.  Ei  gydweithrediad  ef  y w 
, eu  dysgu  a’u  harolygu  hwynt;  sef,  gwei  nyd.iu. ìddyni  athrawiaeth,  a 
gweinyddu  arnynt  ddysgyblaeth,.  Cnst  ei  hun. 

Achub.  Mae  Paul  ytna  yn  siarad  fel  pe  hyddai  efe  yn  ymgais,  nid 
; i arferyd  y moddion  yu  unig,  nac  i ojeuo  v n unig,  ond  i aehub  yn  unig. 
Nid  yw  rhai  pregethwyr  byth  yn  ceisio  nt  hyn.  Gadawant  yr  acimb 
oll  ar  Dduw  yn  unig ; eithr  Paui  oedd  yn  ymestyn  cyn  beìie.d  á’r  achuh. 
Diau  fod  gwaith  priodol  i Dduw,  ac  y mae  mor  ddiau,  fod  gwaith  pri- 
odoì  i weinidogaeth  y ,pregetli.wr  hefyd,  ÿn  y gorchwyl  dwys  o açhub 
, pechadur.  Ymestynwr  diaii  oedd  Paul.  Yr  oedd  efe  ara  estyn  braich 
ci  weiuidogaeth  hyd  yn  nod  at  adgyfodiad  y meir.w.  Yr  oedd  hyn  yn 
mheîiach  nag  at  nod  achubiaeth  enaid,  ac  yn  ymawyddu  am  lusgo 
cyríî’  ci  wrandawwyr  y n ogystaî,  i fyd  yr  anllygredigaeth.  Ni  ddylai 
pregethwr  ddysgwyl  achub  ei  wrandawwyr  heb  geisio  at  hyny. 

15  üíinys  *os  yw  eu  gwrthodidd  hwy  yn  gymmod  i’r  byd,  betli 
fydd  eu  derbyniad  hwy  ond  bvwyd  o feirw  ? 


ÎUIÜFEÌNIAID. 

* “Beth  fydd  eu  cynfeddianniad  hwy,  &c.;n  yw  darllcniad  tri  chopi  íra  hen.  “V n 
foddion  o ddychweliad  y byd  i ffafr  Duw,”— Rhai.  “Yn  gyfncwidiad  tuug  ut  y byd,” 
EreilL 

Cymmod  Vr  byd , nid  yw  gymmod  personol  yr  enaid  â Duw%  ond 
cynmiod  goruchwyliaethol  yn  unig.  Fel  hyn  y cafwyd  efoddiam- 
gylch.  Pan  wrthoclwyd  hwÿnt  fel  cenedl  am  eu  hanghrediniaeth, 
ciarfu  hen  elyniaeth  oruchŵyliuethol  l’uw  at  y Cenedloedd,  a throes 
yn  gymmod  cyhoeddus,  gau  anfon  y cenadau  Iuddewig  eu  hunain 
drwy  y byd  i gyhoecìdi  hyny.  Trwy  Grist  fel  drws  newydd,  a ffordd 
fywiol  a newydd,  y cafwyd  Duw  i eistedd  ar  yr  orsedd  gymmodìawn 
hon.  Gorsedd  gras  ei  gelwir  yn  yr  Epistol  at  yr  Hebreaid.  lawn  yw 
y n yr  Epistol  at  y Rhufeiniaid.  V C> fryngwr  oedcl  yr  orsedd  hon  er- 
ioed  ; ond  yn  awr  yr  eglurwyd  'ÿvny.  Ni  bu  Duw  erioed  yn  pallu 
Cymmodi  ar  dir  rhacl  ras  y Ffydd  ag  un  Cenecìl-adyn,  mwy  nag  Iudd- 
ew;  eíto,  cadwodd  ei  gymmod  yn  bwnc  dirgelaidd  icldo  ei  hitu  hycìyn 
awr.  Felly,  drwy  Grist  fel  abertii  \ cafodd  Duw  y Ffydd  fodd  cyfìawn 
i gymmodi  â phechaduriaid  yn  rhad  ; a thrw’y  Grist  fel  rhaglaw  neu 
bentywysog  cyfundrefn  yr  un  Ffydd,  y cafodd  efe  Fodd  i gyhoeddi  ei 
barodrwydd — pa,rodrwydd  anfeidrol,  bellach — i dderbyn  y bycl  ger 
bron  gorsedd  y cyinmod. 

Bywyd  o feirw , cyflfelyb  i adgyfodiad  yr  esgyrn  sychion  yn  Ezecieh 
Nid  yw’  efe  yn  dweyd  “ y bywyd  o feirw,”  onide,  gallesid  tybred  ei  fod 
yn  cyfeirio  at  yr  adgyfodiad  c>irredinol.  Math  o ddiareb,  yn  ddiau 
oedd  yr  ymacìrodd,  am  gyfnewidiad  a diwygiad  angbyíìredin. 

1()  Canys  *os  santaidd  y blaenflfrwytli,  mae  y clamp  toes  hefyd 
yn  santaidd  : ac  os  santaidd  y gwreiddyn,  y mae  y canghenau  heíyd 
felly. 

1 7 tAc  os  rhai  o’r  canghenau  a dorwyd  ymaith,  a thydi  yn  ol- 
ewwydden  wyllt  a impiwyd  i mewn  yn  eu  plith  hwy,  ac  a’th 
wnaethpwyd  yn  gyfranog  o’r  gwreiddyn,  ac  o frasder  yr  oleẃ- 
wýdden. 

* “Blaenffrwyth  y genedl  oedd  y patriarchiaid,”— Stuart.  “Wrth  santaidd  y 
meddylir  cyssegredig  i Dduw,” — Yr  un.  Felly  Walford,  yr  hwn  addywed  ; eyíain- 
moù  Israel  yn  parhau  hyd  ddiwedd  amser.  Yr  un  modd  Hodge.  Gwel  hefyd  yr  un 
gair  yn  yr  un  ystyr  yn  Mat.  4,  5 ; a/,  ö ; Luc  2,  23  ; 1 Cor.  7,  14.  Cawn  yma  y ced- 
wir  coríf  y genedl,”  medd  Barnes.  “Felly  y bydd  y canghenau  hefyd,  &c.,”— Con- 
quest.  “Y  blaenffrwyth  oe<ìd  yr  Iuddewon  Cristionogol,”  medd  Locke,  Wetstein, 
Schoettgen,  Ammon,  Carpzov,  Bloomfield.  Ymddengys  mai  i fìeintiau  cyfammod 
Abraham,  yr  ystyria  Barnes  y Cenedloedd  yu  impiedig.  I’r  eglwvs  Iuddewig,  medd 
Hodge,  a Stuart,  yr  hon  a ystyrir  gan  y berniad  olaf  yn  sail  i’r  un  Ciristionogol.  I y- 
wed  Davidson  mai  Cristionogion  Iuddewig  yr  oes  apostolaidd  oedd  y blaenífnvyt;t 
hwn. 

Gorchymynir  yn  Num.  15,20,  i feibion  Israel  gymmeryd  cyfran  o’u 
clamp  toes,  a’i  offrymu  fel  blaenífrwyth  i Drìuw.  Wrth  santairìcl  . 
rhaid  ystyried,  derbyniol,  ac  wrth  ansantaidd,  ysgymunedig ; canys 
cyssegredig  at  wasanaeth  Duw  oedcl  y blaenaf,  paham  v caniateid 

263 


Fën.  îì; 


tlaûip  toeS  ÿh  yrhbortli  i’r  teuìu  gan  Moses?  Fellÿ,  nîd  fcýssegredig 
àt  wasanaeth  Duw  oedd  santeiddrwydd  y canghenau ; onide,  maé' 
|>ob  cenedl  yn  gyssegredig  fel  yroeddcenedl  I-srael  gynt,  ac.yn  medd'u 
Duw  yn  fath  o frenin,  a’u  gwlad  yn  fath*  o Gana’an,  & c.  Pe  felly, 
derbyniad  yn  ol  i’r  hen  wìad,  dan  yì*  herl  gyfatnmod,  a’r  hen  wasan- 
aeth,  gaiíf  yr  Israel  rhagllaw ; er  gaìw  o Paul  y Cwbl  yn  llesg,  yn 
gnawdol,  ac  wedi  diíianu. 

Gan  hyny,  cyfundrefn  y Ffýdd,  neü  hen  drefn  Rhad  ras  [Gwel  aí 
pen.  3,  25],  oedd  yr  olewwyddeh,  o’i  hystyried  yn  ei  pherthynas  â’r 
dadguddiad  o honi.  Datguddiesid  hi  i’r  ísrael,  canys  prawf  pen.  4 
mai  drwyddi  lii  y cyfiawnhesid  Abrahám  a Dafydd.  Ac  os  hwynt- 
hwy,  feily  pob  un  arall.  Felly  yr  oedd  Israel,  drwy  fod  yn  cael  deall 
am  dani,  fel  canghenau  perthynol  i’r  pren  ; tra  yr  oedd  y lleilî,  am  eu 
bod  heb  wybod  am  dani,  yn  cael  dim  o nodd  y pren,  ac  felly  yn  tyfu 
vn  wyllt.  Nid  oedd  gan  y rhai,  a geisient  gyfiawnder,  yn  mysg  y pa- 
ganiaid,  ond  math  o olewwydden  wyllt — math  o Ffydd  wyllt,  ddrwg» 
ryv/iog.  Pallodd  y cangheiiau  Iuddewig  a dwyn  ífrwyth  priodol  i hen 
olewwydden  iachus  y Ffydd,  a phob  canghen  o’r  fath  adorwyd  ymaith 
gan  V gwinllanydd.  Ioan  15,  2,  3.  Dyna  oedd  gwaith  efengyl  yn  eu 
gadael,  ac  yn  troi  at  y Cenedloedd.  Os  paid  y Cenedloedd  hwythau 
â dwyn  y ffrwyth  teìlwng,  torir  hwynt  ymaitb,  ac  impir  yr  hen  gang- 
henau  yn  ol  yn  eu  lle  hwynt.  Eithr,  os  dwg  yr  holl  §anghenau  new- 
yddion,  cenedlig  hyn,  ffrwyth  toreithiog,  yna  ail-impir  yr  Iuddewon 
yn  y fan.  Mwy  o arwyddion  sydd  ar  olygfa  y canghenau  cenedlig, 
dros  y pymtheg  can  mlynedd  diweddaf,  o addfediad  i’r  cryman,  nag  i 
gydarosiad  ffrwythlon  â’r  rhai  Iuddewig;  eithr  ar  olygfa  prophwydol- 
iaeth  y bennod  hon,  rhaid  cyfaddef  (a  phwy  na  wna  hyny  yn  llawen  a 
diolchgar?)  fod  arwyddion,  braidd,  mai  fel  arall  y bydd.  Ond,  beth 
am  y brophwydoliaetn  lion — a yw  hi  yn  perthyn  i’r  dosbarth  ammod- 
ol,  ai  peidio?  Ar  hyny  y gorphwysa  sicrwydd  am  y fíaith.  Beth  aru 
adn.  29  ? , 

Oleww^ydden  wyllt  (agrielaios) . Mae  barnau  y dysgbdigion  yh 
amrywio,  ynghylch  y pren,  yn  gystal  ag  yn  ngliylch  y gyfíèlybiaeth. 
Un  anhawsdra  a geir  yn  cyfodi  oddiwrth  fod  yr  un  enw  yn  caeì  ei  ar- 
feryd  am  wahanol  blanigion.  Rhedodd  yr  esbonwyr  yn  hir  ar  ol  y 
dyb,  mai  yr  Oleaster  oý  Paradise  sy’n  tyfu  yn  Portugal,  yw  y pren 
hwn ; ac  ymddengys  ei  fod  mewn  rhai  nodweddau  yn  tebygu  i’r  wir 
olewwydden  ; sef,  yn  ffurf  ac  ymddangosiad  y dail,  yn  ffurf  iiirfain  y 
ffrwyth,  ynghyd  ag  yn  y ffaith  mai  o’r  cnewyll  y gwesgir  yr  olew  ; 
eithr  ni  chytuna  â’r  testyn,  canys  nid  oes  un  dull  o impio  a b;ir  i’r 
Oleasteì'  hon  ddwyn  ffrwyth  o fath  yn  y byd.  Ar  ol  llawer  o drafferth 
uwchben  olewwydden  wyllt  Ethiopia,  India,  a Phersia,  a’r  apricot . yn 
ngbyda  rhai  rhywiogaethau  ereill  o goed,  cafwyd  allan  yn  ddiweddar 
mai  y tebycaf  i gydrywio  â chymhariaeth  y testyn,  yw  Oleaster  wyllt 
y Groegiaid  a’r  Rhufeiniaid,  canys  dywed  Pliny  , Nat.  Hist.  xviif  18J 
fod  y gwinllanwyr  yn  impio  yr  un  wyllt  ar  y llall  ( Olea ),  ac  yn  cael 
ffrwyth  dymunoí  y pren  cýnhenid  ar  y canghenau  cyn-wylltion  imp- 
i’edig.  Yniddengvs  fod  Stuart  yn  ystyried  y gwahaniaeth  rhwng  yr 
264 


RHÜFEÎNÎAÎD. 

impyn  a'r  pren,  yn  unig  yn  ífrwythlondeb  a diflfrwythder  yr  un  rhyw* 
ogaeth  o goed. 

O'r  ywreiddyn , sef  o hen  gyfundrefn  y Ffydd. 

Ofrasder  yr  olewwyddeny  yw  o freintiau  a bendithion  y Ffydd. 

18  *Na  orfoledda  yn  erbyn  y canghenau.  Ae  os  gorfoleddi, 
tnid  tydi  sydd  yn  dwyny  gwreiddyn,  eithr  y gwreiddyn  dydi. 

* “Nac  ymffrostia  uwchben  y canghcnau,”— Groe£.  + “Nid  tydi  sydd  yn  cynal 

y gwreiddyn,” — Stuart.  “Canys  os  gorfoleddi,”— Walford. 

Na  orfoledda ; nid  na  orfoledda  yn  dy  impiad  a’th  olewwydden  ; 
ond,  yn  erbyn,  neu,  yn  hytrach,  yn  nghylch  y canghenau  gwrthodedig  ; 
byny  yw,  nac  ymffrostia  mewn  gwawd  o honynt  hwy,  ond  mewn  tos- 
tûri  atynt,  ac  ymgais  am  eu  hadimpiad  yn  ol.  Y Ffydd  a’i  graslon- 
rwydd  sydd  yn  dy  gynnal  di,  ac  nid  tydi  sydd  yn  wreiddyn  iddi  hi. 
Ẅ allaf  fiddeall  pa  “eglwys  Iuddewig”  a allai  fod  yn  meddwl  yr  es- 
bonwyr,  i ba  un  y dywedent  fod  y Cenedìoedd  wedi  eu  dwyn  i mewn ; 
canys  wrth  olrhain  pob  peth  luddewig  a feddai  y genedl,  nid  ydym  yn 
cael  un  o honynt  ÿn  perthyn  i Gristionogion  yn  awr. 

19  Ti  a ddywedi  gan  hyny,  *Torwyd  y canghenau  ymaith,  fel 
yrimpid  fi  i mewn. 

20  Da;  trwy  anghrediniaeth  y torwyd  hwynt  ymaith,  *j*a  thithau 
sydd  yn  sefyll  trwy  ífydd.  Na  fydd  uchelfryd,  eithr  oí’na. 

* Nid  yw  y fannod  o flaen  y gair  cançrhenau  yn  y Testamentau  Groeg  diweddaraf, 
megys  eiddo  Griesbach,  Scholz,  a Knapp.  t “Trwy  dy  ffyddlondeh,” — Barnes. 
“Crediniaeth,” — J.  Williams.  “A  thit.hau  sydd  yn  cael  dy  gynnal  drwy  ffydd,” — 
Walford.  “Trwy  grediniaeth  yn  Nghrist,” — Stuart. 

Fel  (ina).  Weithiau  arferir  y gair  hwn  yn  fel  oamcan,  waith  arall 
yn  fel  o ganlyniad.  Yr  olaf  sydd  gydfynedol  â’r  cyd-destynau,  yn  y 
lle  hwn,  er  fod  Winer,  er  gwaethaf  Tittman,  yn  ceisio  gwadu  ei  fodol- 
iaeth  yn  yr  iaith. 

Trwy  ffydd  (te  pìstei) , sef  trwy  y fiydd.  Yma  cyfyd  swrthddadl 
digon  naturiol  yn  erhyn  yr  arferiad  a wneir  yn  yr  Esboniad  hwn  o 
ddeongli  y gair  ffydd  yn  gyfundrefn  rhad'ras,  yn  lle  yn  grediniaetli ; 
a gofynir,  ond  odid, — “Onid  yw  yn  anhebgoroi  i’r  ymadrodd  hwn 
gael  ei  gyfieithu, — Trwy  anghrediniaetli  y torwyd  hwynt  ymaith.  :i 
thithau  sydd  yn'sefyll  drwy  grediniaeth  ?”  Nac  ydyw  ; oherwydd  an- 
nogir  ni  gan  y fannod,  pe  felly  buasai  ystyr  y gair,  i ddvwedyd — 
“Trwy  yr  anghrediniaeth  y torwyd  hwynt  ymaith,  a thithau  wyt  yn 
sefyll  trwy  y grediniaeth.”  Wele  felly  anghrediniaeth  a chrediniaeth 
neillduol.  Yn  awr,  pa  grediniaeth  neillduol,  ac  ar  wahan  oddiwrth 
grediniaeth  acliubol,  a geir  yn  epistolau  Paul  ? Nid  ydym  yn  cael 
yr  un,  a phe  caífem  hi,  gorfyddid  ni  i sylfaenu  parhad  yr  efengyl  yn 
ein  mysg  ni,  Genedloedd,  arni ; ac  nid  ar  ras  Duw,  nac  ar  grediniaeth 
,achubol  dynion.  Gan  hyny  y Pistis yn  eintestyn,  fel  yn  rbanau  ereill 
yr  epistol,  yw  cyfundrefn  y Ffydd.  Ònfi  pa  fodd  yr  oedd,  ao  y mae 
y 265 


Pen.  XL 


Pfydd  yn  peri  f r Cenedloedd  sefyll  yn  ffafr  Duw  T Pa  fath  air  gwreidíf* 
iol  sydd  genym  am  y trwy  hwn  ? 

Trwy  y Ffydd  >•  ( The  noun  is  in  the  Dative  Case),  yr  hyn  a arddcng- 
ys  mai  amcan  yr  apostol  oedd  cyhoeddi,  mai  Ffydd  oedd  yr  achos  o 
fod  y Cenedloedd  yn  sefyll  yn  ffafr  Duw.  Ond,  pa  beth  a wneir  o’r 
ymadrodd  sy’n  gosod  anghrediniaeth  yn  gyferbyniol  i ffydd  ? Yr  at- 
ebiad  a geir  yn  null  yr  apostol,  o ddechreu  yr  epistol  hwn  yn  mlaen> 
Nid  yw  efe  ond  profi  fod  rhywbeth  drwy  y gyfundrefn  o Ffydd,  ac  yna 
casgla  yn  naturiol  ei  fod  drwy  y ddyledswydd  o gredu.  O’r  ochr 
arall,  pan  brofa  fod  unrhyw  fendith  wedi  deilliaw  i un  o’r  hen  saint 
drwy  y ddyledswydd  o gredu,  casgla  yn  ddigwmpas  ei  bod  drwy  y gyf* 
undrefn  o Ffydd.  Felly  yma,  nid  oedd  gofal  arno,  ond  i brofi  mai 
drwy  drefn  Ffydd  yr  oedd  y gras  hwn,  ac  yr  oedd  y rhinwedd  o gredu 
yn  gynnwysedig,  o ganlyniad.  Cyfeiria  uyr  anghrediniaeth”  at  yr 
anghrediniaeth  hwnw  o eiddo  y genedl  fel  deiliaid  cyfaramod  Jehofa, 
drwy  yr  hwn  y pallasant  wneuthur  i’w  Jehofa  eu  hunain  mewn  cnawd, 
bobl  barod.  Pe  safasent  hwy  yn  ffafr  Duw,  nid  drwy  gyfundrefn  y 
Ffydd  y buasai  hyny,  ond  drwy  ragoifraint  addawedig  y Ddeddf  ai 
chyfammod.  Safasent  hwy  felly  o fewn  y deyrnashòno  hydei  diwedd> 
a cherddasent  gyda’u  brenin,  yn  ei  ffurf  newydd  ef  a’u  ífurf  newydd 
hwythau,  i mewn  i freintiau  teyrnas  nefoedd  ; a diau  mai  i brif  swydd- 
ogion  Jehofa  dan  ffurf  Shecina,  y cyfranesid  prif  swyddau  yrnn  Jeho- 
fa  yn  tfurf  Mab  y dyn,  oni  buasai  eu  hanghrediniaeth  yn  eu  prophwydi 
a’u  cyfundrefn  eu  hunain.  Pe  gwrthodasai  pob  Iuddew  ef,  y Cenedl- 
oedd  a gawsent  y prif  swyddau;  ond  gan  i “bublicanod  a phecbadur- 
iaid”  y genedl  gyfammodol  gipio  y breintiau,  hwynthwy  oedd  yr  eth- 
oledigion  a’ucawsant — y gweddill  yn  ol  etholedigaeth  gras. 

Hefyd,  nid  yw  yn  ymddangos  fod  sefyllfa  y Cenedloedd  yn  ffafr 
Duw,  yn  ymddibynu  ar  grediniaeth  rhy w bersonau  neillduol ; onide, 
yr  ydym  yn  sicr  o’i  ffafr  ef  yn  barhaus.  Nid  yw  yn  ymddibynu, 
ychwaith,  ar  grediniaeth  yr  holl  genedloedd,  canys  o fewn  y deunaw 
can  mlynedd  hyn  o anghrediniaeth  y mwyafrif,  torasid  ni  ymaith  yn 
ddiau.  Ond,  cawn  olrhain  etto  i sail  ein  cymmeradwyaeth  a’n  har- 
bediad  hynod  hwn.  Yn  unig  sylwer,  y rhaid  i ni  fynu  gwybod,  paham 
y mae’r  Duw  a wrthododd  un  ran  o’r  byd,  am  nad  oedd  dros  un  o bob 
ugain  o honynt  yn  credu,  yn  gallu  peidio  gwrthod  y ran  arall,  tra  nad 
oes  un  o gant  o honynt  felly.  Dylesid  sylwi,  fod  y gair  estecas,  sefyll. 
yn  yr  amseriad  a fu  ; eithr,  gan  na  fedd  y berwyddiad  hon  un  fturt 
am  ddyn  yn presennol  sefyll,  i Paulorfod  arferyd  y ffurf  hwn  yn  yr  ys- 
tyr  presennol.  Ystyrier  mai  gweithred  o eiddo  y Cenedloedd  eu  hun- 
aìn,  ac  nid  o eiddo  y gyfundrefn,  yw  y sefyll  hwn. 

21  Canys  onid  arbedodd  Duw  y canghenau  naturiol,  Ŷg\V)diá 
rhag  nad  arbedo  dithau  chwaith. 

* “Nid  arbeda  efe  dithau  ychwaith,”  yw  darlleniad  tri  o’r  copíau  henaf  oll,  heblaw 
llawer  ereill,  y Coptaeg,  a beiblau  Awstin  a Rufinus.  “Pa  faint  mwy  nid  arbeda, 
yw  yr  Arabaeg.  “Nis  gwn  a arbeda  efedi,  ai  peidio,”  yw  yr  Ethiopaeg.  “Yna 
ofna  rhag,  &c,,” — Stuart.  “Felly  y mae  i’w  ofni  nad  arbedai  efe  dithau  ychwaith,” 
Winer . Gram.  Gan  fod  y Testamentau  Groeg  diweddarí  f yn  darllen  y ferf  arbeda 

rtdCL  • 


RHUFEINIAID. 


rn  y 5íodd  Mynegol  yn  lle  Modd  Galluadwy  yr  hen  ddarlleniad,  mae  eisieu  dywedyd 
gyda  Winer  (Gram.  § 60,  2),  “Yr  wyf  yn  ofni,  ac  yn  tybied,  fod  ond  odid  nad  arbeda 
efe  dithau  ychwaith.”  Yr  awdurdodau  dros  y darlleniad  newydd,  ydynt  bump  o’r 
cop'fau  henaf,  ynghyd  A lluaws  ereill,  a’r  Goptaeg,  Arabaeg,  Ethiopaeg,  Syriaeg,  y 
Polyglott,  a beiblau  amryw  o’r  hen  dadau  Lladinaidd.  “Ysgatfydd,  niderbyd,  &c.,” 
«T.  Wiliiams. 

Rhag  nad  (me  pds  oude).  Mae  3rmaeisieu  ychydig eglurhad.  Yr 
ystyr  yw  “felly  (y  mae  lle  i ofni)  nad  arhedo  dithau  ychwaith.,>  Nid 
yw  y gwylia  yn  y testyn  gwreiddiol ; etto,  raae  yr  apostol  yn  meddalu 
yr  ymadrodd  nid  arbeda,  gan  ddywedyd,  fod  fe  allai  yn  bod,  na  thorir 
ymaith  y Cenedloedd,  dan  drefn  raslonach  y Ffydd,  er  yr  anghredin- 
iaeth  a allent  ddangos.  “Os  nad  arbedodd  Duw, — yr  wyf  yn  ofni  ac 
yn  tybied,  na  bydd  iddo,  fe  allai,  dy  arbed  dithau.,> 

22  Gwel  gan  hyny  ddaioni  a *t)joster  Duw,  scf  i’r  rhai  a gwymp- 
asant,  toster;  feithr  daioni  i ti,  os  arosi  yn  ei  ddaioni  ef.  Os  am- 
gen,  torir  dithau  hefyd  ymaith. 

* “Nid  oes  un  meddylddrych  o greulonder  yn  y gíiir  gwreiddiol  am  doster,”  medd 
Barnes.  Rhuf.  3,  4;  Tit.  3,  4.  t “Os  arosi  mewn  stad  o ífafr,” — Tholuct,  “Os 
arosi  yn  y stad  y’tii  ddygwyd  iddi  gan  drìaioni  l)uw,” — Beza,  Yorstius.  “Os  cedwi 
atat  ddaioni  Duw,  drwy  ymcídwyn  yn  deilwng  o hono,” — Grotius,  Whitby,  Crellius. 
“Gwelir  oddiyma  nad  yw  Cristionogion  mewn  un  sicrwydd  dios  o barhau  mewn  gras 
aífafr  Duw,” — Slade. 

Daioni  (chrestotes) , goodness , gentleness , kindness ; daioni,  tyner- 
wch,  tiriondeb.  Gwel  ar  pen.  2,  4. 

Toster  (apotomia),  toriad  ymaith;  ond  yn  allegawl,  cutting  sever- 
ity , sharpness , rigour.  Y ma  yn  unig  yr  arferir  y gair  ; ei  ystyr  y w 
llymdostedd,  gerwindeb,  llymder. 

Cawn  yma  diriondeb,  neu  gymmwynasgarirch  (yr  un  gair)  Duw  yn 
Nghrist  Iesu  (Eph.  2,  7),  sef  daioni  (yr  un  gair  etto)  Duw  ein  Hach- 
ubwr  tuag  at  ddyn  yn  gwneyd  ei  ymddangosiad  (Titus  3,  4).  Cawn 
yma  hefyd  lymder  yr  un  Duw  fel  Jehofa,  neu  Dduw  y Ddeddf. 
Megys  nad  ailai  Jehofa  ddangos  daioni  Duw  yn  Nahrist,  felly  ni  all 
Duw  vn  Nghríst  ddangos  llymder  y Jehofa.  “Gwnaf  i’in  rìaioni 
fyned  heibio,,,  ebe  Dduw  wrth  Moses.  Yn  Nghrist  y daioni  hwn  a 
arosodd  ; neu  yn  oi  Tit.  2,  4,  efe  a ymddangosodd. 

I ti  os  (epi  se — ean , with  Subj.)  upon , over,  towards ; ar,  dros,  tuag 
at.  f r ydym  i sylwi,  mai  dull  arail  o ymadroddi  a arferasai  yr  apos- 
tol,  pe  mynasai  ddywedyd — “Nid  wyf  wrth  ddweyd  os,  yn  son  dim  pa 
un  ai  aros  yn  ei  ddaioni  ef,  ai  peidio  a wnei  ” [ei,  with  Indic.  Pres.~]  : 
neu,  pe  meddyliasai  efe — “ Os  arosi — neu  ped  arosit ; canys  yr  wyf  yn 
ystyried  fod  mai  aros  a wnei  yn  beth  posibl,  neu  dehygol,  a hyny  yn 
unig”  [ei , with  Opt .]  : neu,  pe  dywedasai — “ Ped  arosit : yr  wyf  yn 
cymmeryd  dy  arosiad  yn  ganiataol,  er  nad  yw,  ac  nas  dichon  fod, 
felly."  Eithr,  gyda’r  dull  a ddewisodd  efe  o ymadroddi,  mae  ym- 
ddangosiad  dyfodol  yn  y geiriau,  sef — “Os  aros  a wnei — yr  wyf  yn  cy- 
meryd  yn  ganiataol  mai  hyny  fydd,  ac  y mae  yn  holloì  bosibì  y peth  ; 
etto,  mae  pa  uu  a fvdd  efe  ai  peidio,  yn  trwyadl  ddibynu  ar  ffaith 

‘267 


Pe*.  XI. 


arall  ag  sydcl  etto  yn  anhysbys,  ac  yn  aros  yn  nghroth  y dyfodol ; 
Gu  el  Hermann  ad  Yigerus , Note  422. 

Yx  ei  ddaioni  ef  (Noun  in  the  DatweJ  ; sef,  os  aros  a wnei 
mewn  cydgordiad  â natur,  neu  ag  egwyddorion,  neu  ag  amgylchiad- 
au,  neu  ag  ammodau,  y daioni  goruchwyliaethol  hwn  o’i  eiddo  ef  dan 
y Testament  Newydd.  Ceir  yr  unrhyw  ffurf  ymadrodd  yn  Act.  15, 
1;  a 7,  20  ; 2 Cor.  10,  7.  “Os  arosi  yn  y daioni,”  yw  y testyn 
gwreiddiol. 

Os  amgen  (epei,  wiih  Subj.J — “Os  amgen  y gwmei — os  peidio  aros 
yn  gydgordiol  â’i  ddaioni  ef  a wnei  di,  yna  gelli  dithau  hefyd  gael  dy 
dori  ymaith.,>  Mae  ammheuaeth  wan  yn  nghylch  ffaith  ein  harosiad, 
ac  ammheuaeth  eilwaith,  ond  ei  bod  yn  wanach,  yn  nghylch  ein  tor- 
iad  ymaith  os  nad  aroswn.  Mae  yn  beth  lled  debygol  mai  aros  a 
wnawn,  ac  y rrae  yn  beth  mwy  tebygol,  os  nad  aroswn,  y cawn  ein 
tori  ymaith.  Nid  oes  sicrwydd  am  y naiìl  na’r  llall,  ond  y mae  yn  an- 
hawddach  sicrhau  y cyntaf  na’r  olaf : etto  ar  fethiant  y peth  tebygol 
blaenaf,  y mae  lle  i’r  olaf  ddod  i mewn,  hyd  yn  nod  yn  ei  debygoldeb. 

Torir  dithau  ijmaith.  Mae  yn  aeilwng  o sylw,  fod  yr  apostol  yn 
son  yu  adn.  17,  19.  20,  am  doriad  ymaith  y canghenau  Iuddewig,  ond 
yn  ein  testyn  am  doriad  ymaith  y rhai  Cenedlig,  Hefyd,  nid  yw  efe 
wedi  aríçryd  yrun  gair  am  y ddau  doriad  ymaith ; canys  ei  air  am  yr 
Iuddewon  yw  ecclaó , eithr  eccopto  am  y Cenedloedd.  Ystyr  y tori 
luddewig  vw  tori  ymaith,  ond  ystyr  y llall  yw  tori  ymaiíh  ac  i laur>\ 
Nid  yw  y canglienau  Iuddewig  ond  wedi  eu  tori  ymaith,  yn  unig,  heb 
gael  eu  bwrw  i bant;  tra  rhaid  deongli  am  y Cenedloedd,  pa  bryd 
hynag  y torir  hwynt  ymaith,  mai  eu  bwrw  i lawr,  i fysg  y canghenau 
crinion,  gwrthodedig,  a gânt. 

23  À liw}Thau,  *onid  arosant  yn  anghrediniaeth,  a impir  i 
tnew  n.  Canys  fe  all  Dnw  eu  himpio  hwy  i mewn  drachefn. 

* 2 Cor.  3,  16.  “Cyfeirir  at  yr  hyn  a ddichon,  ac  nid  at  yr  hyn  sydd  yn  sicr  o, 
fod,” — Koppe,  Carpzov.  “Nid  oes  dim  ond  eu  hanphrediniaeth  yn  attal  Duw  i’w 
himpio  hwythau,” — Koppe,  Wnitby,  Rosenmuller,  Macknight,  Jaspis, 

Hynv  yw,  yn  ol  ean  with  the  Subjunctwe ; sef  y Modd  Galluadwy, 
gydag  0.9,  yn  ol  y testyn  gwreiddioì — “Mae  yn  bosibl,  a hyd  yn  nod 
yn  lled  debygol,  mai  peidio  aros  o hyd  raewn  anghrediniaeth  a wnant 
hwy thau ; a pha  bryd  bynaiî  y credant  eu  prophwydi  eu  hunain  am  V 
Messia,  sef  Ì3su  o Nazareth,  cânt  eu  gosod  eilwaith  yn  ngìianol 
breintiau  y Ffydd,  pa  rai  ydynt  yn  awr,  ac  a fyddant  y pryd  hyny,  yn 
perthynu  i gyfnod  Ffydd  Crist,  ac  nid  i Ffydd  Duw  fel  y eyfryw, 
megys  cynt.  Etto,  yr  un  gyfundrefn  sydd  o hyd  yn  derbyn  deiliaid, 
a’r  un  olewwycìden  sydd  o hyd  yn  colli  ac  yn  derbyn  canghenau  imp- 
iediíì’ ; 'canys  nid  yw  Duw  yn  Nghrist  yn  fyr  ei  amynedd,  ac  yn  tyw- 
a 1 1 1 barnau,  fel  yr  oedd  IJuw  y Ddeddf.  Yno  ni  allasai,  eithr  yma  efe 
a ali  yn  ddiau,  eu  himpio  hwynt  yn  ol,  a’u  derbyn  i’w  ffafr.”  Gwelwn 
nad  oedd  pechod  yr  luddewon  yn  ngwyneb  cymmaint  o oleuni,  pan 
wrthodasant  Grist,  ag  a fydd  yr  eiddom  ni,  os  gwrthodwn  ef ; canys 
rd  chwympodd  y canghenau  hyny  mor  isel,  ag  y cwympa  y rhai  Cea^ 


PJIUFEINTArD. 


edlj",  ar  oruchwyliaeth  y toriad  ymaith.  Adferadwy  yw  eu  eotly'i.. 
hwy  ; anadferadwy  fyddai  yr  eiddom  ni. 

24  *Canvs  os  tydi  a dorwyd  ymáith  o’r  olewwydden  yr  ho 
oedd  wyllt  wrth  naturiaeth,  a’th  irnpio  yn  erbyn  naturiaer! . 
mewn  gwir  olewwydden ; pa  faint  mwy  y caríf  V rhai  hyri  sydr 
wrth  naturiaeth,  eu  himpio  i mewn  yn  eu  holewwydden  eu  hun  ' 

* “Sicrha  yr  adnod  hon  ddychweliad  yr  Iuddewon,”  tnedd  Stuart.  a 
“Dentrys  ei  fod  yn  debycuch  o fod,  ar  yr  olwg  allanol,  uag  ydoedd  dychweluul  > t v - 
edloedd,” — Hodge. 

A oeg  yma  sicrhad  yr  impir  y canp:henau  Iuddewig  etto  ? onid  i 
ammod  eu  crediniaeth  y gadewir  y ffaith  i orphwys  ? an  os  fe!lv,  a o^s 
yma  sicrhad  mai  cridu  a wnant  ? Oes,  medd  yr  esbonwyr  yn  _ydre  U' 
înol.  Ond,  gwell  yw  olrhain  cyfansoddiad  yr  ymadrodd  apostoíuidd 
yma,  cyn  ])enderfynu.  Ei  airef  yw, 

Pa  faint,  mwy — ( 'ponô  mnllon).  Naw  gwaith  y cawn  y froddeif  hon 
yn  y Testament  Newydd  ; a chan  mai  arferiadyr  ymadrodd  yw  y Uir- 
iadur  goreu  bob  amser,  bydded  felly  i ninnau  yn  awr.  Ein  cwestiwn 
yw,  A yw'r  fath  ymadrodd  yn  dibynu  ar  aminod  ; ac  os  yw,  pa  fainr. 
sydd  o debygoliaeth  am  ei  chyflawniad  ? 

iMat.  7,  11 — Wele  os , a pha  famt  mwy  ? fel  yn  ein  testyn.  Mae  yma 
sicrwydd  cryfach  y dyry  ein  Tad  o’r  nef  bethau  da  i’r  rbai  a ofynant, 
nag  sydd  y dyry  tadau  dynol  fara  i’w  plant.  Etto,  ar  yr  ainmod  o ofyn 
y dibyna  y sicrwvdd  i gyd.  Rliaid  i’r  gofyn  fyned  o flaen  v derbyn. 
Felly  Luc  11,  13. 

Mat.  10,  25 — Cawn  yma  fod  mwy  o reswm  i ddysgwyl  y gelwid  y 
dysgyblion  yn  Beeizebub  na’u  hathraw : etto,  gwyddom  nad  yn  ol  y 
tebygoldeb  hwn  y bu.  Ymresymu  yr  oedd  Crist,  gan  hyny,  ac  nid  sicr- 
hau  dygwyddiad  y flaith. 

Luc  12,  24 — Cawn  yma  pa  faint  mwy  heh  yr  os  vn  flaenorol.  Yr 
annogiad  oedd  yn  erbyn  rhagofal  yn  mynwesau  y deuddeg,  tra  ar  eu 
taith  drwy  Galilea,  i bregethu  nesâd  y deyrnas.  Nid  rliagori  ar  y brain 
mewn  gwerth  fel  creaduriaid  Duw,  a feddylir,  canys  v mae  poh  dyn 
sydd  yn  cael  ei  adael  i farw  o newyn  yn  rhagori  íeliy.  Yr  ymresymiad 
yw — “Pa  faint  mwy  yr  ydych  chwi  yn  peidio  rhagofalu,  na’r  bra  n? 
canys  yr  ydych  chwi,  o’r  ochr  arall,  yn  ymddiried  yn  Nuw.”  Gan 
hyny,  os  na  byddent  yn  rhagori  yn  y teimlad  hwn,  ni  eìiíd  cymhwyso  y 
pa  faint  mufij  atynt.  Felly  adn.  28.  Eglur  yw  fod  y pa  fabit  mwy 
yn  seiiiedig  ar  eu  cyflawniad  o’r  liyn  a orcbymynir  yn  adnodau 
31,  32,  33. 

Philem.  ]f> — Pa  faint  rmry  hebyr  os.  Dibyna  yr  oll  ar  yr  ysgaffydd , 
a’r/c/  y derbynit , yn  yr  adnod  flaenorol. 

Heb.  9,  14 — Os  oed<l  gwaed  teirw,  &c.,  pa  faint  mwy  y bydd  i wae  1 
Crist  huro,  &c.  Mae  yn  hysbys  narl  oedd  P:iul  yu  sicrhau  puredigaetn 
eu  cydwybodau  hwynt — yr  liolì  Iíebreaid  proftesol  hyn,  yn  ddiammodol. 
^ r oedd  yr  ammodaumor  hysbys  ani  gymhwysiad  gwaed  teirw,  ynghyd 
ag  am  waed  Crist,  fel  nad  oedd  raid  eu  nodi  mewa  cyssyíltiad  a’r  fea- 
dith  bob  amser  yr  enwid  lii,- 


269 


Pev.  Xî. 


Rhuf.  ìl,  12 — Os  oedd  eu  camwedd  a’u  lleihad,  &c.,  pa  faint  mwp> 
eu  cyflawnder?  Gan  nad  dweyd  y mae  efe  y bydd  cyflawnder  iddynt, 
ond  cyfeirio  at  y cyflawnder  fel  peth  yn  cael  ei  adeiladu  ar  yr  hyn  a 
geir  mewn  adnodau  ereill,  nid  yw’r  ymadroddyn  y testyn  hwn  yn  pen- 
derfynu  ystyr  yr  ymadrodd  yn  yr  adnod  mewn  dadl. 

Gwelir  bellach  nad  y w yr  apostol  yn  ein  testyn  yn  sicrhau  impiad  y 
canghenau  Iuddewig  yn  ddîammodol.  Mae  yr  ymadrodd  a ddewisodd 
efe  yn  arferedig  yn  y Testament  Newydd,  yn  unig,  pan  fyddo  y weith- 
red  sy’n  ei  ddilyn  yn  dibynu  ar  ryw  ammod  adnabyddus  neu  egluriadol. 
Esbonir  yn  adn.  28  pa  beth  a feddylir  wrth  naturiol  yn  ein  testyn. 

Eu  holewwydden  eu  hun , a gyfeiria  at  hen  sefyllfa  y genedl  dan  fodd- 
ion  y Ffydd,  a than  enwaediad,  insel  cyfiawnder  y gyfundrefn  rasol 
hòno.  Pa  un  a fyddant  yn  coleddu  yr  insel  hwnw,  ynte  bedydd,  insel 
cyfnod  Cristionogaeth,  syddbwnc  i’w  olrhain.  Gwycldis  mai  condemnio 
enwaedu  ar  y Cenedloedd,  ac  nid  ar  yr  Iuddewon,  yr  oedd  yr  apostolion. 
Eithr,  dichon  iddynt  ddal  at  insel  cyfiawnhad  dan  gyfnod  cyntaf  y 
Ffydd,  ac  ymuno  â ni,  Genedloedd,  dan  insel  cyfiawnhad  y cyfnod  preÄ- 
ennol,  hefyd.  Gwyddom  mai  felly  y gwnelai  yr  luddewon  ol-bentecost- 
aidd — blaenffrwyth  y cyflawnder  dysgwyliedig ; etto,  yr  ydym  yn  cofío 
ar  yr  un  pryd,  fod  y deml  a chelfi  y cyfammod  Moesenaidd  yn  sefyll  y 
pryd  hwnw ; ac  y mae  yn  deilwng  o ystyriaeth  drwy  y cwbl  eilv;aith, 
piai  insel  o gyfiawnder  í'had  cyfundrefn  y Ffydd,  ac  nid  o gyfiawnderau 
cnawdol  cyfundrefn  y Ddeddf,  oedd  yr  enwaediad.  Uw.bhben  y cwbl, 
nid  oes  genyf  fi  i’w  ddywedyd  ddim  ynrhagor,  oddieithr  fy  mod  yn  pen- 
derfynu  cipio  y cyfleusdra  cyntaf,  i olrhajn  yr  lioll  gymmysgedd  a wnaed 
gan  ein  duwinyddion,  o enwaediad,  bedydd,  cyfammodau  Abrabam  a 
Sina,  cyfiawnhad  Abraham  gynt,  a ninnau  yn  awr,  a thynghedfen  yr 
hen  genedl  yn  eu  canol  oll,  gan  geisio  gwrandp  yn  unig  ar  y Beib)  pur* 
os  gellir  cael  clust  a wrendy  arnaf  finnau  eilwaith. 

25  Canys  ni  ewyllysiwn,  frodyr,  eich  bod  heb  wybod  y rîirgeU 
wch  hwn  (fel  na  byddoch  ddoethion  yn  eich  golwg  eich  hun), 
*ddyfod  dalüneb  o ran  i Israel,  hyd  oni  ddel  fcyílawnder  y Cen-* 
edloedd  i mewiî. 

* 2 Çor,  3,  14,  + “ Lluaws  ma\\T  o’r  Cenedloedd,” — Bames,  Hodge,  Stuart. 

“V  nifer  a fwriada  Duw  prasglu  alUn  o’r  Cenedloedd,” — Walford.  “Ei  ystyr  yw  y 
Cenedloedd  bob  un,” — Reiche.  “Sicrheir  yn  awr  y daw  cyflawnder  y Cenedloedd  a’r 
luddewon  i raewn,” — Koppe,  Dr.  Campbelí.  “I  mewn  i’r  eglwys  Gristionogol,”— 
Besa,  Piscator,  Paraeus,  Grotius,  Koppe. 

Drgelwch  ( musterion ).  Cyfeiria  y gair  yn  gyffredin  at  athraw- 
iaethau  a fuont  yn  guddíedig,  ond  a ddadguddiwyd  dan  yr  efengyl. 
Gwel  ar  Mat.  13,  11. 

O ran  íapo  merousj.  Cawnyr  un  ymadrodd  yn  2 Cor  1,  14,  a 2,  5 ; 
îthuf.  lí>,  15,  24,  oddiwrth  ha  rai  y dysgwn  mai  ar  ran  yn  unigo’rgen- 
edl  y syrthiodd  y dallineb  hwn  ; ac  nad  yw  yr  apostol  yn  dweyd  mai  y 
dallineb  oedd  o ran.  Prawf  adu.  1—5  fod  cyfran  o’r  genedl  yn  yr  oes 
hòno  yn  eredu. 

270 


RHUFEINIAID. 


Hyd  oni  ( achris  ou , with  the  Subjunctwe) . Cyfansoddwyd  yr  yrn- 
adrodd  i fod  yn  brophwydoliaeth  aramheus,  canys  mae  y i'erf  dijýbd  i 
meym  ( eiselthé ’)  yn  y Modd  Galluadwy.  Mae  cyflawnder  y Cenedíoedd 
i ddod,  nid  cyn , ond  pan  ddarfîò  dallineb  yr  Israel;  sef  dallineb  barnol 
goruchwyliaeth  Jehofa,  dan  ba  un  y mynant  aros.  Ni  roddes  Duw  y 
Ffydd  un  dallineb  arnynthwy,  naneb  arall  erioed. 

Çy  flawnder  (plerôma ) , fuìl  meamre,  abundance ; mesur  llawn,  di- 
gonedd.  Hefyd,  full  number , comptement,  multdude ; llawn  ritedi, 
lluaws.  Eithr,  nid  wyf  yn  cael  y gair  yn  sicrddwyn  yr  ystyr  olaí,  yn  y 
Testament  Newydd.  Arnmheus  yw  Eph.  1, 23.  Arferiryn  Herodotus, 
Nenophon,  Lucian,  a Groegwyr  ereill,  am  gyflawn  rifedi  o ddwylaw  ar 
long  ( crew ).  Os  am  bersonau  yr  arferir  y gair,  nid  wyf  tì  yn  gallu 
gydredeg  â Stuart  i osod  arno  yr  ystyr  o luaws  yn  unig,  oddieithr  fod 
rhyw  un  o’r  ysgrifenwyr  santaidd  wedi  ei  arferyd  felly.  Gall  yrystvr 
fod  yn  llawn  fesui-,  neu  lawn  rifedi.  Eithr  gwel  y Trabth.  ar  Ddy- 
chweliad  yr  Iuddewon. 

26  *Ac  felly,  holl  Israel  a fydd  cadwedig ; fel  y mae  yn  ysgrif- 
enedig,  Y Gwáredwr  a ddaw  allan  o Seion,  ac  a dry  ymailh  an- 
nuwioldeb  oddiwrth  Jacob. 

* “Achwedi  hyny,”  medd  yr  Armenaeg;.  Tvbia  Walford  fod  pob  Israeliad  i gael  ei 
gadw,  o wyr  yr  oes  dan  sylw  ; ond  Barnes.  a Stuart  mai  cortf  y genedl  sydd  mewn 
golwg.  Esay  59, 20.  “A  fydd  broffeswyr,” — Loclte,  Macknight.  “A  osodir  ar 
ffordd  cadwedigaeth,” — Bloomíìeld.  “Cyfíawnwyd  hyn  oll  dan  weinidogaeth  Paul  ei 
hun,”—  Grotius,  Hammond,  Wefstein.  Eithr  anghofiodd  yr  esbonwyr  dysgedig  hyn, 
fod  yr  epistol  hwn  wedi  ei  ysgrifenu  ar  ol  y rhan  fwyaf  o lwyddiant  pregethawi  yr 
awdwr.  “Cyfeirir  at  yr  Israel  ys.brydolyn  unig,” — Lightfoot. 

Felly  (outo).  Nid  yw  efe  yn  dywedyd  gan  hyny , ond  fèlly,  yn  y 
moddyma.  A gedwir  holî  Israel  ? Gwneir,  yn  ymodd  yma.  Pa  fodd 
ywhwnw?  Trwy  ddod  o gyflawnder  y Cenedloedd  i mewn,  yr  hyn 
sy’n  cael  son  am  dano  fel  peth  galluadwy  (Gwel  ar  adn.  2ö),  a thra  tlie- 
bygol  (Gwel  ar  adn.  22).  Eithr,  oni  ddaw  y cyflawnder  hwn,  a’ram- 
modau  ereill  fu  dan  ein  sylw  ar  yr  adnodau  hlaenorol,  i ben.  ni  ddaw  y 
felly  yn  ein  testyn  ychwaith,  na’r  cadwedigaeth  sy’n  seiliedig  arno. 
Eithr,  gweì  y Traeth.  ar  Ddychweliad  yr  Iuddeiron. 

Efe  a dry  ymaith.  Ar  ammod  yr  oedd  y brop  i wydoliaeth  hon  he.fyd, 
canys  pan  ddaeth  y Gwaredwr  allan,  ni  fynai  Jacob  eu  troi  oddiwrtb  eu 
lìannuwioideb,  ond  gwyddys  mai  yn  nglyn  wrtho  y daliwyd  hwynt  gan  y 
farn.  Dyfynwyd  o Esay  dí),  20  : a cheir  y prophwyd  yn  cvh#eddi  y 
fendîth  yn  riglyn  wrth  ei  liammod,  gan  ddywedyd — “Gwaredwr  i Seion 
a ddaw,  ac  i’r  ihai  a droant  oddiwrth  annuwioldeb  yn  Jacob.” 

27  *Alrynyw  yr  ammod  sydd  iddynt  genyf  fi,  pan  gymmerwyf 
ymaith  eu  pechodau  liwynt. 

* Esav  59,  21 ; Jer.  31,  33,34,  a 27,  9.  “Nid  yw  y prophwydoliaethau  hyn  yn 
addaw  ymddangosiad  personol  Crist,  na  dychweliad  yr  Iuddewon  i’w  gwlad,”  medd 
Barnes.  “Pan  gymmerwyí  ymaith  gosp  eu  pechodau  hwynt,”— Gonquest.  “Pan 
gospaf  hwynt,” — Hodge.  “Cymmervd  ymaith  eu  pechodau  hwynt  drwy  ddiwvg- 

m 


Pen.  XI. 


iad,”  medd  rhai.  “Pwrcasu  maddeuant  eu  pechodau,  fel  y caflo  hawl  i’w  symud 
ymaith,  o ran  eu  heuogrwydd,”  medd  ereiil. 

Yr  ammod,  neu  yn  hytrach  cyfammod. 

Cymmeryd  ymaith  (aphaireo ).  Arferiryn  unig  am  symud  ymaith 
euogrwydd  pechodau  a dynasent  farn  ar  Israel.  Geiriau  ereill  sydd 
am  faddeu  i ni  dan  y Testament  Newydd.  “Anmhosibi  i waed  teirw 
a geifr  symud  ymaith  bechodau  barnoi,”  Heb.  10,  4.  Feily  E\od. 
34.  7,  9;  Lef.  10,  17  ; Esay  27,  9;  Zech.  3,  4,  cyíìeithiad  Groeg  pa 
fanau  a brawf  fod  y Deg  a-thriugain  yn  deall  y gair  mewn  ystyr  cy- 
ffelyh  i’r  apostolion. 

Genyf  fi  (par'  emouj.  Ymddengys  oddiwrtliWiner  (Gram.  § 30, 
Note  5,  a Passow,  m toc ) fod  yma  ystyr  fwy  cwtnpasog  nag  a ystvrid 
gan  yr  hen  Rammadegwyr  yn  y fath  ymadrodd.  “Hwn  yw  y cyfam- 
mod  sydd  idílyrit  oddivvrtbyf  fì,  ac  nid  oddiwrth  eu  cyfundrefn  Foes- 
enaidd  hwynt,  yr  hon  a fn  gynt  genyf  iddynt.  Mae  cyfammod  new- 
ydd  i ddeilliaw  oddiwrthyf  fi  (par  emou)\  pan  symudwyf  ymaith  yr 
hyn,  o ran  ei  gosp  farnol,  a elwir  eu  ‘ peciiodau  hwynt.’  Nid  yw  efe 
wedi  dod  iddynt  hyd  yma,  er  ei  fod  wedi  cyrhaedd  y Ceaedìoedd 
eisoes.” 

Ond,  dylid  talu  sylw  manyìach  i’r  dyfyniad  hwn,  yn  ei  berthynas 
â’r  hvn  a ddywedasid  gan  y prophwyd.  Tybia  Stuart  mai  allan  o Jer. 
31,  33,  34  (yr  ymadrodd  a ddyfynir  yn  ei  heiaethder  yn  Heb.  8,  8 — 
12)  y cafwyd  y geiriau.  Felly  Robinson  o Andover,  yr  hwn  addywed 
fod  Heb.  10,  1(>  hefyd  'yn  ddyfyniad  o’r  un  lle.  Gwel  ar  y gair  Cyf- 
ammod  ar  Mat.  26,  27.  Dywedaf  yn  awr,  er  cymmaint  yr  anhawsdra 
i esbonio  a chyssoni  Jeremi  a Phauì,  yn  y fan  hon,  mai  cyfnod  y Cen- 
edloedd  o gyfundrefn  y Ffydd,  sydd'  wedi  esgor  ar  y cyfammod  new- 
ydd  hwn  i Israel;  ac  mai  o’r  un  gyfundrefn  yr  esgorir  ar  y symudiad 
yrnaith  o farn  eu  hen  gyfuudrefn  Foesenaidd  hwynt,  dan  ba  un  v de- 
wisasant,  ac  y dewisanfc,  iechu,  hyd  nes  gwawria  cyfnod  ammodol  y 
pan  bendithfawr  sv’n  ein  testyn  arnynt. 

2S  Felly  o ran  yr  efengyl,  *gelvnion  ydynt  o’ch  plegid  chwi : 
eithr  o ran  yr  ethoìedigion,  caredigion  ydynt,  oblegid  y tadau. 

* “Gelynion  i ni  a’r  efengyl,” — Luther,  Baumprarten,  F'ritzche,  Grotius,  Cameron, 
Theodoret.  “Gelynion  Duw,” — Stuart,  Walford,  Barnes.  “Cas  ydynt,”  merid 
rhai.  “Gwrthodedig,”  medd  ereill.  “Er  mwyn  eich  lleshad  chwi,” — Locke,  Koppe. 
“V  maent,  yn  wir,  yn  eìynion,  ond  gelynion  er  eiehmwyn  chwi  ydynt,” — Bloomtìeld. 

Mae  ymaddwy  drefn — yr  efengyl  a’r  ethoîedigaeth ; a dau  achlysur 
neu  achos — y Cenedioedd,  a phatriarchiaid  y genedl  Iuddewig ; a 
dau  gyflwr,  vn  cyfodi  o’r  ddwy  drefa,  ac  yn  disgyn  drwy  y ddau  gyf- 
ryngol  achosion — bod  yn  elynion,  a bod  yn  anwyliaid. 

Y n gyntaf  y ddwy  drefn,  sef  yr  Efengyl  a’r  Etholedigaeth  : ac  yn 
flaeuaf  o’r  ddwy,  yr  efengyl,  ac  o ran  yr  efenyyl  (hatta  with  acc.J  ystyr 
yr  hyn  yw—  o ran  dull  eu  perthynas  hwy  a’r  efengyl.  Nid  ýw  yr  am- 
ser  ar  ba  un  y maent  felly,  ar  Ìawr.  \Vrth  yr  Efengyl  y meddylir  y 
pregethiad  o atiirawiaeth  Rhad  ras.  yn  ei  pherthynas  â’r  Cenedloedd, 
ar  ol  y Pentecost.  Gwyddis  iiiai  yn  nghorii  y deg  mlynedd  ol-bente- 
272 


RHUFEINIAID. 


costaidd,  pan  oedd  yr  efengyl  heh  gael  ei  chynnyg  i’r  Cenedloedd.  y 
cofleidiwyd  hi  gan  y miloedd  luddewon  a geid  yn  yr  eglwysi  cyntefíg. 
Yr  awdurdodau  Iuddewig  oedd,  gan  mwyaf,  yn  ei  gwrthwynehu  ar  y 
dechreu,  tra’r  oedd  y werin  yn  ei  derbyn;  ond,  pan  aethpwyd  i dy 
Cornelius.  a chwedi  hyny  ar  led  y byd ; ac  yn  enwedig,  pan  aeth  Paul 
i fewn  i drysorau  efengyl,  gan  eu  chwalu  yr  unwedd  i’r  naill  a’r  llalì, 
cyfododdholì  werin  y synagogau  yn  ei  erbyn,  a chafodd  yntau  wybod 
fod  athrawiaeth  “cymmodi’r  byd,”  a “marwolaeth  Crist  dros  bawb/’yn 
dramgwydd  i’r  hoîl  genedl  o faes,  ac  i gyfran  nid  bechan  o fewn,  i’r 
eglwysi.  Glynasant  wrth  Moses  yn  ei  wisgoedd  anghymhwys  Phar- 
iseaidd,  a gorfu  ar  eu  Diiw  cyfammodol  eu  hunain  ollwng  arnynt  ei 
briffarn  o ddallineb  a dinystr.  [Gwel  y Trneth.  ar  hvn.]  Ac  yn 
olof ‘ yr  etholedigaeth,  ac;  o ran  yr  etholedigaeth.  Ond,  pa  etholedig- 
aeth  yw  hi  ? Cawn  yr  ateb  yn  pen.  9,  11,  lie  mae  yr  un  etholedigaeth 
yn  yr  un  berthynas  (hat'  eglogenj  ag  yn  ein  testyn.  Yma,  yr  ystyr 
v w — “0  ran  dull  perthynas  yr  Iuddewon  â’r  etholedigaetii.  anwyl- 
iaid,  &c.’  Yr  un  etholedigaeth  a’u  dewisodd  hwynt  fel  cenedl  i'r 
breintiau  a fwynhaeut,  ag  a ddewisodd  Jacoh  eu  tad  o flaen  Esau  ei 
frawd.  Etholedigaeth  rasol  yr  Elshadai,  Duw  Abraham,  oedd  hon. 
Gwel  ar  pen.  9,  11. 

Yn  ail,  y ddau  gyflwr,  Gelynion,  sef  rhai  yn  easau  Crist.  a Duw 
drwyddo;  felly  yr  Iuddewon  yn  awr.  Anwyliaid,  sef  rhai  yn  caru 
Duw  yn  y Shecina;  felly  yr  Iuddewon  gynt.  Ac  nid  yw  y ferf  ydynt 
yn  y testyn  gwreiddiol,  yr  hyn'sy’n  ein  gadael  yn  rhydd  i cliwilio  pa 
bryd  yr  oeddynt  vn  anwyliaid,  a pha  hryd  yn  elynion. 

Yn  drydydd , Cyfrynguu  cyfranpgiad  y genedl  o'r  cyflyrau  hollol  wa- 
lianol  hyn.  O aehos  ( dia , with  acc.).  Anwyliaid  o Dduw,  a cliau 
Dduw,  fuont  yn  hir,  oherwydd  i Dduw'  “ garu  eu  tadau;  am  hyny  y 
dewisodd  efe  eu  had  hwyntar  eu  hol”  (Deut.  4,  37).  Eithr  nid  yw  efe 
yn  dywedyd  eu  bod  yn  anwyiiaid  mwy,ond  gelyuion  yn  hytrach.  Pan 
ddaeth  teyrnas  nefoedd,  ni  thyciai  glynu  wrth  y berthynas  Foesenaidd 
â Duw.  Drwy  Grist  yr  »>edd  raid  bod  yn  anwyliaid,  o hyny  allan. 
Gwrthodai  yr  Amaleciaid,  a’r  Cenedloedd  cylchynol  ereill,  bertliynu  i 
Dduw  fel  Jehofa,  ac  ani  hyny  cyfrifid  hwynt  yn  elynion  i Dduw  yn  v 
cyfryw  gymmeriad.  Gwrthododd  cenedl  Israel  fod  yn  berthynasau 
â Duw  yn  Nghrist,  ac  arn  hyny  cyfrinr  hwynt  yn  elynion  Duw  yn  y 
cyfryw  gymmeriad.  Buont  fel  gwerin  o bohl,  yn  derbyn  Duw  yn 
Nghrist,  yn  llecì  gyffredin,  hyd  nes  gwelsant  Grist  yn  gosod  y Cenedl- 
oedd  ar  yr  un  tir  a hwythau;  yna  digiasant  a thramgwyddasant.  a 
throisant  yn  brif  elynion  efengyl.  Felly  o achos  y Cenedloedd  yr 
aethant  i’r  cyflwr  truenush"n.  Byddai  tybied  mai  o nchos  y tadau  y 
gall  neb  fod  vn  etholedig  i fy"yd  trngwyddol,  yn  gofyn  golygiadau 
hollol  wahanol  ar  cUefn  Gras  i’r  eidclof  fi  ; etto,  ceisio  ei  chwmpasu  hi 
i'r  man  yna  mae  Stuart,  ac  amryw  ereiil,  fel  efe.  Tholuck  sydd  wa- 
hanol. 

29  *Canys  diedifarus  y w doniau  a galwedigaeth  Duw. 

* Num.  23.  ]Ç).  “Vr  un  peth  yw  galwedigaeth  yma  ac  etholeJiíraeth:)” — Hodge. 
“Çanys  anghyí'ni:widigdwy,’’  — Walfojrd.  “Cyíeiria  yma  at  alwedigaeth  aliaaoi  y 


Pen.  XI. 


ítiddewon,”  medcl  Tholuck.  “Nage,  at  alw^digaeth  effeithiol  pechaduriaîd  dan  y 
:gair,” — Stuart. 

Cawn  yma  ddoniau  a galw'edigaeth  o eiddo  Duw,  yn  amlygedig  o’r 
blaen,  ac  yn  cynnwys  y gwirioneddau  a nodwyd  yn  y pedair  adnod 
ddiweddaf.  ac  am  ba  rai  y tystia  ein  liapostol  eu  bod  yn  bethau  diedi- 
farus.  Beth  yw  y doniau  hyn  ? Y gair  vw  charisma , am  yrhwn  gwel 
ar  pen.  1,  11.  “Felly  mae  y dawn/’  pen.  5,  15 — “y  dáwn  sydd  i gyf- 
iawnhad,”  adn.  16 — “dawn  Duw  yw  bywyd  tragwyddol/’  6,  23.  Dyna 
ddawn  fawr  neu  charisma  iachawdwriaeth  Crist.  Dawn  neu  charisma 
arall  a geir  yn  2 Coi\  1,  11,  sef  gwaredigaeth  o berygl ; doniau  ereill 
oedd  y rhai  oedd  yn  wyrthiol,  pa  rai  a gyfrenid  drwy  arddodiad  dwy- 
îaw.  p 

GâlwedtgaEth  (hìcsis)  i deyrnas  nefoedd  a’i  bendithion ; sef 
galwediiraeth  lwvddiannus  ac  effeithiol.  Ceir  hefvd  yr  un  gair  yn 
Eph.  4.  1 ; Phil.  '3.  14  ; 2 Thes.  1,  11 ; 2 Tim.  1,  9 ; Heb.  3, 1 ;^2  Pedr 
1,  10;  Eph.  1,  18, a4.  4. 

Diedifarus  (ametameleta) , anghyfnewidiadwy,  sicr,  a dios.  “Er 
diedifarus  edifeirwch,”  2 Cor.  7,  10.  Diau  fod  Duw  fel  Elohim  Ado- 
nai,  fel  Elshadai,  ac  fel  Jehofa,  yn  edifarhau  yn  fynych  am  ei  fygyth- 
ion,  megys  y gwelir  yn  yr  Hen  Destament.  Ond,  a oedd  ei  ddoniau 
ef  dan  y cymmeriadau  yna  felly,  ai  peidio,  nid  ẅyf  wedi  cael  hamdden 
â olrhain  ; eithr  dan  y Testament  Newydd,  amlw’g  eu  bod  fel  arall, 
ynghyd  â’i  alwedigaeth  ef  hefyd.  Ond,  ai  pertbynol  i’r  oruchwyliaeth 
olaf  hon  yr  ystyrir  dawn  adn.  26,  27  ? 

,30  Canys  *megvs  y buoeh  ehwithau  gynt  yn  anufydd  i Dduw, 
eithr  yr  awrhon  a gawsoch  drugaredd  drwy  anufydd-dod  y rhai 
hyn. 

31  Felly  liwythau  hefyd  tyr  awrhon  a anufyddhasant,  fely  caent 
hwythau  drngaredd  trwy  eieh  trugaredd  chwi. 

* Eph.  2,  2 » ,€ol.  3,  /.  t Dywed  Winer  a De  Wette  fod  yr  anufydd-dod  hwn 
yn  gyssylltiedig  á chynllun  Duw  i gyfranu  iddynt  ei  drugaredd  ; ond,  er  anhawdded 
yw  meddwl  am  anghydweled  â beirniaid  o’r  fath  bwysau,  felly  yr  wyf  yn  gorfod 
gẃneyd.  Gwel  yr  Eäboniad. 

Canvs  megys  (hosp£ìn gar) , yr  liyn  a geir  yn  adn.  30,  ff.lly  hefyd 
(outo  haì ),  yr  hyn  a geir  yn  adn.  31.  ì)engvs  y canys  yn  mhellach 
fod  y testyn  yn  eglurhad  ar  yr  ymaarodd  blaenorol. 

Anufydd  (apeitheô),  not  to  suffer  onc’s  self  to  be persuaded , to  refuse 
belief,  to  be  dìsobedient,;  sef  peidio  cymmeryd  eu  perswadio,  gwrthod 
.creJu,  anufyddhaü.  Dengys  pen.  2,,fod  manteision  gan  y Cenedloedd 

1 gyrliaedd  cryn  adnabyddiaeth  o Dduw.  Yr  oedd  ei  dragwTyddol 
alíu  ef  yn  eu  parhaus  bersw-adio,  ond  ni  oddefent  eu  hennill.  Gwrthod 
credu  yn  Nuw  oedd  y pryd  hyny,  yn  awr  anghredu  yn  Nghrist  yw  y 
pechod.  Arfcrir  v s: air  arn  anshredu  i Dduw , hefyd  yn  Heh.  3,  18  ; 

2 Pedr  3,  20;  Rhuf.ìo,  21  ; Deut.  9,  7 ; Esay  50,  5,  á 63,  10.  Ceic 
ef  am  anghredu  hefyd  i .Grist,  i’r  Mab,  i’r  gwirionedd,  i’r  gair,  i’r  ef- 
.engyl,  Ac. 


MîüFElNÍAtD, 


TrwV,  (Datìve  of  cause  or  occasionj  hyny  yw,  “Cyfyngiad  y dm> 
garedd  i chwi  a achoswyd  gan  wrthodiad  y rhai  hyn  i gymrneryd  eü 
perswadio.”  Ni  chynnygiwyd  y drugaredd  hon  i’r  Cenedloedd  oher- 
wydd  fod  yr  Iuddewon  wedi  ei  wrthod  yn  gyntaf,  canys  dengys  yf 
hànes  mai  ar  old  erhyniad  y Cencdloedd  i mewn  y sorodd  yr  Iuddew- 
on  yn  unfrydol.  Yn  äwr,  oddeutu  cyfnod  ysgrifeniad  yr  epistol  hwn, 
ac  ychydig  cyn  a cnwedi,  yr  oedd  y genedl  yn  ymgilio  ac  yn  addfedu 
i farn, — yn  pechu  yn  erbyn  yr  Ysbfyd  Glân. 

“Felly  hwythau  hefyd  yn  awr  a beidiasant  gredu  i’ch  (neu  mewn 
perthynas  i’ch)  trugaredd  chwi,  fel  y buasai  iddynt  hwythau  hefyd 
gael  trugaredd.”  Er  nad  oes  un  deonglydd  wedi  cyfieithu  yr  adnod 
fel  hyn,  ceir  gweied,  debygwyf,  mai  dyma  yr  ystyr,  pan  ystyrir  yr  hyn 
a ganlyn. 

Fbl  y caent  drugaredu  ( hina  eleethdsij.  Gwelir  fod  y gair  yn 
yr  amser  gorphenol  o’r  Modd  Galluadwy  (Ist.  Aorist  Snhj.  passicej. 
Cyfeiriay  hen  gyfieithiad  at  gafiaeliad  y drugaredd  gan  yr  luddewon, 
yn  yr  amser  dyfodol ; eithr  pa  degwch  oedd  mewn  troi  ‘fei  y buasai” 
o eiddo  Paul,  yn  “fel  y byddo,”  i brofi  dychweiiad  sicr  i’r  genedl  ì 
Diau  nad  yw  yr  hen  ysgrifenwyr  Groegaidd  (Classicsj  yn  arfer  yr  am- 
serdyfodoi  yn  y Modd  hwn,  etto  mae  y Testament  Newydd  yn  arferyd 
y cyfryw  amseriad  ynddo,  ar  droion,  er  nad  yn  aml.  Eithr  arferir  yr 
amseriad  hwn  (AoristJ  yn  aml  am  yr  amser  Rhagfynedol  (Pluperper- 
fectj  fel  y cyfieithir  yn  yr  esboniadhwn  ; ond  nid  wyf  fi  yn  gallu  cyd- 
weled  â Stuart,  fod  iddo  yr  ystyr  dyfodol  yn  y naill  na’r  llall  o’r  ddau 
destyn  sy’n  ei  olwg  ef.  Dengys  gosodiad  y gair  “ caent  drugaredd  ” 
yn  y Modd  sydd  yn  ein  testyn,  fod  y caffaeliad  yn  unig  yn  bosibl, 
gyda  chyfeiriad  ar  ei  ammod  neu  ei  amgylchiadau  ; a dengys  ei  osod- 
iad  yn  yr  amseriad  a arferwyd,  mai  posibilrwydd  wedi  bod,  a chwedi 
myned  heibio,  ydywr. 

32  Canys  *Duw  a’u  cauodd  hwynt  oll  mewn  anufydd-dod,  fel 
y trugarhäai  wrth  bawb. 

* “Duw  a gauodd  bawb  oll  mewn,  &c.,”  yw  darlleniad  y Vulgate,  a’r  Tadau  Llad* 
in  yu  gyffredinol.  “Duw  a roddodd  bawb  oll  i fyny  i,  &c.,”—  Stuart,  Walford,  Hodge, 
Barnes,  er  nadoes  i’r  gair  yr  ystyr  o oddef  iddynt  gyd-gau  eu  hunain,  yn  un  man  : er 
enghraifft — Luc  5,  6;  Exod.  14,  3;  Gal.  3,  22,  23  ; Salm  31,  9,  a /8,  50;  Jos.  20.  ô. 
“A’u  profodd  hwynt  oll  yn  euog  o bechod,  drwy  ei  ddeddf,”— Chrysostom,  Photius. 
Glassius,  Teger,  Paraeus,  Carpzov,  Wetstein.  “Duw  a ganiataodd  ìddynt  aros  yn 
ufydd  i bechod,”— Crellius. 

Cauodd  (sunecleisej , io  shut  up  together,  to  enclose  together ; sef 
cyd-gau,  cyd-amgau;  ond  yn  allegawl,  traddodi  gyda’u  gilydd.  “Cyd- 
gauodd  yr  ysgrythyr  bob  peth  dan  bechod.” — “Wedi  ein  cyd-gau  i'r 
ffydd.”  Gal.  3,  22,  23.  Felly  cyd-gauasai  Jehofa  yr  holl  genedl  i gyf- 
undrefn  y Ffydd,  yr  hon  oedd  i’w  dadguddio,  gan  amcanu  eu  tros- 
glwyddo  gyda’u  gilydd  i’r  gyfundrefn  hòno  ; hwythau,  pan  w^elsant 
Dduw  yn  dangos  arwyddion  o osod  Crist  yn  ddrws,  i’r  Cenedloedd 
ymwthio  drwyddo  i mewn  hefyd,  agauasant  yn  eu  herbyn.  Nid  oedrì 
dim  i’w  wneyd  ond  naül  ai  eu  bwrw  hwynt  allan,  neu  gadw  v Cenedb 

275' 


Î>EN.  XI. 


Öëád  alîan  ; a dewisodd  Duw  y Ffydd  y blaenaf.  Ciîìodd  ý genedî  yn 
OÎ  at  Foeseniaeth  ; a chan  eu  bod  wedi  eu  cydgau  eisoes  i’r  Ffydd,  o 
íewn  y cyd-gauad  eu  gadawwj  d.  Yno  yr  oedd  barn  drom  y Ddeddf 
ì ddisgyn  ; etto,  dani  yr  arosasant.  Y farn  oedd  dallineb  a byddardod 
meddwl,  yn  ol  adn.  8 — 10;  ac  nid  anghrediniaeth.  Nid  dan,  ond  i 
feisj , anghrediniaeth,  y cydgauodd  Duw  hwynt.  Arferir  y darddod- 
íad  hwn  gyda  pherwyddiad  o fynediad  ; eithr  gan  mai  berf  o orphwys* 
Sad  neu  arosiad  mewn  ystad  svdd  yma,  dywed  y Grammadegwyr  am  y 
cyfryw  arferiad,  fod  mewn  golwg  gan  yr  ysgrifenydd,  ddyfodfa  i’r  cyf- 
rywystad.  Amhyny,  yr  luddewon  eu  hunain  a aethanti’r  sefyllfa  hon, 
achydgauodd  Duŵ  hwynt  ynddi.  Y fíordd  sydd  ganddo  vv;  drwy  eu 
dallu,  &c.t  feì  na  welont  eu  perygl,  na’r  ffordd  o ddiangfa;  ac  nid 
tlrwy  eu  llenwi  o anghrediniaeth.  A sylwer,  mai  fel  Duw  eu  cyfam- 
mod  eu  hunain  yn  unig  y gall  efe  wneyd  hyn,  dan  ba  gyfammod  V 
mynant  eu  cyd-gau.  Dan  hwnw,  eilwaith,  nid  oes  na  braint  na  ben- 
dith,  na  dim,  bellach,  ond  y farn  hon  ; ac  y maent  hwythau  yn  cael 
yr  hyn  y mae  efe  yn  ei  gynnwys.  Pan  gyfododd  Haul  cyfundrefn  y 
Ffydd,  nesaodd  Moeseniaeth  i awyrgylch  y nos,  a dewisasant  hwythau 
fod  yn  y nos  hòno  eu  hunain,  yn  hytrach  na  chyfranogi  o’r  dydd  gyd 
a’r  holl  Genedloedd.  Ac  felly,  yn  gynt  na  pheidio  trugarhau  wrth 
bawb.  gwnaeth  Duw  fel  hyn  gyda  hwynt,  fel  y gaìlai  drugarhau  wrtli 
y lleill. 

Gan  fod  y gair  Groeg  pûẃb  fpasj  yn  cael  cyfyngu  neu  lielaethu  ei 
ystyr,  yn  ol  y byddo  efe  yn  y Rhif  lliosog  neu  yr  unigol,  ac  yn  ol  y 
byddo  y fannod  o’i  flaen,  ei  ystyr  yma  yw  : — “Cyd-gauodd  Duw  y naill 
bawb  — , fel  y gallai  drugarhau  wrth  y pawb  arall,” 

33  *0  ddyfnder  golud  doetbineb  a gwybodaeth  Duw'!  mor  an- 
chwiliadwy  yw  ei  farnau  ef ! a’i  ffyrdd,  mor  anolrheiniadwy  ydynt ! 

* “Gotud  a docthineb,  &c.,”  yw  y Groeg.  Gadawodd  ein  cyfieithwyr  ni  allan  yr 
a,  gan  ddilyn  un  hen  gopi  Groeg,  gyda’r  Vuìgate,  Ethiopaeg,  a’r  tadau  Lladinaidd. 
“Wrth  olud  y ineddylir  cyflawnder,” — Stuart.  “Mae  y geiriau  hyn  yn  hollol  groesi 
arfaeth  bendant  a diamraodol  Awstin,’*  mecld  Tholück  ; eithr  dywed  Stuart  nad  oedd 
Awstin  na  Chalfin  yn  dal  athrawiaeth  tynghedfen  bendant.  “Cyfeirir  at  ddoethineb 
cyfunclrefn  Duw  gyda  golwg  ar  iachawclwriaeth  cenedloedd  cyfaon,” — Hardy.  “Wrth 
J'arnau  y meddylir  llywodraeth  Rhagluniaeth  Duw  ; ac  wrth  ý'yrdd  y mocíd  o’u  dwyn 
hwynt  i weithrediad,”  medd  Grotius. 

Dyfnder  fbaihos).  Arferir  am  ddyfnder  y môr,  am  fawredd.  cyf- 
lawnder,  Diar.  18,3;  am  amcanion  annatguddiedig  Duw,  1 Cor.  2,  10. 
neu  Satan,  Dat.  2,  24.  Cymharer  Preg.  7,  24  ; Salm  92,  5 ; Dari. 
2,  22. 

Golud  (ìpoutosj.  Arferir  am  roddion  a bendithion  goludog  Duw 
a Christ,  Phil.  4.  19  ; Eph.  3,  1 ; Heb.  11,  26;  Rhuf.  9,  23  ; Eph.  1, 
10  ; a 3,  16  ; Col.  1,  27.  Cawn  yma  pump  testyn  syndod  : 

1.  Dyfnder  gwybodaeth  Duw,  yn  adnabod  pa  effaith  ar  y paganiaid 
a gafíai  deddf  natur  i ddechreu,  a’r  efengyl  ar  ol  hyny  ; ac  yn  gweled 
yn  mlaen  pa  fodd  yr  ymddygai  yr  Iuddewon  yn  ngwyneb  Moesenìaeth 
yn  Nçhanaan,  ac  o dan  faich  ofergoeledd  Pharisetteíh  yn  nííwyneb  y 
276 


RHUFEINIAID. 


Messìa;  acyn  ngwyneb  goruchwyliaeth  yr  Ysbryd  ar  ol  hyny ; ac  yh 
ngwyneb  cyflawnder  y cenedloed  yn  y diwedd.  Mae  dyfnderoedd 
gwybodaeth  Duw,  cyn  belled  ag  y dadguddiwyd  ar  ein  byd  bach  ni, 
yn  ymagor  yn  y dadguddiadau  hyn. 

2.  Dyfnder  doethineb  Duw.  Wrth  edrych  ar  ymddygiadau  pagan- 
iaid,  ac  Iuddewon,  a Christionogion,  yn  ngw'yneb  pob  un  o’r  goruch- 
wyliaethau  a nodwyd  tuag  atynt;  os  mynai  Duw  eu  hachub,  yr  oedd 
ganddo,  heblaw  ei  holl  drefniadau  gogyfer  â’i  briodoliaethau  ei  hun, 
drefniadau  gogyfer  â rliyddid,  cyfrifoldeb,  ac  ennilliad  y gwrthddrych- 
au.  Felly,  nid  oedd  gwybodaeth  yn  unig  yn  ddigonol,  heb  ddoethineb 
i drefnu  y peiriant,  ac  amgylchiadau  ei  ymosodiad  ar  ei  orchwylion, 
yn  y modd  goreu  at  gyrhaedd  y ddau  amcan,  o lesûd  lîaweroedd,  a 
gogoniant  Duw,  ffynnon  fawr  y cwbl.  Dyfnder  doethineb,  a mawr  am- 
ryw  ddoethineb,  Duw  yw  hyn. 

3.  Dyfnder  golud,  neu  roddion  a bendithion  Duw.  Ffynnon  ddofn, 
yn  tarddu  yn  ddiysbydd,  yw  hon.  Cyn  y mesurir  yr  holl  olud  hwn, 
rhaid  casglu  ynghyd  holl  ddaioni  deddf  natur,  enwaediad,  Moesen- 
iaeth,  ac  efengyl,  ynghyd.  Rhaid  etto  ystyried  mor  anhaeddiannol 
oedd  pob  cenedî  ác  oes,  pan  eu  cynnysgaethwyd  â’r  naill  a’r  Ilall  o'r 
rhagorfreintiau  hyn,  cyn  y gellir  adnabod,  nid  yn  unig  mesur,  ond 
natur  y breintiau.  Mae  yn  yr  holl  oruchwyliaethau  hyn  ddyfnderoe  f; 
goludoedd  Duw. 

4.  Dyfnderoedd  ei  fárnau  ef.  Cawn  y farn  fcrimaj  hon,  hefyd  , . 
pen.  2;  *2,  3,  a 3,  8,  a 13,  2-,  ynghyd  ag  amryw  fanau  ereill.  Yr  ysîyr 
yma  yw  barnau  tymhorol,  canys  y cyfryw  oedd  y barnau  fu  dan  sylw 
yr  apostol  eisoes;  Am  farn  y.  dydd  olaf,  nid  oes  dim  yn  ddwfn  yn 
egwyddorion  hòno,  canys  gwyddis  mai  yn  ol  cyfiawnder  pur  y bydd. 
Barnau  Duw  ar  Pharao,  Israel,  &c.,  fel  yr  Elshadai  a’r  Jehofa,  oedd 
mewn  golwg  yma. 

5.  Dirgelion  ffyrdd  Duw.  Ceir  hefyd’  son  am  ffyrdd  Duw,  yn  Act. 
13,  13,  a Dat.  15,  3,  oddiwrth  yr  hyn  y gellir  casglu,  mai  ei  oruchwyl- 
iaethau  a feddylir. 

Eithr,  ar  ol  i Paul  drwy  gorff  yr  epistol  hwn,  olrhain  a dadguddio, 
goludoedd,  barnau,  a goruchwyliaethau  Duw  ; a chan  nad  yw  efe  >. 
dywedyd  eu  bod  yn  nros  yn  anchwiliadwy,  mwy  na’u  bod  yn  peiá  . . 
ni  allwn  ninnau  amgen  na  dywedyd.  mai  anchwiliadwy  fuant,  cyr 
efengyl  daffu  goleuni  arnynt.  Diau  fodgoludoedd  breintiau,  a docL; 
ineb,  a gwybodaeth  Duw,  i aros  byth  tuliwnt  olrheiniadau  yr  holl  gre- 
adigaeth  ; etto,  gan  nad  oedd  neb  o eglwys  Rhufain,  debygid,  yr,  an:- 
mau  hyny,  rhaid  mai  at  y gyfran  ddadguddiedig  o honynt  yn  athraw- 
iaethau  yr  epistol  hwn,  yn  unig,  y cyfeirid. 

34  *Canys  pwy  a wybu  feddwl  yr  Arglwydd,  neu  pwy  a U 
gyngliorwr  iddo  ef  ? 

* Job  15,  8 ; Esay  40, 13  ; Jer.  23,  18  ; 1 Cor.  2,  16. 

Pwy  a adnabu  feddwl  neu  ddirgel  fwriad  yr  Arglwydd,  ynghylch  y 
goruchwyliaethau  a’r  tymhorau  hyn  ? neu,  pwy  fu  gynghorwr  iddo  cf “ 
ynghylch  pa  fodd  goreu  i’w  trin  a’u  trefnu  hwynt? 
z 


277 


Pen.  XI. 


35  *Neü  pwy  a roddes  iddo  ef  yn  gyntaf,  ac  fe  a delir  iddo  dra- 
chefn  ? 

* Job  41,  S ; Mat.  20,  14. 

Pwv  a roddodd  iddo  ef  yn  gyntaf,  dan  ddeddf  natur  neu  ddeddf 
ddadguddiedig — dan  weithredoedd  neuras?  Neb  ; ond,  pe  byddai 
y fath  un  i’w  gael,  ad-delid  iddo  yn  uniawn.  Nid  oes  neb  dan  y 
naill  na’r  llall  o’r  cyfnodau,  na’r  goruchwyliaethau  hyti,  í gael  aros  ar 
ofyn  Duw. 

36  Canys  o hono  ef,  a thrwyddo  ef,  *ac  iddo  ef,  y mae  pob 
peth.  Iddo  ef  y byddo  gogoniant  yn  dragywydd,  Amen. 

* “Ac  ynddo  ef,”-  Syriaeg,  Arabaeg,  Ethiopaeg,  a’r  tadau  Lîadinaidd.  1 Cor.  8 
o;  Col.  1,  16.  ’ 

Ped  edrychid  ar  holl  annhrefn  a drygau  y bydysawd  fel  saethau  yn 
ehedeg  oddiar  linynau  yr  anwelwyr,  gwelid  pob  un  yn  wynebu  ar  ei 
amcan  ei  hunan  yn  unig ; eithr  pe  geílid  eu  gweled  mewn  cyssylltiad 
a dylanwad  arfaethol  a daionus  Duw  arnynt,  o’u  cychwyniad  cyntaf 
mewn  ynfydrwydd,  drygioni,  a hunanoldeb,  hyd  eû  tragwyddol  eff- 
eithiau  yn  yr  eangderau  oesol,  lle  bydd  y Duwdod  ei  hun  yn  oll  yn 
oll,  ceid  eu  gweled  wedi  eu  troi  a’u  hannelu,  ar  ol  cvrhaedd,  ond  odid, 
anicanion  agosach  yr  îs-weithredyddion,  yn  tueddbenu  at  ogoniant 
digwmwl  a diddadl,  yr  Ior  ei  hunan  hyth  î byth  í 

Allan  o Dduw  fel  ffynnon,  a thrwyddo  fel  goruchwyliwr  a threfnwr,  , 
ac  ìddo  fel  y nod  a’r  amcan,  y mae  poh  peth.  Iddo  ef  y byddo  y go- 
goniant,  eanys  efe  a’i  pia,  oddiwrth  bob  cynllun  a nodwyd  o’i  eiddo, ' 
yn  dragywydd,  Amen. 

“ HimfiÝSt , Him  last,  Him  midst,  and  without  endd'— Mîlton. 

0 hono  Ef  ei  hunan  ! — O,  iddo, 

A thrwyddo,  mae*r  cyfan  ! 

Holl  hòniaid  enaid,  anian, 

Ymhob  modd,  ac  ymhob  man  ! 

CVFIEITHIAD  NeWYDD. — “PFN.  Xt4 

[Gofalwyd  anì  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewíi 
yn  y úyfieithad  newydd  yma.] 

Gwrth.  (1)  Oni  wrthododd  Duw  ei  bobl  ? 

Ater.  Dim  mewn  un  modd ; canys  myfi  fy  hun  wyf  Israeliad,  o had  Abraham,  o 
lwyth  Benjamin.  (2)  Ni  wrthododd  Duw  ei  bobl,  y rhai  a ragadnabu.  Oni  wyddoch 
chwi  yr  hyn  a ddywed  yr  ysgrythyr  yn  [hanes]  Elias,  pan  eiriolai  ar  Drluw  yn  erbyn 
Israel  ? gan  ddywedyd,  (3)  “Arglwydd,  dy  brophwydi  a laddasant,  dy  allorau  iiglodd- 
ìasant  i lawr,  a myfi  a adawwyd  yn  unig,  a cheisio  y maent  fy  einioes  innau.” 
(4)  Ond  pa  beth  yw  atebiad  yr  oracl  ddwyfol  iddo  ef  ? “Myfi  a adewais  yn  ol  i mi  fy 
hun  saith  mil  o wyr,  y rhai  ni  phlygasant  lin  i’r  Faal.”  (5)  Yr  un  modd,  gan  hyny, 
ỳ mae  yr  amser  hwn  hefyd  weddill  yn  bod  yn  ol  Etholedigaeth  Gras.  (6)  Ond, 

0»  oRas,  nid  o Weithredoedd  mwyachj  onide,  nid  yw  y Gras  mwyach  yn  ras, 
2/8 


\ 

í 

I 

i, 

I 

Ìl}rthyren  fras  f 


RHUFEINIAID. 


Ac,  os  o Weitiiredoedd,  nid  yw  o Ras  mwyach,  onide,  nid  yw  y Weithred 
mwyach  yn  weithred. 

Gwrtii.  (7)  Beth  am  hyny  ? yr  hyn  y chwiliai  Israel  amdano,  nis  cafodd  ef. 

Ateb.  Eithr  yr  Etiioledigaetii  [sef  ei  phlant  hi]  a’i  cafodd  ; a’r  lleill  a galed- 
wyd  ; (8)  megys  y mae  yn  ysgrifenedig : “Rhoddes  Duw  iddynt  ysbryd  mudrondod 
[. stupor , hurtni],  llygaid  nad  y’nt  yn  gweled,  a chlustiau  nad  y’nt  yn  clywed,  hyd  y 
dydd  heddyw.”  (9)  A Dafydd  hefyd  a ddy wed : “Bydded  eu  bwrdd  yn  rhwyd  ì’w 

dal  hwynt,  ac  yn  achlysur  cwymp  a thaledigaeth  iddynt : (10)  tywyller  eu  Uygaid  fel 
na  allont  weled,  a chrymerbob  amser  eu  cefnau  hwynt.” 

Gwrth.  (11)  Eithr  meddaf,  Oni  thramgwyddasant  hwy  oddiar  amcan  [Duw]  o’u 
cwympo. 

Ateb.  Dim  mewn  un  modd:  etto,  drwy  eu  cwymp  bwy  [y  daeth]  iachawdwriaeth 
i’r  Cencdloedd,  igynhyrfu  cystadleuaeth  eiddigus  ynddynt.  (12)  iTn  awrr,  os  [bu]  eu 
cwymp  hwy  yn  olud  byd,  a’u  lleihad  hwy  yn  olud  cenedloedd,  pa  faint  mwy  y bydd 
eu  cyflawnder  hwynt ! (13)  Canys  wrthych  chwi,  genedloedd,  yr  wyf  yn  dywedyd  (yn 

gymmaint  a’m  bod  yn  ddiau  yn  apostol  y Cenedioedd,  yr  wyf  yn  mawrhau  fy  swydd), 
(14)  os  mewn  un  modd  y gallaf  gynhyrfu  i gystadleuaeth  eiddigus  fy  eiddo  [yn  ol]  y 
cnawd,  ac  achub  rhai  o honynt.  (15)  Canys  os  yw  eu  hwriad  hwynt  ymaith  yn  gym- 
mod  i’r  byd,  pa  beth  fydd  euderbyuiad  hw'yntond  hy wyd  oddiwrth  y meirw  ? (16)  Os 
santaidd  y hlaenttrwyfh,  felly  hefyd  y clamp  toes  : ac  os  santaidd  y gwrciddyn,  felLy 
hefyd  y canghenau.  (17)  Eithr,  os  torwyd  ymaith  rai  o’r  canghenau,  ac  os  tydi,  tra 
yn  olewwydden  wyllt,  a impiwyd  i mewn  yn  eu  lle  hwynt,  ac  a wnaed  yn  gyfranog  o 
wreiddyn  ac  o frasder  yr  olewwydden,  (18)  nac  ymffrostia  uwchben  y canghenau ; 
eitlir  os  ymffrostio  a wnei,  nid  tydi  sydd  yn  dwyn  y gwreiddyn,  eithr  y gwreiddyn 
dydi. 

Gwrth.  (19)  Ti  addywedi,  gan  hyny,  Torwyd  ymaith  y canghenau, fel  yr  impid  fl 
i mewn. 

Ateb.  (20)  Boed  felly  ; drwy  anghrediniaeth  y torwyd  hwynt  ymaith,  ond  drwy  y 
Ffydd  yr  wyt  ti  yn  sefyll.  Na  fydd  uchelfryd  ; eithr  ofna  ; (21)  canys  06  nad  arbed- 
odd  Duw  y canghenau  naturiol,  yr  wyf  yn  ofni,  ac  yn  tybied,  fod  ond  odid  nad  arbeda 
dithau  chwaith. 

(22)  Gwel,  gan  hyny,  diriondeb  a thoster  Duw  ! Toster  tuag  at  y rhai  a syrthias- 
ant  ymaith  ; ond  tiriondeb  tuag  atat  ti,  os  aros  a wnei  yn  ei  diriondeb  ef ; os  amgen, 
torir  dithau  hefyd  ymaith.  (23)  A hyd  yn  nod  hwythau,  os  peidiant  ag  aros  mewu 
anghrediniaeth,  a impir  i mewn  ; canys  y mae  Duw  yn  abl  i’w  himpio  hwythau  hefyd 
cilwaith  i mewn.  (24)  Canys  os  torwyd  di  ymaith  o’r  olewwydden  ag  oedd  yn  wyllt 
wrth  naturiaeth,  a’th  impio  yn  erbyn  naturiaeth  mewn  olewwydden  dda ; pa  faint 
mwy  yr  itnpir  yn  ol  eu  nhatur  y rhai  hyn  i’w  holewwydden  eu  hun  ! 

(25)  Ymhellach,  ni  fynwn  i chwi  fod  yn  anwybodus,  frodyr,  o’r  dirgelwch  hwn  (rhag 
bod  neb  o honoch  yn  ddoeth  yn  eich  tyb  eich  hunain),  fod  dailineb  wedi  dyfod  ar 
Israel  mew'n  rhan,  hyd  oni  ddel  cyflawnder  y Cenedloedd  i mewn.  2Ö)  Ac  felly,  holl 
Israei  a fydd  gadwedig,  megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  “ Gwaredwr  a ddaw  allan  o 
Seion,  ac  efe  a dry  ymaith  annuwioldeb  oddiwrth  Jacob (27)  hefyd,  “ Hwn  yw  y 
cyfammod  sydd  iddynt  oddiwrthyf  fi,  pan  gymmerwyf  ymaith  eu  pèchodau  hwynt.” 
(23)  O ran  yr  efengyl  yn  ddiau,  gelynion  ydynt  o’ch  achos  chwi  ; ondo  ran  yr  ethol- 
edigaeth,  caredigion  y’nt  o achos  y tadau.  (29)  Canys  diedifarus  yw  doniau  a galw. 
edigaeth  Duw,  (30)  Can.ys,  megys  y buoch  chwi  gynt  anufydd  i Dduw,  eithr  yr  aw  r- 
hon  ydych  wedi  cael  trugaredd  drwy  anufydd.dod  y rhai  hyn ; (31)  fefly  y maent 
hwythau  yn  awr  wedi  dod  yn  anufydd,  fel  y caffont  drugaredd  drwy  y drugaredd  a 
gawsoch  chwi.  (33)  Canys  cydgauodd  Duw  y pawb  i anghrediniaetb,  fel  y gallai  dru- 
garhau  wrth  y pawb, 

(33)  O ddyfnder  golud  doethineb  a gwybodaeth  Duw ! mor  ançhwiliadwy  yw  ei 
farnau  ef!  mor  anolrheiniadwy  yw  ei  ffyrdd  ef  ’ (34)  Canys  pwy  a wvbu  feddwl  yr 

Arglwydd,  neu  pwy  a fu  gynghorwr  iddo  efi’  (35)  Neu  pwy  a roddodd  vn  gyntaf  iddo 

279 


Pen.  XII. 


peüT  Mdo'ef  bvdddo  ^ Ca“yS  ° h°n°  ef’  a thr"'yddo  ef-  ae  iddo  of-  Cy  mae]  pob 
petn , utdo  et  b>ddo  y gogoniant  yn  oesoesoedd,  Amen ! F 


PENNOD  XII. 

Rhan  IIL  Pen.  xn — xvi. 

HVfZ:ITfÌ0/la  brawä9anvch-rhinweddau  newyddion  ac  arbenig  y 
Gyfundrefn  Gnstionogol. 

§ 1.  Hunan-ymwadiad  Swyddol.  Pen.  xii,  1 8. 

yr^ffrymaTsCd  0 !eiaf’  ei  enaid»  a>i  feddiannau,  a’i  ddylanwad,  felly 

holl  ddoniau,  at  wlÄSf  “ ***  hefyd  meWn  raodd  arbeniS.  a’i 

hynv  yr  wyf  )^n  atolwg  i chwi,  frodyr,  *er  trugareddau 
Duw’  roddi  0 honoch  eich  cyrff  yn  aberth  byw,  santaidd, 

c\  mmeiaduy  gan  Dduw,  yr  hyn  yw  eich  rhesymol  -wasanaeth 
chwi. 

honoeh  eich  hunain,”  Barnes,  Hodge,  Walford,  Schoettgen,  Beza,  a 

rív?i  nrlrí'oii  X°Sr  ,1T.^ma  J,gair  rhesymol  i arddangos  fod  y dyn  oddimewn,  ac  nid  y 
df"r;dda’"’  fel  dan  y dáeddf,  yn  ofynol,”-Barnes,  Hodge.  ‘‘Camgymmeriad  yw 
, ,,  , . yn!a  y Palr  trugarcddau  am  dt’ugaredd ,” — Carson,  Bloomfield.  ‘‘Vn 

milwr  ef  abfrthau  Inddn«;ig.”-Beza,  Bos,  Elsner.  “Fel  yeyflwynai 

• , he01!h-V  act-  “Cyferrrr  dan  y gair  byw  at  aberth  ysbrydol,  ac  nid 

seremon.ol,  fel  ebyrth  Moses,”-Photius,  Jaspis,  Bloomfield.  “RheSI/mol  ỳw  cyf- 

ír.etnijrr,“vyr  a natUr  üuwi”-Grotiua’  Beea,  Erasmus,  V,g^.  Hammond, 
r hvn  yw  eich  ysbrydol,  ac  nid  seremoniol,  wasanaeth  chwi,”  medd 
Chrysostom  Estms,  Bíede,  Wetstein,  Rosenmuiler,  «oppe,  Olearius,  iCarpzov,  Jas- 

^ /iyn0llr  rí€SWmneU  v dealí,»— ! Stuart.  ‘‘Wrth  aberth  byw , dywedif 
aberth  parhaus,  ac  nid  am  unwaith,  fel  y rhai  Iuddewig,”-Stuart. 

tru9aredäau,  8fc.  Yn  2 Cor.  1,  3,  cawn  yr  un  gair?  lîe  dywedir 
Ta  aJ  triH?ai,ecIdau-  Rhaid  i’r  ystyr  yma,  fod  yn  naiìl  ai  drwy  dru- 
gareddau  Duw  fel  moddion  : neu  ynte,  rhaid  fod  eithrìad  Grammadegol 
yn  y frawddeg  wreiddioh  Pe  buasai  yn  yr  hyn  a elwír  yr  Accusatwe 
tase,  gailasai  fod  yn—er  mivyn,  neu  oherwyââ  trugareddau  Duw ; 
eithr,  gan  mai  yn  y Genìtim  y mae,  dylem  olrhain  ì'r  arferiad  hynod 
hwn  mewn  manau  ereill,  pa  rai  ydynt  fel  y canlyn : 

Rhuf.  15,  30-T-f‘Yr  wyf  yn  atolwg  i chwi,  frodyr,  írwy  yr  Arglwydd 

lesu.Gnst,  a thrwygariadyr  Ysbryd.” 

i T wyf  yn  atolwg  j chwi.ífrodyr,  trwy  enw  ein  Har- 

glwydd  lesu  Grîst.,, 

hyLSeA°èr1i^.”Myfi  PaUÌ  Wyf  y"  atölw-Sii  chwî>‘trwy  addfwynder  a 

Ac  yma,  trwy  drugareddau  Duw.  Gwel  yn  mlaen. 

Tuugareddau  (oiktirmos),  pity,  eompassion,  mercy  ; tosturi,  eyd- 
ymdeimlad,  trugaredd.  Mae  yr  ystyr  yn  ysaafnach  a Uai  gwresog 
.nagystyry  gairŵfw.  Ceir.ef  yn  Col.  3, 12  ; 2,Cor.  I,  3 ; ,PhU..2,  :ì.: 

U 


UH-ÜFH  i 0. 

ITeb.  10,  28,  “lieb  drügareddan.”  1 erir  yn  unig  gan  í’aul,  ae  yn  V 
rhif  lliosog.  Cyfeiria  at  dosturiaet'i  iu  cymdeithasol,  brawdol, , taool. 
&c.,  yn  arbenig.  Gan  hyny,  drwy  y tosturiaethau  hyrt  yn  Nuw  yr 
oeddynt  i roddi  eu  eyrtt'  at  wasanaeth  crefydd  Crist. 

Aberth  byw.  Arferir  y gair  aberih  (thasiaj.  yn  alíegawl  am  wasau- 
aeth  i Dduw,  eithr  rhaid  oedd  iddo  fod  yn  wasanaeth  pur,  digyinmysg,  a 
liollol  ymroddawl,  megys  yn  Heb.  13,  lö.  l(i;  Phil.  2,  17,  a *i,  1H. 
Sonia  1 Pedr  2,  5 am  aberthau  ysbrydol.  Amlwg  yw,  gan  liyny,  nad 
yw  y meddylddrych  o roddi  y naill-  beth  yn  lle  y llall,  yn  gynnwysedig 
yn  y gair  aberthu . Gan  hyny,  nid  yn  y gair  ei  luin,  ond  yn  y geiri.  i; 
cyssylltiedig  ag  ef,  y ceir  yn  gyttredin  brotion  o drososodiad  yn  abcrth- 
iad  Crist.  Nid  oes  sail  i’r  Pabyddion  ddadleu  fod  gwasanaeth  ordiniiadol 
Cristionogaeth  yn  ddyhuddiadol,  ac  yn  gwneuthur  y swyddog  a'i  cyí- 
îwyno  yn  ofFeiriad.  Nid  oeà  yn  hyn,  ychwaith,  un  sail  i’r  Sociniaid 
ddal  aìlan,  gan  nad  oes  yr  ystyr  drososodiadol  o fewn  y gair  aberth  ei 
hun,  nas  gallai  abertliiad  Cristo  liono  ei  hun  fòd  felly  ; oherŵydd  yn  \ 
cyd-destynau  y ceir  natur  y-r  aherth  a’i  berthynasau. 

Gwelwn  yn  ein  testyn  athrawiaeth  werthfawr,  deilwng  iawn  o sylu. 
wedi  myned  gyda  ni  yn  dra  disyl'w  ePs  rhai  canrií’oedd.  Devhynia 
Crist  yn  y oymmeriad  o Dywysog  neu  Raglaw  y Fí'ydd,  bob  rliodd  a 
Wirí’oddol  gyflwynir  iddo.  Pan  gyílwynir  iddo  yr  hatling  fach,  mae  ele 
yn  ei  derbyn  ; mae  ei  nawdd  iddi  ; nrae  ei  fendith  arni ; ac  mae  ganddo 
yn  nghadw  ei  wobr  am  dam.  Felly  am  jrdernyn  o arian,  neu  o aur. 
Byth  ni  chipia  efe  ddwy  hatling  pan  gyttwynir  iddo  ddim  ond  un.  Nid 
oes  ganddo  ddim  yn  y byd  yn  nghadw  olr  eiddum,  ond  a wirfoddol,  ddi- 
frifol,  roddwyd  iddo.  Pan  gyflwyner  enaid  euog  felly  iddo,  O mor  ìia- 
wen,  mor  groesawus,  y derbynia  efe  efi  FHto,  yr  enaid  hwnw  yn  unig 
y mae  efe  y pryd  hyny  yn  ei  gymmeryd.  Pangyíhwnir  eiddò  iddo,  yr 
eiddo,  ac  nid  yr  enaid,  sydd  dan  ei  nawdd,  a than  ei  fendith,  ac  yn  aros 
am  ei  wobr.  Pan  gyflwyner  enaid  colledig  iddo,  yr  enaid  yn  imig,  ac 
nid  y coríntefyd,  fydd  dan  oi  nawdd,  a than  ei  fendith.  Nid  yw  efe  fel 
Rhaglaw  mawr  y Ffydd  yn  teimlo  ei  hun  dan  rwymau  i ofalu  ani  nag 
arian  nag  eiddo,  ond  y cyfryw  ag  a gyflwynwyd  iddo  : nac  ychwaith  am 
nag  enaid  na  chortt’  ond  y cyfryw  ag.  a gyftwynwyd  iddo.  Mac  tynghed- 
fen  yr  enaid  sydd  wedi  ei  roddi  i Grist  felly,  uwchlaw  niweidiau  oddi- 
wrth  nac  angau  nac  eintoes,  petliair  presennol  a phethau  i ddyfod,  nac 
un  creadur  arall;  etto  gall  coift'yr  enaid  liwnw  gael  ei  dori  i lawr  gan 
bob  damwatn  fel  corft’rliyw  nn  aralì,  hyd  yn  nod  ar  ganol  ei  ddeí'nydd- 
ioldeb,  os  na  bydd  efe  wedi  ei  gyflwyno  yn  arbenig  i wasanaeth  Crist. 
Nid  oedd  Uabyddio  â nieini,  na  llongiìdryliîad,  na  dim  arall,  yn.  galln 
oyrhaedd  Pàul,  cyn  iddo  orphen  ei  waith.  Meddylied  pregethwyr  ef- 
engyl  yn  ddifrifol  ani  hyn.  Mar  fendîgedig  yw  y rhei’ny  sydd  wedi 
aberthu  eu  cyrfìf  yn  ebyrth,  nid  ar  ol  eu  marw,  ond  tra’n  fyw,  i Dduw  ; 
etto,  O mor  gymmaint  níwy  yw  y pechod  o wrando  ar  lais  esmwythyd  i 
ohwantau  y coríF,  ynddynt  hwy,  ar  oh  y cyfryw  hunau-gyfìwyniad , r»ac 
yn  neb  arall ! 

Rhesymol  wasanaeth.  Ystyr  y gair  latreia , ag  a gyfieithir  yma  yn 
wasanaeth , yw  gwasanaeth  ueu  addoliad  crefyddol;  sef  yr  addoliad  yn 
mha  un  yr  arferir  y corft’,  ac  ìiid  y meddwl  yn  uuig.  Gair  arall  a arfeiid 

281. 


PEN.  XII. 


am  ddlrgel  addoliad  y meddwl.  Ccir  hefyd  yn  Ioan  I6r  2 ; Rhuf.  9,  4 * 
Heb.  9,  1,  6;  Exod.  12,  25,  26.  Megys  yr  oedd  cyflwyno  eu  hanifeil- 
iaid  a’u  degymau  yn  latreia  cnawdol  dan  y ddeddf,  felly  y mae  cyflwyno 
ein  cyrff  yn  wasanaeth  addoliadol,  neu  latreia  i ninnau  ; sef  ein  gwasan- 
aeth  rhesymoly  ac  nid  cnawdol — crefyddol,  ac  nid  gwladol.  Mae  ein 
cyrffni  yn  Ilenwi  yr  un  lle  ag  a lenwid  gan  eu  haberthan  cnawdol 
hwynt.  Ar  ol  cyflwyno  anifail  yn  aberth  byw  i Dduw,  ni  hònai  y cyf- 
Iwynwr  un  gyfran  o hono,  na  hawl  ynddo  mwy  ; felly  ninnau,  arol  cyf- 
lwyno  ein  eyrff  yn  aberthau  byw,  at  wasauaeth  crefyddol  allor  fawr  hun- 
anymwadiad  achubiaeth  y byd,  sef  croes  Crist,  nid  ydym  yn  hòni  un 
gyfran  o,  nac  o hawl  yn,  cin  cyrff  hyny  mwy.  O,  pa  fraint  yw  hon  ! 
O,  pa  leied  sydd  a gyrff  at  wasanaeth  yr  allor  hon  heddyw  ! “Fi  fy 
hun ; a’m  teimladau  corfforol  fy  hun,"  yw  y llais  sy’n  cael  y gwran- 
dawiad  penaf  yn  aml  gyda  ni,  pregethwyr  yr  oesoedd  aflwyddiannus 
hyn ! 

2 *Ac  na  chydymffurfíwch  âyr  byd  hwn ; eithr  ymnewidiwch 
drwy  adnewyddiad  eich  meddwl ; ffel  y profocli  beth  yw  daionus 
a chymmeradwy  a pherffaith  ewyllys  Duw. 

* “Acnachydymffurfiwch,  ac  nac  ymnewidiwch  gyda’r  byd  hwn,  eithr  cydymffurf- 
iwch  ac  ymnewidiwch  drwy,  &c./’  yw  darlleniad  yr  hen  gopiau  Groeghenaf,  ac  amryw 
ereill.  + Fel  y gwybyddoch  yn  brofiadol,” — Conquest.  “Cyfeirir  at  ragoriaeth 
ewyllys  Duw  dan  yr  efengyl,  ar  yr  hyn  ydoedd  dan  y ddeddf,”— Paraeus,  Grotius, 
Locke,  Macknight. 

Y byd  hwn , oedd  yr  oes  hòno  o Iuddewon,  neu  yn  hytrach,  yr  orucli- 
wyliaeth  hòno  ag  a safai  o hyd,  er  gwaethaf  efengyl ; sef  yr  eiddo  Mo- 
ses.  Ceir  yr  ystyr  hwn  i’rgair  aiôn , ag  a arferir  yma  am  byd,  yn  1 Cor. 
10,  11,  &c.  [Gwel  ar  Mat.  .13,  39.]  “Na  chydymffurfiwch  â’r  ornch- 
wyliaeth  hon,  sydd  yn  hulio  wryneb  y wladwriaeth  Iuddewig.  Nad  pa 
mor  rinweddol  oedd  cyduno  â Jabez,  i weddio”  am  helaethiad  o’ch  ter- 
fynau  daearol ; ac  am  yd,  a gwin,  ac  olew  Canaan,  gyda’r  hen  Salmwyr 
a’r  prophwydi,  tra  parhaodd  goruchwyliyeth  Sina;  rhaid  ymadnewyddu 
yn  awr,  hyd  yn  nod  yn  ysbryd  eich  meddwl,  gyda  golwg  ar  fydoldeb  yn 
gystal  a dialgarwch.”  Er  eu  bod  yn  rhinweddau  Moesenaidd,  pechodau 
gwaethaf  Cristionogaeth  ydynt. 

Profoch  ( doJàmazein-j , to  maJce  trial  of,  to  pui  to  the  proof ; gosod 
ar  brawf.  “ Profiad  eicli  flýdd  chwi,”  ebe  1 Pedr  1,  7.  “Lle  y profodd 
eieh  tadau  fyfi,”  ebe  Duw  yn  Heb.  3,  9.  Felly  yma,  “fel  y rhoddoch  ar 
brawf.  fel  y profir  cynnyrch  y mwynglawdd  gan  y toddydd,  pa  beth  yw 
ewyllys  Duw,  sef  yr  un  ddaionus,  gymmeradwy,  a pherffaith.”  Trwy 
yr  hunangyflwyniad  hwrn  y gosodid  ar  brawf  teg  ewyllys  Duw  am  gadw 
dynion.  Ewyllys  at  un  genedl  oedd  ei  hen  ewyllys  ddadguddiedig  ef. 
At  yr  holl  fyd  y mae  hon. 

Cyfiawn,  gan  dalu  yn  ol  gweithredoedd  oedd  hòno : daionus , gan  gyf- 
rsnu  yn  ol  ei  ras  ei  hun.  yw  hon.  Yr  ewyllys,  neu  oruehwyliaeth  wrth- 
odedig,  yw  hòno  ; yr  un  gymmeradwy  yw  hon.  Yr  un  anmherffaith 
mewn  hunanymwadiad  a maddeugarwch  yw  hòno  ; yr  un  sy’n  berflaith 
yn  y ddwy  riewedd  newydd  hyn  yw  hon.  Mae  llw  Duw,  a chjmmeriad 
marwolaeth  Crist,  wedi  eu  gwystlo  i hon,  yr  achubai  hi  y hyd  ; rhodd- 
282 


RHUFEINIAID. 


wch  hi  yn  onest  ar  ei  phrawf.  Cyflwynwch  eich  cyrff,  nes  eu  gosou 
ar  eu  hegni,  hyd  ferthyrdod,  drosti,  fel  y rhodder  hi  genych  ar  ei 
threial , er  mwyn  gweled  o honoch  pa  un  a all  hi  achub  y byd  colled- 
ig,  ai  peidio.  Oni  wnewch  hyn,  ni  ellwch  liaeru  eich  bod  wedi  ei 
phrofi.  Nid  yw  y sawl  a ddilynant  wyr  yr  hen  oruchwyliaeth,  drwy 
“ gymmeryd  byd  da  yn  helaethwych  beunydd,”  yn  ei  gosod  hi  ar 
brawf  teg;  ie,  nid  ydynt  yn  awr  yn  gymmaint  a chadwedig  eu 
hunain. 

3 Canys  yr  wyf  yn  dywedyd,  *trwy  y gras  a roddwyd  i mi, 
wrth  bob  un  a’r  sydd  yn  eich  plith,  na  byddo  i neb  uchel-synied 
yn  amgen  nag  y dylid  synied ; feithr  synied  i sobrwydd,  fel  y 
rhanodd  Duw  i bob  un  fesur  ffydd. 

* “Trwy  fy  apostoliaeth,’’ — Grotius,  Crellius,  Stuart.  + “Ei  fesur  o ffydd,’’ — 
Conquest.  “Ei  fesur  o wybodaeth  grefyddol,” — Koppe,  Morus.  “O  ddawn  wyrth- 
iol,” — Photius,  Theodoret,  Grotius,  Flatt,  Tholuck. 

Etto,  rhaid  oedd  gan  Paul  gael  rhoi  rhybyddion  ar  ochr  y llwybr 
hwn  hefyd,  rhag  i neh  ruthro  gyda  hunangyflwyniad  ar  draws  ei 
frawd,  nes  gosody  naill  ddawn  i wasgu  ar  gyffiniau  y llall. 

A roddwyd.  Sonia  Paul  am  y “gras  a roddwyd"  iddo,  hefyd  yn 
1 Cor.  3,  10 ; adn.  G o’r  bennod  hon ; Eph.  3,  8,  &c.  Tybiwyf  mai 
at  ras  neu  ddawn  wyrthiol  y cyfeiria  efe.  Gwelir  hyn  gan  y sawl  a 
ddarlleno  V cyfeiriadau.  Etto,  t^bycach  mai  at  ras  cadwedigol  o 
foddion  y cyfeiria  Iago  (4,  6).  Cyfeiria  Paul  yma  at  yr  awdurdod  a 
feddai  efe  fel  apostol,  i drefnu  yu  gystal  â chyfranu,  doniau  saint 
ereill. 

I sobrwydd  ( ’eis  to  sdphronein) , to  use  sound  judyement  and  modera- 
tion  ; tobe  ofthesame  mind  ; bod  o synwyr  cyífredin  ; arferyd  gwedd- 
eidd-dra  pw^yllog.  Tit.  2,  6;  1 Pedr  4,  7.  Ei  ystyryma,  yw  traddodi 
yr  hyn  a ddadguddid  iddynt  drwy  y ddawn  wyrthiol,  yn  bwyllog,  heb 
ymw'ylltio  fel  yr  oraclyddion  paganaidd  ; malu  ewyn,  a hanner  lew- 
ygu,  fel  y gweledyddion  Moesenaidd.  Un  yn  unig  oedd  oT  rhai  hyny 
yn  y man  ar  y pryd,  canys  nid  oedd  ei  ddull,  na’i  awdurdod  arno  ei 
hun,  yn  gyfryw  ag  a ganiatäai  i amryw  o’i  fath  fod  o ddefnydd  mewn 
cymdeithas  ; eithr,  dan  y cyfraniadau  apostolaidd,  nid  oeddynt  felly. 
Yr  oeddynt  yn  amryw  yn  yr  un  gymdeithas,  ac  yn  derbyr»  dawn  fwy 
pwyllog,  a llywodraethadwy.  Yr  oedd  mesur  o ffydd  neu  ddawn  gan 
bob  un  oddiwrth  Dduw.  Wrth  ymarfer  â’u  gilydd,  bnau  y gallent 
ddod  i ddeall  graddau  eu  gilydd.  Ar  ol  deall  o wr  y gradd  bach  gym- 
maint  yn  uwch  nag  ef  ydoedd  ei  frawd,  yn  ngraddau  y tfydd,  ei  ddy- 
ledsw^ydd  ef  oedd  cymmeryd  llai  o le  yn  gyfartal  â hyny.  Wele  le  i 
ninnau  dderbyn  addysg  gyda'n  harferiad  o’n  dysg  a’n  doniau  pres- 
ennol. 

4 Canys  y mae  genym  ni  aelodau  lawer  mewn  un  corff,  ac  nad 
oes  gan  yr  holl  aelodau  yr  un  swydd : 


283 


pen.  xn. 


5 fFelly  nmnaUj  a ni  yn  Uawer,  ydym  un  corff  yn  Nebrist, 
püob  un  yn  aelodau  i’w  gilydd. 

* “Un  corífdan  Grist,”-  J.,  Williams. 

aelffifróÄffhNWnÌSU  ! T Grîstionogo! 

„:A  n ' Lurir  u.vnoi.  i\idyr  eglwys  ei  hun  vw  v corff  oherwvrlf 

defthas  naPffor°haU /el  \?/ry™  0>i  mewn’  un  lie  neillduoí  vn  y gym 
cyfranu  ^î"*101  ychwaith*  Mae  pob  un  i'gynghcri 

deithas'  S?  "’■  ,hyd  eithaf  ei  allu‘  1?el  «wyddwyr  yn  y gVm. 
yraeth  â awaith  v ’l W,  * ‘6  yn  y C°rff ; ac  nid  yw  y »ai11-  » U f ym- 
chwyiiony  ilali,  yn  y èorif  dynof  * * Ua,“  “lod  1 Syfl8WnÌ  S°1'' 

vJv\l‘,ìdt  “'f  ?e®  u,n  ae,:od  5’n  hen  a»  aeloci  arall.  Aeìod  i’r  troed 

ac  tíd  rwaui™  tflvdrf  T ^ trred  yW  Y ìlysad:  Mn  1>w  gíNdd, 

nid  yw  vr  athriwf^Ìh^’  yd«Dt'  ,CliSt  yw  Pen  >’  nai11  a’r  Hall.  Felly 
fynu  Hvlo<Wrh  thwL1  fynu  d>;sSu  y cynghorwr,  na’r  cynghorwr  i 

* 6 A Cflan  fod.  1 ni  arary'v  ddoniau  yn  ol  y gras  a roddwyd  i ni, 
y^ffydd  ' a?  a'  P(0I>llwydoliaet1h  prophuydwn  yn  ol  cyssondeb 

7 fAi  gweinidogaetli,  byddwn  ddyfal  yn  y.  weinidogaeth,  tneu 
yr  hwn  sydd  yn  athrawiaethu,  yn  yr  adirawiaeth. 

8 §Neu  yr  hwn  sydd- yn  eynghori,  yu  y eynghor : ||yr  hwn 

■7  /"  cyfranu,  gwnaed  mewn  symlrwydd;  fyr  hwn  sydd  vn 

ilywodraethu,  mewn  diwydrwydd;  **yr,  hwn  sydd  yn  trugarhau, 
mewn  llawenydd.  ° 

ra(IdauV’’-0lJàrnef  °e 7/7  ■'  radd  nesaf  *’r  apostolion,  ac  yn,  ysirydoledig  i ryw 
ol  ein  ^ r * dẁwD'”'-®»">«.  Hodge,  J.  Wilüams,  “ln< 

nhwvdoedd  dd.  'I  ,,  j ~Conquest'  Vn  gysson  u’r  fifydd,”— Wálford.  “Y  pro- 
Ijyniedia  Bera  ° * ysfr5'til-vr’  CarPzt”r-  “Äftwn  cyssoirdeb  á’r  «redo  dcr- 
Hardy  g’  7® 7’^*’.!.  * Pabyddion’  ‘‘Vn  ol  n’esnr  f ddawn  fo  gan  nn,”_ 
77!  ' elnid%'Aeth  y íW“r  a’r  ordinhadau,” — Bames.  - * “Dvsaè  vr 

broph7y7,”icnreZî  Kèf7"e8*^ Y ‘T"*1”  *■"**?  * y Kwahano1  '««««*  0 

Barnes  “NiH  i’  , J7  , * Cyngnon  Byda  golwg  ar  yr  ymarweddiad,”— 

Hodie  dy,7’"ydd’  oedd’”  Hodge.  f.  “V  Lcon,*«-B^ 

-ar”_'j  w;i I ii,!. fc'  d è ''f “d  sym}/r  y e.''"'ìr  amcau,” — Barnes.  “Vn  anhunan- 
’ J’  Wd haras.  H “V  president,  ond.  odid,!’-Bames.  **  “Y  rhai  a of 
alent  am  y cleifio«,”_Calvin)  Barnes,  Hodge. 

Gwel  y Traethawd  ar  Swyddau.  yr  Ephtal,  yn  y diwedcL 


ârfiT.?iRIAD  A hunan-ymwa dj ad— -rhinweddau  newyddion- 
Lristionogaeth,  yn  eu  perthynasau  personoi..  Adn.  9-21. 

Swesgie  amynty  rhinweddau.o  dlrMmdeb,  Uonder,  cydymdein.lad,  cydweithrediad, . 


MTOFEINIATD. 


a maddeugarwch ; pa  rai  ydynt,  mewn  naill  ai  natur  ai  graddau,  yn  newydd  yn  ymyl 
eiddo  saint  yr  Hen  Destnment. 

9 Bydtled  cariad  yn  ddiragritb.  Casewch  y drwg,  a glynwch 
wrth  y da. 

Cariad  fagapej.  Hwn  yw  y eariad  0 ewyllys  da  arhenig  a berthyn 
i’r  teimlad  Cristionoirol.  Ei  darddiad  sydd  o Dduw  yn  rhoddiad  ei 
Fab  (Ioan  3,  16).  Cariad  yr  Iuddew  oedd  wladyddol,  yn  caru  cym- 
mydog  fel  efe  ei  hun.  Mae  hwn  yn  royned  yn  mhellach  na  hyny. 
Nid  yw  yn  ystyried  teilyngdod  y gwrthddrych,  na'i  annheilyngdoch 
Ewyllys  da  pur,  difesur.  dinag,  ydyw.  Dyma  deimlad  Duw  wrth 
sefyll  yn  ei  ddrws  i gyfranu  j bechadur,  a dyma  deimlad  Cri'tion 
wrth  sefyll  yn  ei  ddrws  yntau  i gyfranu  i’r  saw.î  a ofyno  ei  haelioni. 
Hwn  yw  y teimlad  y mawr  awydda  Crist  ei  weled  yn  ei  ddysgyblion, 
megys  y dengys  Ioan  15,  13;  a 17,  26;  Rhuf.  13,  10;  1 Cor.  13,  1 ; 
Heb.  6,  18  ; 1 Ioan  4,  7. 

Casewch  y rruilais,  a glynwch  wrth  y tirionrieò.  Casewch  yr  hen 
igariad  drwy,  cyfyng,  yr  hen  “gasfi  dy  elyn,  &cM”  a glynwch  wrth  y 
cariad  da , ehelaeth,  y “cerwch  eich  gelynion,  &c.” 

10  *Mewn  eariad  brawdol  bydtlwch  garedig  i’ch  gilydd : yn 
rhoddi  parch,  yn  blaenori  eich  gilydd  : 

* <<Yn  gwasanaethu  yr  amser;”  gan  roi  ka1ro  yn’lle  hurw,  yw  darlleniad  amryw 
ihen  gopíau  Groeg  a Lladin  ; er  mai  dros  y darlleniad.cyffredin  y mae  mwyafo  awdur- 
:dod  o lawer.  Feily  Knapp,  Morus,  &c. 

Caredig  CphìlostoryoiJ . jCaredig  fel  y mae  dyn  at  ei  agos  berth- 
ynas.  “Byddwch  mor  garedjg  i-ch  gilydd  ag  yr  ydych  i’ch  plant,  eich 
brodyr,  a’ch  perthyna«au  yn  ol  y enuwd.”  Dyna  ystyry  gàir.  Grist- 
ionogion,  gwridwn  uwchben  yr  adnod  hon  ; ie,  -uwchben  pob  adnod 
o fewn  y gyfran  hon  o’r  epistol ; cany«  yn  ngwyneb  pa  un  o honynt 
y gallwn  broíi  ein  hunain  yn  well  nag  anffyddwyr  ymarferolî 

1 1 *Nid  ya  tldiog  mewn  diwydì'wydtl  ; yn  wregog  yn  yr  ysbrytl, 
yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd. 

* “Nid  yn  ddicg  mcwn  gorehwyl,” — Barnes,  Walford,.  “Mewn  gofal  am  eich 
gilydd,”— rGomjuest.  “iCyfeirir  ai  ddiwydrwydd  erefyddol  yn  unig,’’ — Hodge.  “Yn 
gwasanaethu  y cyíieusára,” — Walford. 

Di wydrw  ydd  ( sipouile ) , dìlìgence,  earnest  effiort,  forwardness  ; egin 
difrifol  a diymaros.  Gorchymyna  adn.  8 i’r  hwn  fo’n  llywodraethu, 
gyflawni.ei  swydd  fel  hyn.  Os  nad  ydym  yn  ystyried  y llywodraethw  r 
eglwysig  yn  gyfryw  â hyn,  ynfyd  a phechadurus  ynom  y w ei  hymddir- 
ied  iddo,  na’i  gadael  yn  ei  law.  Cytìeithir  yr  un  gair  yn  astudrwydri , 
vn  2 Cor.  8,  7,  8 ; 2 Cor.  1,  5 ; a Judas  3.  Cynnwysa  y gair  fod  y 
ddyledswydd  dan  sylw  i’w  chyflawni  gyda  brys.  Cyfeiliornus  yvv  y 
dyb  hóno  sydd  wedi  ymlusgo  i’r  eglwysi,  fod  yn  rhaid  wrth  hwyrfryd- 
tigrwydd  gyda  phoö  peth.  Ỳr  ystyr  yw  ;■ — “Mewn  perthynas  i ddiwyd- 

' .285 


ìrwydd,  annioglyd ; i’r  ysbryd,  gwresoglawn  ; i’r  Ärglwydd,  gwasan- 
'aethgar.”  Aìl  the  Datives  here  are  those  of  relation. 

Yryshryd-;  nid  yr  YsbydGlân,  ond  eu  teimlad  eu  hunain,  fel  y 
cawn  fod  Apollos,  yn  ol  Àct.  18,  25. 

12  Yn  llawen  mewn  gx)baitb ; yn  ddyoddefgar  mewn  cystudd; 
yn  dyfal-barhau  rnewn  gweddi. 

Mewn  perthynas  i obaith — yn  lîawen.  Wrth  gyfryw  ymadroddion 
á hyn,  gwelwn  nad  oedd  y Cristionogion  cynteíig  hyn  yn  brudd  eu 
gohaith.  Nyni,  drwy  gymmysgu  prudd-der  yr  Hen  Destament  gyda 
ilawenydd  y Newydd;  ac  ofn  yr  Hen  gyda  hyder  y Newydd  ; ac  ys- 
bryd  caethiwed  yr  Hen  gydagysbryd  mabwysiad  y Newydd,  sydd  yn 
forudd,  yn  benisel,  ac  ocheneidus,  niewn  gobaith.  Ddarllenydd,  paid 
â bod  yn  brudd  dy  obaitb,  os  ymddiriedaist  dy  fywyd  i’r  Ceidwad. 
Llaw’enba  yn  dy  ran.  Mae  yn  golled  i tì  beidio.  Mae  yn  garn  a’r 
drefn,  ac  a’r  gw'aerl  â’ì  seüodd,  ac  â’r  cyfammod  a’i  cadarnhaodd,  i 
beidio  canu  uwchben  dy  obaith.  Un  o’th  bechodau  penaf  yw.  Peehod 
yn  unig  a ddylai  gael  dy  bruddhau.  Eithr  os  wyt  ti  blentyn  i l)duw 
dan  y Testament  Newydd.  mae  y prudd-der  hwn  etto  yn  dy  gynhyrfu 
yn  mlaen  : os  dy  beehod  dy  hun  fydd,  yn  mlaen  at  fynu  ei  ladd,  a 
thrwy  wmed  Cris-t,  at  gael  maddeuant  o hono  : os  pechod  rhai  ereill 
fydd,  yn  mlaen  at  fynu,  drwy  ddylanwad  dy  gall  a thirion  egni  dy 
hun,  a bendithiol  ras  Duw,  at  gael  ei  wywo,  a’i  ddadwreiddio  yn 
hollol.  Eithr  eofia  na  fyn  Duw  dy  wasanaeth  gyda  hyn,  ychwaith, 
«nd  gyda  gobaith  llawen.  Os  dy  beehod  dy  hun  yw  y pwnc,  mae  yr 
lawn  genyt,  a bydd  ìawen  dy  obaith  yno ; ac  os  pechodau  dynion  er- 
eill,  uiae  dyianwad  y groes— hunanymwadiad  a maddeugarwch  y groes 
genyt — a bydded  lawen  dy  obaith  am  Iwyddiant  yno ; canys  onid  yw 
hwn  yn  nerthol  drwy  Dduw , i fwrw  i lawr  fel  caerau  Jericho,  bob 
castell  moesol  a’th  gw?rddodd  erioed,  ac  a’th  gwrdda  byth ! 

C ystudû  (thlìpsìs) , affiiction , distress,  calamity  ; trallod,  drygfyd. 
Mae  yn  deilwng  o sylw,  fod  allan  o’r  33  o weithiau  yr  arferir  y gair 
hwiî  gan  Pauì  ac  Ioan,  ei  gymhwysiad  bron  yn  gyffredinol  at  gystudd 
y Saint  drwy  erlidiau  am  eu  crefydd.  Ceir  gwpl  o weithiau  am  gys- 
tudd  ceryddol  oddiwrth  Dduw,  yn  llyfr  y Dadguddiad.  Mae  yr  holl 
gysuron  a’r  addewidion,  o fewn  duwinyddiaeth  Crist  a’i  apostolion, 
a addawyd  i’r  cystuddiol,  yn  unig  i’r  cystuddiol  drwy  erlidiau,  a’r  gwe- 
ddill,  am  a wyf  yn  gofio  yn  awr,  i’r  llafurus  ac  egniol  dros  achub  dyn- 
ion,  a’r  hwn  a ddyddano  y saint  fo  dan  y cyfryw  gystuddiau. 

Dvfal-ba.rhau  (proshartered) , to  he  strong  or  firm  towards  any 
thiny , to  endure  or  perscrere  in , or  with,  ornear  any  person  or  thing  ; 
bod  vn  rymus  a diysgog  tuagat  ryw  beth.  dal  at,  neu  gyda  rhyw  heth, 
neu  berson.  Arferir  am  weddío  felly,  hefyd  yn  Act.  1,14;  a 6,  4;  a 
Col.  4,  2 : am  athrawiaeth,  yn  Act.  2,  42.  Òddiwrth  yr  arferiadau 
hyn  o’r  gair,  gwelwn  nad  yw  gweddi  annyfal,  a diegni,  ac  egwan,  yn 
gydweddol  â theimladauyr  Eiriolwr  fu’n  rhuddo  glaswellt  Gethsemane 
â’i  waedlyd  chwys,  ac  sydd  yn  parhaus  dynu  sylw  nef  y nef  â’i  egniol 
weddiau  ! Mae  dirfawr  anghen  am  aii  ddistyiüo  yr  holl  ddyledswydd* 
28  ü 


RHtTFEINIAlD. 


au  a’r  teimladau  Cristionogol,  allan  o frawddegau  grawnsypiawî  y? 
epistolau,  a’u  gwasgu,  meddaf,  â manwl  ddwylaw  beirniadaetli  ones1* 
ac  ansectyddoL 

13  Yn  cyfranu  i gyfreidiau  \r  saint,  ac  yn  dilyn  llettygarwch. 

Cyfranü  (Jcmnôneô /,  to  share  in  common,  to  bc  partaker  of  or  inany 
thiny  ; bod  yn  gydgyfranog  o beth  â rhywun.  Megys  y bu  Crist  gyd- 
gyfuanog  â plilant  Duw  o gig  a gwaed,  yn  oì  arferiad  y gair  yn  Heb. 
2,  14 ; felly  y dylem  oll  fod  yn  gydgyfranog  o dylodi  a gwasgfeuon  y 
saint.  Nid  cyýrami  yw  ystyr  y gair : mae  hyny  yn  rhy  ysgafn.  Dy- 
lem  ranu  â’r  saint  cyn  belled  ag  y goddefa  ein  hywiolaethau.  Felly 
gwnant  yn  y nef.  Felly  dechreuwyd  gwneyd  ar  y ddaear;  o leiaf,  ar 
Galfaria  gan  y Pen,  ac  yn  yr  oes  dditynol  gan  er  ddysgyblion 

Cyfretdiau  (chreiaij.  Yr  hyn  y mae  dyn  yn  ei  wneyd  yn  orchwyl 
(business,  employmentj  ; hefyd,  need,  want , necessity ; yr  hyn  sydd 
anghenrheidiol  ar  rywun. 

Trefniad  Grammadegol  yr  yinadroddion  blaenorol  sydd  fel  hyn . 

Mewn  perthynas  i ;.  neu  mewn — 

Cariad  brawdol. — tyner-dosturiwch  ; 

Parch, — blaenorwch  tuag  at  eich  gilydd;. 

Diwydrwydd,— -byddwch  annioglyd  ; 

Ysbryd, — byddweh  wresoglawn  ; 

Yr  Arglwydd, — byddwch  wasanaethgar? 

Gobaitb, — byddwcb  lawen  ; 

Cystudd, — byddwch  ddyoddefgar  ; 

Gweddi, — byddwch  egniol  yn  barliaus ; 

Anghenrheidiau  y saint, — byddwch  gydgyfranogion. 

Mae  newydd-deb  yn  mhob  un  o’r  rliinweddau  personol  hyn.  05U’ 
cymharu  â’r  rhinweddau  a geir  yn  yr  Hen  Destament  dan  y cyffelyb 
enwau,  cawn  eu  bod  yn  myned  lawer  yn  mhellach,  yn  ymestyn  yn  eano-- 
ach,  ac  yn  meddu  math  o burdeb  nad  yw  yn  y dosbarth  arall— purdeh 
yn  cyfodi  oddiwrth  ysbryd  yr  ornchwyliaetb— y ptirdeb  ag  a ddysgwyl- 
íesid  mewn  rhinweddau  adrwythesid,  ac  a gànesid,  vn  ngwaed  Tywysog 
hunanymwadiad  a maddeugarwch — purdeb  a luniẁyd  i daro  mor  ddy- 
Ianwadol  ar  y galon  ddynol,  nes  ei  hennill  i’w  goíleidio,  ac  ymwasgu  at 
y gymdeithas  â’i  meddiannai— purdeb  a luniwyd  befyd  i rìaro  mor  gyd- 
rywiol  ar  y galon  ddwyfol  o fewn  mynwes  ein’Harglwydd  ; nes  ei  hen- 
nill  hitbau  i fendithio  ei  ddylanwad,  a’i  ymdrechiadau,  a’i  beraroo-1 
Cristioneiddiol ; ac  i osod  holl  rym  y perffeithiau  dwyfol  sy’n  preswylîo 
yn  gorfforol  yn  y galon  ddigyffeiyb  hòno,  mewn  cyd\veitbre’diad  â’r  cyt- 
ryw  burdeb  rhinweddol,  i ennill  y byd  i gasineb  trwyadl  at,  ac  i ryfel 
gonest  yn  erbyn,  pob  pechod  gwrtìi-gyferbynial,  a hyd  yn  nod  pob  efel- 
ychiad  anmherffaith,  rhagrithiol,  a lmnnerog,  o'r  rhinweddau  gogoneddus 
hyn. 

Dilyn  (diôhoj,  to  pursue,  to  follow  after dilyn,  neu  hela  ar  ol 
Thywbeth,  er  mwyn  ei  ddala,  neu  ei  gaffael : gwasgu  ar  oí  llettygar- 
wch.  Nicì  aros,  fel  y gwnai  plant  Israel,  i’r  dyeithr  alw  yn  ein  drysau, 
ond  rhagofalu,  a chwilio  am  gyfleusdra  i gael  rlioddi  llety  i’r  saint.  Y 

‘ 287 


Pe*.  m 


% 


ffiae  proffeswyr  crefydd  Crist  yn  ymranu,  yn  amlwg  iawn  i lygad  craff* 
us,  yn  ein  hoes  hon,  ar  gyfleusderau  cymmanfaol  a’r  cyffelyb,  yn  Iudd*- 
ewon  a Christîonogion.  Chwilia  y naill  am  y cyfeillion  y maent  ddy- 
ledus  iddynt,  neu  y rhai  a allant  ad-dalu  iddynt,  ynunig;  tra  chwilia  y 
ileill  am  saint  yr  lesü  feì  y cyfryw,  yn  unig.  Y dosbarth  cyntaf  yw 
Iuddewon,  neu  Foeseniaid  y Gymmanfa ; a’rolafyn  unig  ydynt  ei 
Christionogion.  Caiff  y rhai’n  ei  holl  fendithion  lleawl  hi,  tra  disgynai 
ei  melldithion,  pe  meddai  y fath  bethau  liefyd,  ar  y lleill.  O,  am  nef- 
oedd,  am  ystad  ddyfodol,  am  rywle,  na  bydd  Deistiaid  ymarfei\)l  yn- 
ddo,  yn  trwsio  eu  hanffyddiaeth  yn  ngynau  gwynion  benthycol  y Ffydd. 

14  Bendithiwch  y rhai  sydd  yn  eich  ymlid;  bendithiwch,  ac 
na  felldithiweh. 

Mor  newydd  oedd  yr  egwyddor  anwyl  hon  i’r  byd  ! Tracawn  holî 
saint  yr  Ilen  Destament  yn  meîldithio  y rhai  a’u  melldithient,  ac  a’ti 
herlidient,  cawm  Grist  a’i  ganlynwyr  yn  eu  bendithio.  Onid  y w yr 
eglwysi  a gyssegrarít  fanerau  rhyfel  â’u  gweddiau,  yn  gwadu  Cristion- 
ogaeth  ! Ac,  onid  yw  y rhai  a gyssegrant  ymprydiau  i erfyn  llwyrìcj- 
iant  ar  arfau  rhyfel,  ac  i ddiolch  i Dduw  eilwaith  am  dano,  yn  aros 
dan  y ddeddf,  ae  yn  gwrthod  dod  yn  mlaen  o dan  ras  ! Erfyn  ar  y 
Tywysog  a fu  farw  dros  ei  elynion  ei  hun,  i gefnogi  a hwyluso  ìlof- 
ruddiaeth  ein  geìynion  ni ! Gwrided  olochdai  a llan-glychau  ein  pen- 
trefí  ! ymblyged  íîroenau  ein  cyflegrau  yn  eu  ffauau  castellawg!  a 
gwrided  gruddiau  y llewod  a’r  unicorniaid  ar  ein  banerau,  wrth  hyn  ! 
Tröed  y wyneb  ei  wep  ddialgar  at  Sir.a  wrth  erfyn  am  hyn  ! Na  chym- 
mysger  ag  awyrgylch  maddeugarol  Calfaria  anadl  y fath  weddi  â hon  ! 
I’r  nef  nid  esgyna — i?r  un  blaned  â Chalfaria  fynydd  ni  wedda — i uflf- 
ern  obry  yr  yingilio — yn  uffern  obry  yr  aroso— y fath  v/eddi  â hon — 
gweddi  dìal — gweddi  melldith — gweddi  â’i  îlwyddiant  yn  llofruddiad 
rhengau  cyfaon  o’n  cydgreaduriaid  anfarwol,  ac  yn  eugosodiad  wrth  y 
miloedd  ar  unwaith,  mewn  broydd  diobaith  cyrhaeddiad  pereiddsain 
efengyl  atynt  byth  ! 

Bendithíwch  feulogeite) , to  spea/c  wcll  of,  to  commend ; dywedyd 
yn  dda  am : hefyd,  gyda  mawl  a diolch  erfyn  bendith  Duw  ar  y 
cyfryw. 

Mellbithio  , hataraomaì),  to  pray  agùinst,  to  wish  ev.il  to,  any  one : 
gweddio  yn  erbyn,  dymuno  drwg  i,rywun.  Ceir  hefydyn  Mat.  5,44  ; 
Luc  6,  2.8  ; Iago  9 ; Mat.  25,  41. 

15  Byddwcli  lawen  gyda’r  rhai  sydd  lawen,  ae  wylwcli  gyda’r 
rhai  sy’n  wylo. 

Pa  fodd  y dichon  yr  hir-wynebawg  a’r  ocheneidgar,  yr  hwm  a osod- 
odd  ei  wyneb-pryd  dan  sel-argraff  prudd-der,  a’i  anadl  yn  megin  och- 
eneidiau,  fod  yn  llawen  gyda’r  rhai  sydd  lawen,  mewn  golwg  ar  ras  a 
gogoniant  teyrnas  Crist  ? Pa  fodd  y gall  yr  hwn  sy’n  anystyriol  wylo 
gyda’r  fam  fo’n  wylo  uwchben  colledigaeth  ei  phlentyn,  gyda’rgwein- 
îdog  a’r  eglwys  fo’n  wylo  uwchben  olledigaeth  v gwrandawwyr  ang- 
2.88 


RHUFEINIAID. 

hrediniol  ? Llawenhau  ac  wylo  crefyddol  yn  unig  sycld  yma.  Nid 
oes  de*styn  chwerthiniad  na  deigryn — nid  oes  dim  yn  werth  yr  un  o 
honynt,  o fewn  y byd  condemniedig  hwn,  oddiallan  i neges  fa\\r  a 
thragwyddol  crefydd ! 

16  *Byddwch  yn  unfryd  a’ch  gilydd;  lieb  roi  eich  meddwl  ar 
uchel-bethau ; feithr  yn  gydostyngèdig  â’r  rhai  iselradd.  Na 
fyddwch  ddoethion  yn  eich  tyb  eich  hunain. 

* “Byddwch  unol  mewn  serch  i’ch  gilydd,” — Conquest.  “Byddwch  o’r  un  duedd 
tuag  at  eich  gilydd,” — J.  Witliams,  Walford.  “Nid  at  farn,  ond  at  deimladau,  y 
cyfeirir,” — Origen,  Beza,  Erasmus,  Cameron,  Crellius.  f “Goddefwch  eichllusgo 
gerbron  yr  ynadon  gyda  Christionogion  dirmygedig,” — Koppe,  Schleusner,  Sto  z. 
“Goddefwch  eich  harwain  gan  yr  iselradd ; hyny  yw,  byddwch  debyg  iddynt,” — 
Grotius,  Limborch,  C.  Schmidt. 

Un  fryd : bryd,  phronema.  Gall  fod  vn  naill  ai — “byddwch  o’r  un 
opinion , tyb,  dull  o feddwl,  a’ch  gilydd,”  í'el  yr  arferir  y gair  yn  Act. 
28,  22  ; Rhuf.  12,  3 ; 1 Cor.  4, 6 ; Gal.  5,10;  Phil.  1,7;  neu  ynte  yn 
— “byddwch  o’r  un  deimladau  a’ch  gilydd,”  megy’S  yn  Phil.  2,  5,  a 3, 
15.  Eithr  nid  yw  y gosodiad  o’r  geiriau  gwreiddiol  yn  ein  harwain 
at  y naill  na’r  llall  o’r  deongliadau  hyn.  “Tuag  at  eich  gilydd,”  ac 
nid  “a’ch  gilydd’'  ( eis  allelous) , yw  yr  yinadrodd.  Un  teiinlad  sydd  i 
fod  mewn  sant  at  yr  holl  saint;  felly,  â’r  un  teimlady  meddylient  am 
eu  gilydd.  Yr  óedd  yn  y naill  yr  un  teimlad  i fod  at  y llall  ag  a 
feddai  y llall  ato  yntau. 

Uchel-bethau  fupselaj ; isel-radd  (tapeinoì) . Cyferbynir  y 

naill  a’r  llall.  Goddefa  yr  iaith  i ni  ddywedyd  isel-wyr,  neu  isel- 
bethau,  am  yr  olaf;  ond  rliaid  i ni  osod  y blaenaf  am  hethau , ac  nid 
dynion.  Er  inwyn  cadw  y gymhariaeth,  dywedwn  : — “Na  roddwch 
eich  meddwl  ar  y pethau  sy’n  uchel  yn  ngolwgy  byd,  ond  yn  hytracli, 
ar  y swyddau  a’r  dyledswyddau  a ddiystyrir  gan  y byd  uchelfrydig.” 
Gwel  Passow  ar  y gair  Tapcinos. 

17  Na  thelwcli  i neb  ddrwg  am  ddrwg.  * Darperweh  beth- 
au  onest  yn  ngolwg  pob  dyn. 

* “Nid  yn  umg  yn  ngolwg  Duw,  ond  liefyd  yn  ngolwg  pob  dyn,” — Rhai  hen  go- 
piau,  a’r  Armenaeg,  Gothaeg,  Vulgate,  arhai  beiblau  Lladin  ereill. 

Dywed  cyfieithiad  y Deg-a-thriugain  yn  Diar.  3,  4 — “Ti  a ddarperi 
bethau  da  gerbron  Duw  a dynion,”  gan  ymgadw  yn  unig  o fewn  cyf- 
yng  derfynau  y gyfraith  : — “Câr  dy  gymmydogyn  unig  :”  eithr  Paul 
a naid  dros  y ffiniau  cyfyng  hyn,  gan  gynnwys  “pob  dyn”  o fewn 
ein  terfynau. 

Gonest  (Jcalos),  daionus,  anrhydeddus.  Mae  gonest  yn  rhy  gyfyng. 
Yr  ystyr  yma  yw  noble,  honourable ; rhydd-galon,  anghrintachlyd,  bo- 
neddigaidd.  Felly  y gair  yn  Mat.  5,  16  ; 1 Tim.  5,  25  ; Tit.  2,  7,  14  ; 
Heb.  10,24;  1 Pedr  2,  12;  2 Cor.  8,  21.  Darllener  yr  holl  gyfeiriad- 
au  hyu  yn  fanwl,  ac  yna  cofied  y darllenydd  profifesedig  am  eu  priodol 
ystyr,  yn  y fifair  à’r  farchnad.  Cofied  eglwysi  am  y halos  hwn,  pan 
*;  2 a 289 


PeS.  ttl 


Ŷtí.cyfraîiü  at  aiügylcíiiadau  eu  gweinidogion  ; cofied  pawb,  ýn  neîíf- 
duol  tafarnwyr  a siopwyr  diystyr,  pan  eu  llettyant.  Derbynir  ni  gan 
rai  fel  boneddigion  o fyd  arall,  ac  nid  oes  dira  yn  ddigon  da  ganddynt 
ar  ein  cyfer ; derbynir  ni  gan  ereill  fel  ysgubion  y byd,  ac  y mae  gwr 
y ty  yn  cadw  ei  wyneb  ar  rywr  astell  fry  uwch  ein  penau  tra  byddorn 
dan  ei  gronglwyd,  fel  pe  llechai  atebiad  Cain  i Dduw  yn  nghylch  cad- 
wraeth  Abel  dan  ei  guwch,  ara  gyfleusdra  i ymddangos,  ac  y mae  ar- 
Iwy  cyffredin  y bwrdd  yn  rhy  dda  i’n  harchwaeth  ; derbynir  ni  gan 
ereill  fel  brodyr  o’run  cig  a gwaed,  ac  fel  etifeddion  o V un  gras,  ahwy 
eu  hunain,  ac  y raae  ymborth  arferol  y teulu,  a chroesaw  ealon  yn  ei 
goroni,  ger  ein  bron.  Yr  olaf  hyn  sy’n  darparü  pethau  rhydd-galon 
a boneddigaidd  ger  ein  bron.  Cyfeirìa  yr  apostol  yr  ymddygiad  at 
bob  dyn  hefyd. 

18  *Os  yw  bosibl,  byd  ý mae  ynoch  chwi,  byddwch  heddych^ 
lawn  â phob  dyn. 

* “Cynnwysa  hyn  fyw  mewn  heddweh  û hereticiaid  hefyd,”- — Dr.  BaTrow,  Chrys- 
ostom,  Bloomfield. 

Nid  yw  yn  anmhosibl  i ni  fyw  mewn  heddwch  â phawb  ar  eu  tir  eu 
hunain  ; eìthr  ar  dir  crefydd  yn  unig  y “mae  ynom  ni”  ei  gyrhaedd: 
pan  fo  heddwch  a dyledswydd  mewn  rhyfeí,  rbaid  gwerthu  y cyntaf  er 
mwyn  yr  olaf.  Ceisiwn  deyrnas  Dduw  yn  gyntaf,  líyd  yn  nod  o ílaen 
heddwch  ei  hun. 

19  *Nac  ymddialwch,  rai  anwyl,  ond  rhoddwch  le  i ddigofaint  í 
canys  y mae  yn  ysgrifenedig,  mi  y mae  dial,  a myfi  a dalaf, 
medd  yr  Árglwydd, 

* “Rhoddwch  le  i ddigofaint  Duw,”  yw  darîleniad  y Gothaeg.  Felly  Chrysostom, 
Barnes,  Hodge,  J.  Williams,  Walford,  Awstin,  Luther,  Beza,  Hammond,  Elsner, 
Wolf.  “Rhoddwch  iddoddigon  o le,  fel  yr  oero,” — Yr  Arabaeg,  Ambros,  De  Dieu, 
Surenhusius,  Stuart.  “Rhoddwch  ddigon  o le  i ddigofaint  y gelyn,  drwy  gilio  ym- 
aith,”—  Drusius,  Wetstein,  Cortius,  Anselm,  Tirinius.  t “Os  nad  ymddiali,  myfi 
& dalaf,”— Yr  hen  íeibl  Syriaeg. 

Rhoddwchle , &çc.  Cawn  yr  un  ymadrodd  gwreiddiol  yn  Luc  14,  9 ; 
Eph.  4,  27,  sef,  “Dyro  le  i hwn  ;”  “Na  roddwch  Ie  i ddiafol.”  O’r  tri 
esboniad  a gymhwysir  i’r  ymadrodd ; sef — Lle  i ddigofaint  y gelyn 
gaelei  ffordd,  nes  yr  oero — Lle  i’n  digofaint  ein  hunain  fyned  heibioÿ 
heb  ei  gadw  yn  frwd  i ddîal — Lle  i ddigofaint  Duw, — tebycacb  mai  yr 
olaf  yw  y cywir,  canys  arddengys  y fannod  o flaen  y gair  orge,  digof- 
aint,  mai  at  rhyw  ddigofaint  neillduol  y cyfeirir.  “Rhoddwch  le  i’r 
digofaint  priodol,  canys  ysgrifenwyd,  Myfi  a dalaf,”  ebe  Paul.  Nid 
oes  yma  annogiad  i bledio  y bygythiad  hwn  mewn  gweddi  yn  erbyn  y 
gelyn,  onide  croesai  holl  ysbtyd  y Testament  Newydd  ; eithr  fel  pe 
dywedasai : — “Rhoddwrch  le  i ddigofaint  Duw,  canys  y mae  yn  ysgrif- 
enedig  gogyfer  â’r  genedl  hon,  pan  addfedo  i farn,  na  raid  i neb,  ac  na 
chaiff  neb,  arall  ddial  arni.”  Dyfynir  yr  ymadrodd  allan  o Deut, 
32,  35,  lle  prophwydai  Moses  am  ddinystr  y genedl.  Yn  ol  dyfyniad 
*Vr  un  ymadrodd  yn  Heb.  10,  30,  yr  oedd  Paul  yn  ystyried  fod  y fam 
290 


RHUFEINIAID. 


ofnadwy  hon  ar  ddisgyn  arnynt,  pan  ysgrifenai  efe  yr  epistol;  ac  felly 
vr  ydoedd.  Nid  wyf  yn  sicr  fod  un  fam  arall,  oddieithr  yr  hon  a 
ddisjryn  ar  y genedlaeth  a oesola  yma  ar  ddiwedd  y byd,  ì’w  dysgwyl 
oddiwrth  Iyfrau  prophwydoliaeth.  Am  farnau  llyfr  y Datguddiad, 
rhaid  cael  manylach  arholiad  na  dim  a ymddangosodd  hyd  yma  yn 
ein  hiaith,  cyn  y gallwn  sicrhau  nad  pethau  i “ddod  i ben  ar  fyrder 
oeddynt  olh  yn  ol  yr  adnod  gyntaf  o’r  llyfr  ei  hun.  îsad  pwy  oedd  1 
ddial  ar  y genedl  hon  a’r  llall,  Duw  yn  unig  oedd  bia  dial  ar  Israel 
am  eu  hymddygiad  at  fywyd  Crist  a’i  apostohon.  Yr  oeddynt  hwy 
dan  gyfaramod  i dderbyn  teyrnas  nefoedd,  ac  nid  oedd  esgus  a ddi- 
gonai  drostynt.  Llechasant  dan  hen  deyrnas  Sina,  a chawsant  gawod 
fawr  ei  barn  hi  ar  eu  penau. 

20  Am  hynÿ,  os  dy  elyn  a newyna,  portha  ef;  os  sycheda,  dyro 
iddo  ddiod  : *canys  ẃrth  wneutliur  hyn,  ti  abentyri  farwor  tanllyd 
ar  ei  ben  ef. 

21  Na  orchfyger  di  gan  ddrygioni ; eitlir  gorchfyga  di  ddrygioni 
-drwy  ddaioni. 

,t  “ Ti  a íberi  y boen,  a’r  gofid.,  a’r  eywilydd  mwyaf  id dö arne# , Ẁuart . “Cyf- 
«írir  at  effaith  gyffeîyb  i effaith  y tân  meîHenol,”— Hodge.  “Tydi  a doddi  ei  elymaeth 
ef,” — Macknight,  Jerom,  Piscator,  Vorstius,  Francke,  Hammcöd,  Schultens,  \\  olf, 
Heumann,  Doddridge,  Taylor,  Jaspis.  “Ti  a bentyri  farwor  digofaint  neu  gosp  Duw 
arno,” — Beza,  Estius,  Grotius,  Whitby,  Wetstein,  Hardy,  í>lade,  lurner. 

Marwor  tanllyd , §*c,  Dyfynwyd  yr  ymadrodd  Jiwn  allan  o Diar. 
25,  21,  22.  Rhed  y rhai  a gymmysgant  ddialau  goruchwyliaeth  y 
ddeddf  â bendithion  goruchwyliaeth  yr  efengyl,  sef  plant  y crefyddau 
gorfodol,  yn  rhwydd  á farnu  mai  at  ddial  dwyfoi  y cyfeirir  yma.  Diau 
fod  marwor  tanllyd  yn  arferedig  yn  yr  Hen  Destament  am  y cyfrjw 
gosp  ; eithr,  gan  fod  hanes  oenedl  Israel  yn  profi  mai  canlyniad  y 
gosp  yn  aml,  oedd  ymostyngiad  y pechadur,  paham  nas  gellir  esbonio 
,ein  testyn  fel  hyn  “Peidìwch*  a dial ; gorchfygwch  eich  gelyn  a 
thiriondeb  ; dwg  hyn  <e£  i gywilyddio  a gofidio  am  ei  fai ; tawdd  eich 
marwor  eielyniaeth.” 

Bwrw  da  am  ddrwg  i’w  wyneb, 

Dial  arno  â thiriondeb^ 

Cyfieithad  Newydd.— XII. 

{GofalwTydam  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyfieithad  neicydd  yma.] 

(1)  Am  hyny  yr  wyfj’n  atolwg  i.cbwi,  frodyr,  ar  roddi  o honoch  eich  cyrff,  drwy  dos- 
Jturiaethau  Duw,  yn  aberth  byw,  santaidd,  cymmeradwy  gan  Dduw,  yr  hyn  yw  eich 
rhesymol  wasanaeth  ,chwi.  (2)  Ac  na  chydymffuriiwch  â’r  oruchwyliaeth  hon  [ag 
sydd  yn  mron  cwympo],  eithr  ymnewidiwch  drwy  adnewyddiad  eich  meddwl,  nes  y 
profoch  beth  yw  ewyllys  Duw ; sef  y ddaionus,  a chymmeradwy,  a pherffaith. 
(3)  Canys  yr  wyf  yn  dywedyd,  drwy  y gras  a roddwyd  i mi,  wrth  bob  un  sydd  yn  eich 
mysg,  i beidio  synied  yn  amgen  i’r  hyn  ddylid  synied  ; eithrsynied  i sobrwydd,  megys 
y rhanodd  Duw  i bob  ,un  fe&ur  [jperthynôl  i’rj  »ydd.  (4)  Canys  megys  mewn  un 


Pen.  XIII. 


coríT  y mae  aelocìaulawer  genjun,  ondnad  yrun  swydd  sydd  gan  yr  holl  aelodau  ; felly 
ninnau  hefyd,  er  yn  llawer,  un  coríf  ydym  yn  Nghrist,  eithr  aelodau  boh  un  i’n  gilydd» 

,6)  A chan  fod  y doniausydd  genym,  yn  ol  y gras  a roddwyd  i ni,  ynamrywiol;  pa 
un  bynag  ai  prophwydoliaeth,  bydder  yn  ol  cyssondeb  y Ffydd  [yn  y prophwydo]  ; 
(7)  ai  ynte  gweinidogaeth,  yn  y weinidogaeth ; neuynte  y dysgawdwr,  yn  y ddysgeid- 
iaeth  ; (8)  neu  ynte  y cynghorwr,  yn  y cynghor;  neu  ynte  y eyfranwr,  mewn  syml- 
rwydd ; neu  ynte  y llywodraethwr,  mewn  diwydrwydd  ; neu  ynte  y trugarhawr,  mewn 
llawenydd. 

(p)  Y cariad  diragrith  ! ysgymun-gasewch  y drwg  ; ymlynwch  wrth  y da.  (10)  Mewn 
cariad  brawdol,  byddwch  garedig  i’ch  gilydd  ; o ran  parch,  rhoddwch  y flaenoriaeth 
i’chgilydd:  (11)  byddwch  annioglyd  o ran  diwydrwydd  :;  gwresog  o ran  ysbryd ; yn 
gwasatiaethu  yr  Arglwydd ; (12)  yn  llawen  o ran  gobaith  ; yn  ddyoddefgar  dan  gys- 
tudd  ; yn  dyfal-barhau  ntewn  gweddi ; (13)  yn  cydgyfranogi  o gyfreidiou  y saint;  yn 
dilyn  Ilettygarwch.  (14)  Bendithiwch  y rhai  fo  yn  eieh  herlid;  bendithiweh,  ac  na 
felldithiwch.  (16)  Llawenhewch  gyda’r  rhai  fo  yn  llawen,  ac  wylwch  gyda’r  rhai  fp 
yn  wylo.  (16)  Byddwch  o’r  un  deimlad,  y naill  tuag  at  yllall:  na  osodwch  eich 
bryd  ar  yr  uchel-bethau,  eìthr  cydymiselwch  a’r  rhai  isel-radd.  (1/)  Na  thelwch 
ddrwg  am  ddrwg  i neb;  derperwch  bethau  da  gerbron  pob  dyn.  (1.8)  Os  yw  bosibl, 
hyd  y mae  ynoch,  byddwch  heddyehlawn  â phob  dyn.  (Ifl)  Anwylyd  ; nac  ymddtel- 
wch  ; eith.r  rhoddwch  le  i’r  digofaint ; canys  y mae yn  ysgrifenedig  : “Dialimiî  talaf 
fi  ! medd  yr  Arglwydd.”  (20)  Ant  hyny,  os  newyna  dy  elyn,  portha  ef ; os  sycheda 
efe,  dioda  ef;  canys  wrth  wneuthur  hyn,  y pentyri  farwor  tanllyd  ar  ei  ben  ef.  (21)  Na 
orchfyger  di  gaa  y drwg  ; eithr,  drwy  y da  gorchfygadi  y drwg. 

PENNOD  XIII. 

§ 3.  Perthyna»  Cristionooion  ag  awdürdodau  llywodraeth- 

OL,  MASNACHWYR,  AC  ARFERION,  EU  GWLAD.  PEN.  XIII,  1 — 14. 

Fod  y liywodraethwyr  sydd  yn  ofn  i weithredoedd  drwg,  a heb  fod  íelìy  i’r  rhai  da, 
yn  weuiidog  Duw  i ni  er  daioni,  ac  yn  teilyngu  ufydd-dod  a theyrnged  (adn.  1—7)« 
Fod  dyledion  masnachol  i’w  lalu,  hyd  yn  nod  gan  blant  Duw,  i baganiaid  eilunaddol- 
gar  (adn.  8) ; nid  fel  y bentliycai  Israel  gan  lunio  peidio  talu  yn  ol.  Nad  oedd  un 
dyled  i gael  aros  ar  y naill  i’r  llaîl,  ond  y dyled  o gariad,  a bod  hyd  yn  nod  cyfraith 
.wladol  yr  Iuddewei  hun  yn  gofyn  am  hyny  (adn.  8 — 10).  Er  fod  cyfèddach,  meddw- 
dod,  oydorwedd,  anliadrwydd,  &c.,  yn  arferiadau  cyffredin,  a diniwed  yn  ngolwg  eu 
cyd-ddinasyddion,  fod  yn  rhaid  i ddysgyblion  Crist  ymddidoli,  ymgadw,  a gwisgo 
rhinweddau  Cristionogol  yn^u  lle  (adn.  1 1—14). 

'V7'MDDAROSTYNGED  pob  enaid  i’r  *awdurdodau  goruchel; 

canys  nid  oes  awdurdod  ond  oddiwrth  Dduw ; a’r  awdurdodau 
-y  sydd,  gan  Dduw  y maen.t  wedi  eu  hordeinio. 

* “Mae  pob  ynad  drwy  ganiatad  Duw,M — Stuart.  “Y  ffurf  o lywodraeth  afeddyl-. 
ir,” — Macknight.  “Dan  Dduw  y njaenf,  &c.,’’  tnedd  rhai  copíau  tra  pharchus. 
“A’r  rhai  y sydd,”  gan  adael  allan  ygair  “^^^0^0(1^^,”  meddy  Testamentau  Groeg 
.diweddaraf.  “J  bob  awdurdodau  goruehe!  y mdd ar q n g neh ’ yw  darl'leniad  tri  hen 
gopi  tra  phaçchus,  y.nghyd  ag  amryw  gj'fieithadau  Lladin.  “Ymddarostynged  pob 
enaid  i’r  awdurdod  a fo,”  medd  yr  Armenaeg.  Gadewir  y gair  “goruchel”  allan  o’r 
Beibl  Ethiopaeg.  “Cjffeirir  yn  unig  at  yr  awdurdod  orseddol,” — Barnes.  “Cyfeirir 
at  bob  gradd  o awdurdod,” — Hodge,  Conquest.  “Dan  Dduw  y gosodwyd  hwynt,”— 
J.  Williams.  “A’r  ajydurdodau  y sydd,”  a hyd  ddiwedd  yr  adnod,  a adewid  allan  o 
leiblau  Rufinus,  Jerom,  a Sedulius.  “Pob  swyddog  Uywodraethol  a feddyiir,”*-^ 
Hodge. 

m 


ÎUIUFBÍNIAID. 


Pob  enaid  iyùd  ùdull  Hebrrin  o lefaru  am  pob  «»•  „ . x pe(,f 

GOruchaf ; “pa  un  bynag  a.  i’ ’r  bren,“' LT  yml’  Cyfeirir  at 
2.  13,  gan  arferyd  yr  un  ga.r  am  goruchaf  ag  a gei  y „ 
y brif  awiiurdod,  yr  hon  sy  n ffynnonell  cyfrai  u y 
Ond  oddiwrth  Dduw.  Gwel  ar  adn.  4. 

2 Am  byny,  pwy  bynag  «ydd  yn  ymosoil  yn  erbyn  vr  awtlurdod. 
gydd  yn  gwrthwynebu  ordinhad  Duw:  *a’r  rhai  a wrthwynebant, 
a dderbynrant  farnedigaeth  iddynt  eu  hunam. 

. “Barnedifraetb  y «wydáog  gwladol,”— Barne». 

ÄŴ  “Nage;  li  U Waw  •’-Cremu,  “V  na.il  a’r  .lail.  - 
Bloomfield. 

Ymosoo,  &c.  (antitassS),  to  draw  vp  an  army  agaìnst,  t^rra^  '« 
battte  array ; ymfyddino,  trefnu  byddin  yn  erbyn  Dyv  ^ - ^ - 
wyr  a’r  Geiriaduron,  mai  yn  ffigwrol  yr  arteiir  > g . > T , 

Newydd,  ac  mai  ei  ystyr  yw  gwrthwynebu  Fel  hyn  * ‘ 

math  o wrthwynebiad  i'r  awdiirdouau  gwladol  yn  croes.  ern  te  1 ’ ’ ‘ 
o «nlyniad.  yn  bethod  yn  érbyn  Crist.  Eithr,  ai  yn  ffigwrol  y djl  d 
dcongll  y gairyn  y pum  lle  ei  ceir  yn  nghorff  y íestament  Newjdd 
Dvfvnçr  ac  olríieinier  hwynt. 

*Act.  18,  6;  lle  cawn  yr  Iuddewon  yû  ymosod  yn  erb>n  * aal,  Sn  , 

^ lle  sonir  am  waith  Duw  yn  gwrthwynebu  y beilchion 

(1  Pedr  5,  5),  ac  am  ein  gwaith  ninnau  yn  gwrthwynebu  y uw ^o  . 

Eithr,  gan  mm  dynion  sy’n  ymosod  ar  ddymon  yn  Act.  i.  , , 
ein  testyn,  pa  raid  sydd  am  ffigyraw  y gair  odd.wrth  « ys^r  «yffiedm 
ynddynt?  Y rheol  wrth  osod  deongliad  ffigwrol  ar  ymadrodd,  > w de- 
wis  yr  un  lhthyrcnol  yn  hytrach,  tra  na  ho  hwnw  yn  anmhos.ol  gan 
ystvriaeti.au  ereill.  Mae  yn  rhaid  i ni  ffigyraw  y cyfemadau  yn  iago 
â Phedr,  oherwydd  hyny.  Nid  yw  Duw  yn  ymfytffimaw  jn  erbyn  y 
beilchion,  na  ninnau  yn  erbyn  y diafol,  oddieitl.r  yn  fegwro  , s , gj 
chynllun  a phenderfyniod  ; ac  am  l.yny,  yu  ffigwrol  eu  deall.r  h ynt. 
Eitlir  y mae  mor  hawdd  deaìl  y gair  yn  yr  Actau  a’irtestyn.  yn  llyth- 
vrenol  a ' vw  vn  ffigwrol ; a chan  hyny,— "pwy  bynag  a ymfyduii.0  yn 
erbyn  yr  awdurdod.’’  yw  yr  ystyr.  Mae  hyn  yn  high  “e'> 

deyrnfradwriaeth,  dan  ein  cyfreithiau  ni.  Mae  yn  ddyledswydd  arr.om 
wvievd  pob  ymosodiaè  a allom,  yn  erbyn  pot.  gwe.tl.red  o e.ddo  yr  aw- 
durdodau,  ág  a ymddangosoi  ni  yn  ormca  nrnom  1.1,  neu  ar  ere.ll,  tra 
na  bo  yrymosodiad  hwnw  ar  fywydau,  na  rl.yddid,  na  meddiannau  y 
cvfrvw  • nac  ychwaith,  yn  ymfvddiniad  gwrthwynebus  ìddynt. 

BAUNEDicliaH  r/trimaf.  cosp.  Myn  rhai  esbonwyr  mai  cosp 
ddw>  fol  sydd  yma;  eithr,  nid  yw  pob  cyfryw  wrthwynebydd  >n  caeh 
ei  gospi  gac,  Dduw  yn  y fuehedd  hon,  nac  yn  yr  un  ddyfodol ; olier- 
wydd  “y  mae  efe  yn  peri  i’w  haul  godi  ar  y drwg  a r da  yn  y o>  J 
hwn,  ac  yn  maddeu  i rai  fel  y diangont  yn  y byd  a ddaw  Ir  hyn  a 
feddylir  yn  unig  yw,  mai  y rheol  gyftredin  yw,  ìr  ymfydchnwr  g^rth- 
ryfeíus  gael  ei  gospi  gan  y llywodraeth» 

2£3 


PEN.  XIII. 


3 *Canys  tywysogion  nid  ydynt  ofn  i weithredoedd  da,  eithr 
i’r  rhai  drwg.  A fynni  di  nad  ofnech  yr  awdurdod,  gwna  yr  hyn 
sydd  dda,  a thi  a gei  glod  ganddo. 

* *‘Dyma  y llywodraethwyr  ag  y dylai  Cristionogion  dalu  ufydd-dod  iddynt,”— 
Stuart. 

Dengys  yr  ymadrodd  hwn  pa  fath  lywodraethwyr  y dysgwyliai  Paul 
i ni  ufyddhau  iddynt.  Pan  fo  cosp  yr  awdurdodau  yn  ein  dychrynu 
rhag  gwneuthur  daioni,  nid  oes  orchymyn  i fod  yn  ufydd  iddynt. 

4 Canys  gweinidog  Duw  ydyw  efe  i ti  cr  daioni.  *Eithr  os 
gwnei  ddrwg,  ofna ; canys  nid  y w efe  yn  dwyn  y cleddyf  yn  ofer ;; 
oblegid  gweinidog  Duw  yw  efe,  diaîydd  Ihd  yr  hwn  sydd  yn 
gwneuthur  drwg. 

* “Mae  awdnrdod  Duw  wedi  penderfynu  fod  îlofrusdd  i gael  «i  á'dien-yddio.  Gen.  9, 
5,.  6.” — Barnes,  6iaekstone.  (Commentaries  on  the  Laws,  ìv,  p.  ŵ).  “Gweli*’ 
yma  fod  y llywodraethwr  yn  was  er  daioni  y werin,”— Hodge.  “Gweinidog  i Dduw 
yw  efe,”— J.  WiHiams. 

Er  daioni  feis  to  agetthm ),  tuag  at,  o ran  tueddiad  ; yn  gydunol 
â,  mewn  perthynas  â,  daioni.  Daioni,  pethau  uniawn,  rhinweddol,  a 
chyfìawn.  I ti ; nid  iddo  ei  hmn,  ac  nid  i’w  gyfeillion,  na’i  wen- 
ieithwyr. 

av  yr  hwn  sgn  gwnewthnr  drwg<  yn>  rmîg,  ac  mà  arneb  arall. 

Cleddyf.  Wrth  ddwyn  y cleddyf  y meddylir  meddu  awdurdod  byw- 
yd  ac  angau,  yr  hyn  a arddangosid  gan  yr  awdurdodau  Rhufeinaidd 
drwy  ymwregysu  â’r  cleddyf,  neu  heri  ei  ddwyn  o’m  bìaen  ; arferiad  a 
erys  mewn  rhan  hyd  heddyw.  Dylrd  cofio  mai  tori  y pen  ymaith 
oedd  y dienyddiad  mwyaf  cyffredin,  a bod  y weithred  yn  cael  ei  chyf- 
lawni  amlaf  (fel  hyd  heddyw  yn  Germani)  â’r  deddyf 

5 fOherwydd  paham  anghenrhaid  yw  ymddarostwng,  nid  yiì 
unig  oherwydd  llid,  eithr  oherwydd  cydwybod  hefyd. 

t “Cyfeirlr  atufydd-dod  gwleidiadol  yn  ua>ig,” — Bloomíìeld.. 

Nid  er  mwyn  dianc  rhag  eosp  y gyfraith,  ond  o gydwyhod  i Dduw^ 
yr  hwn  sy’n  ewyllysio  i ni  fod  yn  ufyddi’r  fath  awdurdod  ag  a nodwyd 
dan  adn.  4. 

6 fCanys  am  hyn  yr  ydyeh  yn  tahi  teyrnged  hefvd  ; oblegid 
gwasanaethwyr  Duw  ydynt  hwy,  yn  gwylied  ar  hyn  yma. 

t “Gblegid  gweinidogiott  eyhoeddus  i Dduw  ydynt.*>' — J.  Williams.  ’ 

Sef,  oddiar  gydwybod  o’n  dyled  i gyfranu  at  gynnaliaeth  y llywodr- 
aeth  a’n  hamddifFyno,  ac  a ddangoso  mai  “er  ein  daioni’  y saif. 

Gwasanaethwyr  Duw  yw  y rhai  hyn  yr  un  modd  â’r  rhai  a nodwyd 
cisoes.  Pan  fo  treth  yn  ormesol,.  y ddyledswydd  yw  ei  goddef,  yn 
294 


RHUFEINIAm. 


hytrach  nag  ymladd  yn  ei  herbyn,  hyd  oni  chaffom  gyfleusdra  i 
wneuthur  egniad  cyfreithlon  er  ei  dileu. 

7 fTelwch  gan  hyny  i bawb  eu  dyledion : teymged  i’r  hwn  y 
mae  teyrnged  yn  ddyledus ; toll  i’r  hwn  y mae  toll ; ofn  i’r  hwn 
y mae  ofn  ; parch  ffrhwn  y mae  parch  yn  ddyledus. 

f “Teyrnged  a gyfeiria/  at  y dreth  ardirol  a phersonol : Toll  at  yr  un  ar  nwyfau 
masnachbl,,,---  Hodge. 

T&yrnged  (phoronj,  a tetor,  tribute  ; treth,  a osodid  ar  bersonau,  ac 
ar  eu  heiddo,  yn  flynyddol.  Geir  yn  Lue  20,  22;  a 23,  2 ; Barn.  1, 
30  ; 2 Sam.  20,  24  ; Ezra  4,  20. 

Toll  ( telosj , a toll , cmtom , ag  a osodir  yn  fwyaf  cyffredin  ar  fars- 
iandiaith  a theithwyr  (Mat.  17,  25-),  tuag  at  gynnaliaeth  y llywodr- 
aeth. 

Ofn  ; se£  y graddau  a anrhydedd  dyledus  i benau  y llywodraeth. 

Parch;  sef,  yr  anrhydedd  teHwng  ir  bawb  fo  naewn  awdurdod 
danynt. 

8 *Na  fyddweh  yn  nyletl  neb  o-  ddim,  ond  o garu  bawb  eich 
gilydd  : fcanys  yr  hwn  sydd  yn  earu  arall,  a gyflawnodd.  y gyf- 
raith. 

* “Nid  ydyeh  yn  nyled  neb  o ddim,  ond  &c.,M-„-De  Dìeu,  Koppe,  Rosenmuller- 
t “Yr  hwn  sydd  yn  caru  ei  gymmydog,^  yw  y Syriaeg,  Sohidaeg,  Yulgate.  Felly 
darllenai  Origen,  ac  Epiphanius, 

‘‘Telwch  yn  fanwl  bob  dylediŵn  o bob  natur,  ae  i bwy  bynag  y per- 
thynont  oddiwrthyeh,  nes  na  bo  dim  yn  ol  ; oddieithr,  meddaf,  y ddy- 
lèd  o gariad,  yr  hon  sy’n  fath  nas  gellir  byth  ei  thalm  i gyd,  fel  na  bo* 
eisieu  caru  rhagor. 

Y gyfraith . Atgariad  Cristyr  arferai  Paul  dynusylw  y Cenedloedd 
yn  gyffredin,  ara  wers  ar  garu  eu  giíydd  ; eithr  at  y gyfraith  Iuddewig, 
y geilw  efe  y sylw  yma,  eanys  ag  luddewon  ymaea  fyno  efe : hwynt- 
hwy  oedd  yn  ystyried  iau  Cesar  yn  ormes,  ac  yn  haeru  na  buasent 
gaethweision  i neb  erioed,  tra  yr  oeddynt  yn  anilwg  gyfryw  i’r  Rhuf- 
einiaid,  yr  hyn  a brofir  gan  yr  arferiad  o’r  croesbren  yn  eu  dienydd- 
iad  ; hwynt-hwy  hefyd  oedd  yn  daí  i fyny  eu  ffroen  goruwch  eu  brodyr 
Cenedlig  yn  y cymdeithasau  crefyddol.  Eu  dull  o wnej'd  hyn  yn  yr 
heolydd  a dynodd  gasineb  pob  cenedl  arall  i’r  fath  raddau  atynt.  Nid 
oedd  yr  apostol  drwy  y cyfeiriad  hwn  at  y gyfraith  Iuddewig,  yn  gosod 
neh  dani,  canys  dywed  mewn  lìe  arall,  nad  ydym  daui  hi,  ond  dau 
ras. 

0 Canys  hyn,  *Na,  odineba,  Na  ladd,  Na  ladrata,  Na  ddwg 
gamdystiolaeth,  Na  thrachwanta ; ac  od  oes  un  gorchymyn  aralb 
y mae  yn  gynnwysedig  yn  yr  ymadrodd  hwn,  fCâr  dy  gymmydog; 
fel  ti  dy  hun.. 

295, 


Pen.  XIII. 


* “Mae  sylwedd  y ddeddf  foesol  mewn  cariad  at  ein  cymmydog,”— Stuart.  ‘cNid; 
tw  “Na  ddwg  gamdystiolaeth”  yn  yr  un  o’r  cop'íau  henaf,  na’r  Syriaeg,  Sahidaeg, 
hen  feiblau  Lladin,  na  nemawr  Destament  Groegyn  awr.  t Gadewir  oddiyma  hyd 
ddiwedd  yr  adnod,  allan  o ddau  hen  gopi  parchus,  a’r  Yulgate,  ynghyd  â beiblau  yr 
hendadau  Lladinaidd.  “Ystyr  y gair  eymraydög  yn  Moses,  yw  ua  fo  dan  yr  ur. 
ddeddf  â ni,”— -Grotius. 

Cawn  yraa  fod  holl  syîwedd  yr  hyn  a elwir  yn  ail  lech,  oddieithr  y 
pummed  gorchymyn,  yn  gynnwysedig  yn  y “Câr  dy  gynmìydog  fel  ti 
dy  hun.”  Rhaid,  gan  hyny,  nad  oedd  nn*  gwaharddiad  yma  i gasâu  a 
lladd  gelyn.  Nid  oedd  Crist  drwy  y ddammeg  am  y Samaritan  hwnw, 
yn  daugos  fod  neb  ond  y Samariaid  yn  gymmydogion  i’r  Iuddewon. 
Nîd  yw  iaith  yn  galw  dynion,  yn  neillduol  geîyníon,  pelienig,  yn  gym- 
mydogion  'i  nr.  Gorchymyn  aralt , o eicldo  Moses  ; canys  gwyddai 
Paul  fod  gorchymyn  newydd  Crist,  yn  cynnwys  mwy  ddengwaitli  o 
gariad  na  llonaid  hwn. 

10  *Cariad  ni  wna  ddrwg  i’w  gymmydog;  fäm  hyny  cyíiawn- 
der  y gyfmith  yw  cariad. 

* “Ni  wna  ddrwg  i gymmydog  un,”— J.  AYilliams.  t “Eithr  cyflawnder,  &c.” 
medd  tri  hen  gopi,  yr  hen  feiblau  Lladin,  a rhai  ereill. 

Ni  wna  yr  hwn  sy'n  caru  arall  im  niwed  bwriadol  iddo.  Ni  wna 
ddrwg  : ond  a wna  efe  dda  iddo  ? Nid  cymmaint.  Deliwn  sylw  tei- 
Iwng  ar  jrr  ymadrodd  hwn.  Ymddengys  yr  holl  esbonwyr  fel  gwedi 
cymmysgu  cariad  hen  orchymyn  y ddeddf  âchariad  gorchymyn  new- 
ydd  CrÌ3t.  Y cariad  (he  ayapej  ; “y  cariad  hwn  ni  wna  niwed  i’r  cym- 
mydog,  am  hyny  cyHawnder  y gyfraith  yw  y cariad  (hwn).”  Ni  wnai 
y caru  fel  efe  ei  hun  ddim  gwaeth  iddo  na  “ìlygad  atn  Iygad,  a daut 
ara  dant,  ac  archoll  atn  archoll,  a ehlais  am  glais.”  Ond  a wnai  efe 
dda  iddo?  a wnai  efe  dda  am  ddrwg?  A droai  efe  y llygad  arall  at 
yr  hwn  a dynasai  ymaith  ei  naill  lygad  ef  l a gauiatäai  efe  irw  gyin* 
mydog,  fel  y caniataodd  Stephan,  i guro  ei  fywyd  allan  â meini,  tra 
gwneîai  efe  ddim  yn  y byd  ond  dyrchafu  dwylaw  a llygaid  i’r  nef,  a 
llefain,  “O  Dduw,  na  ddod  yr  ergydion  trymion,  tlofruddiog,  hyn  yn 
ei  erbyn  ef  i”  Cariad  o'r  gorchymyn  newydd — moesoldeb  at  y safon 
newydd,  yw  y fath  ymaî  Ddarllenydd  ; cyfod  y standard  yn  uwch  t 
nad  faint  o ddial  Moesenawg,  ac  o ddegwm  Aaronawg,  a golli  gydag 
efV  gâd  heibio  yr  hen  safon  cul,  isel,  ac  anmherífaith,  Bydd  di  ber- 

aith,  fely  mae  dy  Dad  yn  berffaith. 

1 1 A hyn,  gan  wybod  yr  amser,  ei  bod  hi  wreithian  yn  bryd  i 
m ddeffroi  o gysgu:  fcanys  yr  awrhon  y mae  ein  hiachawdwr- 
iaeth  ni  yn  nes  na  phan  gredasom. 

t Gwada  Wlner  a Knapp  y cromfachau  addodir  gan  yr  esbonwyr  yn  yr  adnod  hon„ 
“Cyfeirir  at  waredigaeth  y nef,” — Barnes,.  Hodge.  “Wrth  iachawdwriaeth  y raedd» 
ylir  ail  yraddangosiad  buan  Crist,  yr  hyn  a ddysgwylid  gan  yr  apostol,” — Tholuch, 
Locke,  Koppe.  “Cyfeirir  at  waredigacth  y Saint  yn  angeu,” — Stuart,  Chrysostom, 
Taylor.  “Mae  athrawiaeth  iachawdwriaeth  yn  haws  i’w  deall,.”— CrelhuSi  Madẁ- 
»ight,  Bosenrauller,  Schleusner. 


RHUFEINIAID. 


0 gysgu,  o ddifrawder,  a segurdod  crefyddol. 

Iachawdwriaeth  yn  nes,  Sçc.  Tybia  Tholuck,  a’r  rhan  fwyaf  o es- 
bonwyr  diweddar  Germani,  fod  yr  apostol  yn  dysgwyl  i Grist  ym- 
ddangos  yn  fuan  ar  y ddaear  eilwaith,  pan  y byddai  gogoniant  yr  eg- 
Iwys  yn  dechreu.  Felly,  mynant  ei  fod  ef  yma,  a mewn  manau  ereill, 
yn  annog  y Cristionogion  i fod  ar  ddihun,  gan  ddysgwyl  dynesâd  y 
dydd  hwnw.  Er  cadarnhad  i’r  dyb  ymo,  apelia  Tholuck  at  Phil.  4,  5 ; 
1 Thes.  5,  2,  6 ; Dat.  22,  12.  Yrnddengys  fod  y cyfryw  olygiadau  a 
byn  yn  ymledu  yn  Germani,  ac  yn  cael  eu  coleddu  hyd  yn  nod  gan  y 
rhai  a gredant  yn  ysbrydoliad  yr  apostoìion.  Ond,  pa  fodd  y gellir 
gwmeyd  un  cyssondeb  yn  y dull  hwn  o eiriau  yr  apostolion,  nac  o’u 
hysbiydoliad  ycbwaith,  sydd  uwchlaw  deall  i mi  yn  awr.  Felly  y 
cwyna  Stuart  hefyd  rhagddynt.  Diau  ddarfod  i’r  Thessaloniaid  ddeall 
yr  ymadrodd  a nodwyd  am  fuan  aibymddangosiad  Crist;  ond  gwrth- 
wynebwyd  y deongliad  hwnw  o’u  heiddo  yn  bendant  yn  2 Thes.  2. 
Ac  onid  yw'  yn  ddigon  (ys  d’wed  Stuart)  fod  Paul  wedi  esbonio  ei 
eiriau  ei  hun  ? Pwy  a ddiehon  ddiogel  osod  arnynt  ystyr  wahanol  i’r 
hwn  a ddyry  efe  ei  hun  ? Hefyd,  anhygoel  yw  fod  yr  apostolion,  os 
dan  ddwyfol  ysbrydoliad,  yn  magu  y faíth  ohaith  gwfag  agau  a hyn  yn 
nghylch  ymddangosiad  yr  Arglwydd ; yr  hwn,  pan  ddangosai  amser 
ei  dwyll,  a barai,  o ganlyniad,  i’w  holl  ddywediadau  ereill  gael  eu 
hanghredu.  Nid  yw  y cyfadnodau  yn  galw  am  y fath  ddeongliad,  ac 
nid  yw  eu  cymiueriad  hwythau  na’u  Harglwydd  yn  ei  ganiatau. 

Ereill  addywedant  mai  at  ryddhad  y saint  o’r  coríf  yn  angeu  y cyf- 
eirir;  eithr  nid  yw  y gair  iachawdwriaeth  yn  cael  ei  arferyd  mewn 
manau  ereíll  am  y peth ; a chan  nad  oedd  yr  arferiad  apostolaidd  yn 
gwisgo  y gair  felly.  nid  oes  hawl  genym  ninnau  i’w  wisgo  ef. 

Haws  yw  genyf  fi  ei  gymmeryd  am  y rhyddhad  a gaífai  eglwysi 
Cristionogaeth  oddiwrtb  iau  a rhwystrau  Moeseniaeth,  yr  hyn  a elwir 
yn  y manau  canlynoî,  debygwyf,  yn  iachawdwriaeth  : — 2 Cor.  6,  2 ; 
Dat.  7,  19,  a 12,  10  ; 2 Cor.  1,  6;  Phil.  1,  28.  a 2.  12.  Ond,  pan  ddel- 
om  yn  mlaen  i’r  epistolau  sÿ*n  trin  y pwnc  hwn  yn  fwy  arbenig,  cawn 
dalu  sylw  teilwng  i ystyr  y testynau  uehod.  Denu  sylw  y darllenydd 
atynt  vn  unig  yr  ydys  yn  awr.  Am  fanylach  deongliad,  Gwel  ar 
Mat.  24. 

12  *Y  nos  a gerddodd  ỳn  mhell,  a’r  dydd  a nesaodd ; am 
hyny  bwriwn  oddiwrthym  weithredoedd  y tywyllwch,  a gwisgwn 
arfau  goleuni. 

* “Y  dyddy w dedwyddwch  y nef,**-— Barnes.  “Nos  a dydd  oedd  anwybödaeth 
Baganaidd,  a gwybodaeth  Gristionogol,”— Turner,  Stuart.  “Dydd  oedd  y goleuni 
Gristionogol  y.chwanegol  a ddilynodd  ddinystr  Jerusalem,”— Ẁhitby,  Machnight, 
Slade.  Luc  1,  78,  79  ; Act.  26,  18 ; Eph.  5,  8 ; 1 Thes.  5,  5 ; 1 Pedr  2,  9. 

Nos  sydd  air  flägwrol  yma,  am  ryw  dywyllwch  moesol  ag  oedd  ar 
ddarfod,  mewn  cyferbyniad  i’r  dydd,  yr  hwn  oedd  yn  nesâu.  Pe  Pa- 
ganiaeth  fuasai  y nos  hon,  ni  allasai  y gair  nesaodd  sefyll  am  y dydd, 
<cauys  dengys  pen.  1,  8,  a 16,  19,  heb  son  am  Act.  2,  10.  fod  efengyí 

297 


Pen.  XIIL 


yn  -ei  cliyflawn  ogoniant  eisoes  yn  eglwys  Rhufaîn.  Prawf  Mat.  24, 
14  [Gwel  ar  y lle]  y pregethid  yr  efengyl  dros  yr  holl  fyd,  cyn  dinystr 
yr  hen  oruchwyliaetb  naewn  modd  gorfodol.  Nos,  ynte,  oedd  pagan- 
iaeth  y byd,  a’i  Iuddewaeth.  Y dydd  oedd  ei  efengyleiddiad  cyfíred- 
inol,  a ddnystr  luddewaeth,  ynghyd  â’r  ddinas,  aV  denil,  a’i  hattegent. 
Ac  yr  oedd  y dydd  fwm  yn  nesâu  pan  ysgrifenwyd  yr  epistoi  dan  sylw 
?(Oed  Crist,  .58).  Digon  hawdd  yw  i esboniwr  daro  wrth  y tywyllwch 
a'r  goleuni  a fynno,  a'u  gaiw  yn  nos  ac  yn  ddi/dd , uwchben  testyn  fel 
hyn ; eithr  y nos  a'r  dydd  oedd  yn  ngolwg  yr  awdwr,  yw  yr  unig  rai  a 
dâl  gan  y gwirionedd.  Mae  yn  galonog  genyf  ychwanegu  fod  gol- 
ygiadau  Macknight,  Whitby,  Valpy,  a Slade,  yn  gydunol  a r rhai  a 
gefnogir  yoia. 

Arfau  y yoleuni,  oedd  yr  arfogaeth  yn  raha  un  yr  ymwisgai  y saint, 
ac  y safent  yn  mrwydr  fawr  foesol  Cristionogaeth.  Dengys  adn.  13 
yr  ystyr  yn  fanydaeh. 

13  *Rhodivvn  yn  weddus,  megys  wrth  liw  dydd,  nid  mewn 
eyfeddach  a meddwdod,  nid  mewn  cydorwedd  ac  anlladrwydd, 
nid  mewn  cynnen  a chenfigen. 

* Luc  21,  34 ; 1 Pedr  4,  3-,  1 Cor.  6,  ỳ. 

Yn  weddaidd  (euschemonâs) , becomingly,  decorously  ; yn  deilwng 
iV  goleuni  sy’n  taro  ar  ein  llwybrau.  Rhodiwn  yn  deilwng,  fel  y dys- 
gwylid  i filwyr  byddin  tywysog  Calfaria ; fel  y dylai  milwyr  fyddai  am 
gadw  cymmeriad  eu  cadben,  a’u  haehos,  i fyny.  Y diosg  hwn  oedd 
brif  nodwedd  duwioldeb  yr  Hen  Destament.  Dan  y Newydd,  rhaid 
eael  y gwisgo  a’r  gweddus  rodio  hefyd,  yn  yehwanegol.  Ceir  y gair 
hefyd  yn  1 Cor.  14,  40;  1 Thes.  4,  12.  Pauì  yn  unig  sy’n  ei  arferyd 
am  y fuchedd  Gristionogol. 

Cyfeddach  ( komois ).  Gan  fod  cymmaint  © ddadlu  yn  yr  oes  hon 
yn  nghylch  gwir  ystyr  y geiriau  hyn,  dodaf  ymayr  holl  arferiad  o hon- 
ynt,  fel  y barno  y darllenydd  diduedd  drosto  ei  hun.  Ei  ystyr  yw  a 
feasting , remel ; gwledda,  gloddesta  ; a carousal , or  merry  maîcing  ■; 
megys  eydyfed  ar  ol  swper  neu  giniaw  heb  un  amcan  yn  y byd,  ond 
porthi  chwant.  Arferid  yn  ninasoedd  Groeg  a Rhufain.  y pryd  hyny„ 
■ruthro  aUan  i’r  heolydd  ar  ol  y wledd,  gyda  ífaglau  pyg,  musig,  a 
chaniadau,  mewn  anrhydedd  i Baccus,  &e.  Gal.  5,  21 ; 1 Pedr  4,  3. 
AdamV  Rom.  Ant.  p.  434.  Passow  ar  y gair. 

Meddwdod  (methe).  Ceir  yn  Mat.  21,  34;  Gal.  5,  21.  Gwel  ar 
Mat.  24,  49. 

Cyd-orwedd  (hoite)  r.  mab  a merch  yn  cydorwedd  â’u  gilydd,  ae 
.etto  heb  fodjn  briod.  Lef.  18,  22;  Num.  3Î,  17,  18,  35. 

Anlladrwydd  (ase/geia),  wantonness,  laseimousness .;  anlladrwydd, 
trythyllwch.  2 Cor.  12,  21 ; Gal.  5, 19  ; 2 Pedr  2,  7,  18  ; Eph.  4, 19? 

1 Pedr  4,  3. 

Mae  tri  oV  pedwar  pechod  hyn  yn  cael  eu  harferyd  i raddau  helaeth 
gan  broffeswyr  crefydd,  yn  rhai  parthau  o’n  gwlad.  A ydyw  y cyfryw 
*yn  gwybod  mai  peth  aiuuhosibl  yw  gwisgo  arfau  goleuni,  heb  áldiosg 
298 


RHtTFElNlAlD. 


y pethau  hyn  yn  gyntaf?  Dynion  yn  sefyll  yn  yfyddinheb  un  arfòg^- 
aeth  ydynt.  Ereill  o’u  deutu  ydynt  yn  yr  arfau  gloewon,  ag  y dys- 
gleiria  gwedd  yr  Haul  arnynt:  hwythau  ydynt  mewn  hen  ddillad  nosr 
yn  newydd  gyfodi  o’r  gwely ! Ai  rhyfedd  fod  y fath  eglwysi  yn  methu 
llwyddo  ? 

14  *Eithr  gwisgwch  am  danoch  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  ac  na 
Wnewch  ragddarbod  dros  y cnawd  er  mwyn  eyflawni  ei  chw-antau 
ef. 

* Iago  3,  14;  GaL  3,  27;  Ëph.  4,  24. 

Rhagddarbod  fpronoia),  foresight,  proridence,  prorision  / rhag- 
ddarpariaeth.  Äct.  24,  3.  Mae  rhagddarbod  gogyfer  ag  anghenrheid- 
iau  y cnaw’d  yn  ddyledswydd  ar  bob  dyn ; ond  am  ei  chwantau  neu 
fìysiau  ef,  pechod  yw  caniatâu  hatling  gogyfer  â’u  hanghenrheidiau 
hwynt.  Uno  ordinhadau  Crist — un  o’r  ordinhadau — y pibellau,  penaf 
a fedd  efe  i gyfranu  drwyddynt  ras  a chysur  personol  i’w  saint,  yw  yr 
ordinhad  o wrthod  cysuron  y blysiau.  Myn  efe  ddylifo  cysuron  mel- 
usach  yn  eu  lle,  o rinwedd  grawnsypiau  gwinwydden  Calfaria ; ond 
drwy  y pibellau  hyn  y rhedant.  Peidied  y caethion  gwasaidd,  a sugn- 
ant  gysuron  anifeilaidd  drwy  rydweli  y blysiau  anianol,  a synu  eu 
bod  yn  amddifaid  o gysuron  profiadau  y Cristion  hunanymwadol : nid 
yw  yn  gydunol  â rheswm  mawr  gras  iddo  flysio  dafn  o honynt  byth. 
Allan  o rywle  tua  flynnonau  danteithion,  ymborth,  diod,  myglys,  &c., 
y tardd  holl  ffrydian  ei  gysuron  ef ! Nid  wyf  yn  tybied  fod  y petliau 
hyn  yn  attal  achubiaeth  enaid  yr  arferydd ; ond  yr  wyf  yn  gweled  eu 
bod  yn  dod  i ben  ag  attal  achubiaeth  colledigion  ereill,  y rhai  a osod- 
asai  Rhagluniaeth  ofalus  Ner  yn  gyfleus  i gael  eu  hachub  drwyddo  ef. 
Pethauydynt  a attaliasent  i Grist  achub  y byd,  i’r  apostolion  achub  y 
byd,  i’r  holl  achubyddion  a achubasant  i acliub  neb ; a’r  unig  bethau 
y fynyd  hon  ag  sy’n  attal  yr  holl  eglwysi  i ymledu  nes  cynnwys  o’u 
mewn  y byd. 

Cyfîeithiad  Newydd. — Pen.  XIII. 

f Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyjieithad  newydd  yma.] 

(1)  Ymddarostynoed  pob  enaid  i’r  awdurdodau  goruchel;  canys  nid  yw  yrawdur- 
dod  ond  oddiwrth  Ddüw ; a’r  rhai  sydd,  dan  Dduw  y gosodwyd  hwynt.  (2)  Am 
hyny,  mae  yr  hwn  a ymfyddino  yn  erbyn  yr  awdurdod,  yn  gwrthwynebu  gosodiad 
Duw  : a chondemniad  arnynt  eu  hunain  a dderbynia  y rhai  a wrthwynebant.  (3;  O 
blegid  llywodraethwyr  nid  ydynt  ddychryn  i weithredoedd  da,  ond  iraidrwg;  ac  a 
fyni  di  beidìo  ofni  yr  awdurdod?  Gwna  di  yr  hyn  sydd  dda,  a thi  a gei  glod  o hyny  ; 
(4)  canys  gweinidog  Duw  yw  efe  i ti  er  daioni ; eithr  os  drwg  a wnei,  ofna  ; canj-s  nid 
yw  efe  yn  dwynr*y  cleddyf  yn  ofer,  gan  mai  gweinidog  Duw  yw  efe,  dialydd  hyd  ddig- 
ofaint  ar  y drwgweithredwr.  (5)  Am  hyny,  dyledus  yw  ymostwng,  nid  yn  unig  oher- 
wydd  ydigofaint,  eithr  hefyd  oherwydd  y gydwybod.  (6)  Canys  am  hyn  yr  ydych  yn 
talu  teyrnged  hefyd,  canys  gweinidogion  Duwf  ydynt,  yn  gwylied  yn  w astad  ar  y gor- 
chwyl  yma.  (7)  Rhoddwch  gan  hyny  i bawb  yr  hyn  sydd  ddyledus  ; y deyrnged  i’r 
hwn  y mae’r  deyfnged,  y doll  i’r  hwu  y mae’r  doll,  yr  ofn  i’r  hwn  y mae’r  ofn,  y parch 

299 


Pen.  XIV. 


ffr  hwn  y mae'r  parch  [— yn  ddyledus].  fs)  Na  fyddwch  yn  nyled  neb  o ddim,  ond  0 
garu  bawb  eich  gilydd  : canys  yr  hwu  sydd  yn  caru  yr  arall  a gyflawnodd  y gyfraith. 
(9)  Canys,  y “Na  odineba,  Na  ladd,  Na  ladrata,  Na  thrachwanta,”  (ac  od  oes  un 
gorchymyn  arall)  a gynnwysir  yn  gryno  yn  yr  nn  gosodiad  hwn  : “Câr  dy  gymmydog 
fel  ti  dy  hun.”  (10)  Y cariad  ni  wna  ddrwg  i’r  cymmydog  j am  hyny,  cyflawniad  y 
gyfraith  ywf  y eariad. 

(11)  Yn  mhellach,  gan  wybod  yr  araser  ei  bod  hi  weithian  yn  awr  i ni  ddeffroi  o 
gysgu,  am  fod  ein  hiechydwriaeth  ni  yn  nes  na  phan  gredasom,  (12)  a cherdded 
ymhell  o’r  nos,  a nesâu  o’r  dydd,  bwriwn,  am  hyny,  oddiwrthym  weithredoeddy  tyw- 
yllwch,  a gwisgwn  arfau  y goleuni : (13)  rhodiwn  yn  weddus,  megys  yn  y dydd,  nid 
mewn  cyfeddach  a meddwdod,  nid  mewn  cydorwedd  ac  anlladrw'ydd,  nid  mewn 
cynhen  a chenfigen.  (14)  Eithr  gwisgwch  am  danoch  yr  Arglwydd  IesuGrist;  ac 
wrth  ragddarbod  ycn&wd,  na  weinyddwch  i’rchwantau. 


PENNOD  XIV. 

§ 3.  Undeb  eglwysig;  anghydfod  a rhwygiadau  eglwysig  j 

GYDA  CHYMHWYSIAD  O’r  RHEOL  FAWR  GYFFREDINOL,  AT  AM- 

GYLCHIADAU  EGLWYS  RhUFAIN  AR  Y PRYD,  YN  NGHANOL  DADL 

CYFREITHLONDEB  BWYDYDD  A GWYLIAU  NEILLDUOL.  PfiN.  XIV, 

1 — XV,  7. 

Gwreiddyw  yr  holl  ddrwg  yn  nghjdch  V ddadl  hon  oedd  hunan  (adn.  8).  Ni  fwytâi 
hwn  ddim  cig,  rhag  dygwydd  bwyta  cig  offrymedig  i eilun,  heb  yn  w'ybod  (2);  a chan 
na  allai  arall  fod  yn  sicr  o gael  cigglân,  ni  fwytâi  efe  ddim  ond  llysiau  (2),  tra  mae  y 
trydydd  yn  bwyta  pob  cig  yn  ddiwahaniaeth  (2).  Felly  am  gadw  dyddiau  neillduol 
fel  gwylìau  (5,  6).  Dyna  eu  gwahanol dyhiau.  Yna  eu  hymddygiadau  oddiar  y tyb- 
iau  hyn,  oedd*— y bwytawr  yn  dirmygu  gwendidcydwybod  y llall  (3),  nes  taflu  y gwun 
i lawr  o ran  ei  feddwl  (13,  15,  20,  21).  Cynghor  Paul  iddynt  oedd  i bob  un  fwyta  neu 
beidio,  y cigoedd  neu  y llysiau  a fynai,  cyd  na  pharai  byny  dramgwydd  i’rllall  (13, 14, 
21) ; mai  i’r  hwn  a dybiai  fod  y bwyta  yn  bechod  yr  oedd  efe  yn  bechod  (14) ; a mai 
Crist  yn  unig  oeddi  farnu  ymddygiadau  o’r  fath  (8,  9,  10,  12). 

'\7*R  *hwn  sydd  wan  yn  y ffydd,  derbyniwch  atoch,  nid  i ymra- 
“*■  faelion  rhesymau. 

* “Derbyniwch  i gymmundeb,” — Amryw.  “Cynnorthwywch,” — Ereill.  “Nid 
er  mwyn  barnu  ei  dybiau,” — Hodge.  “Ei  dybiau  ammheus,” — Conquest.  “Heb 
edryeh  ar  amrywiaeth  barnau,” — J.  Williams.  “Na  phendronwch  ef  â chwestiynau 
caledion,” — Valpy.  “A  chwestiynau  ammheus,” — Slade,  Turner.  “Nid  er  mwyn 
gwneyd  penderfyniadau  ynghylch  ei  dybiau,” — Stuart. 

Gwan  yn  y Ffydd  íasthenounta  tê pisteij.  Arferir  yn  ffigwrol  yn 
ol  y priod-ddull  Hebreig,  am  ddififyg  grym  a phenderfyniad  barn,  am- 
mheuaeth,  petrusder,  anwadalwch.  Felly  yn  adn.  21  ; 1 Cor.  8,  9, 
11,  12  ; Rhuf.  4,  9 ; gwel  yno.  Yr  oedd  gan  y Ffydd  mewn  cyferbyn- 
iad  i’r  Ddeddf,  lawer  o bethau  uewyddion.  Yr  oedd  yn  haws  gan 
bagan  dderbyn  yr  holl  goríf  o athrawiaethau  a dyledswyadau,  na  chan 
yr  Iuddew.  Mawr  rwystr  fu  Iuddewaeth  i bur  a digymmysg  Ffydd 
hyd  ddinystr  Jerusalem.  Gwelai  Paul  fod  teml  hwn  o hyd  yn  sefyll 
ac  am  hynv  cyd-ddvgai  lawer  ag  ef.  Methai  hen  ddysgybl  daddf  } 

3Ò0 


RIIUFEINIAID. 


lìvticu  pob  tammaid  o wleddoedd  y ffydd  ; a’r  gwendid  hwn  a barai 
iddo  gael  ei  enwi  yn  un  “gwan  yn  y ffydd.” 

Ond,  pa  betli  yw  “gwan  yn  y ffydd  ?”  Onid  “gwan  o grediniaeth,” 
fe)  y dvwed  Stuart,  ydyw  ? Nage  ; canys  mae  y fannod  o flaen  y uair 
jftjdd,  ŷr  hyn  sydd  yn  ei  daro  yntau  â dyrysweh.  Eithr  nid  yw  ei  ddull 
o yrnddadrys,  drwy  ddwe^d  mai  ei  grediniaeth  a feddylir,  yn  hollol 
deg,  nac  mewn  ysgolhaig  o’i  radd  ef,  yn  heth  liawdd  ei  esgusodi ; 
canys  ni  chwrddais  erioed  a’r  fannod  yn  caeî  ei  harferyd  am  ragenw 
ineddiannol  (Poss.  Pron.J,  nac  uti  beirniad  cywir  o bwys,  o’r  blaen, 
yn  son  arn  y tfatta  beth.  Sicr  wyf  nad  yw  Winer,  Matthaei,  Rost, 
Rutîrnan,  na  hy dí yn>  nod  Stuart  ei  hun  yn  ei  Rammadeg,  yn  son  atn 
hyny. 

Derbyniwch  atoch  (prosìambanesi he) , derbyniwrh  eyda  thirion- 
deb,  gollyngwch  i inewn  i’ch  cymdeithas  a’ch  cyfeillach.  \r  ystyr 
llithyrenol  yw  cymmeryd  un  ato  ei  hun  ; nc  felly  cymhwysir  at  gym- 
meryd  yn  gydymaith,  Act.  17,  5 : at  dderbyn  i dŷ  cyfaill,  18,  2ö,  a 
28,2;  Philemon  12,17.  Ynut,  mcwn  ystyr  mwy  cyffredinol,  derbyn 
inewn  modd  tirion.  Felly  pen.  lá,  7.  Cynnwysa  hefyd  gymtneryd 
gafael  ary  gwrthddrych  gerfydd  ei  law,  a’i  dynu  atotn. 

YmrafaelioiL  scrutinizìngs  of  thouyhls ; sef,  “nid  er  mwyn  ol- 
rlieiniadau  a phenderfyniadau  ar  ei  dybiau.”  Cyrnharer  adn.  ô,  13, 
lleeeir  hefyd  yr  un  gair  ynfarnu.  Y rheol,  uan  hvny,  y w derbyn  yn 
roesawus  atorn,  y brawd  fyddo  yn  rhy  wan  i allu  cyllawni  rhai  pethau 
mor  rwyddâ  nyni  ein  hunain,  oherwydd  ei  gydwybod,  cyd  na  byddoin 
vn  barnu  fod  y palldod  yn  bechod  yn  erbyu  elfenau  Cristionogaeth. 
Hefvd,  ein  dyledswydd  yw  peidio  ag  ymosod  ar  ei  dyb  neillduol  ef, 
er  mwyri  ceisio  cyrhaedd  penderfyniad  yn  ei  chylcli.  O eisieu  talu 
sylw  teilwng  i’r  rheol  gyfaddas  hon,  y rhwygwyd  llawer  mil  o eglwysi, 
ac  y inagwyd  llawer  iawn  o sectau,  ar  hyd  yr  oesoedd. 

2 Canys  y mae  un  yn  credu  y gall  fwyta  pob  peth ; *ac  y mae 
arall  yr  hwn  sydd  wan,  yn  bwyta  dail. 

* “Y  llall  ag  sydd  wan,  bwytacd  ddail,”  yw  darlleniad  tri  hen  gopi  Groeg,  y Sa- 
hîdaeg,  Ethiopaeg,  a’r  Slavonaeg.  “Eithr  bwyta  dail  y uiae  yr  hwn  sydd  wan,” — 
A\'iner’s  Gram. 

Ymddengys  fod  yr  luddewon  Cristionogol  yn  petruso  yn  nghylch 
bwyta  ac  yfed  pethau  a offrymasid  i eilunod,  gan  dybied  en  bod  wrth 
gyfranogi  yn  proffesu  eilunaddoliaeth  ; a chadarnheir  y dyb  hon  gan 
adn.  5,  yr  hon  a gyfeiria  at  y gwahaniad  a wnelai  yr  un  bobl  yn 
nghylch  dyddiau,  oddiar  barch  i ddeddf  Moses  ac  arferiadau’r  Iudd- 
ewon ; cymharer  Col.  2,  16.  Ni  theimhd  y rhan  Genedlig  o’r  eglwrvs, 
wrth  reswm,  un  petrusder  yn  nghylch  y fath  bethau ; ac  nid  annatur- 
iol  fuasai  ynddynt  edrych  yn  gyntaf  gyda  syndod,  ac  yna  gyda  dir- 
myg,  ar  betrusder  eu  brodyr  Iuddewig  yn  nghylch  ordinhadau  allanol. 
Hawdd  yw  gweled,  yr  elai  tangnefedd  yr  eglwys  mewn  perygl  yn  y 
modd  yma.  Ac  uiewn  trefn  i luddias  hyny,  y mae  ein  hapostol  yn 
tatìu  ei  darian  dros  ei  frodyr  egwan  eu  cydwyborì,  ac  yn  ealw  yn  ben- 
dant  am  i’r  lleill  ymddwyn  vn  dvner  a thirion  tuag  at  betrusder  o’r 
2 b * 3f)I 


Pen.  XíY. 

fath,  a gofalu  rhag  condemnio  a diystyru  y rhai  a’i  coîeddent.  Efe  a 
ŵasgai  liyn  yn  ddwysach,  oherwydd  fod  eu  petrusder  hwynt  o an- 
sawdd  sobr  a gonest,  ac  nid  yn  un  fy'mpwy  ofergoelus. 

Dail  ( ìachanaj , a garden  plant,  herb  ; pob  llysiau  gardd.  Ceir  vn 
Mat.  13,  32  ; 1 Bren.  21,  2 ; Gen.  9,  3. 

3 Yr  hwn  sydd  yn  bwyta,  na  ddirmyged  yr  hwn  nad  yvv  yn 
bwyta;  *a’r  hwn  nid  yw  yn  bwyta,  na  farned  ar  yr  hwn  sydd  yn 
bwyta,  canys  Duw  a’i  derbyniodd  ef* 

* “Na  farned  ef  fel  un  drwg  yn  ngölwg  Duw,” — Bloorafield. 

Dirmygu  (exoutheneitQj , diystyru,  cyfrif  yn  ofergoelus. 

Barnu  Ocrìno) , condemnio  un  fel  yn  annüwiol,  ac  anuheilwng  o le 
yn  eglwys  Dduw. 

Derbyniodd  gf.  Gwel  ar  adn.  1.  Nid  Duw  vn  cuddio  ei  wyneb 
oddiwrth  y cyfryw,  nac  yn  cau  drws  ei  eglwys  rhagddo. 

4 Pwy  wyt  ti  yr  hwn  wyt  yn  barnu  gwas  un  arall  ? *I’w  Ar  * 
glwydd  ei  bun  y mae  efe  yn  sefyll  neu  yn  syrthio,  fac  efe  a gyn~ 
nelir;  eanys  fe  a all  Duw’  ei  gynnal  ef. 

* “Yn  sefyll  yn  y teulu,” — Locke.  “Yn  hytrach  sefyll  neu  syrthio  mewn  bam,” 
Bloomfield,  Stuart.  t “Fe  a all  yr  Arglŵydd,  &c.,”  medd  y trichopi  Groeg  henaf, 
y Goptaeg,  Sahidaeg,  Armenaeg.  “Fe  all  ei  Arglwydd,”  medd  y Syriaeg,  ac  un  cyf- 
ieithiad  Arabaeg.  “Ei  ammheuaeth  a symmudir,”— Rosenmuller.  “Efe  a saif  i 
fyny  yn  ddifai,  ac  ni  chospir,” — Macknight,  Koppe. 

Gwelwn  mai  i Grist  y mae  pob  Cristion  yn  was,  ac  nid  i’r  eglwys. 
Ni  fedd  hi  weision.  Ni  fedd  ei  swyddwyr  weision  ychwaith. 

Sefgll,  $hc.  Mae  cryn  ddadl  rhwng  y beirniaid,  pa  un  ai  sefyll  at  y 
rheol  ynte  o fìaen  brawdle,  a feddylid.  Eithr  gan  mai  arglwydd  y 
gwa*  ocdd  ei  unig  farnwrr  yn  y gwledydd  hyny  (canys  caethweision  a 
gadw^ent),  naturiol  vwr  meddwl  mai  at  sefyll  a syrthio  o flaen  yfrawdle 
deuluol,  gan  yr  hon  yr  oedd  awdurdod  bywyd  ac  angau,  y cyfeirid. 
Dylai  eglwys  Crist  gofio  fod  ei  phriod  wedi  ei  phrynu,  drwy  dalu  atn 
dani,  yn  ol  dull  priodasan  dwyreiniol,  ac  mai  ei  harglwydd  yw  efe 
mwy,  heb  hawl  ganddi  ei  hun,  na  neb  arall,  i osod  deddf  iddi. 

Fe  all  Duw  ei  gynnal  ef$  sef,  ei  ryddhau  o flaen  y frawdle ; ond,  ar 
ba  egwyddorion,  atolwg  ? Nid  ar  un  egwyddor  ond  hóno  ; sef  ei  fod 
yn  ddifai.  Rhaid  ei  fod  feliy,  ynte.  Gan  hyny,  os  gwna  brawd  ei 
oreu  i allu  deall  pynciau  o’r  fath,  a methu  dod  i’r  un  farn  â’ì  frodyr 
yn  y diwedd,  efe  a gynnelir,  ac  a ryddheir,  pan  gyhudda  y frawdol- 
iaeth  ef,  gerbron  Duw.  Gwelwn  beìlach  am  bynciau  llaì  eu  pwys  na 
phethau  anhebgorol  at  fywyd  tragwyddol,  nad  ydynt  i gaei  eu  trafod 
yn  yr  eglwys.  gyda’r  amcan  o osod  pleidlais  neu  benrìerfyniad  arnynt ; 
a hyny  oherwydd  dau  reswm  : yn  gyntaf,  oherwydd  y gwaharddiad  a 
gawsom  yn  yr  adnod  flaenaf;  ac  yn  ail,  oherwydd  fod  yr  adttOcì  hon 
yn  tystio  cyn  y treial,  y cynnelir  pob  un  o’r  brorìyr ; sef  yr  hwn  a 
fwytäai  giüc,  a’r  hwn  a fethai  ei  fwyta.  Yna,  y canlyniad  yw,  mai 
302 


RHUFEINIAID. 


dadl  yn  nghylch  dim  yn  y byd  yw  pob  dadl  yn  nghylch  pynciau  o’r 
fath ; canys,  pa  beth  gwell  na  dim  all  fod  dadl  y ddau  frawd  liyny,  ag 
y cyhoedda’r  Barnwr  ^uwch  ei  phen  : — “Yr  wyf  yn  cynnal  pob  un  o 
honynt.  Y maent  yn  rhyddion  í”  Gair  yn  y man  yrna  at  Enwadau 
Cymru  : pa  beth  yw  ein  pynciau  gwahaniaethol  i gyd,  frodyr  anwyl  ? 
Drefnyddion  Calfinaidd  ; a ddemnir  ni  o eisieu  credu  yn  awdurdod 
eich  cymmanfa  chwi  ? Fedyddwyr;  a ddemnir  ni  am  beicìio  ymos- 
twng  iVh  bedydd  neillduoí  chwi  ? Wesleyaid  ; a gollfarnir  ni  am 
nad  ydym  dan  aden  eich  conference  chwi  ? Lanyddwyr;  ai  diau  y 
gwâd  y Barnwr  ni  am  ymneillduo  oddiwrthych  chwi  ? Gwn  y dywed 
eich  cydwybodau  yn  ddibetrus  na  wna.  Paham  na  byddem  fel  brodyr, 
ynte  ? A weli  di,  ddarllenydd,  mor  benisel  y bydd  rhagfarn  yn  y 
farn  ? Caifi' efe  weled  y Barnwr  yn  rlryddhau  a chyfiawnhau,  yr  hwn 
y collodd  efe  hanner  ei  oes  i’w  gondemnio.  Rhyw  bynciau  neillduol, 
a’r  rhai  hyny  yn  ychydig,  syddyn  nglyn  wrth  iachawdwriaeth  yrenaid. 
Ni  chynnelir  gwadydd  y rhai  hyny,  yn  y farn.  Ni  chynnelir  neb, 
ychwaith,  yn  ddifai,  mewn  pethau  llai  eu  pwys,  ond  y rhai  a wnaethant 
eu  goreu  i’w  cyrhaedd.  Brodyr  i wneyd  ein  goreu  yclyin,  ac  nid  rhai 
rhwym  o gwympo  i’r  un  feddwl  â’r  brawd  rhagfarnllyd. 

5 *Y  mae  un  yn  barnu  diwrnod  uwchlaw  diwrnod  ; ac  arall  yn 
barnu  pob  diwrnod  yn  ogyfuwch.  fBydded  pob  un  yn  sicr  \u  ei 
feddwl  ei  hun. 

* “V  naill  ddiwrnod  yn  santeiddiach  na’r  llall,”— J.  Williams.  f “Mwynhaed 

pobun  ei  dyb  mewn  rhyddid,” — Erasmus,  Grotius,  Doddridge. 

Pa  un  a oedd  yr  apostol  ai  peidio,  yn  cynnwys  dydd  yr  Arglwydd 
o fewn  y rhestr  gwyliau  dibwys,  yn  ein  testyn,  sydd  wedi  bod  yn  des- 
tyn  petrusder  nid  bychan  i’resbonwyr.  Mae  yn  ddigon  hysbys  fod  yr 
eglwys  Gristionogol  er  ei  hoesoedd  boreuaf,  wedi  gosotl  gwahaniaeth 
rhwng  y Sabboth  a Dydd  yr  Arglwydd.  “Na  farned  neb  arnoch  (el)e 
Paul)  mewn  na  bwyd,  na  diod,  na  dydd  gwyl,  na  newydd-loer.  na 
sabbothau.”  Col.  2,  16.  Ae,  ebeefeynGal.  4,  10: — “Cadw  yn  ofalus 
yr  ydych  ddyddiau,  a misoedd,  ac  amserau,  a blynyddau.  Yr  wyf  yn 
ofni  am  danoch  !”  Y cyfryw,  medd  Stuart.  oedd  yr  arferiad  Iuddewig 
o’r  gair  Sabboth  ( SabbatonJ . Eithr  ni  alwyd  y dydd  cyntaf  o’r  wyth- 
nos  erioed  gan  y eyn-Gristionogion  yn  ddydd  gwyl.  Ei  enw  neillduol 
a gawn  yn  1 Cor.  16,  2 ; Act.  20,  7 ; Dat.  1,  10.  A cheir  digoneddo 
wahaniaeth  rhwng  Dydd  yr  Arglwydd  a’r  Sabboth  yn  ngweithiau  y 
tadau  horeuaf. 

Ond,  dywed  Stuart,  fod  pa  un  a ydyw  ein  testyn  yn  dwyn  perthynas 
â Dydd  yr  Arglwydd  yn  gystal  ag  â’r  Sabboth  Iuddewig,  yn  anliawdd- 
ach  ei  benderfynu  nag  y meddylid.  Ydyw,  meddaf  finnau  : ydyw, 
iddo  ef  a’i  debyg,  sy’n  galw  Dydd  yr  Arglwydd  yn  Sabboth,  a Sabboth 
Cristionogol,  ac  yn  ei  seilio  ar  lechau  cerig  Moses.  Eithr,  gan  na 
wnaeth  neh  y fath  beth  yn  yr  oesoedd  cyntaf,  nid  oedd  dadT  yn  ei 
gyiph,  wrth  ddileu  Moeseniaeth.  Nid  oedd  neb  am  gadw  y llechau 
fer  safon  moesoldeb,  onide  buasairhyw  Sabboth  i’w  gadw,  ac  yna  bu- 
asai  y ddadl  hon  ag  a geir  yn  ein  testyn,  am  osod  diwruod  uwchlavT 

303 


Pen.  XIV. 


diwrnod  i metrrjf  ac  yna  rhaid  fuasai  dilvn  rheol  Paul,  i boh  brawd 
gadw  y cvfrvw  Sahboth  neu  beidio,  a bod  raid  i’r  eglwys  ei  dderbyn 
ef  felly,  a bod  Crist  yn  sicr  yn  ei  dderbyn  ef,  ar  ol  peidio  a’i  iíadw  , 
mor  gymmeradwyol  â’r  hwn  a’i  cadwasai.  I’r  man  yna  y’n  harweinid 
yn  ddios  gan  y farn,  mai  cyfnewid  y Sabboth  a wnai’r  apostolion. 
Eithr  amlwg  yw,  nad  oes  nn  dydd  yn  santeiddiach  na’r  llall  ìnwy,  o 
ran  Moses ; ac  nad  yw  Iìydd  vr  Arglwydd  ddim  mwy  cyssegredig  na 
ciydd  arall,  o’i  ran  ef.  Wrth  santaidd  y meddyliaf,  cyssegredig  at  was- 
anaeth  crefyddol.  Cyssegrodd  Crist  a’i  apostolion  y dydd  cyntaf  o’f 
wythnos  at  lafur  cynnulleidfaol  Cristionogaeth,  ac  nid  er  gorphwys- 
der:  canys  yn  wir,  nid  oes  orphwysdra  ganddi  i’r  coríî!  Ar  ol  darfod 
ei  hwythnos  y írorphwysa  eglwys  Crist. 

Sicr  yn  eì  feddwl  ei  hun.  P/erophoreistho,  let  him  he  fully  assured , 
give  fiill  proof  of  to  eonjìrm  fuUyi  bydded  i bob  un  o’r  brodyr  yn  y 
cyfryw’ ddadl,  fodwedi  cael  yirobon  boddîonoì,  nes  hoìloì  berswadio 
ei  hun  ar  y pwnc  : na  fydded  mewn  un  ammheuaeth,  gan  ddal  yn 
gyndyn  dros  ei  bwnc  ar  yr  uu  pryd.  üs  ammau  yn  y radd  leiaf  a 
wna,  gwelì  yw  idrlo  gydw eithreciu  â’i  frawd  gwrthwynehus,  canys  y 
maehwnw  yn  sicr  felly  o’r  ochr  arali.  Mae  yr  liwn  a ymwahaniaetho 
■oddiwrth  ei  frawd  mewn  petiiau  di'bwyso’r  fath,  tra  tystìa  ei  frawd  vn 
syml,  fod  ei  feddwl  efyn  bendant  ddiainmheuol  ar  y pwnc,  a thra 
gwyr  ynt-.u  yn  burion,  nad  yw  efe  ei  hun  mor  ddiaminheuol  o’r  ochr 
arall,  yn  tramgwyddo  ei  frawd ; oherwydd  gesyd  ei  farn  ammheus  ei 
1 un  yn  rytnusach  na  barn  bendant  ei  frawd.  Nid  yw  hwn  yn  rhodio 
niewn  cariad.  O’r  ochr  arall ; pan  ddysgwyìio  y raill  frawd  i frawd 
arall  roi  ll^  i’wr  dyh  hendant  ef  ei  hun,  ar  y dosbarth  hwn  o bethau, 
tra  mce  y naill  frawd  mor  hendant  a sicr  yn  ei  feddwl  â’r  lìall,  nid  yw 
y cyntaf  yu  rhodio  mewn  cariacl ; ohlegid  y mae  efe  yn  rhy  barod  i 
osod  ei  dyh  bendant  ei  hun  ar  orsedd  llys  cydw’ybod  ei  frawd.  Mae 
un  eisoes  ar  yr  orsedd  hòno.  a hwnw  yw*  y gwr  cyfreithlon  : barn  on- 
est  y brawd  ei  hun  biau  orsedd  ei  fynwes  ef.  Gosod  dithau,  frawcl, 
dy  farn  onest  dithau  ar  orsedd  dy  fynwes  dithau  ; a thyna  boh  un  yu 
ei  lle.  Cadwr  dy  farn  gartref,  oni  all  hi  fod  mor  foesgarol  a gofyn  ei 
chennad  wrth  hob  drws : a ehotia  na  chafodd  hi  cldim  cam  o hyd,  er 
cael  ei  gwrthod  yn  mliob  Ile,  tra  gadawer  iddi  yr  orsedd  gartref.  Ni 
})hiau  hi  un  orsedd  ond  hóno.  Etto,  pa  bryd  bynair  y bo’r  orsedd  yn 
wag,  a’r  farn  beb  dyfu  yn  ddim  cryfach  nag  atnmheuacth,  mae  cym- 
niaint  o harch  i’th  frawd  genyt,  a chan  leied  o hunangais,  fel  y gadewi 
i’w  dyb  ef  lywodraethu  dy  ymddygiad,  hyd  nes  tvfo  d\  ammheuaeth 
yn  henderfyniad  : yna.  rhaid  i ti  gael,  i’e,  rhaid  i ti  wneyd,  lle  ar  vr 
orsedd  i’r  eiddot  dy  hun.  A choíia,  nad  wyt  i fod  yn  liir  niewn  am- 
mheuaeth  arn  cldini  oll,  hyd  yn  nod  o’r  pethau  hvn  ; oherwycld  ni  wna 
cydwyhod  a orsedder  gan  farn  gwr  arall,  ond  ychydig  iawn  o egni 
. gyda’r  ddyledswydd  sy’u  cyfodi  oddiar  y farn  hòno  : er  y dyîit  wneyd 
dy  oreu,  o ran  cydwybod  dy  frawd.  yr  hon  a gynnelir  gan  ei  Har- 
giwydcl,  am  ei  bocl  yn  sicr  ynddi  ei  hun,  tra  fe  aìlai,  yn  gweithio  yn 
ddigon  chwithig  gycla’i  hamcan  cywir.  D\  :na  reol  brawdgarwch  y 
Tí-stament  Newydtî  gyda  dirwestwyr  a gwrthddirwestwyr,  arferwyr  » 
gvvrthurferw\r  fíwifws,  ífasiynau,  lleisiau,  tonau,  dulliau,  aiaser.au,  <Sẃc 
• 30.4 


RHUFJINIAID. 


Fotìiau  nad  ydynt  yn  fuddion  unionsryrrhol  i ddamnio  dynion,  nac  i 
niweidio  eu  hywydau,  a ddeuunt.  oll  dan  y dosparth  hwn. 

6 *Yr  hwn  sydd  yn  ystyned  (liwrnod,  i’r  Arglwydd  y mae  yu 
eiystyried;  fa’r  hwn  sydd  hoh  ystyried  diwniod,  i'r  Arglwydd  yi 
mae  hcb  ei  ystyried.  tYr  hwn  sydd  yu  bwyca,  i’r  Argìwydd  y 
mae  yn  buyta ; canys  y tnae  yn  diolch  i Dduw;  a’r  hwn  sydd 
heh  fwyta,  i’r  Arglwydd  y mae  heb  fwyta ; ac  y mae  yn  diolch  i 
Dduw. 

* “Yrr  hwn  sv<trl  vn  oarìw  y rìiwrnod,” — J.  Wiilinms.  “YTr  hwn  nirì  vw  yn  carìw  y 

cliwrnorì  ì’r  Arylwv<irì,  nirì  yw  yn  ei  gadw,  — Vr  un.  ‘*Er  anrhyrìedd  i’r  Ar- 

glwydd  y mae  heb  ei  ystynerì,” — Stuart.  t Garìewir  allan  yr  ymadrodd  hwn,  o 

bump  o’r  crwyn  henaf,  ynghyd  â rliui  diwedrìaraeb,  y Goptaeg,  Ethiopaeg,  Vuljrate, 
a beiblau  Llarlin  ereill  hennch.  Gwrthodir  gan  Erasmus  a .'\íill  : ou-i  i ir.ewn  y earì- 
ewir  yn  awr  gan  y beirmuid.  t “A'r  hwn  syrìd  yn  bwyta,”  jw  iliirlleniad  y Testa- 
mentau  Groeg  diwerìrìaraf,  odrìiar  awdurrìod  y eopiaua’r  cyfieithaàau  henuf. 

Tr  Arylwydd : hyny  yw,  am  ei  fod  yn  ysfyi  ied  yr  Argìwydd  >n 
gofyn  am  hyny.  t Mae  ei  wfìith  yn  diolch  i Drfuw  yn  profì  ei  iod  \n 
gallu  apelio  at  Arglwydd  y gydwybod;  a bod  y weithred,  felly,  yn 
gyfrati  o’i  grefydd  cf. 

7 Canys  nid  oes  yr  un  o honom  *vn  byw  iddo  ei  huu,  ac 
ni(l  yw  yr  un  yn  marw  iddo  ei  hun. 

8 Canys  pa  nu  bynag  ai  byw  yr  ydym,  i’r  Arglwydd  yr  ydym 
yn  byw;  fal  marw,  i’r  Arglwydd  yr  ydym  yn  marw : am  hyny, 
pa  un  bynag  yr  ydym  ai  byw  ai  marw,  eiddo  yr  Arglwydd 
ydym. 

* '‘Vn  liyw  mewn  hunanymrorìrìiarì  i'ẅ  bleserau  ci  hun,  &c.” — Stuart,  Wetstein. 

“Ni  rhawn  farw  heb  roilrìi  e.yfrif  i Dduw,’5 — f’arpzov.  f “Cyfeirir  at  ystad  y 

meirw,” — Stuart.  “Yr  ydym  o fewn  galiu  Puw,”—  Koppe. 

Iddo  ei  hun . Y Dati»e  cc.se  sydd  vrna,  ystyr  yr  bwn  yw  : — mewn 
prrthynas  â,  yn  gydunul  a’i  fetldwl  neu  riysiau,  o’i  arlios,  ei  hun.  Yn 
ol  meddwl  Crist  yr  ydyiu  i fyw  a marw  : efe  â’n  piau : nid  ydym  i 
wneyrì  ag  eiddo  gwr  arnll,  ond  yn  ol  ei  feddwl  ef  ei  hun.  Yr  un  hawl 
sydd  gan  oruchwyliwr  i ofyn  i\v  thsiau  urn  reol  i wano  eiddo  ei  feistr, 
ag  sydd  gan  Gristion  i wario  ei  arian,  amser,  bywyd,  neu  mgeu.  Ac 
os  dylem  yrnwadu  â ni  ein  liunaia  yn  hyn,  oni  ddylem  yn  ( diau  wadu 
awdurdod  dynion,  hyd  yn  nod  tir  arglwyddi  a gwyr  Uys  ? 1‘eth  fel 
Iiyn  yw  byw  i rywun.  fel  y dengys  Luc  20,  38:  Rhuf.  ü.  10,  11  ; GaL 
2.  12.  Dewisai  ambeli  Gristíon  gael  y farwolaeth  esmwythaf, . ©ithr 
Is ml  a ddewisai  hòno  a ogoneddai  fwyaf  ar  Grist.  Ni  ot‘a!a  rhai  am 
chíiui  ond  am  guel  crefydd  d<)a  cyn  marw : pobl  heh  un  fath  o honi 
yw  y rhai  hyn.  Ereill  a ofaiant  vn  unig  am  irrefvdd  gadwedigol  idd- 
vnt  eu  hunain  : pobl  crefydd  vr  Hen  Destament  yw  y rhai  hyn.  Pobi. 
ainaehub  ereill  yw  pobl  Iesu  Grist. 

305l. 


Pen.  XIV. 


9 *Oblegid  er  mwyn  byn  y bu  farw  Crist,  &c  yr  adgyfodocld, 
ac  y bu  fyw  drachefn  befyd,  fel  yr  argl\Vyddiaethai  ar  y meirw 
a’r  byw  hefyd. 

10  fEithr  paham  yr  wyt  ti  yn  barnu  dy  frawal  ? neu  paham  yr 
wyt  yn  dirmygu  dy  frawd?  canys  gosodir  ni  oll  gerbron  gor- 
seddfainc  Crist. 

* “Y  bu  fyw  amarw  Crist,  yw  darlleniad  dau  gopi  Groeg  tra  hen.  Gadewir 

aìlan  “ac  yr  adgyfododd,”  o’r  Testamentau  Groeg  yn  awr,  oherwydd  nad  yw  yn  y tri 
chopi  henaf  o’r  Groeg,  y Coptaeg,  Armenaeg,  Ethiopaeg,  Syriaeg,  a llawer  o’r  cyf- 
ieithadau  Ll.adin.  Gwrthorbr  yn  hollol  gan  Griesbach,  Reiche,  Lacnmann,  a Scholz. 
“Er  mwyn  hyn  y bu  Crist  farw  a byw,  fel  yr  arglwyddiaethai.  &c.”  yw  darlleniad  y 
chwech  copi  henaf,  ynghyd  ag  ugeiniau  diweddarach,  pob  cyfieithiad  Syriaeg,  Arab- 
aeg,  Coptaeg,  Armenaeg,  a llawer  o’r  rhai  Lladin.  t “Barnu  dy  frawd  yn  y peidio 
bwyta,”  yw  darlleniad  pedwar  hen  gopi.  “Eithr  tydi,  paham,  & c.,  a thithau,  &C.,” 
J.  Williams.  Dadleua  Macknight  oddiwrth  yr  ymadrodd  hwn,  ynghyd  â Phil.  2,  1(>, 
nad  yw  eneidiau  yn  angeu  yu  syrthio  i gwsg,  nacannheimladrwydd. 

Er  mwyn  hyn ; neu  yn  well  fel  hyn  : — canys  i hyn  y bu  farw  ac  yr 
adfywhaodd  Crist ; fel  yr  arglwyddiaethai,  &c. 

Bu  fyw  drachefn  fanezesej . to  revive , to  rouse  up.  Dat.  20,  5 ; 
Luc  15,  24,  32;  Rliuf.  7,  9.  Fod  hyn  yn  un  o ameanion  marwolaeth 
ae  adfywhad  Crist,  Gwel  yn  Phil.  2,5 — 11 ; Ioan  17,  4,  5 ; Aeb.  2,  9, 
10.  a 12,  2. 

Gorseddfainc  Crist,  ynte,  sydd  i benderfynu  pwv  sydd  yn  iawn,  a 
phwy  nid  yw.  gyda’r  holl  bynciau  dihanfodol.  Yspeilio  y barnwr  o’i 
hawl  a’i  orsedd  yw  mynu  eu  penderfynu  yn  gynt,  a thrwy  hyny,  ei 
wadu  ef  fel  barnwr.  Nid  yw  y Pab,  er  mor  ddrwg  yw,  ond  gosod  ei 
hunan  yn  farnwr  y pethau  hyn  o dan  Grist.  Gwŷr  y penderfyniadäu 
cymmanfaol,  ystyriwch  hyn ! Chwithau,  athrodwyr  ein  heglwysi, 
sydd  yn  trin  a’ch  iraedfarnau  cydwybodol  gweision  Crist,  0 ystyriwch 
hyn ! 

11  Canys  y mae’n  ysgrifenedig,  Byw  wyf  fi,  medd  yr  Ar- 
glwydd:  pob  glm  a blyga  i mi,  a phob  tafod  a gyffesa  i Dduw. 

12  tFelly  gan  hyny,  pob  un  o honom  drosto  ei  hun  arydd  gyf- 
rif  i Dduw. 

t “Profiryma  Dduwdod  Crist  oherwydd  mai  efefydd  y barnwr,” — Dr.  Pye  Smith, 
Michaelis.  “Na  phrofir,  ond  ei  fod  ef  yn  barnu  yn  awdurdod  Duw,” — Socinus,  Bel- 
sham,  Priestley,  Pearce. 

Dyfynir  allan  o Esay  45,  23.  Gwelwn  fod  athrawiaeth  barn  gytìf- 
redinol  yn  perthyn  i Gyffes  Ffydd  yr  Hen  Destament ; canys  megys 
yr  oedd  y gorchwyl  o blygu  gerbron  un  fel  ei  benllywydd.  yn  gyfadd- 
efiad  o hono  fel  ynad  a harnwr  arnom  yn  yr  ystyr  helaethaf,  yn  ol  ar- 
feriad  y llywoclraethau  dwyreiniol  ? felly  yr  oedd  yn  ddealladwy  yn  y 
fan,  gan  y sawl  a ddarllenent  V prophwyd,  fod  Jehofa  yn  penderfynu 
dwyn  pob  dyn  i’w  gyfaddef  fel  ei  farnwr  ryw  bryd.  Yn  mhellach, 
ofier  mai  Jehofa  svdd  gan  y prophwyd  i sefyll  yn  farnwr  pawb ; a 
306 


RHUFEINIAID. 


dywed  Paul  mai  Crist  a saif  yn  farnwr  pawb ; a thra  dwg  efe  liefyd  yr 
adnod  a brofai  mai  Jehofa  fydd  efe,  fel  prawf  eglur  mai  Crist  a fedrì- 
ylid ; ac  onid  y*v  cymharu  y tystiolaethau  eglur  hyn  yn  profì  yn  drìi- 
ammheuoh  mai  Crist  y Testament  Newydd  ydoedd  Jehofa  yr  Hen  ; 
neu,  o leiaf,  fod  Pau)  yn  dios  dybied  hyny  ? 

Drosto  ei  hun  fperi  eantonj , am  dano,  o’i  achos.  o’i  blegid,  o’i 
ochr  ac  yn  ei  erbyn,  mewn  perthynas  iddo,  ei  hun.  Dyna  arwydd- 
ocad  yr  ymadrodd  gwreiddiol.  O,  feddylddrych  dwys  ' Hollwybod- 
olrwydd  yn  galw  fy  holl  weithredoedd,  geiriau,  myfyrdorìau,  a clyìan- 
wad,  ac  yn  eu  dylifo  i lestr  gandryll  fy  nghof,  yr  hon  a fyrìrì  \n  awr 
wedi  ei  nhewydd  gyfaddasu  a’r  cof  hwnw  eilwait)i  yn  eu  cyfaddef  yn 
aralwg,  gerbron  y barnwr  a’r  bydoedd,  craíf  eu  clusta’u  harrìrem,  i’w 
cofio  gan  bob  un  o’r  rheiny  byth.  a rhenyf  finnau  fy  hun.  yr  hwn  ar 
ei  symndiad  oddiwrth  y frawdle,  a gaifi’  gytrnieryd  gydag  ef  eu  cyf- 
iawn  gosp  a gwohr  dros  byth  bythoedd  ! Ie.  fy  enaid,  fel  hyn  y I ydd! 
Nad  beth  sy’n  ammheus  yn  dy  dynghedfen,  y mae  hyn  yn  sicr  \ :i  dy 
aros ! 

Cyfrif  floyos),  gair  araeth.  dywediad.  pwnc.  cyfrif,  rbesw:n  neu 
atebiad.  Am  yr  un  gair  írwreiddiol  yn  yr  un  ystyr  a^  yma,  gwe)  Mat. 
12,  36  : — “Am  bob  gair  segur  a ddywedo  dynion,  rhoddarit  o hono 
gyfrif  C toyosj  yn  nydd  barn.” — Art.  19,  40:  “Gan  nad  oes  un  «chos 
trwy  yr  hwn  y gallotn  roddi  rheswm  (loyos)  o'r  ymgyrch  h«n." — 
1 Pedr  4,  5 : *‘Y  r)iai  a rorldant  iryfrif  (ìoyos)  i’r  hwn  sy'n  barod  i 
farnu  y byw  a'r  mcirw.” — Helt.  13,  7 : “Meirys  rhai  a raid  roddi  cyfrtf 
( loyos )." — Heb.  4.  13:  “Poh  peth  sydd  yn  noeth  nc  agoted  i'wlygaid 
ef,  ain  yr  hwn  yr  ydytn  yn  son  (lcyos)  ond,  yn  hytrnch — “gerhron, 
gyda,  yr  hwn  yr  ydym  tii  i gael  y cyfrif  (loyos)."  Gwelwn  mai  pwys 
ein  barn  fydd  galw  am,  n derltyn  ein  rheswm  am,  bob  peth.  A chati 
bwy  y mae  yn  iawn  ymofyn  rheswm  am  ei  ymddygiadau,  os  nad  gati 
y creadur  rhesymol  ? 

13  Am  hyny  na  farnwn  ein  gilydd  mwyaeh  : otid  bnruwn  hyn 
yn  hytraeh,  na  bo  i neb  roddi  tratngwydcî  i’w  frawd,  neu  rwystr. 

Na  fanum , o»*c..  yn  nghylch  V pethau  a nodwyrì. 

Tramgwydd  (proscommaj.  Gwel  ar-.pen.  9.  32,33.  Yr  un  gair 
svdd  hefyd  yn  adn.  20  o’r  hennod  lton.  Ei  ystyr  yw  achos  neu  ach- 
lysur  o gwymp  neu  godwm.  1 Cor.  8,  9. 

Rhwystr  (skanda!ort ) , a trapstich ; sef  y wialen  gam  wrth  ba  tm 
y mae’r  abwyd  yn  rliwym,  yn  erbyn  yr  hon  y terv  y creadur,  ac  v tyn 
arnoy  fagl  (trapj.  Trap.  yìn,  snare  ; uc  yna  actb  yr  ystyr  yn  unrhyw 
beth  y tarawo  rìyn  ei  droed  yn  ei  erbyn,  os  tyn  efe  y fagl  arno.  Yn’ia, 
y fagl  yw  pechod.  ac  ymddygiad  cyfreithlon  (ynddo’i  hun''  y brawd 
yw  v wialen  fwäog  sy’n  tynti  y delm  ncu  y groglath  am  dano.  Mae  v 
bvd  hwn  yu  frith  o faglau  diafol.  Mae  y gelyn  drwy  byn  vn  enniíl 
iddo  ei  hun  y oymmeriad  gwaethaf;  a’r  cymmeriad  resaf  at  euldo  y 
maglwr  uífernol  ei  hun,  yw  cýmmeriad  yr  hwn  a ddiofal  osododd  ei 
hun  yn  wialen  abwyd  i'r  fagl.  Gwel  ar  Mut.  18,  6,  a 24.  10. 

307 


Pt».  XIV. 


14  *Mi  a wn,  ac  y rriae  yn  sicr  genyf  tlrwy  yr  Arglwycìtl'  Icsti. 
înad  ocs  dim  yn  aflan  o hono  ei  hun : ond  i’r  hwn  sy,dd  yn 
tybied  fod  peth  yn  aflan,  i hwnw  y mae  yn  afìan. 

* “Canys  yr  Arglwytld  îesu  a’m  hysbysodd,”—  Stuart.  J “Nad  oes  dim  yn  af- 
îan  drwydóo  ef  (Crist),”  yvv  y deongìiad  a oddefa  y pum  copi  henaf,  ynghyd  â’r  aw- 
durdodau  trymaf  ar  y cyfan  : lle  cawri  outou  yn  lle  ettutou efe  yn  lle  ei,  hun.  Eithr 
gwel  yr  Esboniad.  i*r  egwyddor  addysgir  ymia,  yw  ms;i  heius  mcwn  dyn  yw  croesi  yr 
hyn  a dybia  efe  yn  ddyiedswydd  sirno. 

‘*Mi  a wn,  ac  yr  wyf  yn  berr-wadíedig  yn  yr  Arglwydd  Tesu  ìiyny 
yw,  “yr  Aigiwydd  lesu,  drwy  ei  ysbrydohaeth,  sydd  yn  í’y  sicrhau  o r 
peth.” 

0 hono  ei  hun.  Nid  oes  un  bwyd  na  diod  ynddo  ei  hun,  o ran  ei  gyí- 
ansoddiad  na’i  natur,  yn  afìan  i’r  Cristioir,  yn  yr  ystyr  ag  yr  oedd  cig. 
inoch,  &c.,  yn  aflan  i’r  luddew. 

Yn  tybied : os  tybia  dyn  na  ddylai  efe  fwyta  neuuyfcd  unrhyw  heth.f 
ac  os  cynanoga  efe  o hono.  er  hyny,  y maa  efe  yn  afianhau  ei  bun,  oiu  r- 
wydd  ei  fod  yn  cyflawn’  yr  hyn  a dybiai  yn  bechod.  Ei  gynunenad  eí, 
yw  dyn  yn>meddw]  mai  pecdiod  oedd,  ac  wrtli  faddwl  liyny,  yn  ei  gyí- 
lawni.  Vr  un  modd  y gwnaetbai  efe  à’r  weithred,  hy<ì  yn  nod  pe  buasai 
hi  yn  bechod  ysgeler.  Nid  yw  ei  fod  yn  gwyhocì  mai  peehod  yw  rliyw- 
heth.  yn  un  attaìfa  iddo  ef  ei  g \ iia wni.  Mae  anwybsdaeth  o wir  foesol- 
deh  gweithred  yn  peri  i dciyn  ammau  ei  ddyledswydd  i’w  chyfiawni.  Os 
gwna  efe  iii,  er  oddiar  vr  amcan  o fod  yn  ufydd  i Ddnw,  ni  all  hi  fod  yn 
rliinwedd  ynddo,  os  pechod  vnddo  ei  hun  oedd  y peth.  Ni  wna  anican 
da  un  weithred  ddrwg  yn  un  rinw-edciol.  Gwelwu,  gan  liyny,  gym- 
maint  yw  gwerth  gwybodaeth  g\' wir  o wir  foesoldeb  poh  peth.  Gym- 
maint  mwy  sydd  o eisieu  dysyu  dynion  o’r  pwlpudau,  nac  o’u  goglais  â 
hyfrydsain  ! 

15  Eithr  os  o achos  b\vvd  *y  tristeir  dy  fiawd,  nid  wyt  timwy- 
ach  yn  rhodio  yn  oì  cariad..  JN-a»  ddystiywia  ef  a'th  fwyd,  dros 
yr  Imn  v bn  Crist  farw. 

* “Fel  y mae  cariad  yn  gofyn,”— J.  Williams.  “V  dierir  dy  frawd,”  raedd  Esgob 
Hall.  Hammond,  Elsner,  Çarpzov,  Schleusner.  t “Na  wabana  oodiwrthyt,  Ärc..” 
Conquest.  Mae  dadlumawr  wedi  bod  rhw  ug  Limborch,  Wolf,.  ac  Elsner,  yn  nghylch 
pa  un  a oes  yma  gyfeiriad  at  goliedigaeth  dragwyddol ; ond  nid  i fawr  ddyben. 

Tristeir.  Cyfeiriad  at  y trîstwch  o hunan-gondemniad  a deimlai  y 
brawrì,  drwy  y canlyniad  o gael  ei  annog  tjan  esiamjl  y llall,  i fwyta  yr 
hyn  a dybiai  efe  yn  anghyfreîthlon  ; yn  enwedig  o k byddai  yr  olaf^yn 
uwch  o ran  swydd  a dyìanwad  nag  cf. 

Na  ddystrywia  (wp  apollue).  Diclion  y r ystyr  fod  yma  yn  ofid- 
io.  blino  ; ond  gwell  genyf  fi,  gyda  Stuart,  y w gadaei  i*r  gair  ei  ystyr 
eyffredin  : “Na  ddod  achlysur  cwymp  i’tli  frawd,  rhagiddo  syrthio  a 
dod  i ddystry  w.” 

Dros  yr  ) ìwn . òçc.  Nid  dros  yrhwn  “y  rhodtles  Crist  ei  hunan,  fcl  y 
sicr  sànteiddiai  efe  ef”  ( Eph.  5*,  25,  2(îf;  eithr  “dros  yr  hwn  y bu  Cnst 
íarw,”  fel  v gosodid  ef  ar  dir  dcrbyu  bywyd  drwy  gredu,  a santeicidiad 
308 


RIÎUFEINIAID. 


tîrwy  waerì  Crist.  (2  Cor.  5,  y>).  Oni  liuasai  marwolaeth  Crist  dros  y 
byd,  ni  fuasai  gwaith  y hyd  yn  credu  o un  dyhen  ; yn  y dull  yna  efe  a 
fu  farw  dros  b.iwb.  Er  gosod  o farwoiaeth  Crist  bawl)  ar  dir  efengyl, 
ni  santeiddia  ei  waed  ef  neh  oii,  ond  ei  eglwys,  yr  hon  yw  y rhai  agred- 
ant  ynddo  ef.  Marwolaeth  Crist  sy’n  gosod  dyn  yn  gadwadwy  : effaitl» 
ei  waed  ef  yn  gyfiawnliaol  sv’n  gosod  dyn  yn  gadwediur:  crediniaetb  sy’n 
gosod  dyn  yn  gyssyîltiadol  felly  A Christ  lesu.  Felly,  o l»ono  ef  y mae 
pob  petlì : o ras  yrydyn»  yn  gadwedig.  Arddengys  diofalwch  yr  hwn  a 
roddo  dranigwydd  o flaen  ei  frawd,  nad  yw  efe  o’r  ur.  deîmlad  ato  a 
Christ.  Bu  efe  farw  i syniml  rhwystr  uddiar  ei  fibrdd  ef.  Pan  oedd  i 
Grist  gadw,  hyd  yn  nod  ei  fywyd,  yn  rhwystr  achubiaeth  y hrawd,  efe  ni 
fynai  gadw  y hywyd  hwmv.  ?vlae  dysgyblion  Crist  i gydweithredu  ag 
ef  yn  achubiaeth  dyniòn  hyd.  Cydweitliiwr  Satan.  yn  hytrach,  y w yr 
hwn  a esyd  un  peth  o’u  blaeti  i heri  iddynt  syrthio  i hechod. 

Ib  Na  chabler,  gan  hyny,  *eicb  daioni  chwi. 

17  Canys  nid  yw  Jteyrnas  Duw  fwyd  a clio«l,  oml  cyfìawndcr, 
a thaugnefedd,  a llawenyd<I  yn  yr  Ysbryd  GJan. 

* ‘‘Cyfeirir  at  ryddid  oddiwrth  y seremoniau,” — Örifjen,  Theodoret,  Benarrl.  Clar- 
ius,  Stnart,  Grotius,  Hstmmoud,  Vorstius,  Piscator,  Estius,  Toletus.  “Nasje:  oisd 
at  V grefydd  Gristionogol  yn  gyffredinol,*’ — Chrysostom,  Theophylact,  Erasmua, 
Bosenmuiler,  Koppe.  t ‘*Wrth  deyrnas  Dduw  y meddylir  <£^•l^tionogaeíh,i,  niedd 
8tuaFt.  “With  gyfiawnhad  y sueddylir  cyfiawnder,” — Zacharias,  Sehoettgen,  Carp- 
zov,  Amtnon. 

W rth  âdaioni  ynia  v meddylir  y rhyddid  oddiwrth  iau  caethiwed  y 
seremoniau,  ag  a gawsent  dat»  yr  efei»gyl.  “Ymddygwch  (ebe’r  apostol) 
yn  y fath  fodd  ag  na  cliabler  y petlmu  da  perthynol  i’ch  goryehwyliaeth 
cbwi.” 

‘ Nid  ei  bwyd  a’i  diod  yw  pethau  peuaf  y deyrnas  hon  ; na  ddyweded 
eiei»  ymddygiadau  ciiwithau,  fej  pe  na  bai  ynddi  ddim  yn  gyinmyint 
gwerth  darìlu  yn  eu  cylch,  â hwyd  a cíiod.” 

Ynyr  Yabryd  GLîn.  M e y cyfiawndet*.  a’r  tangnefedd,  n’r  llaẃrn- 
ydd,  i fod  yn  berthynol  i orycljwyjiaetli  berfiàith  yr  Ysbryd  Glan.  Nid 
y cyfiawnder  cyfyng  ac  isel  o lyg-ui  am  ìygad.  a’r  heddweb  à plsiant 
Israel  yn  unig,  a’r  llawenydd  uwehben  Uwyddiant  tymhorol : nid  y 
pethau  hyn  fel  yr  oeddynt.  dan  yr  Hcn  Dcsîainont,  ojud  fei  y maent  er 
yr  amser  y tywalltwyd  yr  Yhbryù. 

18  *Canys  vr  hwn  sydd  yn  gwasanaethu  Crist  yn  y pethau 
hyn,  Jsydíl  hotf  gan  Dduw,  a chyrnmeradwy  gan  ddynion. 

<-*“V'n  y pcth  hwn.”  vw  darllsnistd  chwpch  o’s*  popiau  henaf,  y Coptaeg,  Sahidaeg, 
Yidiate,  Iseiblau  Morgan,  Awstin,  Beda,  a Chrysostom-  î 2 Cor.  8,  21. 

Y pethau  hyn  oerìrì  y petbau  yi»  nghyleh  rljyddid  hwydydd,  diodydd, 
a dyddiau  ; yn  nghyda  tliynerwch  didi’amgwydd  at  wendidau  ein  brodyr. 

19  *Felly  gan  liyny.  dilynwn  y pethau  a berthynaiit  i l\odd* 

«h,  Ja’r  pethau  a berthynaot  i adeiladaeth  ein  gilvdd. 

* 3oy 


Pen.  XIV. 


20  §0  achos  bwyd  na  ddinystria  waith  Duw.  ||Pob  peth  yn 
wir  sydd  lân : ^[eithr  drwg  yw  i’r  dyn  sydd  yu  bwyta  drwy 
dramgwydd. 

* Salm  34,  1 1 ; Rhuf.  12,  18.  i “A  gwyliwn  dros  y pethau  a berthynant  iadeìl- 

adaeth  ein  giiydd,”  yw  darlleniad  pedwar  copi  tra  hen,  ac  ereill,  ynghyd  â’r  Vulgate, 
a beihlau  Awstin,  Morgan,  Rufinus,  &c.  § “Wrth  waith  Duwr  y meddylir  gwaith 

tufewnol  ífydd.” — Reiche.  ||  “Bwyta  i roddi  tramgwydd,” — Hodge,  Conquest. 

“Bwyta  gan  dybied  ei  fod  yn  feius,” — Walíord.  Mat.  15,  11  ; Act.  10,  15;  Tit.  1, 
15.  *1T  1 Cor.  8,  9—12. 

Drwy  dramywydd ; drwy  dramgwyddo  ei  frawd  gwan.  Drwy  ( dia ) 
o flaen  gaír  yn  yr  un  eystiawiad  ag  y mae’r  tramywydd  yma,  a ar- 
ddengys  yn  aml  y dull  yn  mha  un  y gwneir  y peth  ; felly  yma,  dull  y 
brawd  diofal  ìiwn  o fwyta  ac  yfed,  oedd  drwy  dafìu  ei  frawd  i ìawr. 

Drwgy  mewn  ystyr  foesol,  yw  y bwyd  a’r  ddiod  iddo. 

21  *Da  vw  na  fwytaer  cig,  ac  nad  yfer  gwin,  na  dim  trwy  yr 
hyn  y tramgwydder,  ^neu  y rhwystrer,  neu  y gwanhaer  dy 
frawtl. 

* “Daywos  na  fwyty  un,  ívc.,”— Winer.  “Gwell  yw,  &c.,” — Grotius,  Harily, 

Rosenmulier.  l Cor.  8,  13.  \ Gadewir  ullan  oddiyma  hyd  ddiwedd  yr  adnod,  o 

ddau  gopi  tra  hen,  yr  hen  Syriaeg,  Arabaeg,  Coptaeg,  tlthiopaeg,  a rhai  beiblau 
Lladin. 

Nid  vw  efe  yn  dywedyd  “y  cig,”  neu  “y  gwin,”  ond  ciy  a gwin  yn 
gylfredinol ; gan  hyny,  mae  y geiriau  yn  fheo’  gyffredinol,  ac  yn  gym- 
hwysiadol  at  iinriiyw  “gig,,T  unrhyw  “win,”  ac  unrhyw  “ddim,”  os 
bydd  y eig,  neu  y gwin.  heu  yr  unpeth  hwnw.  yn  tramgwyddo,  neu  yn 
rhwystro,  neu  yn  gwanhau  brawd.  Yn  mhellach.  sylwer  fod  yr  apostol 
yn  eangach  a manylach  ei  reol  na  hyua  etto  ; “ irwy  yr  hwn,”  ebe  efe 
( en  ô)  ; hynv  yw,  trwy  yr  byn  fel  achos,  neu  fel  achlysur — allanol  neu 
dufewnol — o ran  amgylchiadau  neu  gyflwr — yn  ol  yr  liyn,  mewrn  can- 
lyniad  i’r  hyn,  tnvv  annogiad  yr  hyn,  y delo  fel  a’r  fel  i’tli  frawd.  Gwel 
y Gefnaduron.  Am  ystyr  y gair  R/iwystro,  gwel  ar  adn.  13. 

Tramgwydder  (pros/cojjtei) , to  strihe  the  foot  ayainst . t.o  stumble  ; 
taro  y troed  yn  erhyn,  cwympo  ar  draws,  rhywbeth.  Darilener  loan  11, 
9,10;  Mat.  4,  b.  Yn  allegawl,  am  gwynipiad  y meddwl  yn  erbyn 
rhywbeth,  nes  syrthio  i bechod  drwyddo,  1 Pedr  2,  8 ; Rhuf.  9,  32 
(Gwel  ar  y lîe). 

Gwanhaer  (athenei).  Yma,  arferir  am  y meddwì  yn  unig  : iselliau, 
gwanhau.  hurtio,  gosod  mewn  anmhenderf'yniad,  mewn  ammheuaeth, 
mewn  gofld — y meddwl.  Gweì  ar  adn.  1.  Yr  un  ystvr  sydd  i’r  gair 
gwreiddiol  yn  2 Cor.  11,21,  29 : 1 Cor.  8,  9.  11,  12  ; Rhuf.  4 19. 

Wrth  “da  (halon)  yw,”  meddylir  mai  perthynol  i’r  gyfundrefn  Grist- 
ionogol  yw,  ac  nid  i’r  hyn  oedd  gyflawn  (dicaios)  yn  ol  yr  hen  gyfun- 
drefn.  Pregethwr  Cristionogaeth  oedd  Pauì  ; ac  vr  oedd  eíl  yn  cipio 
pob  oyfleusdra  i arddangos  hyny  : ninnau  ydym  yn  cymmysgu  yr  hen 
a’r  newydd  a’u  giîyd  i — y “îlygatì  am  lygad,”  a’r  “gwnewch  ddai’r  rhai 
a’ch  casànt” — y cyflawnder,  vr  hwn  oecîd  or  ddeddf,  a’r  ‘da  vw,”  sydd 
310 


RHUFEÎNÎAID. 

ö ffÿdl.  Cododil  ÿ Dirwestwyr  ymresymîad  crvf  oddiwrth  yr  egwyrtdor 
hon  oeiddo  Paul,  yr  hwn  ni'chafodd  un  atehiad,  ond  drwy  ddadlu  fod 
rhyddid  gan  y Cristion  i fwyta  ac  yfed  a fyno  ; yr  hyn  nid  oedd  aingen 
na  gwadú  liunanymwadiad  a hrawdgarwch  yr  efengyl. 

22  *A  oes  íFydd  genyt  ti?  Bydded  hi  gyda  thi  dy  hun  ger 
bron  Düw.  JGwyn  ei  fyd  yr  hwn  nid  yw  yn  ei  farnu  ei  hun  yn 
yr  hyn  V mae  yn  ei  dybied  vn  dda. 

♦ “V  tnae  ífy dd  genyt  ti.  Cadw  hi  i ti  rly  hun  yn  ngolwg  Puw,”—  J.  Williams 
Gwaclir  yr  lioliad  (Çan  BÌoomfield.  ‘ * Ffyd d y w sicrwy dd , ’ ’ — Rosen rauller,  Sohoettçcen. 
Koppe  a fyn  mai  y gyfundrefn  a feddylir.  t “Vn  yr  hyn  y mae  yn  éi  ganiatáu,'’ 
Conquest.  “Vn  ei  gymmeradwyo,” — J.  Williams.  1 Ioan  3,  21. 

Mae  y prif  feirniaid  yn  gwadu  yr  holiad  ya  nechreu  yr  adnod  hon 
“Y  mae  Ffydd  genyt,”  ynte.  yw  yr  ystyr;  hyny  yw,  “vr  wyt  wedi  co*‘- 
leidio  y ffydd,  neu  Grittionogaeth  ; ac  os  wyt,  cymrner  ei  phrif  egwydd- 
o jin,  vn  mha  rai  y gwahaniaetha  hi  oddiwrth  y ddeddf,  sefhunan- 
ymwadiad  a brawdgarwch  pur — gyda  thi  gerbron  Duw,  chwiliwr  y galon  ; 
a gwybydd  mai  dedwydd  fy^di,  os  nad  yw  dv  gydwybod  yn  dy  gon- 
demnio,  par.  felly  o flaen  Duw  yn  y dirgel,  drwy  yr  hyn  yr  wyt  ti  yn  ei 
dybied,  ac  yn  ei  ganiatâu  i ti  dy  hun  ei  gyflawni.”  Gwyddai  Paul  yn 
dda,  nad  oedd  eisieu  ar  y Cristion,  neu  yr  hwn  a gofleidiasai  Gristionog. 
aeth,  wneyd  dim  ond  dal  ei  hegwyddorioti  yn  onest  rhwng  Duw  a*i  gyd- 
wybod,  na  cheid  ef  i ymwadu  â’i  fwyd,  diod,  a phob  peth  a allai,  er 
mwyn  arhed  gofid  a niwed  i’w  frawd. 

Yr  holl  esbonwyr  a gytunant  i osod  ffydd  yma  am  sicrwydd,  yr  hyn 
a’u  gorfodai  i osod  Paul  fel  yn  gorchymyn  i’r  brawd  cryf  gadw  ei  farn, 
a’i  sicrwydd  o honi,  oddiwrth  ddynion,  heb  son  gair  o honi  w’rth  neb. 
Beth  ! onid  yw  pob  brawd  i ddysgu  i hawh  bob  pwtic  a dybio  efe  yn 
wirionedd  ? A yw  efe  i íwynhau  rhyddid  yr  efemryl  oddiwrth  serernon- 
iau  bwydydd  a diodydd,  ac  onid  yw  efe,  drwy  diriondeb  a châllineb,  i 
ddysgu  yr  anwybodus,  yr  hwn  sydd  wan  ar  v peth,  fel  y caflo  efe  ef  i’r 
un  tir  diogel  ag  ef  ei  hun  ? Diau  ei  fod,  Vna  yr  esboniad  a roddwyd 
yma  ar  yr  adnod  yw  yr  unig  un  a oddefa.  Yna  cyfundrefn  Cristionog- 
aeth  yw  y ffydd,  ac  nid  rhyw  dyh  yn  y meddwl. 

Yn  eì  dybîëd  yn  dda  {dokimazei) , to  hnve  pt'oted,  to  hold  as 
tried , to  judge  jit  and  proper  >•  wedi  profi,  harnu  yn  gymhwys  ac  add- 
as,  unrhyw  beth  ; 1 Cor.  16,  3;  1 Thes.  2 4;  Rhuf.  1,  28.  “Dedwydd 
yw  yr  hwn  nid  yw  yn  farnwr  (gondemniwr)  arno  ei  hun,  yn  yr  hyn  (am 
yr  hyn)  y mae  efe  yn  ei  brofi  a’i  farntt  yn  iawn.” 

23  Eithr  yr  hwn  sydrt  yn  petruso,  Jos  bwyty,  efe  a gondem- 
niwyd,  am  tiad  yw  yn  bwyta  o flfydd ; §a  pheth  bynag  nid  yw  o 
ffydd,  pecbod  yw. 

% 

* Dodir  adn.  25—27  o pen.  16,  i mewn  yma,  gan  amryw  awdurdodau;  ond  gwel  y 
Traethriwd  ar  y diwedd.  t “Efe  a gondemniwyd  gan  ei  gydwybod  ei  nun,” 
Conquest.  î Casglodd  Awstin  oddiyma  nad  oedd  gwcithredoedd  goreu  y pagan» 
iaid  yn  ddim  ond  dysglaer  bechodau. 


311 


Pen.  XIV. 


Petrnso  ; dadln  ag  ef  ei  hnn.  Rhnf.  4,  20;  Iago  1,  6.  Os  ammheua 
yr  hwn  a elo  á’i  grefydd  y n gydwyhodol  gerbron  Duw,  yn  nghylcii  ei 
hawl  j fwyta  neu  yfed  feìly,  ac  os  bwyty  efe  er  hyny,  efe  a gondemmwyd 
yn  euog  o becliod.  Nid  yw  y fath  deimlad  yn  perthyn  i’r  ffydd,  neu 
Gristionogaeth  ; ac  y mae,  o ganlyniad,  ynbechod,  Gellid  gofyn  i’r 
eshonwyr  sy'n  dywedyd  mai  sicrwydd  yw  tfydd  yn  y man  hwn,  i ba  le 
y’n  harweinid  am  ffiniau  moesoldeb.  pe  caniateid  i ni,  fod  sicrwydd 
nieddwd  dyn  anw'yìrodus  yn  ddigon  i gyfìawnhau  y weithred  a gyfodo 
oddiar  y sicrwydd  hwnw?  O,  nage : y ffydd  yma  hefyd  yw  y gyfun- 
drefn.  Ei  phethau  hi  yw  rhinweddau,  y pethau  nad  ydynt  yn  ol  ei 
hegwyddorion  hi  yw  pechodau,  y byd  yn  awr. 

Cyfieithad  Newydd. — Pen.  XIV. 

[Gofalwyd  ara  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llythyren  fras 
yn  y cyjieithad  newydd  yma.] 

(1)  Yr  hwn  syddwanyn  y Ffydd  derbyniwch  yn  dirion,  nid  er  mwyn  barnu  ei  dyb- 
iau.  (2)  Y naill  sydd,  yn  ddiau,  yn  credu  hyd  fwyta  pob  peth  ; tra  mae’r  hwn  sydd 
w'an  yn  bwyta  Uysiau  yn  unig.  (3)  Na  fydd.ed  i’r  hwn  sydd  yn  bwyta  ddirmygu  yr 
hwn  nid  yw  yn  bwyta  ; na’r  hwn  nid  yw  yr.  bwyta  gundemnio  yr  hwn  sydd  yn  lîwyta  ; 
canys  Duw  a’i  tirion-dderbyniodd  ef.  (4)  Pwy  wyt  ti,  yr  hwn  wyt  yn  condemnio 
gwas  un  arall  ? gyda’i  arglwydd  ei  hun  y mae  efe  yn  sefyll  neu  yn  syrthio : eithr  sefyll 
a gaiíF  efe,  canys  ahl  yw  Duw  i wneuthur  iddo  sefyll. 

(4)  Mae  y naill  yn  barnu  diwrnod  uwchlaw  diwrnod,  ond  y llall  sydd  yn  barnu  pob 
diwrnod : bydded  pob  un  gyflawn-argyhoeddedig  yn  ei  feddwl  ei  hun.  (6)  Yr  hwn 
sydd  yn  gofalu  am  ddiwrnod,  i’r  Arglwydd  y mae  yn  gofalu ; a’r  hwn  nid  yw  yn  gof- 
alu  am  ddiwrnod,  i’r  Arglwydd  y mae’n  peidio  gofalu.  Yr  hwn  sydd  yn  bwyta,  iTr 
Arglwydd  y mae  bwyta ; a’r  hwn  nid  yw  yn  bwyta,  i’r  Arglwydd  y mae  yn  peidio 
bwyta,  a diolch  y mae  i Dduw.  (7)  Canys  nid  oes  un  o honom  yn  byw  iddo  ei  hun, 
nac  un  yn  marw  iddo  ei  hun  ; (3)  canys  pa  un  bynag  yr  ydym,  ai  byw,  i’r  Arglwydd 
yr  ydym  yn  byw;  ai  marw,  i’r  Arglwydd  yr  ydym  yn  marw : gan  hyny,  pa  un  bynag 
ai  bvw  ai  marw’r  y’m,  eiddo’r  Arglwydd  ydym.  (9)  Canys  bu  Crist  farw  a byw  eil- 
waith  ermwynhyn,— fel  yr  arglwyddiaethai  ar  y meirw  a’r  byw  hefyd. 

(10)  Ond  tydi,  paham  vr  wyt  yn  condemnio  dy  frawd  ? neu  titnau,  paham  yr  wyt 
yn  dirinygudy  frawd?  canys  gosodir  ni  oll  i sefyll  gerbron  brswdle  Crist ; ' 1 1 ) canys 
y mae’n  ysgrifenedig,  “Fel  mai  byw  fi,  medd  yr  Ararlwydd,  i mi  y plyga  pob  glin,  ac 
y cyffesa  pob  tafod  i Dduw.”  (12)  Gan  hyny,  rhaid  i bob  un  o honom  roddi  cjrfrif 
drosto  ei  hun  i Dduw. 

(13)  Am  hyny,  na  farnwn  mwyach  ar  ein  gilydd  ; ond  penderfynwn  yn  hytrach  hyn, 
i beidio  rhoddi  tramgwydd  neu  rwystr  i’r  brawd  [dan  sylw].  (14)  Mi  a wn,  a sieryw 
genyf  yn  yr  Arglwydd  Iesu,  nadaflan  un-peth  drwyddo  ef:  yn  unig  i’r  hwn  sy’n  tyb- 
ied  fod  peth  yn  aflan,  y mae  efe  yn  aflan.  (15)  Eithr  os  oherwydd  bwyd  y tristeir 
dy  frawd,  uid  wyt  ti  mwyach  yn  rhodio  yn  ol  cariad.  Na  ddystrywia  ef  a’th  fwyd, 
dros  yr  hwn  y bu  Crist  farw.  (lö)  Na  fydded  i’ch  daioni  chwi,  gan  hyny,  gael  ei 
gablu;  (17)  canys  nid  bwyd  a diod  yw  teyrnas  Duw,  ond  cyfiawnder,  a thangnefedd, 
a llawenydd  ynyr  Ysbryd  Glân. 

(18)  Yn  awr,  mae  yr  hwn  sydd  yn  gwasanaethu  Crist,  o ran  y pethau  hyn,  yn  anwyl 
gyd^Duw,  a chymmeradwy  gyda  dynion.  (19)  Felly  gan  hyny,  dilynwn  y pethau 
sy’n  heddwch,  a’r  pethau  sy’n  adeiladaeth,  i’n  gilydd.  (20)  Na  ddinystria  waith 
Duw  o achos  bwyd.  Diau  mai  glân  pob  peth,  eithr  drwg  i’r  dyn  sydd  drwy  dram- 
gwydd  yn  [eu]  hwyta.  (21)  DaywTy  peidio  bwyta  cig,  a pheidio  yfed  gwin,  apheidio 
[agun  peth],  drwy  yrhwn  y tramgwyddir,  neu  y rhwystrir,  neu  v gwanheir  dy  frawd. 

312 


RÍÌÜFEÍNÎAÎD. 


(22)  Ÿ mae  ffydd  genyt  ti ; bydded  [ynte]  gyda  thi  dy  hun  gerbron  Puw,  Gwvn  e \ 
fyd  yr  hwn  nid  yw  yn  ei  gondemnio  ei  hun  am  yr  hyn  a gymmeradwya  ! (23)  Canys 

yr  hwn  sydd  yn  petruso  a gollfarnir,  os  bwyty,  am  nad  [yw  efe]  berthynol  i Ffydd  ; 
oblegid  beth  bynag  nad  yw  berthynol  i Ffydd,  pechod  yw. 


PENNOD  XV. 

A NYNÎ  y rhai  ydym  gryfion,  *a  dilylem  gynnal  gẅendid  y 
-^*-rhai  gweiniaid,  fac  nid  rhyngu  cin  bodd  ein  hunain. 

* “Cyd-ddwyn  û,  cyd-oddef,” — Stuart.  Cymh.  Gal.  6,  2;  Dat.  2,  2.  f i Cor. 

9,  22. 

Y crÿfion  oedd  y rhai  dibetrus  yn  nghylch  y bwydydd  a’r  diodydd  ; 
y gweiníaiâ , oedd  y lleill.  Gwel  esiampl  Paul  ei  hun  yn  1 Cor.  9,  22. 

2 *Boddhaed  pob  un  o honom  ei  gymmydog  yn  yr  hyn  sydtl 
ddä  iddo  er  adeiladaetli. 

3 fCanys  Crist  nis  boddhaodd  ef  ei  hun ; eithr  megys  y mae’n 
ysgrifenedig,  JGwaradwyddiadau  y rhai  a’th  waradwyddcnt  di  a 
syrthiasant  arijaf  fi. 

* “Vr  hyn  er  daioni  crefyddol,” — Ammon.  1 Cor.  19,  22;  Phil.  2,  4,  5.  + Mat, 

26,  39  ; Ioan  5,  30,  a 6,  38.  í Salm  69,  9- 

Rhag  i’r  brawd  cryf  ddadlu,  ei  fod  ef  drwy  wasgu  ar  y gwan  i fwyta, 
yn  ei  dynu  at  yr  hyn  sydd  dda,  ac  o ganlyniad,  yn  gwneyd  ei  ddyìed- 
swydd ; gofalodd  Paul  am  ychwanegu  ”er  adeiladaeth  oherwydd 
byddai  y cyfryw  ymddygiad,  er  fe  allai,  yn  ddigoti  da  ynddo  ei  hu;l,  yn 
aflesiol,  ac  yn  toeddu  i ddinystr  yn  fwy  nag  i adeiladaeth.  Cerydd 
anamserol  nid  yw  yn  debyg  o lesâu. 

Esiampl  Crist  yw  y rheol.  Pan  gyfodo  dadl  yn  nghylch  dyledswydd 
Cristion  mewn  amgylchiad  neillduol,  ni  raid  ond  edrych  ar  yr  hyn  a 
wnaeth  Crist  dan  yr  unrhyw  amgylchiad,  a cheir  goleuni  fel  llewyrch 
haul  ar  y llwybr  yn  y fan.  Felly  ynia.  Dyfynwyd  allan  o Salni 
69,  10. 

4 *Canys  pa  bethau  bynag  a ysgrifenwyd  o’r  blaen,  er  addysg  ì 
ni  yr  ysgrifenwyd  hwynt,  fel  trwy  amynedd  a dyddanwch  yr  ys- 
grythyrau,  y gallem  gael  gobaith. 

* 1 Cor.  9,  9,  10,  a 10,  10;  2 Tim.  3, 16,  17. 

O’r  blaen ; neu  yn  yr  hen  amseroedd.  Dygwyd  yr  ymresymiad 
hwn  i mewn,  rhag  y dywedai  rhywun,  mai  i Dafydd  ac  nid  í ni,  y 
perthynai  y dyfyniad  a nodwyd. 

Addysg  (didaüJcalia) , instruction,  warning ; addysg,  rhybydd.  Yr 
amynedd  a’r  dyddctẅwch  y darllenir  am  danynt  yn  yr  ysgrythyrau. 

5 *A  Duw  yr  àmynedd  a’r  dyddanwch  a roddo  i chwi  synied 
yr  un  peth  tuag  at  eich  gilydd  yn  ol  Crist  Iesu. 


Pen.  %V. 


6 fFel  jr  gaîlocli  yn.  unfryd  o un  genaü,  ogoneddu  Duw,  a 
Thad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 

7 fOlierwydd  paham  derbyniwch  eich  gilydd,  megys  ag  y der-- 
byniodd  Crist  ninnau,  §i  ogoniant  Duw. 

* Rhuf.  12,  3 6;  1 Cor.  I,  10;  Phil.  3,  16.  f “Cyfeirir  yma  at  hen  ffurfiau  gwe- 
ddi  a mawl,” — Grotiusy  er  yn  hollol  ddychymmygol.  Act.  4,  24,  32.  J Megys  y 
derbyniodd  C'rist  ehwi,fr  yw  darlleniad  saith  o’r  copiau  henaf,  a ilawer  ereill,  heblaw 
y Syriaeg,  Arabaeg,  Coptaeg,  Armenaeg,  Gothaeg,  Slavonaeg,  Vulgate,  a rhai  Lladin 
ereill.  Felly  y derbynir  yn  lled  gyffredinol,  bellach.  “Cyfeirir  at  gymmundeb  eg- 
lwysig,” — Doddridge,  Macknight,  Siade,  Bloomfield.  Rhuf.  14,  1,2.  § “V  go- 

goniant  a gyfrana  Duw,” — Tholuck,  Heb.  2,  10;  Rhuf.  5,  2.  “Er  mwyn  i Dduw 
gael  gogoniant,” — Stuart. 

Y Duw  sy'n  cyfranu  amynedd,  &c.  Wrth  ddyddanwch  yma  y medd- 
ylir  annog  i hunanymwadiad  er  mwyn  dyddanwch  rhai  ereill.  Yn  ol 
Crist,  yw  yn  ol  yr  esiampla  nodwyd  o’i  eiddo  ef. 

Weîe  ymadrodd  cynnwysfawri  arddangos  undeb  eglwysig. 

A Thad  fkai  Patera).  Mae  y hai  (a)  yma  yn  eglurhaol.  Gwel 
Brets.  Leoc.  kai , 2 b.  Mae  y cyfryw  yn  briod-ddull  cyfi'redin  yn  y 
Testament  Newydd;  cymharer  1 Pedr  1,  3;  2 Pedr  1,  11,  a 2,  20  ; 
Phil.  4,  40;  Eph.  1,  5 ; Col.  3,  17,  Ar  yr  amgylchiadau  hyn,  pan 
fyddo  yr  ac  yn  eglurhaol  acnid  ychwanegol,  gadewir  allan  y fannod  o 
flaen  yr  ail  enw,  megy»  yma  o tìaen  y gair  Tad.  Eelly  y cyfeiriadau 
uchod  a ddarllenant  fel  hyn  : “Bendigedig  fyddo  yr  hwn  sydd  Dduw 
a Thad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist.’,  “I  deyrnas  yr  Hwn  yw  ein  Har- 
glwydd  ac  Iachawdwr,  Iesu  Grist."  “Trwy  wybodaeth  yr  Arglwydd 
ac  Iachawdwr,  Iesu  Grist.,,  ‘TrHwn  sydd  üduw  a Thad  i ni  y byddo 
y gogoniant.,; 

Am  hyny  (dio)  sydd  yn  cyfeirio  at  yr  hyn  oll  a ddywedwyd  am- 
ymarhoad  a thiriondeb  Cristionogol.  Wele  etto  esiampl  Crist  i’w 
dilyn.  Pan  gyfodo  y Cristion  oddiar  ei  liniau,  ar  ol  cael  derbyniad 
croesawus  gan  Grist,  mae  ganddo  reol  yn  y fan,  wrth  yr  hon  yr  ym- 
ddyga  yntau  at  ei  frodyr.  Felly,  mae  y gyfundrefn  nefol  hon  yn  hau 
goleuni  ar  lwybr  y Cristion  yn  ddiattal.  O,  mor  hawdd  fydd  adna- 
bod  ein  dyledswydd  yn  y nef!  Ymddygiadau  Crist  ydynt  yno  yn 
pelydru  allan,  fel  llewyrch  haul  gweniadol  a diysbydd,  ar  bob  am- 
gylchiad  sy’n  dygwydd,  nes  nad  oes  eisieu  ar  neb  nn  amser  i betruso- 
mynydyn,  na  dyfeisio  modd  i fyned  yn  mlaen,  heblaw  ei  efelychu  ef 
yn  dragywydd.  Nid  am  nad  oes  yno  fyrdd  o gylymau  newyddion 
mewn  egwyddorion  yn  aros  i’w  dattod,  myrdd  obertnynasau  uewydd- 
ion  yn  aros  i’w  hesbonio,  myrdd  o seliau  newyddion  yn  aros  i’w  tori, 
a myrdd  o rawnsypiau  newyddion,  oddiar  winwydden  anfeidrol  cyd- 
gordiad  y perffeithiau  dwyfol,  yn  aros  i’w  gwasgu ; eithr,  gesyd  efe  ei 
hun  mor  hwylus  yn  ganolbwynt  bob  dattodiad,  yn  gyfrwng  pob  sp- 
mudiad,  teimlad,  gogoneddiad,  a dyrchafiad,  nes  na  raid  ond  tremio 
arno  na  byddwn  yn  y fan  yn  teimlo  ei  deimladau,  ac  yn  ymogoneddu 
yn  ei  ogoneddiad.  Fel  y mae  trem  a chyffyrddiad  â’i  waed  rhinwedd- 
ol  ef  yn  awr,  yn  creu  bywyd  ac  iechyd  ysbrydol ; felly  y bydd  ei  holf  . 

314 


RHUFEINIAID. 


'%erson,  a’i  holl  berffeitliiau,  yn  un  fFynnonell  o ogoniant  a dedwydd- 
wch  yno.  Y cyfryw  yw  y lle  a gaifF  Iesu  yn  y nef,  ar  ol  perffeithiad 
ei  eglwys;  y cyfryw  ahaeddai  efeyn  yr  eglwys  hóno  yn  awr,  er  mwyn 
^i  pherffeithio;  a’r  cyfryw  a raid  iddo  gael  cyn  byth  y tynir  y byd 
colledig  i mewn  iddi ! 


§ 4.  Fod  gosodiad  Paul  yn  y swydd  arbenig  o apostol  v 

Cenedloedd,  yn  gydunol  a’r  prophwydoliaethau  Iuddew- 

IG,  AC  WEDI  EI  BROFI  MEWN  FFAITH  GAN  Y NERTHOEDD  APOS- 

TOLAIDD  A WEINYDDASAI  EfE,  AC  YN  EI  RWYMO  EF  I DAI.U 

ymweliad  a Rhufain  hefyd.  Pen.  xv,  8 — 33. 

Mai  f?weinidog  i* r Enwaediad  oedd  -Crist  fadn.  8) ; ond  fod  ynphyd  sì’r  addewidion  a 
wnaethidi’r  tadau,  gogyfer  û chydoeswyr  Iuddewig  Paul,  rai  ereill>wedi  eu  pwneuthur 
iddynt  gopyfer  â’r  Cenedloedd.  yn  y Salmau  (9,  10,  11),  ac  E*aia«  (12)-.  Er  nad  oedd 
efe  yn  ammsiu  eu  bod  hwy  yn  mwynhau  gras,  ac  yn  ymarweddta  yeod  rlveolau,  yr  ef- 
engyl  (13,  1-4):;  etto,  oherwydd  ei  ymddiriedaeth  oruchcil  tet  apoaíol  ysCenedioedd  (15,, 
yr  hon  a brofwyd  yn  perthynu  iddo  (19 — 21),  efe,  wrth  fyned  ì’i  Hiapaen  (24  , ar  ol 
myned  o liono  yn  gyntaf  i Jerusalem  (25),  gyda’r  casgliad  cyffredinoj  i’r  tylodion  rno 
(26,  27) — efe,  meddài,  a ddeuai  hcibio  Rhufain  (28)-;  a gwyòdai  y byddai  ganddegyn- 
nysgaeth  neillduol  iddynt  (29).  Yna,  gyda  dymuniad  am  ran  yn  eu  taer  weddiau  (30., 
31),  y mae  efe  yn.  gorphen  ein  cyfran  hon  o’r  epistolgyda’i  feodith  arferol  (33). 

8 *Ac  yr  wyf  yn  dywedyd  wneuthur  Iesu  Grist  yn  weinidog  i’r 
enwaediad,  fer  mwyn  gwirionedd  Duw,  er  mwyn  eadarnhau  yr 
addewidion  a wnaethpwyd  i’r  tadau. 

* “Yn  ddarostyngedig  i enwaediad,” — Walford.  Mat.  15,  21  ; Ioan  1,  11  ; Act.  3, 
25,  26.  f Rhuf.  3,  3 ; 2 Cor.  I,  20. 

Gwrinidog  (diaconos) . Efe  a ddaeth  i wasanaethu  (diaconeó) , 
Mat.  20,28.  Gwel  ur  pen.  II,  13. 

Enwaediad , a arferir  vn  aml  am  v rhai  enwaededig,  yr  Iuddewon, 
megys  yn  pen.  3,  30,  a 4,  9,  12  ; Gal.  2,  7—9  ; Eph.  2,  1 1 ; Col.  3, 
11.  Yn  2 Cor.  11,  15,  cawn  weinidogion  cyfiawnder;  yn  Gal.  2,  17. 
weinidog  pechod;  yn  Eph.  3,  7,  weicidog  Vr  efengyl ; yn  Col.  1,  23, 
yr  un  petli.  Felly,  wrth  weiiiídog  yma  y meddylir  gwas  mewn  swydd 
neu  ymddiried  gyda  golwg  ar  y peth  o nodir.  Gyda  golwg  ar  yr 
îuddewon  yn  uniij;  y gosodwyd  Crist  yn  weinyddwT  gwirionedd,  megys 
ag  y gosodwyd  Paul  gyda  golwg  ar  y Cenedloedd. 

Er  mwyn  (icper,  with  Gen.)  Yma  eawn  fod  Crist  yn  weinidog  i’r 
Iuddewon,  er  mwyn  Gwirionedd  Duw;  ond  dywed  yr  adnod  nesaf  fod 
ci  drugaredd  yn  nghadw  i’r  Cenedloedd.  Cadarnhau  yr  hyn  a addaw- 
sid  i’r  tadau  a wnaeth  efe  i’r  Iuddewon.  Addawsid  i’r  tadau  Iuddew- 
4g,  er  ys  oesoedd,  y eaffai  eu  had  hwynt  y cynnyg  cyntaf  ar  freintiau  y 
deyrnas.  Gwyddai  Crist  yn  dda  m&i  ofer,  o’r  bron  yn  hollol,  fuasai 
difa  amser  gyda  hvvvnt;  etto,  er  mwyn  gwirionedd  Duw,  efe  a ddal- 
iodd  at  ei  weinidogaeth.  Addewidion  y tadau  y w yr  y madrodd  gwreidd- 
iol,  am  y rliai  a dderbyriiasai  y tadau. 


S15 


Fev.  XV. 


9 *Ac  fel  y byddai  i’r  Cenedloedd  ogoneddu  Duw  arn  ei  drugar- 
edd ; fel  y mae  yn  ysgrifenedig,  fAm  hyn  y cyífesaf  i ti  yn  mlilith 
y Cenedloedd,  ac  y canaf  i’th  enw. 

10  A thrachefn  y mae  yn  dywedyd,  JYmlawenhewch,  Genedl- 
oedd,  gyda’i  bobl  ef. 

11  A thrachefn,  §Molwch  yr  Arglwydd  yr  holl  Genedloedd,  a 
chlodforwch  ef  yr  holl  bobloedd. 

12  A thrachefn,  y mae  Esaias  yn  dywedyd,  ||Fefydd  gwreiddyn 
Jesse,  a’r  hwn  a gyfyd  i lywodraethu  y Cenedloedd:  ynddo  ef  y 
gobeithia  y Cenedloedd. 

* Ioan  10,  16;  Rhuf.  9,  23.  t Salm  18,  49.  t Deut.  32,  43.  § Salm  117, 

1.  |i  Esay  11,  1,  10  ; Dut.  5,  5 ; a 22,  1Ö. 

Yr  enwaediad  oherwydd  fuper)  gwirionedd  Duw ; ond  y Cenedl- 
oedd  oherwydd  (uper)  trugaredd  Duw  ; dyna  drefn  y ddau  ymadrodd 
cydmhariaethol  yn  y ddwy  adnod  hyn.  Gwel  ar  adn.  8 Yr  enwaed- 
iad  ni  fynent  ogoneddu  trugaredd.  Ni  chaniataent  fod  anfoniad  Iesu 
o Nazareth  atynt  yn  fath  yn  y byd  o drugaredd.  Rhagwelodd  Duw  y 
prophwydi  hyny,  ac  ni  ragddywedodd  y gwnaent  yn  amgen  i’r  hyn, 
mewn  fìaith,  a wnaethant;  etto,  efe  a ragddywedodd  y cadarnh.äai 
gweinidogaeth  Crist  yn  mysg.yr  enwaediad,  wirionedd  Duw  i’r  tadau  ; 
ac  ielly  y gwnaeth.  Dyfynwyd  o Salm  18,49;  Deut.  32,  43 ; Salrn 
117,1;  Esay  11.  Cymhwysid  y gyntaf  a'r  olaf  o’r  dyfyniadau  hyn 
gan  y Rahbiniaid  luddewig  eu  hunain,  at  y Messia. 

Gwreiddyn  Jesse.  Arferir  y gair  gwreiddiol  sydd  ymaam  wreiddyn, 
yn  amî  am  ílaguryn,  medd  Rosenmuller  ar  Esay  11,  10.  Gwel  hefyd 
Esay  53,  2 ; Hos.  14,  6. 

13  *A  Duw  y gobaith  a’ch  cyfíawno  o bob  llawcnydd  a thang- 
nefedd  gan  gredu,  fel  y cynnyddoch  mewn  gobaith  trwy  nertli  yr 
Yrsbryd  Glâu. 

* “Gan  gredu,”  a adewir  allan  o bump  hen  gopi,  a’r  Armenaeg.  Rhuf.  12,  3,  a 
14,17. 

T>uv)  y (jobaìtìi.  Paham  dywedyd,  Duw  y golalth  mwy  na  Duw 
rhyw  ras  nralì  ? Yr  ateb  yw  ; Am  ddyfynu  o hono  yn  yr  adnod  íìaen- 
orol,  am  ohaith  y Cenedloedd,  allan  o’r  prophwyd,  mae  efe  yma  yn 
dymuno  cyílíiwniad  o’r  brophwydolii  eth  werthfawr  a ddyfynásai  efe, 
i’r  Cenedloedd  Cristionogol  yn  Rhufain.  Sylwn  etto,  na  allasai  Paul 
gydag  un  priodoldeb,  gymhwyso  prophwydoliaeth,  yr  hon  a gylioeddai 
nuti  yn  mlaguryn  Jessey  byddai  gobaith  y Cenedloedd,  at  Dduw  ; oni 
huasai  ei  fod  yn  ystyried  yr  Hwn  oedd  yn  y naill  gymmeriad  yn  íla- 
guryn  Jesse,  yn  y llall  yn  I)rìuw  y gcbaith.  le,  dyfyna  Paul  ymadrodd 
sy’n  addaw  gobaith  irr  holl  genedloedd  yn  Nghrist,  iel  sail  i ddysgwyl 
bcndiihion  y gobuith  hwnw  i’rRhufeiniaid ; ac  ar  yr  ym  pryd,  pa 


RHlTFEINrAID. 

Bèth  oedd  teitì  y gwrthddrych  yn  awr,  ond  “Du\r  y gohaith  !,?  Yr 
hwn  yn  llewyrch  yr  Hen  Destament,  a welid  gan  y prophwyd,  vn  íìa- 
guryn  Jesse;  yw  yr  hwn  yn  llewyrch  mwy  y Testament  Newydd,  a 
welid  gan  yr  apostol,  yn  Dduw  y gobaith.  Y brophwydoliaeth  oeẃcl, 
“Yn  mlaguryn  Jesse  y gobeithia’r  Cenedloedd  eithr  y cyiiawn.iad 
yw,  “Duw  y gobaith  a’cn  cymiýddo  mewn  gobaith  drwy  nerth  vr  Ys- 
bryd  Glân.”  Cofiwn  hefyd,  mai  esboniad  apostol  ysbrydoledig  yw 
liwn. 

14  *Ac  yr  wyf  fi  fy  hun,  fy  mrodyr,  yn  credu  am  danbch  ehwi, 
eich  bod  chwithau  yn  llawn  daioni,  t"'edi  eich  cyflawni  o boì> 
gwybodaethj  ac  yn  abl  i rybuddio  eicli  gilydd  hefyd/' 

Ä .*2  Pedr  1,12;  1 Ioan  2.  21.  t 1 Cor.  8,  1,  7,  10. 

“Hyd  yn  nod  myfi,  vr  hwn  wyf  yn  eich  rliyhuddio  fel  hyn,  wyf  yn 
credu,  & c.”  Cyfeiriai  at  y wybodaeth  o rjddid  Cristionogion  oddi- 
wrth  seremoniau  Moses. 

« 

15  Eithr  mi  a ysgrifenais  yn  liyfach  o beth  atoch,  O frodyr,  fcl 
im  yn  dwyn  .ar  gof  i #chwi,  Jtrwy  y gras  a roddwyd  i mi  gan 
Dduw. 

16  §Fel  y byddwn  weinidog  i íesu  Grist  at  y Cenedìoedd.  gan 
weini  i efengyl  Duw,  fel  y byddái  ofirymiad  y Cenedloedd  yn 
gymmeradwy,  wedi  ei  santèiddio  gau  yr  Ysbryd  Glâu. 

* Rhuf.  1,  5,  a 12,  3 ; Gal.  1,  15 * Blph.  3,  7\  3.  X Rhuf.  1 1,  13; ; Gál.  2,  7,  8,  i) ; 

lTim.  2,  7;  2 Tim.  1,  11.  § Esay  66,  20;  Phil.  2,  17* 

Gàn  wbîni  fl ierourgounfa ) , cyflawni  swydd  offeiriad  mewn  per- 
thynas  i efeng\  1 Crist ; sef,  cyttawni  ar  y Cencdloedd  yr  hyn  a îryt’- 
lawnat  yr  offeiriaufar  yr  oífrymatí ; “fel  y caftai’r  Cenedloedd  eu  hotf- 
rymu  i>  Dduw,  pa  rai  yr  wyf  fi  feTeu  hoffrymwr,  yu  gyllwyno,  í’el  rhai 
wecli  eu  cyssegru,  neu  buro,  drwy  yr  Ysbryd  Glân.” 

17'  Y mae  i mi  gan  hyny  orfoledd  yn  Nghrist  Iesiì,  :}ío  ran  y 
pethau  a bertliyn  i Dduw. 

18  JCanys  ni  íeiddiaf  fì  ddỳwedyd  dim  o’r  petliau  nrweithred- 
odd  Crist  trwof  fi,  i wneuthur  y Cenhdioedd  yn  ufydd  ar  air  a 
gweithred. 

1D  §Tr\vy  nerth  arwyddion  a rhyfeddodau,  gan  nerth  Ysbryd 
Duw,  hyd  pan  o Jerusalem,  ac  o amgyleh  hyd  Ilyreium,  v llenwais 
efengyl  Crist. 

* Heb.  5,  1.  t “Rliaid  mai  Puw  oedd  Crist,  onide  ni  allasai  efe  weithredu  y cyf- 
ryw  hethau  drwy  un  dyn,”— Pye  Smith.  $ Act.  19,11;  2 Cor.  12,12.  ‘‘Gaa 
nerth  yr  Ysbryd  Glân,”  yw  darllenind  chwech  o’r  copiau  henaf,  a’r  rhan  fwyaf  o’r  hen 
gyfieithiadau ; ac  fdly  y darllenir  Uiwy.ach,  “Cjẁirir  at  nerthoedd  gwyrthiol,”— ’ 

317 


Pen.  XIV. 


Chrysostora,  Theodoret,  Erasmus.  “Cyfeirir  at  brophwydoliaetb.,  a fchafodau,”— 
Beza,  Grotius,  Tholuck. 

Drwy  y llwyddiant  a barasai  Crist  ar  ei  lafur. 

“Canys  nid  wyf,  wrth  ddywedyd  hyn,  yn  hwriadŵ  hawHo  un  clod 
drwy  bethau  a'r  nas  gwnaeth  Crist  drwof  íì,  (mewn  trefh  i ennill  y 
cenedloedd  yn  ufydd,)  drwy  bregethu  ac  egnion  personol  ereill.” 

Cyplir  arwyddion  a rhyfeddodau  ar  ddull  yr  Hen  Desftament.  Wrth 
arwyddion  golygir  profion  gwyrthiol  tueddol  i argraífu  argyhoedd  iad 
ar  y meddwl  ; ar  wrth  ryfèddodau,  y dygwyddiadau  rhyfeddol,  pa  rai: 
a lanwent  y rneddwl  ag  arswyd.  Frofai  y ddam  fòd  llaw  Duw  yn  cyd- 
weithredu  â gweinidogaeth  yr  apostol,  canys  drwy  allu  Ysbryd  Duw  y 
gwneid  hwynt. 

Y llenwais  fpepleroJcenaiJ,  cyflawn-gyhoeddi,  megys  yn  Col.  1,  25. 
Gwelwn  fod  Paul  wedi  llenwi  yr  hoTI  fanau  a nodir  â’r  efengyl.  Illyr - 
icum  oedddalaeth  yn  eael  ei  flänio  o du  y dwyrain  gan  yr  afon  Danube, 
y gogledd  gan  gyfrau  o Itali  a Germani,  y deau  gan  Macedonia,  a’r 
gorllewin  gan  yr  Adriatic.  Cyferbynia  i’r  gwledydd  a elwir  yn  awr 
yn  Croatia  a Dalmatia;  a hi  oedd  terfyn  eithaf  y bobl  a elwid  yn 
Roegiaid.  CyTch  pregethiad  Paul  a gyrhaeddai,  gan  hyny,  fel  ei  dys- 
grifir  yma,  o eithaf  gogledd-orllewin  barth  gwlad  y Groegiaid,  hyd  at 
Jerusalem^  aeo’î  hamgylch;  hyny  yw,  cynnwysai  holl  wlad  Groeg, 
yn  ystyr  heíaethaf  y gair,  Asia  leiaf,  ynysoedd  Groeg,  y wlad  rhwng 
Asia  leiaf  a Jerusaíemi;  sef,  Pbenicia,  Syria,  achyfran  o Árabia.  Cym- 
harer  Act.  % 2(X;  GaL  1,  16,  17.  Aeth  drwy  hyn  oll  mewn  pymtheg 
mlynedd;  o'r  hyn  a gawm  yn  Act.  9,  3Ŵ,  hyd  amser  ysgrifeniad  yr 
epistol  hwn.  Eitlir  an»  lafur  Faul  a’r  apostolion  ereilly  gwel  ar  Maf. 
24,  14. 

20  Ac  felly  gnn  ymorchestu  i bregethu  yr  efengyl,  nid  lle  yren- 
wid  Crist ; *£el  nad  adeiladwn  ao’  sail  un  aralL 

* 2 Cor.  10,  13,  15,  16, 

Ymorchestu  fphilotimounwnon ) , gan  gry f- ch wen nycliu ; ysty'r  y 
gair  yw  dyifìuno  fel  yn  anrhydedd,  ystyried  yn  urddasol ; oddiwrtb 
yr  hyn  y tasdd  yr  ail  arwyddocâd. — mawr-chwennychu,  diffuanù,  di- 
baid,  gwresog-cliw'ennychu. 

Nid  yn  gymmaint  lle  yr  enwid  Crist  o’r  blaen.  Diau  ei  fod  yn  lla- 
wer  anhawddaeh  wynebu  ar  faes  Ilawn  o ddrain  a mieri,  nag  ar  randir 
y bo  diwylliaefh  wedi  deehreu  ei  threfnu;  felly  yr  oecldyn  gofyn  eryf- 
ach  penderfyniad,  a dewrach  calon,  i wrynebu  ar  wlad  lle  aad  oedd 
clust  o’i  mewn  wedi  elywed  sain  hyfryd  euw  Ceidwad,  nag  i sefyll  v 
fyny  drosto,  lle  yr  oedd  efe  wedi  eisoes  chwalu  ei  fendithion  ac  ennill 
ei  gymmeriad.  Felly,  rhesymol  yw  meddwl,  a sicr  yw  hefyd,  yn  ol 
egwyddorion  dadguddiedig  teyrnas  nefoedd,  fod  Brenin  y deyrnas  ya 
earu  yn  fwy,  ac  yn  ymdoiried  mwy  i,  ac  yn  gofalu  am  wobrwryo  yn 
uwch — y sawl  a feddo  y penderfyniad  hwn,  i ymosod  ar  deyrnas  y tyw- 
yllwch  yn  ei  nerth,  na’r  hwn  a elo  ar  ei  ol,  i ladd  y clwyfedigion  a'r 
jLanner  marw  gan  ergydion  moesol  yr  ymosodwr  cyntaf.  Pa  gamp 
318, 


RIIUFEINIAID. 


uchel  bynag  a feddai  galwedigaeth  apostolaidd  Crist,  anfoddlon  oedd’ 
mynwes  Paul,  onis  meddai  obaith  am  ei  chyrhaedd.  Mae  gan  Gristr 
pan  y mae  efe  yn  yweled  eglwys  yn  werth  ei  harddel , filwyr  cyfaddas  a 
phrofedig  at  bob  gwaith.  Gellir  dywedyd  yr  un  peth  am  enwad  o 
Gristionogion  yn  ogystadl.  Ac  anrhydedd  penaf  ei  deyrnas  ef,  a 
gwledd  fawr  ei  fuddwgoliaeth  ef,  a gedwir  i’r  gwyr  a dorasant  dir 
newydd,  yn  nhîriogaethau,  narll  ai  eilunaddoliaeth,  ynte  anwybod- 
aeth,  yntc  eyfeiliornadau,  ynte  urddasol  bechodau  yr  oes.  Ac,  O,  y 
lle  bach,  y wobr  ysgafn,  y sylw  anaml  raewn  cydmhariaeth,  a gaiff  y 
dosbarth  hwnw  o weiawon  eyhoeddus  Crist,  sydd  yn  arbed  pechodau  y 
rhai  a’u  parchant,  yn  aros  hyd  nes  yr  ymosodo  rhywun  arall  o'u 
blaen,  ar  bechod  anwyl  aelodati  moethus  ein  heglwysi,  neu  ar  gyfeil» 
iornadau  llygredig  a mall  ein  credoau. 

21  Eithrmegys  y mae  yn  ysgrifeneilig,  *I’r  rhai  ni  fynegwyd 
arn  dana,  hwynthwy  a’i  gwelant  ef ; a’r  rhat  ni  chlywsant,  a dde- 
allant. 

22  £Am  hyny  liefyd  y’m  lluddiwyd  yn  fynycli  ì ddyfod  atoch 
chwi. 

* Esay  52  15.  Pe».  1,13(1  Tlie».  2,.  1 1 8» 

Dyfynir  allan  o Esay  52,  13.  Ystyr  foesol  sydd1  i'r  gweled  a’r  clgw- 
ed  hyn. 

Sef,  oherwydd  ddarfod  i’r  Rhufeiniaid  gael  yr  efengyl  eisoes  drwy 
rywun  arall,  ac  oherwydd  fod  y d«a»g  o dori  cymmaint  o dir  newydd 
ganddo,  yn  attalfa  iddo  allu  galw  lieihio  Rhufain.  Nid  oedd  efe  hyd 
yma  wedi  cael  amser  i wneyd  dim  ond  planu  egîwysi.  Gymmaint  o 
rym  Ysbryd  Crist  oedd  wedi  ei  grynhoi  i benderfyniad  y dyn  hwn ! 

23  *Eithr  yr  awriion,  gan  nŵd  oes-  genyf  le  iftwyaeh  yrr  y gwled- 
ydd  hyn,  a hefyd  fo<ì  arnaf  hipaeth  er  ys  llawer  o flynyddoedd  am 
ddyfod  atoeh  chwi ; 

23  JPan  elwyf  i’r  Hispaen,  m^fi  a ddeuaf  atoch  chwi.  Canys 
yr  wyf  yn  gobeithia  wrth  fyned  heibio  y cmf  cich  gweled,  a’m  lieb- 
rwng  genych  yno,  os  byddaf  yn  gyntaf  o ran  wedi.  fy  llenwi  o 
honocli. 

* “Lle  mwyach  r lnfurio,  8ce.,” — Conquest.  £ a diîeuaf  atoch  ch.wi,”  nid 

yw  yn  y copi  Groeg  henaf,  y Syriaeg,  Arabaeg,  Copfiaeg,  Fthiŵpaeg,  Armenaeg,  Vul- 
gate,  &c.,  a gwrthodir  gan  yr  awdurdodau..  Felly  y canys  dilynot  hefyd.  “O  ran 
wedi  fy  adfywio  genych,” — Conquest. 

Lle  ( toposj . Arferir  yn  ffigwrol  am  gyfleusdra  ; eithr,  o’i  ddeongli 
felly,  gwelwn  nad  oedd  gyfìeusdra  yn  y gwledydd  hyny,.  iddo  gaeîy 
fraint  o blanu  eglwys,  canys  efe  a blanasai  eglwysi  eisoes  yn  rnhoh 
man  lle  yr  oedd  preswylwyr. 

Gwleuydd  ( hlima , gwlad),  climate,  clime,  region;  un  o raniadau  y 
ddaear  rhwng  y pegynau  ; rhenid  yr  hoil  glôb  yn  saitli  o’r  dosbar.th- 

319 


Pen.  XVI 


iadau  hyn.  Ceir  hefyd  yn  Gal.  1,  21 ; a 2 Cor.  11,  10.  Amlwg  yw. 
mai  ystyr  y gair  yn  y Testament  Newydd  yw  gwlad  neu  dalaeth  eang, 

Hiraeth  er  ys  llawer  o ýlynyddau ; sef.  debygid,  er  y pryd  ag  y 
eafodd  efe  hysbysiad  gan  Aquila  a Phriscilla,  yn  nghylch  eglwys  Rhuf- 
ain,  yr  hyn  oedd  dros  bedair  blynedd. 

Ar  pa  un  a aìîodd  Paul  gyíhiwni  y daith  hon  i’r  Hispaen,  ai  peidio; 
Gwel  y Traethawd  ar  y diwedd. 

Hehrwng.  Cyfeiria  yr  apostol  yma  at  arferiad  yr  eglwysi,  pan  ym- 
adawai  cenadau  cfengyl  oddiwrthynt.  o anfon  eu  henuriaid,  &c.,  i’w 
hebrwng  hwynt  dros  ryw  ran  o’r  daith  ; cymharer  Act.  15,  3,  a 17, 
14,  15,  a20,  38,  a 21,  5. 

Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyd»  pan-gafTai  efe  ei  lenwi  o’u  cym- 
deithas  : buasai  hyny  yn  bwrw  y gallasai  efe  flino  arnynt.  “ Oran 
wedi  fy  llenwi,”  ebe  efe,  fel  pe  nad  oedd  bosibi  iddo  byth  fwynhau 
gormod  ar  eu  cyfeillach. 

25  Ac  yr  awrhon  *yr  wyf  fi  yn  myned  i Jerusalem,  i weini  i’r 
saint. 

* Act.  19,  21,  a 20,  22,  a 24,  1/. 

Gweini : ystyr  y gair  yw  darparu  a gosod  ymhíortîrar  y bwrdd  r 
eithr  arwyddocA  hefyd  yn  ei  ystyr  cyfíredinol,  “gweini  i gysur  rhai 
ereill.  naill  ai  drwy  gyfraniadau  o arian.  ynte  o anghenrheidiau  ereill, 
er  eu  cynaìiae^h.”  Felly  y gair  yn  Luc  8,  3 ; 2 Cor.  8,  19  ; Heb.  6, 10. 

26  *Canys-  rhyngbdd  bodd  i?r  rhai  o Macedonia  ac  Achaia, 
wneuthur  rhyw  gymhorth  i’r  rliai  tylodion  o’r  saint  sydd  yn  Jeru- 
salem. 

27  Canys  rhyngodd  bodd  iddynt,  a’u  dyledwyr  hwy  ydynt- 

tOblegid  os  cafodd  y Cenedloedd  gyfran  o’u  pethau  ysbrydol 
hwynt,  hwythau  hefyd  a ddylent  weini  iddynt  hwythau  meww 
petliau  cnawdoî.  # 

* 1 Cor.  1 6,  1,  2 ; 2 Cor.  3,  1,  a 9,  2,  12.  t Pen.  M,  17-  X 1 Cor.  9,  U î Gal, 
6,  6. 

Cymhorth  ( hoinonia ),  eommunication , di&fribuiion  ; cyfraniadau. 
2 Cor.  9,  13;  íleb.  13,  15.  lìhyny&dd  hodd.  Darllener  1 Thes.  2,  8 ; 
Luc  42,  32  ; Gal.  1,  15  ; Col.  1,  18.  “Canys  vr  wyf  yn  cyfaddef  niai 
©’u  hewyllys  da,  heb  un  gorfodaeth,  y gwnaethant ; etto  dyledwyr 
iddynt  ydynt.” 

28  Wedi  i mi  gan  orphen  hyny  *a  sclio  iddynt  y ffrwyth  hwn, 
mi  a ddeuaf  heiboch  i’r  Hispaen . 

* “A  rhoddi  i fyny  yn  ddiogel  iddynt  y ffrwyth  hwn,” — Hodge.  Phil.  4,  17» 

Y ffrwyth  a dyfasai  ar  eu  hewyllys  daerefyddol  hwynt. 

Selio;  arferir  i gadarnhau  cyfammod  neu  addewid,,  er  mwyn  iddi 
320 


RHUFEINIAID. 


ateb  ei  dyben  yn  ddiífael ; felly  yr  apostol  yma,  ni  fynai  adael  ei  or- 
chwyl  ar  ei  lianner,  eithr  cludai  yr  arian  i ben  eu  taith  ; ac  ni  ddy- 
chwelai  nes  gweled  y saint  tlodion  yn  Jerusalem  yn  oyfianogi  o bou- 
ynt : ffyddlondeb  a diwydrwydd  tra  theilwng  o efelychiad. 

29  *Ae  mi  a wn  pan  ddelwyf  atoch,  y deuaf  a cliyflawnder  ben- 
dith  efengyl  Crist. 

* Gadewir  allan  y pai * efengyl  o’rchwe  ehopi  henaf,  y Coptaeg,  Ethiopaeg,  Ar- 
menaeg,  ac  amryw  gyfieithiadau  ereiil.  Pelly  gadew^r  allan  gan  } r awdurdodau  yu 
awr.  Rhuf.  1,  11. 

Cyfeirir  at  ddoniau  cysurlawn,  adeiladol,  addysgiadol,  athrawiaeth- 
ol,  iachaol,  &c.  ; niegys  doniau  newyddion  nas  cyfranasid  iddynt  o’r 
blaen  ; ynghyd  A grudilau  ychwanegol  o'r  douiau  oedd  eisoes  yn  cu 
meddiant. 

30  Eithr  yr  wyf  yn  atolwg  i chwi,  frodyr,  er  mwyn  ein  Ilar- 
glwydd  Iesu  Grist,  *ac  er  cariad  yr  Ysbryd,  far  gydymdrcch  o 
honoch  gyila  inyfi  mewn  gweddiau  drosof  fi  at  Ddnw  ; 

* Phil.  2,  1.  +2  Cor.  1,  11;  Col.  4,  12. 

Trwy  yr  Aryllcydd , &çc.;  sef  o gariad  a pharch  iddo  ef. 

Trwy  çariad  yrYabryd ; sef,  y nriad  newydd,  hunanymwadol,  a 
ddygasai  Crist  i’r  byd,  yr  hwn  a berthyuai  yn  unig  i oruehwy liaeth  yr 
Ysbryd. 

Pwy  as:a  ddarlleno  yr  ymadrodd  olaf  hwn,  a all  ammau  fod  gweddi- 
au  y naiíl  Gristion  yn  dwyn  cynnorthwyon  effeithiol  i Gristion  orall, 
gannoedd  o fillrìiroedd  oddiwrtho  ? Pwy,  ag  a ystyria  fynyd  ar  y gyf- 
undrefu,  sy’n  gaüu  cludo  dymuniadau  da  y naill  frawd  i’r  llall,  na  or- 
fodir  i gyfaddef  fod  uudeb  agos  a gwerthfawr  rhwng  yr  hol!  saint  a’u 
gílydd?  Ac  am  yr  ymdrechu  (ayoniz(jmai)  mewn  gweddi,  a’r  cydym- 
drechu  ( mnayonizomai ) ag  ereiil  fo  yn  mhelJ,  pa  beth  sydd  ynddynt 
nasgall  y Cristion  gwanaf  ei  gyíiawni  ? Ond,  0,  leied  o gydymdrechu 
o’r  fath  sydd  rhwng  y naill  a’r  llall  o Gristionogiou  Cymru  ! 

31  *Fel  v’m  gwareder  oddiwrth  y rhai  anufydd  yn  Judea;  fae 
ar  fod  fy  ngweinidügaeth,  yr  hon  sydd  genyf  i Jerusalem,  yn  gym- 
meradwy  gan  y saint. 

32  *Fel  y delwyf  atoch  ìnewn  llawenydd,  ftrwy  ewyllys  Duw, 
Jac  y’m  cydloner  gyda  chwi. 

33  *A  Duw  yr  heddwch  fyddo  gyda  cfiwi  oll,  Amen. 

* 2 Thes.  3,  2.  t 2jCor.  8,  4. 

* ‘‘Ti'wy  ewyllys  Criat  Jesu,”  yw  darlleniad  pedwar  copi  hen  iawn.  Rhuf.  1,  1 0. 
f Act.  18,  21;  l Cor.  4,  1 9.;  Iago  4,  1 ô.  J 1 Cor.  l6,  18;  2 Cor.  7,  13;  2 Tim.l.  lö’ 

* Gadewir  allan  yr  Ainen  o dri  chopi  íra  hen,  a rhai  ereill.  Rhuf.  1 6,  20 ; 1 Cor, 
1 4,  33 ; 2 Cor.  1 3,  11;  Phil,  4,  9 ; 1 Thes.  5,  23  ; 2 Thes.  3,  16  ; Heb.  1 3,  20. 

Nid  yw  efe  yn  dymuno  eu  gweddiau  i’w  wared  rha?  cael  ei  eylid. 

m 


Pen.  XV. 


'Ond  rhae:  cael  ei  attal  ar  ei  daith,  aJi  yspeilio  o’i  ^gynnysgaeth  i’r  tlod- 
ìou.  Ofnaihefyd  na  byddai  y easgliad  a ddygai  et“e  iddynt,  yn  gym- 
meradwy  gan  yr  holl  saint  Tuddewig,  oherwydd  grym  eu  rhagfarn 
tnag  ato,  fel  apostol  y Cenedîoedd.  a dinystrydd  diarbed  Moeseniaeth, 
-ac  oherwydd  fod  yr  arian  yn  gyfraniadau  brodyr  dienwaededig. 

Cyfieithiad  Newydd. — Pen.  XV. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  llytliyren  fras 
yn  y cyfieithaä  newyää  yma.] 

(1)  Ond  nyni,  y rhài  ydym  gryfion,  a ddylem  ddwyny  gwendidau  [a  nodwyd  o eiddoJ 
y gweiniaid,  ac  nid  rhyngu  ein  bodd  ein  hunain.  (2)  Am  hyny,  boddhaed  pob  un  o 
'honom  ei  gymmydoe,  hyd  y mae  yn  dda  at  adeiladaeth.  (3)  Canys  hyd  yn  nod  Crist 
nisboddhaodd  ei  hun  : eithr  [gydag  ef  yroedd]  megys  y mae  yn  ysgrifenedig,  “Gwar- 
adwyddiadaii  y i'hai  :ì’th  waradwyddent  di,  a syrthiasant  arnaf  fi.”  (4)  Canys  pa 
bethau  bynag  a ysgrifenwyd  o’r  blaen,  er  nddysg  i ni  eu  rhagysgrifenwyd';  fel,  *trwy 

amynedd  a’r  dyddanwch  perthyno]  i’r  ysgrythyrau,  y gaMem  feddiannu  y gobaith. 

(5)  A rhodded  Duw  yr  amynedd  à’r  dyddanwch  i chwi  synied  yr  un  peth  tuag  át 
eich  gilydd,  yn  ol  Crist  'íesu ; (6''  fel  y galloch  ag  un  meddwl,  ac  ag  un  genau,  ogon” 
eddu  Duw,  sef  Tad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 

(7)  Oherwyrìd  paham,  derbyriiwdh  eiéh  gilydd  yn  dirion,  megys'befyd  y tirion- 
dderbyniodd  Crist  chwithau,  er  gotfoniant  Duw. 

(8)  Yr  wyf  yn  dvwedvd  yn  mhellach,  wneuthnr  Ie9U  Grist  yn  weinidog  yr  enwaed- 
iad,  er  mwyn  gwirionedd  Duw,  hyd  gadarnlmu  addewidion  y tadau  ; (§)  hefvd,  fod  y 
Cenedloedd  i ogoneddu  Duw  am  ei  drugaredd,  fel  y mae  yn  ysgrifenedig,  “Am  hyny 
y’th  foliannaf  di  yn  mysg  y Cenedloedd,  ao  yoanafì’th  enw.”  (lŵ)  A thrachefn  y 
mae  yn  dywedyd,  “Yrnlawenhewch,  Genedloedd,  gydaM  hobl  ef.”  (11)  A thrachefn, 
“Molwch  yr  Arglwydd,  yr  hoM  Genedloetld,  a ehlorìforwoh  ef,  yr  holl  bohloedd.’ * 

(12)  A thrachefn,  y mae  Esaias  yn  dywedyd,  **Y  gwneiddyn  Jesse  a fydd  : a chyfyd 
yr  Hwn  sydd  i lywodraethu  y Cenedloedd, — goheithia  y Cenedloedd  arno  ef.” 

(13)  A Duw  y gobaith  a’ch  llanwo  ehwi  o hoh  llawenydd  yn  y eredu,  hyd  eich  cyf- 
lawni  chwiyn  y gobaith — yn  nerth  Yshryd  Duwl 

(14)  P.^fodd  hvnag,  fv  mrodyr,  yt  wyf  H fy  hun  yn  coelio  am  danoch  chwi,  eich 
hod  yn  llawn  daioni,  wedi  eieh  oyderrwi  o hoh  gwybodaeth.  ae  yn  abi  i ryhuddio  eich 
gilyrìd.  (1'5)  Ertlw,  mi  a yegrìfenais  yn  hyfach  atoch,  frodyr,  mewn  rhan,  fel  un  yn 
dwyn  pethau  ar  gof  i chwi,  ohenvydd  y gras  a roddwyd  i mi  gan  Dduw,  (16)  i fod  o 
honof  yn  wTeinidog  Iesu  Grist  Dr  Cenedloedd,  gan  weirii  i efengyl  Duw,  fel  y byddai 
yr  otfrymiad  cT’r  Oenedloedd  yn  gymmeradwy,  wedi  ei  buro  yn  yr  Ysbryd  Glân. 
(17)  Mae  i mi,  gan  hvny,  drwy  Grist  íesu,  fost  o’r  pethau  a berthyn  i Dduw;  (18) 
canys  ni  feiddiaf  fl  ddywedyd  dim  a’r  nas  gweithiodd  Crist  trwof,  i ddwyn  y Cenedl- 
oedd  yn  ufyrìrì,  ar  air  a gweithred  ; (10)  drwy  nerth  arwvddion  a rhyfeddodau,  gan 
nerth  yr  Ysbryrì  GlAn  ; hyd-nes  o Jeru«alem  ae oddiamgylch,  hyd  Illyricum,  y cyfiawn 
gyhoeddais  eferigyl  Crist;  (20)  felly  hefvd  yr  oeddwn  yn  mawr-^hwennychu  am  hreg- 
<ethu  yr  efengyl,  Me  ni  enwirì  Crist.  fel  nad  ar  sail  un  araM  yr  adeilarìwn  ; (21)  eithr  fe’l 
y mae  yn  ysgrifenedig,  “fîwynthwy  ab  gwel&nt  ef,  i’r  rhai  ni  fynegwyd  dim  ani 
dano  ; a’r  rhai  ni  chlywsant  a ddeallant,” 

(22)  Am  ba  achos,  hefyd,  ym  Muddiwyd  yn  fawr  i ddyfod  atoch  chwi.  (23)  Ond, 
vn  awr,  gan  nad  oes  genyf  le  mwyach  yn  y parthau  hyn,  a hod  arnaf  hiraeth,  er  ys 
Jlawer  o flvnyddoedd.  am  ddyfod  atoch  chwi,  (24)  pan  elwyf  tua’r  Hispaen,  yr  wyf  yn 
.gobeithio,  wrth  fyned  heihio,  V caf  eich  gweled,  a’m  hehrwng  genych  yno,  gwedi  i mi 
«yn  gyntaf  gael  fy  nigoni  mewn  rhan  o’ch  cyfeillach.  (25)  Ond,  yn  awr  yr  wyf  yn 
myned  i Jerusalem,  gan  weini  i’r  sairit.;  (26)  canys  Macedonia  ac  Achaia  a welsant  yn 
4âda  wneuthur  rhvw  gyfrauiad  i’r  jbai  tylodion  o’rsaintsydd  yn  Jerusaletn.  (27)  Uwy 
22  2,' 


RHUFEINIAID. 


a 

welsant'yn  dda,  yn  drìiau ; a’u  dyledwyr  hwy  ydynt : oblegid  os  cafodd  v Cenedì-- 
oedd  gyfran  o’u  pethau  ysbrydol  hwynt,  hwythau  a ddylent  weini  hefyd  iddynt  hwy 
mewn  pethau  tymhorol.  (28)  Wedi  i’r  ddyledswydd  hon,gan  hyny,  gael eichyflawni, 
a chael  o’r  ífrwyth  hwn  ei  selio,  myfi  a âf  drwy  eich  canol  chwi  i’r  Hispaen.  (20)  Mi 
a wn  hefyd,  mai  dyfod  atoch  yn  nghyflawnder  bendith  efengyl  Crist,  a wnaf  pan  y 
deuaf. 

(30)  Ac  yr  wyf  yn  atolwg  i chwi,  frodyr,  drwy  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  a thrwy  par- 
iad  yr  Ysbryd,  ar  gydymdrech  o honoch  â mi,  mcwn  gweddiau  droaof  tì  at  Dduw? 
(31)  fel  ym  gwareder  rhag  yr  anghredwyr  yn  Judea,  ac  ar  fod  fy  ngwasanaeth  yr  wyf 
yn  ei  gyflawni  dros  Jerusalem,  yn  gymmeradwy  gan  ysaint:  fel  [hefrd]  y delwyf 
atoch  mewn  llawenydd  drwyewyllys  l>uw,  ac  ym  hadloner  yn  eich  plith  chwi.  (33)  A 
Duw  yr  heddwch  fyddo  gyda  chwi  oll,  Amen. 


PENNOD  XVI. 

§ 5.  Yr  Annerciiiadau  personoi,  a’r  fawl-wers  orphenol, 

XVI,  1—27. 

XTR  *wyf  yn  gorchymyn  i chw'i  Phebe  ein  chwaer,  yr  hon  sydd 
weinidoges  ì egîwys  Cenchrea. 

* “Eich  chwaer,”  yw  darlleniad  dau  gopi  tra  hen,  a rhai  diweddârach.  Yn  cyf- 
addef  fod  merched  oedranus  mewn  swydd  i ofalu  am  y chwiorydd  tlodion  a chleiflon, 
yn  yr  eglwysi  apostolaidd,  mae  Hodge.  Dros  eu  bod  yn  gofalu  hefyd  dros  fucheddau- 
y chwiorydd  ieuangaf,  mae  Mosheim. 

Gweinidoges , neu  yn  ol  y Groeg,  diacones.  Dylid  cofio  nad  oedd 
merched  y gwdedydd  dwyreiniol  yn  cael  cymmysgu  â’r  meibion,  fel  y 
gwnantgyda  ni.  Cedwid  hwynt,  gan  mwyaf,  ar  walian,  mewn  cyfran 
o’r  ty  i ba  un  nid  oedd  un  dyeithryn  yn  cael  mynedfa.  O ganlyniad, 
yr  oedd  yn  hollol  anghenrheidiol  i’r  eglwys  ddarparu  diaconesau  yn 
* gystal  â diaconiaid,  fel  y gofalai  y rhai  blaenaf  am  y rhai  claf  ac  ang- 
henus.  Am  hyny,  yr  ydym  yn  cael  aml  gyfeiriad  at  y diaconesau  yn 
epistolau  Paul;  megys  yn  1 Tim.  3,  11.  a 5,  10;  Tit.  2,  3.  Parhasant 
yn  y gyn-eglwys,  o leiaf,  hyd  amser  yr  amherawdwr  Trajan.  Ond 
Gwel  y Traethawd  ar  Diaconesau. 

Cenchrea , oedd  borthladd  dwyreiniol  Corinth  ; canys  nid  oedd  Cor- 
inth  ei  hun  yn  sefyll  ar  lan  y môr,  eithr  meddai  ddau  borthladd,  yn 
gorwedd  oddeutu  pedair  neu  bump  milldir  oddiwrth  y ddinas  ; sef, 
Cenchrea  ar  cìu  y clwyrain,  a Lechea  ar  du  y gorllewin.  Ymddengys 
fod  Phehe  ar  hwylio  o Cenchrea  i Rufain,pan  ysgrifenai  Paul  eiepis- 
tol ; ac  y mae  yn  dra  thebygol  ei  fod  wedi  ei  anfon  yn  ei  llaw  hi  i’r 
eglwys  yn  Rhufain.  Tybia  rhai  esbonwyr  mai  canghen  o eglwys- 
Corinth  ydoedd  yn  Cenchrea,  eithr  Doddridge  a dybia  fod  ganddi  es- 
gob  o’r  eiddi  ei  hun. 

2 Dderbyn  o honoch  hi  yn  yr  Arglwydd,  megys  y mae  yn  addas 
i saint,  a’i  chynnorthw'yo  hi  yn  mha  beth  bytiag  y byddo  raid  iddi 
wrthycb;  canys  hithau  hefyd  a fu  gymmhorth  ilawer,  ac  i minnau 
fy  hun  hefyd. 


323 


PexV.  tVh 


Ÿn  yt  Ârgtwìjâd:  fel  im  berthyrtol  i’r  Argíwydd  îesu  : teití  arfei*- 
fedig  y proffeswyr  Cristionogol.  Cymharer  1 Cor.  12,27;  Rhnf.  12* 
Ò;  1 Cor.  10,  17;  Eph.  1,  22,  23,  a 4,  12,  a 5,  30 ; Col.  1,  24.  Yr 
ystyr  yw  : “ Derhyniwch  Phehe,  yr  hon  sydd  Grisiion,  mewn  modd 
teilwng  o Gristionogion”  (8tuart),  sef,  gyda  thiriondeh  ac  ewyllys  da 
neillduol.  Ereiìl  a’i  heshoniant  fel  hyn  ; “Gwnewch  chwi,  fel  yr  yd- 
ych  mewn  undeh  â Christ,  dderhyn  y chwaer  mewn  modd  gweddusi 
saint.,,  Nid  wyf  fì,  mwy  na  Stuart,  yn  galju  penderfynu  rhwng  y 
ddau  eshoniad  hyn. 

aì  chynnörthwyo , 8çc.  Gadewir  ni  vn  y tywyllwch  am  natur  ei 
heisieu  hyn.  Tybia  rhai  mai  achos  mewn  cyfraith  ydoedd  wedi  ei 
apelio  i lys  Rhufain  ; eithr  goddefa  yr  ymadrodd  gwreiddiol  ei  gym- 
meryd  yn  yr  ystyr  helaethaf. 

3 *Armercìiwch  Priscila  ac  Aquila,  fy  nghydweithwyr  yn  Nghrist 
Iesu  : 

4 (Y  rhai  rìros  fy  mywyd  a ddodasant  eu  gyddfau  eu  hunaiu  i 
lawr ; i’r  rhai  nid  wyf  íi  ýn  unig  yn  diolch,  ond  hefyd  lioll  eg^ 
wysi  y Cenedloedd). 

* “Prisca,”  yw  y darlleniad  awdurdodol  mwyach,  ar  ol  yr  wyth  copi  henaf  o’f 
Groeg,  a’r  nifer  fwyaf  o’r  cyfieithadau. 

Ctfdweithwyr  tnewn  lledaenu  teyrnas  Crist.  Phiî.  2,  25 ; 1 Thes. 
3,  2. 

Gosodasant  eu  gyddfau  eu  hunain,  megys,  dan  y cleddyf,  i wasan- 
aethu  yr  apostol. 

5-*Annerchweh  hefyd  yr  eglwys  sydd  yn  eu  ty  hwynt.  fAnra 
nerchwch  fy  anwyl  Epenetüs,  yr  hwn  yw  blaenffrwyth  Achaia  yn 
Nghrist. 

* “Yr  eglwys  sy’n  arfer  ymgjmnull  yno,” — Hodgé<  + “Elaer.fFrwyth  Asia,”yw 

darlleniad  y saith  copi  henaf,  ynghyd  á’r  Coptaeg,  Ethiopaeg,  Armenaeg,  Vulgate 
&c.  Feily  y prif  awdurdodau. 

Yn  eu  ty  hwynt ; sef,  y gynnulîeidfa  sydd  yn  arfer  ymgynnull  yno. 
Sonir  yn  1 Cor.  16,  19,  fod  eglwys  yn  eu  ty  hwynt,  pan  breswylient 
yn  Ephesus  hefyd.  Yr  oedd  raid  i holl  gyfaffodydd  y cyn- Gristionog- 
ion  fod  mewn  tai  anedd,  ar  ol  eu  gwrthodiad  o synagogau  yr  Iuddew- 
on,  canys  nid  oeddynt  yn  cael  hamdden  i adeiladu  addoldai  cyffelyb 
ì’r  eiddom  ni.  A phe  hamdden  a gawsent,  aramau  yr  wyf,  a fuasent 
yn  gweîed  mwy  o anghen  am  osod  eu  harian  aìlan  mewn  gwychu  a 
harddu  addoldy,  er  mor  anghenrheidiol  yw  hyny,  nag  mewn  porthi 
saint  newynog  Iesu,  a gosod  beiblau  a moddion  ereill  cadw  enaid,  o 
fewn  cyrhaedd  colledigion  Uuosog  paganiaeth  ! Yrma  etto,  ceir  gwers 
oddiwrjth  esiampl  Iesu  ei  hun.  Nid  oes  addoldy  i bara  cyhyd,  ac  i 
gynnwys  cynnifer,  ac  yn  gofyn  cymmaint  o barotoad,  â thetnl  fawr 
paradwys  yr  Oen  ; etto,  efe  a wnaeth  y gorchwyl  rheitia  yn  gyntaf— ^ 
324 


RHÜFÈÍNÎAÎD, 


fâfé  â symudodd  ymaitb  rwystrau  anorfod  yr  acliub  ; ac  yna  yr  aeth 
çfe  i barotoi  lle  i’r  addolwyr.  Mae  myrdd  o addolwyr  yn  ystyried 
"taludyledion  eu  haddoldy,  yn  rheitiach  na  chael  gweinidogaeth  gym- 
hwys  er  bywhau  y gwaith,  ac  achub  yr  eneidiau,  pa  rai  a fyddant,  o 
debyg,  tuhwnt  achubiaeth,  Crbyn  yr  adeg  y cânt  hwy  eu  haddoldy  at 
eu  pwrpas.  Mae  eglwysi  yn  rhedeg  i’r  Ilv/ybr  hwn  ; ac  nid  yw  y 
gweinidogion  yn  meddu  digon  o wroldeb  i’w  gwrthsefyll.  Diau  fod 
adeiladu  teml  Dduw  yn  brif  alwad  crefydd  yn  nyddiau  Haggai ; eithr, 
cofiwn  nad  oes  dy  gan  Ddiiw  yn  awrj  ond  yr  holl  fyd,  pa  le  bynag 
y cyfarfyddo  dau  neu  dri  yn  enw  ei  anwyl  Fab.  Ty  Dduw  yn  awr  nid 
ywadeilad.  Cynnulleidfa  ydyw.  “Teml  Dduw  ydych  chwi.”  Ac, 
tiid  yw  y cynnulleidfaoedd  raawrion  ond  glythleoedd  mawrion  i ddiogi. 
Pa  esgob  sydd  yn  gofalu,  a pha  esgob  a all  ofalu,  am  gannoedd  o Grist- 
ionogion,  o fewn  dwsin  o filldiroedd  o gylch — gofalu,  meddaf,  am  eu 
bod  yn  ífyddlawn,  nid  í beidío  a chwympo  i bechodau  gwarthus,  ond 
i osod  eu  holl  ddawn  a’u  dylanwadv  i achub  eneidiau  y colledigion,  a 
chysuro  y saínt  anghenus,  a thrallödus  ? Dywed  hanesiaeth  eglwysig 
mewn  Uythyrenau  eglur  iawn,  mai  llygredigaeth  cyfoeswyr  bydol 
Cwstenyn  Fawr,  oedd  trosi  y temlau  mawr  paganaidd  yn  addoldai 
Cristionogol ; mai  yr  un  ysbryd  paganaidd  a’u  parhaodd  mewn  ífafr 
gydag  Eglwys  Sefydledig  Prydain  ; ac  mai  yr  un  ysbryd  sy’n  ennyn, 
gan  mwyaf,  ynom  ninnau  i’w  hefelychu.  Pwy  a gyfyd  lais  i aiw  ar 
eglwysi  Crist  at  orchwyl  pwysig  achubiaeth  y byd ; íe,  oddiwrth 
bethau  da  efeiÌHlàì  eu  pwys — os  nad  esboniwr  y Tcstament  Newydrì  : 
Pwy  a wrendy  at  y llais  hwn,  os  nawna  yr  Enwadau  sy’n  proff'esu  yn 
uchel  eu  bod  yti  ddilynwyr  yr  apostolion  ? Dilyned  y cyfryw  eu  holi 
hanes  llwyddifennus  hwynt,  ond  ni  chant  un  geiniog  o’u  casgliadau 
hwynt  yn  myned  at  adeiladu  addoldai.  Ac,  ernad  wyf  yn  condemnio 
adeiladu  y cytryw  dai,  oddieithr  yn  ngwyneb  yr  amgylchiadau  a nod- 
wyd ; etto,  gorfodir  fi  i gyfaddef  mai  gwywo  yn  gyflym  a whaeth 
llwyddiant  a rhinweddau  Cristionogaeth,  o’r  cyfnod  y gwelwyd  ei 
thraed  yn  dringo  rhiniogau  hardd-deinlau  cyssegredig  dyfais  dyn. 

Epenetus ; mae  y brawd  hwn,  ynghyd  â’r  enwau  ereill  hyd  adn. 
lòfed,  yn  bersonau,  heblaw  a geir  yma  am  danynt,  sydd  yn  hollol  an- 
adnabyddus  i ni  ; ond  a oeddynt,  drwy  ryw  fodd  neu  gilydd,  yn  adna- 
byddus  i’r  apostol. 

Blaenffrwyth ; un  o’r  rhai  a gofleidiasant  y grefydd  fiaenaf,  drwy 
bregethiad  Paul,  yn  Asia  leiaf.  Yn  NyhHst ; neu  yn  hytrach,  i Grist. 
Dywed  1 Cor.  16,  15,  mai  ty  Stephauas  ydoedd  blaentfrwyth  Achaia 
yn  Nghrist ; tebyg  yw,  gan  hynyv  fod  Epenetus  yn  aelod  o’r  ty  ffydd- 
lon  hwnw.  Felly  Slade. 

6 *Annerchwch  Mair,  yr  hon  a gymmerodd  lawer  o boen  eromni. 

7 l'Annerchwch  Andronicus  a Junia,  fy  ngheraint  aTn  cydgar- 
charorion,  y rhai  sydd  hynod  yn  mhlith  yr  apostolion,  y rhai  hefyd 
oeddynt  yn  Nghrist  o’m  blaen  i, 

* “Eroch  chwi,”  yw  darlleniad  amryw  gopiau  lled  hen;,  y Syriaeg,  Arabaeg,  Copt> 
aeg,  “Yn  eich  mysgchwi,”  medd  pedwar  copi  tra  henv  y Vulgate,  ac  ereill  rai-  • 
2n  325 


Î'EN.  ÎVÍ. 


f Ìidìti  yw  dariîeniady  Coptaeg,  a rhaibeiblau  Lladin.  “Fy  ngheraint  yn  olý  etíaẃ’d,- 
ac  nid  cydgenc-dl  yn  unig,”—  Hodge.  “Hynod  yn  ngolwg  yr  apostolion,” — Conquesti 

Tebygol  yw  i’r  brodyr  hyn  focl  gynt  yn  preswylio  yn  Asia  neu 
Groeg,  lle  daeth  yr  apostol  yn  gyclnabyddus  â hwynt;  ond  eu  bod 
erbyn  hyn  wedi  syraud  i Rufain.  Yn  mha  le  y buasent  yn  yr  urt 
carchar  â Phaul  sydd  anhysbys  i ni,  canys  yr  oedd  efe  mewn  carcliarau 
mor  aml.  Dywed  Clemens  Romanus,  ei  gydoesydd,  iddo  fod  saith 
waith,  dros  cryn  dymhor  bob  tro. 

Hynod , enwog,  parchüs.  Nid  óéddynt  yn  apostolion  eu  hunain  ; os 
nad  yn  anfonedigion  y prif  apostolion,  y rhai  û enwid  yn  apostolion 
Iesu  Grist,  canys  benyw  oedd  Junia.  Yr  ystyr  esmwythaf  yw,  “Pa 
rai  a ystyridyn  barchus  gan  yr  apöstolion.” 

8 *Annerchwch  Ampìias,  fy  anWylyd  ÿn  yr  Arglwydd. 

9 Annerchwch  Urbanus,  ein  eydweithiwr  yn  Nghrist,  a Stachus 
fy  anwylyd. 

10  Annerchw  ch  Apeles,  y profedig  yn  Nglirist.  fAnnerchwch 
y rhai  sydd  o dylwyth  Aristobulus. 

11  Annerchwch  Herod i an  fy  nghâý.  Annerchwch  y rhai  sydd 
o dylwyth  Narcissus,  y rhai  sydd  yn  yr  Arglwydd. 

12  JAnnerchwch  Tryphena  a Tryphosa,  y rhai  a gymmerasan^ 
boen  yn  yr  Arglwrydd.  Annerehwch  yr  anwyl  Persis,  yr  hon  a 
gymmerodd  lawer  o böen  yn  yr  Arglwyrdd. 

13  Annerchwch  RufFus,  etholedig  yn  yr  Arglwydd,  a’i  fam  ef 
a minnau. 

* Ampliatus  yẃ  darlléniád  tri  hen  gopi,  ý Coptaeg,  Ethiopaeg,  a’r  yulgate. 
t “ Cyfeillion  Aristobulus,  ond  tídid,*’ medd  Ẅiner.  î “Tri  enw  menywaidd,” — 
Hodge. 

Eifam  ef  mevvn  ystyr  naturiol,  a minnaú  mewn  ystyr  ffigwrol. 

Soiiir  am  Rufus  yn  Marc  15,  21.  Mab  ydoedd  efe  i Simou  o Cyrene. 

14  *Annerchwch  Asyncritusy  Phlegon,  Hermas,  Patrobas, 
Mercurius,  a’r  brodÿr  sydd  gyda  hwynt. 

15  tAnnerchwch  Philolögus,  a Julia,  Nereas*  a’i  chwaer,  ac 
Olympas,  a’r  holl  saint,  y rhai  sydd  gyda  hwÿnt. 

16  JAnnerchwch  y naill  y llall  â chusán  santaidd.  §YA  mae 
eglwysi  Crist  yn  eich  annerch. 

* “Hermes,  Patrobas,  Hermas,”  yw  darlleniad  y chwe  chopi  henaf,  a’r  Ethiopaeg, 

ýnghyd  â rhai  beiblau  Lladin.  t “Olympia,”  ac  “01ympeida,”i  ac  “Olympiad- 
em,”  yw  darlleniadau  rhai  copiau  lled  barchus.  î “Cusanai  y meibion  eu  gilydd. 
a’r  merched  eu  gilydd,  yn  unig,  ar  ddiwedd  y cymmundeb,” — Hodge.  § “Y  maé 

holl  eglwysi  Crist,  &c.,”  yw  darlieniad  y prif  awdurdodau;  tra  ma«  amryw  goprau 
parchus  iawn  yn  amddifaid  o’r  holl  ymadrodd. 


RHUFEINIAID. 


Cusan  santaidd.  Pery  yr  arferiad  hwn  hyd  heddyw,  ar  hyd  amrvw 
fanau  o Ewrop,  yn  mysg  cyfeillion  Cristionogol,  ac  ereill.  Ynddo  ei 
hun,  mae  fel  unpeth  allanol  arall,  heb  fod  yn  anhebgoroî,  ond  yn  di- 
bynu  ar  arferion  y ile  a’r  amser,  yn  gyflfelyb  i wisgo  gwallt  byr  neu 
laes  yn  Corinth. 

17  Ac  yr  wyf  yn  atolwg  i chwi,  frodyr,  *grafFu  ar  y rhai  sydd 
yn  peri  anghydfod  a rhwystrau,  yn  erbyn  yr  atlirawiaeth  a ddysg- 
asoch  cliwi ; a chiliwch  oddiwrthynt. 

* “Sicr-graffu,”  yw  darlleniad  pedwar  copi  trahen,  ac  amryw  rai  Lladin. 

Efe  a glywsai,  yn  ddiau,  am  y dadleuon  oedd  yn  eu  pîith,  y rhai  yn 
wir  a fuasent  yn  achlysuron  ysgrifeniad  yr  epistol : ac  yn  awr  etto, 
wrth  derfynu,  ni  all  efe  lai  na’u  gosod  ar  eu  gwyliadwriaeth  rhag  y cyf- 
eiliornwyr  Iuddewig  a’u  hachosent. 

Anghydiod  (dichostasias) , disscnsion , discord ; cynnen;  1 Cor.  3, 
3;  Gal.  5,  20;  y math  o ddadlu  sydd  yn  gwrthod  tewi  pan  ddarflfo 
ei  resymau,  ae  fo  yn  peri  i’r  dadleuwyr  ymaduel  mewti  oerfelgarwch. 
at  eu  gilydd.  “Drwy  ymddadleu  raawr"  yr  elui  yr  apostolion  eu  hun- 
ain  drwy  bynciau  eu  cynnadleddau  ; eito,  yr  oedd  yr  hoil  ddadlu  yn 
jcael  ei  gadw  gan  frawdgarwch,  o fewn  y terfyuau  a adawent  le  i bob 
un  garu  y braw’d  a ddadleuai  ag  ef,  yn  fwy  am  onestrwydd  ei  sel  dros 
y gwirionedd,  nag  a garai  efe  ar  y brawd  arall  a dawai  son  am  ei  farn 
wahanol,  er  mwyn  peidio  dadlu.  Mae  cymmaint  o wahaniaeth  rhwug 
dadlu  a chynenu,  ag  sydd  rhwng  dyrchafu  y gwirionedd  a dyrchafu 
hunan.  Gall  fod  gan  y dadleuwr  barch  i’r  gwirionedd,  eithr  ni  all  fod 
gan  y cyneuwr  bareh  i,  na’r  gwir  na’i  frawd  ; ond  iddo  ei  hunan  yn 
unig.  Yn  y teimlad,  a’r  pwyll,  a’r  tegw’ch  rhesymu,  yn  unig  y mae’r 
gwahaniaeth  rhwng  y dadlu  a’r  cynenu.  Llai  na  dyn  yw  yr  hwn  a 
ollwng  o’i  law  ei  yraresymiad,  cyn  i’r  gwrthddadleuwr  ei  ateb  ; neu  a 
ildio  ei  bwnc  er  mw’yn  ennill  y cymmeriad  o ddyn  heddychlon.  Hyn 
ni  wnaeth  neb  da,  na  neb  mawr  erioed.  Pan  dderfydd  dadlu,  derfydd 
■ehwilio,  a derfydd  treiddio  i fwyngloddiau  y gwirionedd ; ie,  derfydd 
cloddio  dan  sylfaeni  twyll  ac  anwybodaeth. 

Ciliwch,  &c.  (ecclinaie  apo) , to  turn  away  from,  1o  avoid ; cilio 
yraaith  oddiwrth,  cadw  rhag,  rhywun  neu  rywbeth.  Ceir  y gair  hefyd 
yn  Rhuf.  3,12;  1 Pedr  3,  11.  Beth  all  fod  ystyr  yr  ymadrodd  hwn  ? 
A ydym  ni  i ymadael  â’r  gymdeithas,  neu  â’r  eglw’ys,  y perthynom 
iddi,  cati  gynted  ag  y byddo  o’i  mewn  rywun  yn  cael  ei  oddef  ganddi, 
i beri  anghydfod  a rhwystrau,  yn  erbyn  yr  athrawiaethau  apostolaidd ; 
sef,  yn  erbyn  y pethau  a gydwybodol  dybiom  ni  yn  gyfry w ? Yn 
gyntaf  oll,  mynwn  wybod  ystyr  y gair  h wn  cilio  oddiwrth.  “ Cilied 
oddiwrth  ddrwg,”  .ebe  Pedr.  Mae  yna  gilio  hyd  eithaf  ystyr  y gair- 
“ Gwyrasant  oll/’  ebe  Paul,  a Dafycld  (yn  Saìm  14,  3.,  a 53,  3)  o’i 
flaen.  Enciliad  lled  hollol  y w hwn  hefyd.  “ Ciliodd  yr  asen  o’r 
ffordd,”  ebe  Num.  22,  23.  Felly  y gair  yn  Salm  37,  28;  Diar.  3,  7- 
Eithr,  nid  yw  ynymddangos  fod  yr  athrawon  drwg  hyn  yn  aelodau  o’r 
eglwys  Giistionogol  yn  Rhufain,  canys  dywed  yr  adnod  nesaf  nad 
ẅeddynt  yn  gwasauaethu  Crist,  &c.,  ac  ara  hyny,  mae  y gorchymyn  i 

.327 


Pen.  XVI. 


giìio  oddiwrthynt  yn  rhwydd  i’w  ddeall.  Ond,  am  y cwestiwn  yn 
gyííredinol,  digona  dywedyd  fod  gwahaniaeth  egwyddorol  rhwng  y 
sawl  a ddysgant  athrawiaeth  groes  i’r  eiddom,  drwy  wadu  awdurdod 
yr  apostolion  ar  y pwnc ; a’r  sawl  a'n  croesant  drwry  ddadlu  mai  ar 
sail  yr  apostolion  yr  adeiladant,  a bod  y Testament  Newydd  o’uhochr. 
Gall ; i'e,  dylai  yr  olaf  gael  ei  ystyried  fel  brawd ; tra  mae  y blaenaf 
i’w  gyfrif  gyda’r  anghredadyn  a’r  anfìyddiwr. 

18  *Canys  y rhai  sydd  gyfryw.  nid  ydynt  yn  gwasanaethu  ein 
Harglwydd  Iesu  Crist,  eithr  eu  bol  eu  hunain ; a thrwy  ymad* 

. rodd  teg  a gweniaeth,  yn  twyllo  calonau  y rhai  diddrwg. 

* “Eithr  eu  mantaiseu  hunain,” — Conquest. 

Eu  bol  euhur.ain  ; sef,  eu  bod  yn  cymmeryd  i fyny  y swydd  bwysig 
o bregethu,  er  mwyny  croeso  a gaífent  am  hyny  gan  y saint.  O,  gyn- 
nifer  o frodyr  sydd  ganddynt  heddyw  yn  Nghymru ! Pa  amcan  uwch 
a ellir  dehygu  sydd  yn  y rhei’ny,  a ymwthiant  dan  geseiliau  eu  per- 
thynasau  swyHdol,  neu  eu  gweinidogion  anystyriol,  neu  ben-ben  gyn- 
lluniadau  gwrageddos  anwybodus,  i mewn  dros  drothwy  ein  hath- 
roftiau,  heh  na  greddf,  na  thalent,  nac  athrylithr,  at  ddirn  yn  y hyd  cy- 
hoeddus.  at  ddim  yn  y byd  pregetliwriaethol ; nac  0!  at  ddim  yn  y 
byd  perthynol  i achuhiaeth  dynion  ! Mae  cymmajnt  o gyfleusdra  i 
\rr  ieuanc,  ì ddangos  eì  awydd  a’i  fedrusrw  j'-dd  at  achub  eiieidiaü  ei 
gyfoedion,  o fewn  yr  Ysgol  Sabhothoì ; mae  iddo  gymmaint  o ham- 
dden  \ ddilyn  cyfarfodydd  o nos  i nos.  ac  o dŷ  i dŷ;  nes  y dangosir 
yn  rhy  amlwg  i neh  ei  wadu,  os  bydd  ynddo  egwyddor  fawr  achuh 
cólledigion  : a gwfae  efe ; i'e,  a gwae  y sawl  a’i  cefnogo.  os  i’r  pwlpud 
yr  esgyna,  heh  y cyfryw  hrofion  yn  addurno  gmi.au  yr  areithfa  oT 
iiaen  i Gwel  frawd.  os  fel  hyn  y’th  gyfodwyd  i’th  swydd — gwel  eiriaü 
difrifol  y testyn  hwn  ! Mae  dy  ymddygiad  hynod  hwn  yn  tystio,  can 
helled  ag  yr  â ei  ddylanwad,  mai  cellwair  yw  y cwbl-*-mai  rhoi  ei  fyw- 
yd  i lawr  o gellwair  a wnaeth  Mab  Duw  ! 

Ymadrodd  teg  a yweniaetli , <^c.  Chwychwi,  syhi  cymmeryd  eich 
flfon  fugeiliol  yn  drwydded  i ymlusgo  o dŷ  i dŷ ; n?ìd  i wella  jbuchedd, 
nac  i leihau  gofidiau,  ,neb  o’r.aelodau;  ond,  er  ©wyn  gwario  eieh 
amser,  ac  ymloddesta,  a difyru  deiliaid  yr  aeîwydydd  â’ch  digrif- 
ymddyddan;  coíìwch  mai  dylanwad  piegethwr  yw  eich  dylanwad, 
a'ch  hod  yn,  naill  ai  santeiddio  eich  pwlpud  ai  eì  ŵflanhau,  bob  ym- 
weliad  o’r  fath  a wnewch.  Gwyddoch  nad  ydych  yn  curo  ar  fai  neh 
yn  ei  wyneb,  nac  yn  amdditfyn  cam"fi  ,eich  Hargfwydd,  nac  yn 
gwneyd  dim  yn  y byd  ond  peri  i’r  eneìẅau  anfanwol  fod  yn  dawelach, 
dawelach,  yn  ymyl  y perygl,  ar  ol  eich  ymadawiad  o’r  ty,  nag  yr  oedd- 
ynt  cyn  eicli  dyfodiad  anflodus  iddo  ! 

19  Canys  eich  ufydd-dod  ehwi  a ddae-t’h  ar  led  at  bawh.  Yr 
wyf  fì  gan  hynyyn  llawen  o’cb  rhan  ohwi;  eithr  myfî  a ewyll- 
'ysiwn  i chwi  fod  yn  ddoethion  tuag  at  y peth  sydd  ,dda,  ,ao  vn 
>yirion  tuag  at  y pe,th  sydd  ddrwg. 

m 


EHUFEINIAID. 


“Niíl  wyf  am  i chwi  arferyd  eieìi  medrusrwydd  er  rnwyn  cyrîiaedc’ 
amcanion  hunanol,  ond  i’r  gwrthwyneb.” 

20' A Duw  y tangtiefedd  a satìir  Satan  dan  eich  traed  chwi  ai 
frys.  *Gras  9in  Ilarglwydd  Iesu  Giist  fyddo  gyda  chwi.  Amen. 

* Gadewir  allan  jrr  Amcno  saith  copi  tra  hen,  y Syriae",  Arabaeg,  Coptaeg,  Kfh- 
iopieg,  a llawer  ereill ; ac  y máe  gorbwyáiad  yr  awdurdodau  yn  ei  erbyn. 

Y Satan.  Ystyr  y gair  Salan  yw  gwrthwynebwr ; eithr  gofalodd 
Pauì  yma  am  ddweyd  Y Satan ; sef,  y gwrthwynebwr  nei!M;;ol. 
Enw  ar  ysbryd  drwg  yw  y gair.  Diau  y geilir  ei  gyfieithu  ; ac  felly  y « 
gellir  cyíìeithu  pob  enw  arall ; eitbr  pe  byddai  hyny  yn  ddigon  o 
reswm  dros  raid  ihv  gyfieithu,  byddai  yn  rliaid  eyfieithu  pob  enw  per- 
sonol  arall,  ac  felly  droi  pob  person  o fewn  yr  hanes  ddwyfol  yn  ddiin 
öutl  egwyddor,  yn  ol  arwyddocad  ei  euw  ! 

21  Y mae  Tirnotheus  fy  nghydweithiwr,  a Lucius,  a Jason,  a 
Sosipater,  *fy  ngheraint,  yn  eicli  anerch. 

* “A  holi  eglwysi  Crist  yn  eich  anerch,”  yw  darlleniad  pedwar  o’r  copiauhenaf. 

Thnoiheus , yr  hwn  oedd  y pryd  hyn  yn  Corinth. 

22  Yr  wyf  fi  Tertius,  yr  hwn  a ysgrifcnais  yr  epislol  hwn,  yn  eich 
ánnercli  yn  yr  Arglwydd. 

Y rhai  hyn  ydynt  eiriau  ysgrifenydd  Pauî. 

23  Y mae  Gaius  fy  llettywr  i,  a’r  holl  eglwys,  yn  eichannerch. 

Y mae  Erastus,  goruchwyliwr  y ddinas,  yn  eich  anereh,  a’r  brawd 
Cwartus. 

Tybir  yn  gyffredin  fod  y Gaius  hwn  yr  un  â’r  hwn  a gawn  yn  Act. 
19,  20,  21.  Eithrgwr  o Macedonia  oedd  efe  ; hwn  oedd  Görinthiad, 
ac  yn  llettywr  Paulf  ynghyd  â’r  holl  saint  yn  ol  yr  anghen.  Y Gaius 
h\vn  oedd  yr  hwn  a geir  yn  1 Gor.  14,  a’r  hwn  (medd  Orisen)  a fu  ar 
oi  hyny  yn  esgob  Thessaloniea.  Yr  oedd  trysorydd  y ddtfias  yn  wr 
o gryn  urddas  ac  ymddiried. 

24  *Gras  ein  Harglwydd  Iesu  Giist  a fyddo  gydà  chwi  oll. 
Amen. 

* Nid  yw  yr  adnod  hon  mewn  dau  o’r  copiau  henaf,  na’r  Coptaeg,  Ethiopaeg,  nac 
amryw  ereill.- 

Cwrddir  â’r  unrhyw  fendithiad  yn  adn.  20,  ] Cor.  10,  23:  2 Cor 
13,  13;  Gal.  6,  18,  &e.  Cofied  y darllenydd  fod  y fannod  o tlaen  y 
gair  yraa  yn  yr  hoü  fattau  hyn,  a bod  hyny  yti  arddangos  mai  y gras 
arbenig.  pwrcasedig,  trysoredig  yn  Nghrist,  fel  y mae  efe  yn  Arglwycld 
yr  eglwys,  a feddylir  ; ac  nid  y gras  cyfíredinol,  o’r  hwn  y mae  Duw  vn 
haelionus  i bawb.  Tebygol  mai  at  yr  un  gras  y cyfeiria  ein  hapostol, 
pan  esyd  y fannod  o flaen  y gair  yn  Eph.  0,  24  ; Gol.  18  ; 1 Tim.  6, 

329 


Pen.  XVI. 


21 5 2 Tim.  4,22;  Tit.  3.  15;  Heb.  13,  25.  Ymddengys  fod  Pauì', 
fel  arbenig  apostol  y Cenedloedd,  yn  treiddio  yn  mhellach  j fewn  ?, 
ac  yn  dwyn  allan  yn  burach  a mwy  digymmysg,  atLrawiaethau  graslawn 
yr  oruchwyliaeth  newydd,  ar  walian  oddiwrth  raslonrwydd  tywyllach  a 
chyfyngach  y ddeddf,  a goruchwyliaethau  boreuaf  y Ffydd, — na  neb 
o’r  apostolion  ereill.  Carwn  yn  fawr  weled  un  o’m  cydwladwyr 
treiddiol  a diragfarn,  yn  cymmeryd  y neillduolrwydd  hwn  o eiddo 
apostol  y Cenedíoedd  yndestyn  arholiad.  Talai  yn  dda  i’w  ysbryd  ef 
ei  hun  ; ae  o’i  gwblhau  yn  deilwng,  disgynai  yn  waddol  Fr  genedl,  ae 
ya  ogoniant  i’r  Gyfundrefn  fawr  Gristionogol ; yr  hon,  can  belled  â’r 
* dosparth  goludoghwn  o’i  thrysorau,  syddâ’i  drysau  yn  gloedig,  er  de- 
chreuad  cyfnod  anífodusei  chyssylltiad  anachaidd  â Gwleidiadaeth  or- 
ínesol  penadurraeth  byd. 

25  IV  hwn  a ddichon  eich  cadarnhau  yn  ol  fy  efengyl  i,  a 
pliregetbiad  Iesu  Grist  (yn  ol  dadguddiad  y dirgelwch,  yr  hwn 
ni  soniwyd  am  dano  er  declireuad  y byd; 

26  Ae  yr  awrbon  a eglurwyd,  a thrwy  ysgrythyrau  y pro- 
phwydi,  yn  ol  gorchymyn  y tragwyddol  Dduw,  a gyhoeddwyd  yn 
mlìlith  yr  lioll  genedloedd,  er  mwyn  ufydd-dod  ffydd) ; 

22  I Dduw  yr  unig  ddoeth,  y byddo  gogoniant  drwy  lesu 
Grist  yn  dragywydd. 

1T  *At  y Rhufeiniaid  yr  ysgrifenwyd  o Corintb,  gyda  Pheb®, 
gweinidoges  yr  eglwys  yn  Cenchrea. 

* í(At  y Rhufeiniaid,’,  medd  tri  chopi  tra  hen.  “At  y Rhufèiniaid  yr  ysgrifenwyd. 
o Corinth,”  medd  dau  gopi  tra  hen.  “At  y Rhufeiniaid  ysgrifenwyd  drwy  Phebe  o 
Corinth,”  medd  un.  “Ysgrifenwyd  o Corinth  drwy  Phebe  y ddiacones,’^  medd  ura 
copi,  Ac  yn  debyg  y ceir  ynddynt  oll. 

Yn  olfy  efenyyl  i ; sef,  “yn  ol  y gyfran  arbenig  o’r  efengyl  fawr  a 
berthyna  i’r  Cenedloedd,  ac  a ymddiriedwyd  yn  fwyaf  neillduol  i mi,. 
a’ch  dadleuon  yn  nghyieh  yr  hon,  a’eh  anwybodaeth  o ogoniant  ath- 
rawiaethau  yr  hon,  a achlysurodd  y llythyrhwn  atoch.” 

Yn  ol  dadyucîdiad  y diryelwch , tyc.  Wele  benderfyniad  eglur  ar  y 
ddadl  a gynnelir  drwy  yr  Esboniad  hwn,  nad  y ddeddf  a gamenwir  yn 
foesol,  na’r  un  araìl  a elwir  seremoniol,  nac  athrawiaethau  y cyfnod 
tywyll  hwnw  ar  athrawiaethau  grasol  y Ffydd,  pan  dybient,  mai  calon 
ddrylliog  oedd  yr  aberth  priodolam  bechodau  rhyfygus  (Salm  51,  17), 
mai  rhinwedd  oedd  dial,  ymí^erchu  mewn  golud,  eymmeryd  byd  dayn 
helaethwych  beunydd,  &c., — nad  y pethau  anmherffaith  yna  ; ond  y 
pethau  na  soniasid  am  danynt  er  dechreuad  y byd  ; sef  pethau  dad- 
guddiad  y dirgelwch  a eglurwyd  yn  nghyfnod  gweinidogaeth  Paul — 
y’w  sylwedd  y weinidogaeth  a eilw  yr  epistol  hwn  yn  bregethiad  yr  ef- 
engyl.  Sylwed  y rhai  a soniant  am  argyhoeddi  pechadur  â tharanau 
y ddeddf;  ac  a’i  gosodant,  ar  ol  ei  arçyhoeddi,  ar  ei  liniau  i bledio^ 
Salmau  Dafydd  ddialgar  ac  Asaph  gwynfanus:  ac  & annelant  spien- 
330 


RHUFEINIÀID. 


ddrych  ei  obaith  drwy  niwl  a chymmylau  awyrgylch  yr  Hen  Desta- 
rnent, — sylwed  y cyfryw  rr  yr  adnodau  eglur  a goludog  hyn ; ac  ar  ol 
sylwi  atebant,  onid  yw  eu  breintiau  yn.  uwch,  a’u  bendithion  yn  olud- 
ocach.  a’w  nefoleiddiwch  yn  burachnag  y tebygasent? 

Cawn  y pwnc  canlynol  yn  ein  testyn  i — 

Fod  yr  athrawiaethau,  yn  mha  rai  y mawr  chwennychai  Paul  weled 
y Rhufeiniaid  yncael  eu  cadarnhau  gan  Dduw  ynddynt,  wedi  cael  eu 
cadw  mewn  dirgelwch  o ddechreuad  y byd  hyd  ei  amser  ef.  Ond,  pa 
mor  ddirgel  ? Ai  yn  hollol  guddiedig,  ynte  yn  guddiedig  o ran,  ac 
mewn  cydmhariaeth  â’r  eglurdeb  presennol  ? Mae  dadl  ar  hyn.  Dy- 
v;ed  Stuart  fod  yr  athrawiaethau  dan  syhv  wedi  eu  dadgnddio  mewn 
rhan  gan  yr  Ilen  Destament;  ae  i hrofi  hyny  cyfeiria  at  peu.  3,  21. 
Eithr  gwel  ar  y lle.  Tystiolaethu  yr  oedd  yr  Hen  Destament,  ac  nid 
eglurhau.  Nid  oedd  un  brophwydoliaeth  o ddcoogliad  priodol  yr 
hwn  a’i  cyhoeddai.  Drwy  gynhyrfiad  gwyrthiol  yr  Ysbryd  Glân  yn 
unig  y llefarent,  ac  nid  oeddynt  yn  gallu  natnyn  chwiiio  pa  beth,  &c.. 
ydoedd  ystyr  eu  pregethau  arwyddluniol  eu  hunaiiu  Yn  awr,  o droi 
at  eu  pregethau  prophwydoliaethol  hwyut,  ceir  tystiolaeth  gryfach 
mai  o Dduw  y mae’r  efengyl.  Nid  oedd  hyd  yn  nod  yr  apostolion  eu 
liunain  yn  deall  Un  pwnc  o’r  gyfundrefn,  er  fod  Crist  et  hnn,  debygena 
ni,  yn  eu  dysgu  yn  mhob  modd.  Ar  y Pentecost  yr  oeddynti  ddysgu 
y pethau,  ac  o dan  yr  oruchwyliaeth  newydd  hóno  o eiddoyr  Ysbryd 
yr  agorwyd  eu  llygaid,  ery  cwbl  a ysgrifenasai’r  prophwydi,  ac  a dd’y- 
wedasai  yr  Iesu  wrthynt.  Ond,  dylem  olrhain  i ystyr  y gair  hwn  ni 
soniwyd  am  dano  ('sesigemenou) , to  be  silent , still ; to  keep  silence  ; bod 
yn  ddystaw,  lonydd,  tewi  a son.  Wele  arfcriad  y gair  : — “Hwy  a gel- 
asant,  ac  ni  fynegasant  i neb,”  Luc  6,  36. — “Hwy  a dawsant  a son,M 
20,  26. — “Efe  a antneidiodd  arnynt  a llaw  i dewi, ŷ Act,  12,  17. — “Yr 
lioll  luaws  a ddystawodd,”  là,  12,  13. — “Tawed  ynyr  eglwysi,”  1 Cor. 
14,  28,  30. — “Tawed  eich  gwragedd  yn  yr  eglwysi,”  34. — “Yr  Ar- 
glwydd  a ymladd  drosoch,  am  hyny  tewch  chwi  a son,”  Exod.  14,  14. 
Gwelwn  yn  awr  mai  hollol  ddystawrwydd,  ac  nkl  dystawrwydd  o ran, 
yw  ystyr  y gair  gwrehldiol.  Ni  oddefir,  gan  hfny,  i neb  geisio  dadlu 
fod  y prophwydi  yn  gweled  ystyr  eu  prophwydoliaetbau  eu  hunain,  yi\ 
nghylch  breintiau  goruchel  eglwys  y Testaraent  New’ydd  ; oddieithr 
profi  o honynt  fod  yraa  gamddeongliad  o ymadrodd  yr  apostol ; canys 
anífyddiaeth,  o’r  ochr  arall.  fydtlai  dadlu  ag  ef. 

Gwrthddadleua  Síuart  fod  ymadroddion  oY  fath  yma  i’w  meddalu, 
ac  nid  i’w  cymmeryd  yn  eu  hystyr  arferol,  “canys  (medd  efe),  dywed 
Paul  (2  Tim.  1,  16)  mai  Crist  addug  fywydac  anllygredigaeth  i oleuni 
drwy  yr  efengyl,  yr  hyn  a rakl  i ni  feddalu  o’i  ystyr  arferol,  oblegid 
edrychai  Abraham  a’r  patriarchiaid  ereiil  4 am  wlad  well,  hytty  yw  un 
nefol/  yr  hyn  a brawf  fod  ganddynt  ryw  dybiau  ain  anfarwoldeb.” 
Pwy  sy’n  gwadu  hyny  ? Eithr  pa  anhawsdra  oedd  ar  y beirniad  dysg- 
edig,  i gofio  mai  Crist  a ddug  i oleuni  dydd,  gorff  yn  meddu  bywyd 
ac  anllygredigaeth,  ac  mai  drwy  yr  efengyl  y dygir  i oîeuni,  y cawn 
ninnau  gyrff  yr  un  ffunud  â’i  gorff  gogoneddus  ef  ? Felly,  nid  oes 
anghen  am  naddu  ymaith  ronyn  o ystyr  naturiol  yr  ymadrodd  dan 
sylw  ; ac  ni  phrofodd  y Doctor  fod  yn  rhaid  gwne)  d fellv  ag  yraad* 

3âl 


Pen.  XVI. 


roddíon  ein  hapostol,  cyn  y gellir  gwneyd  cyssondeb  o honÿnt.  Ý* 
sawl  a chwe’nnycho  weledrhagoro  dystiolaethau  ein  hapostcl  ar  yr  un 
pwnc,  darllened  Col.  1,  26;  Eph.  3,  5,  ÌO,  a chymhared  1 Pedr  Ì,  12, 
lle  caiíî  w'eled  ar  unwaith,  nad  iddynt  eu  hunain  y gweinyddai  y pro- 
phwydi  oleuni  ar  y dirgeledigaethau  hyn,  ond  i ni. 

Mae  yr'holl  ymadroddion  hyn  yn  haws  i’w  deall  fel  yma.  gyda 
chromfach  o fewn  eromfachau : — “Òcdi’rhwn  sy’n  gallu  eìch  cadam- 
hau  chwir  yn  ol  fy  efengyl  i,  a phregethiad  Iesu  Grist, — yn  ol  dad- 
guddiad  y dirgelweh  (a  gadwyd  yn  rìdystaw  yn  yr  hen  oesoedd  (eithr 
a eglurwyd  yn  awr)  drwy  ysgrifeniadau  y prophwydi) — yn  ol  gorehy- 
myn  Duw  yr  oesoedd,  a wnaethpwyd  yn  liysbys  i’r  lioll  genedloedd  er 
mwyn  ufydd-dod  Ffydd;—  i’r  unig  ddoeth  Dduw,  drwy  Iestí  Grist, — 
iddo  Ef  (meddaf,  y byddo)  gogoniant  drwy  yr  oesoedd  ; Ameti.,y  Yr 
oedd  estyniad  yr  ymadrodd  mor  faifch,  gan  ymwasgiad  cynnifer  o 
sylwadau  drwy  bin  ein  hapostol  ar  ddiwedd  ei  hthyr,  fel  yr  aeth  yn 
îled  ddyryslyd  ar  yr  olwg  gyntaf ; eithr  o’i  drefnu  fel  hyn  daw  pob 
peth  yn  gysson  ac  eglur.  Gwelwn  orfod  i’r  apostol  ddweyd  “Iddo  ef’’ 
dair  gwaith  cyn  gallu  vchvATanegu  “y  gogoniant  yn  oesoesoédd  sef, 
“i’r  Hwn  sy’n  gallu,  &c.,”--“i’r  unig  rìdoeth  Dduw/r  ac  “iddo  ef.”  Ar- 
ferodd  hefyd  “ yn  oV ’ ( Jcata . with  Accus.J  dair  gwaitn  cyn  cyrhaedd 
pen  ei  ymadrodd.  Mae  Stuart,  Tholuck,  Koppe,  Bloomtield,  Locke, 
a Taylor,  wedi  mawr  lafurio,  ac  ymddyrysu,  debygwyf,  gyda’r  adnodau 
hyn.  O’u  cromfachu  fel  yma,  yr  hyn  nid  yvv  namyn  yn  ol  arferiad 
Paul  ei  hun  mewn  manau  ereill,  gwelir  eu  bocl  yn  cael  eu  gosod  mewn 
cydgordiad  â?i  ddaliadau  adnabyddus  ef  drwy  ei  holl  ysgrrfeniadau. 

Cyfieithad  Newydd. — Pen.  XVI. 

[Gofalwyd  am  osod  pynciau  prif  amcan  yr  apostol  mewn  Ilythyreti  fras 
yn  y cyfteithad  newydd  yma.] 

(i)  Yn  awr,  yrwyf  yn  cyfiwyno  i chwi  Phehe,  ein  chwaer,  yr  hon  sydd  ddiacones  yr 
eglwys  yn  Cenchrea;.  (2)  fèi  y derbynioch  hi  yn  yr  Aríílwydd  yn  deilwng  o’r  saiut,  ac 
y cynnorthwyoch  hi,  yn  mha  orchwyl  bynag  y rhaid  iddi  wrthyeh,  canys  bu  hithau 
gynnorthwyydd  i lawer,  ae  i minnau  fy  hunhefyd. 

(3)  Annerchweh  Prisltiia  ac  Acwila,  fy  nghydweithwyr  yn  Nghrist  Iesu ; (4)  fpa 
rai  dros  fy  mywyd  i a roisant  i lawr  eu  gyddfau  eu  hunain  ; i ba  rai  y mae  yn  diolch, 
nid  yn  unigmyfi,  eithr  holl  eglwysi  y Cenedloedd  hefyd)  (5)  ynghyd  â’r  eglwys  sydd 
yn  eu  ty  hwynt. 

Annerchwch  Epenetus,  fy  anwylyd,  yr  hwm  sydd  fiaenfifrwyth  Achaiai  Grist. 

(6)  Annerchwch  Mair,  yr'hon  a lafuriodd  lawer  i ni. 

(7)  Annerchwch  Andronieiis  a Junia,  íy  ngheraint  a’m  cydgarcharorion,  pa  rai 
ydynt  enwog  yn  mhlith  yr  apostolion,  ac  ojeddynt  yn  Nghrist  o’in  blaen  i. 

(8)  4nnerchweh  Amplias,  fy  anwylyd  ya  yr  Arglwydd. 

(9)  Annerehwch  Urbanns,  e-in  cydweithiwr  ynNghrist,.  a Stachus  fy  anwylyd. 

(10)  Annerchweh  Apele»,  y profedig  yn  Nghrist- 

Annerchwch  y rhai  perthynol  i Aristobulus.. 

(11)  Annerchweh  fy  nghâr  Herodian. 

Annerchwchy  rhai  perthynoi  i Narkissus,  ag  sydd  yn  yr  Arglwydd. 

(12)  Annerchwch  Tryphena  a Tryphosa,.  y rhai  sydd  yn  llafurio  yn  yr  Arglwydd- 

Annerchwch  yr  anwylyd  Persis,.  yr  hon  a lafiwiodd  lawer  yn.  yr  Arglwydd.. 

332 


I 


RHUFEINIAID. 


(73)  Annerchwch  Ruffus,  y dewisol  ynyr  Arglwydd,  yn  nghyda’i  fam  ef  a minnaaí.> 

(14)  Annerchwch  Asyncritus,  Phlegon,  Hermas,  Patrobas,  Hermes,  a’r  brodyjr 
sydd  gydahwynt. 

(15)  Annerchwch  Philologus  a Julia,  Nerea  yn  nghyda’i  chwaer,  ac  Olympas,  a’r 
holl  saint  sydd  gyda  hwynt. 

(16)  Annerchwch  eich  gilydd  mewn  cusan  santaidd. 

Annerchir  chwi  gan  holl  eglwysi  Crist. 

(17)  Yn  awr,  yr  wyf  yn  deisyf  arnoch,  frodyr,  ar  graffu  o honoch  ar  y rhai  sydd  yn 
peri  yr  anghydíod  a’r  rhwystrau,  yn  erbyn  yr  athrawiaeth,  yr  lion  a ddysgasoch  chwi, 
a chilio  o honoch  oddiwrthynt.  (18;  Canys  nid  yw  y cyfryw  yn  gwasanaethu  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist,  eithr  eu  boliau  eu  hunain  ; a thrwyy  geiriau  teg  a’rgweniaeth 
ydynt  yn  twyllo  calonau  y diniweid.  (19)  Canys  eich  ufydd-dod  chwi  a ddaeth  ar  led 
i hawb  : yr  wyf  íi  yn  Uawen,  gan  hyny,  o’ch  hachos  chwi;;  eithr  mi  a fynwn  eich  bod 
yn  ddoethion,  yn  wir,  tuag  at  yr  hyn  svd«l  dda,  ond  yn  wirion  tuag  at  yr  hyn  sydd 
ddrwg.  (20)  A Duw  yr  heddwch  a ysiga  Satan  dan  eich  traed  ehwi  ar  fyrder. 

Gras  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  fyddo  gyda  chwi. 

(21)  Mae  Timotheus  fy  nghydweithiwr,  a Luc,  a Jason,  aSosipater,  y.n  eichanerch. 

(22)  Minnau  Tertius,  yr  hwn  a ysgrifenais  yr  epistol  hwn  yn  yr  Arg’.wydd,  wyf  yn 
eich  annerch. 

(23)  Mae  Gaius,  fy  llettyw’r  i a’r  holl  eglwys,  yn  eich  annerch. 

Mae  Erastus,  goruchwyliwr  y ddinas,  a’r  brawd  Cwartus,  yn  eich  annerch. 

(24)  Gras  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  fyddo  gyda  chwi  oll,  Amen. 

(25)  Ond,  i’r  Hwn  sy’n  gallu  eich  cadarnhau  chwi,  yn  ol  fy  efengyl  i,  a’r 
pregethiad  o Iesu  Grist, — y.n  ol  dadguddiad  y dirgelwch,  (a  gadwyd  yn  ddystaw 
yn  yr  hen  oesoe'dd,  (26)  (eithr  a eglurwyd  yu  awr,)  drwy  ysgrifeniadau  y p.ropbwydi 
— yn  ol  gorchym  yn  Duw  yr  oesoedd,  a wnaethpwyd  yn  hysbys  Pr  holl  genedloedd 
er  tnwyn  ufydd-dod  Ffydd  ; (27)  i’r  unig  ddoeth  Dduw,  drwy  Iesu  Grist  (meddaf,  y 
byddo)  y gogoniant  drwy  yr  oesoedd  ; Amen. 


Mesrys  y declireuodd  ein  hapostol  ei  lythyr  tra  phwysig  hwn  gyda 
chyajìwnder  cyfìawnhaol  Uuw  [Gwtl  ar  pen.  i,  17],  fellyy  gorphena  efe 
ef  gyda  thystiolaeth  bendant  ac  egiur,  paham  na  buasai  rhyw  un  o’r  pro- 
phwydi  wedi  cael  allan  y dirgelw.eh  hwa  o drefn  achuh  pechadur,  a pha- 
ham  apha  fodd  y gallodd  efe,  yn  anad  neb,  ei  hyshysu. 

Mae  y grasau  a ddibal’l  gyssylltir  â’r  .cyíìawnder  hwn,  megys  y cyf- 
iawnder  ei  hun, — eu  sail  a’u  canolbwynt  oll,  y«n  tarddu  i ni  drwy  Iesu 
Grist,  ac  o Dduw  fel  eu  flynnon  fawr,  drwyddo  ,ef  fel  eu  cyfrwng,  ac 
efe  yn  unig. 

Megys  na  cliyfiawnheir  neb  yn  awr,  ni  cliyfiawnhawyd  neb  erioed, 
oddiwrth  euogrwydd  pechodau  rhyfygus,  drwy  y gweithredoedd  a elwid 
vn  eiddo  y ddeddf.  sef  y rhai  a orchymynid  gan  Moses  ; — felly,  ni  feth- 
wyd  erioed  a ehyfiawnhau  y pechadur  penaf  drwy  gyfiawnder  y tfydd, 
tra  cwympai  i mewn  ag  ammodau  isel,  rhesymol,  a hawdd  y gyfundrefn. 

Arol  cyhoeddi  o Dduw  ei  ìiun  drwy  >yr  oesoedd  o hrophwydi,  yn  unig 
Dduw,  yr  Achubydd,  creai  ddysgwyliad  naturiol  yn  ei  addolwyr,  y 
byddai  efe,  pan  gyhoeddai  ei  liun  yn  aehubydd  y byd,  yn  aehubydd  di- 
dwyll,  ewyllysgar,  a galluog.  Ac  n,nid  yw  efe  felly  ? Dibyna  ei  allu  i 
ateb  y gofyniad  yn  hollol  ar  resymoldeb  yr  ammod  a ddyry  efe  o flaen  y 
collec  igion.  Ac,  a y w yrammnd  yn  anhawddach  na  chredu  yn  ei  brof- 
edig,  achublawn,  ac  anwyl  Fab  ? Ac,  onid  yw  hyn  yn  hawdd — yn 
iUuwdd  iawn .?  Ie.,  pa  o.rchwyl  bawddach,  a mwy  naturiol,  i ddyn  pech* 

333 


UHÜFEINIAID. 


:adurtis,  na  hwn  ? Pe  rhoisid  nefoedd  oludog  iddo  am  ei  dringo — pe 
rhoisid  iddo,  mewn  ffaith,  un  aminod  arall,  buasai  uwchlaw  ei  gyrhaedd. 
Cynnygier  i’r  truan  sydd  ar  foddi  yn  ochr  y llong,  deitl  ystad  ehelaeth, 
meu  le  wrth  wledd  ddanteithiol,  neu  enw  pendefigaidd  yn  y llys,  mae  efe 
yn  foesol  analluog  i groesawu  y naill  na’r  llall  o’r  cynnygion  ; eithr 
.cynnygîer  iddo  raff  yn  llaw  gwr  galluog  oddiar  y Hong,  ac  efe  a gofleidia 
y cynnyg  yn  ddiaros : mae  yn  annaturiol,  ie,  i ddyn  o synwyr  a phwyll, 
yn  anmhosibl,  iddo  ei  wrthod.  nacyn  wir,  oedi  ei  dderbyn  dros  fynydyn. 

Pe  na  buasai  gan  ddyn  colledig  fodd  i dderbyn  y gadwedigaeth  ar  yr 
amrnod  ei  cynnygir  iddo,  ni  allesid  ei  galw  yn  gynnygiad,  nac  yn  iach- 
awdwriaeth,  nac  yn  newydd  da  iddo  ef.  Dichon  ei  fod  yn  rhy  falch  i 
’blygu  i dderbyn  y waredigaeth  ar  yr  ainmod  dan  sylw,  neu  yn  oriuod  eí 
^lyniaeth  at  yi  aehubydd  i’w  derbyn  o'ilaw  ef,  neu  yn  rhy  anystyriol  o’i 
berygl  i’w  derbyn  yn  awr;  ie,  dichon  ei  fod  yn  bwriadu  ei  derbyn  pan 
ei  caiff  ar  ammodau  gwahanol,  neu  ar  amser  gwahanol  ; ond,  nid  oes  neb 
a all  ddywedyd  fod  yr  ammod  uw’cblaw’  ei  gyrhaedd  ef,  nac  y galìesid 
Ilunio  uu  ammod  liaws,  na  mwy  naturiol  i’w  allu,  ei  amgylchiadau,  a’i 
“dynghedfen. 

Yr  ainmod  hon  sydd  i fod  ynhrifbwnc  annogaethol  pregeth  cywir 
weinidog  teyrnas  nefoedd.  megys  yr  ydo.edd,  yn  wir,  dan  omchwyliaeth- 
au  blaeuüroi  y Ffydd.  Credu  yn  Nuw  y pryd  liyny  : credu  yn  Nyhrist 
y pryd  hwrn.  Fí'ydd  etholedigion  Duw  bob  amser:  ffyTdd  Iesu  yn  awr. 
Gwrthddrych  ymddiried  y credadya  y pryd  hwnw,  oedd  trugaredd  Duw 
yn  unig;  a’r  aberth  a gyfhvynai  oedd  calon  ddrylliog,  ac  ysbryd  cys- 
tuddiedig.  am  ei  bechod  : gwrthddrycb  ymddiried  y credadyn  yn  awr, 
yw  cyfiawnder  Duw  yn  Iesu  Gristein  Harglwydd:;  a’r  aberth  a gyflwyna 
yvv  marwolaeth  Crist  drosto.  Yn  gysgod,  neu  fras-gynllun,  nen  anegìur 
bortreiad,  o Grist  fel  Trugareddt'a-wr  ( ilasteriosy  pen.  3,  25),  cawsai 
îsrael  y Drngareddfa  rhwng  y cerubiaid  ; ac  o swydd  ei  waed  neu  farwr- 
olaeth  ef,  dros  bechodau  rffyfygus  sef  yr  byn  a elwir  yn  ddrwg  moesol — - 
rawsent  waed  yr  aberthau  anifeilaidd.  Credent— ymddiriedent,  yn  Nuw 
fel  eu  Jebofa,  arn  faddeuant  o’u  eamweddau,  sef  y pendant  beehodau 
perthynol  i’r  rbestr  seremoniol  a gwladol  yn  unig,  uwchben  yr  aberth 
a’r  ymolchiad  eyssylltiedig  â’r  cyfryw  ar  y rhestr  a nodwyd  ; eithr  yn 
Nuw  fel  Duw  y Gras  a’r  Drugaredd  y eredent  am  faddeuant— maffdeu- 
ant  diaberth  (am  a wyddent  kwy)  e’u  p.ecbodau  ŵreiil. 


334 


TRAETHODAÜ  EGLURTIAOL 

Y ■ 

AR  YR 

EPI8TOL  H W N, 


TRAETHAWD  I. 

CRIST  FEL  MAB  DU W YN  Y TESTAMENT  NEWYDD.  [Gwel.  ar  pen.  i,  3.  j 

Mae’t  ymadrodd  Mab  Duw,  fel  y gwyr  pob  un  sy’n  darllen  y beibl,  yn 
îled  anhawdd  ei  ddeongli.  Mae  dosraniad  Stuart  o’i  ystyriaethau  moi' 
naturiol  agun.  Gfellid  galw  unrhyw  greadur  rliesymol  yn  fab  Duw,  yr 
hwn  a íFurfiesid  ar  ddelw  Duw.  Meddylddrych  gwreiddiol  y gair  mab 
ýw  tarddiad.  Yr  y9tyr  rtesaf,  yr  hon  hefyd  a aml  arferir,  yw  tehjrjol- 
rwydd.  Y trydydd  gradd  o ystyr  yw,  cael  o un  ei  ystyried  neu  ym- 
ddwyn  ato  fel  uiab,  sefyll  yn  lle  mab,  hyny  yw,  meddu  o hono  ddoniau 
arbenig,  ífafr,  neu  fendithrbn.  I’r  naill  neu  y llall  o’r  ystyriaethan  hyn, 
y gellid  olrhain  yr  holl  Dawddegau  yn  mha  rai  yr  arferir  yr  ymad- 
roddion  maÒ  neú  feibion  Duw,  yn  yr  Hen  Destament,  neu  y Newydd. 
Ain  wahanol  ystyriaethatì  y gair  Mab(  Gwel  ar  Mat  23,  15.  Eithr, 
gan  mai  olrhain  y testyn  gwreiddiol  yvv  tasg  y gwaith  hwn,  ac  o’r  cyf- 
ryw  olrheiniad,  gael  allan  athrawiaethau  a dyledswyddau ; felly  y 
gwedda  myned  yn  mlaen  yn  awr.  Arweinir  ni  gan  yr  arferiad  apostol* 
aidd  o ymadroddi,  at  y testynau  sydd  yn  sylfaenu  athrawiaethau  neu 
ystyriaethau  y gair  hwn  Mab  Duw.  Gan  fod  i bob  duwinydd  ei  ddull 
priodol  o eirio;  cedwir  ysgrifenwyr  y Testament  Newydd  hefyd  ar  wa~ 
han  yma.  Ac  yn  gyntaf,  sylwirar 

Y gwahaniaeth  rhwng  Mab  Duw , ac  Y Mab  Duw. 

I.  Arferiad  y gair.yn  yr  Efengylwyr. 

Matthew,  gyda’r  fannod  o’i  tiaen. 

a) ,  3,  17,  “Ey  Mab,  mewn  modd  neillduol,  ydwyt  ti ; yn  yr  ystyr 
mewn  golwg  genyf,  yr  unig  fab  ydwyt.”  Pa  un  ai  fel  person  dwyfol, 
fel  cyfryngwr,  fel  Duw-ddyn,  fel  anfonedig,  ỳnte  fel  prophwyd,  nid  yw’r 
ymadrodd  yn  sicrhau  i ni ; nac  yn  mhellach  na’i  fod  yma  yn  cyfeirio 
ato  mewn  ystyriaeth,  yn  yr  hon  yr  oedd  efe  yn  Fab  heb  neb  yn  debyg 
iddo.  Felly  xvii,  5. 

b)  7-  9,  “Os  gofyn  ei  unig  fab  ganddo  fara.” 

c)  12,  32,  “Yn  erbyn  y Mab  dyn,”  yr  hwn  sydd  yr  unig  un  o’r  cyf- 
ryw  ynyr  ystyr  mewn  golwg.  Ftlly  yr  holl  arferiadau  o’r  gair  “Mab 
y dyn,”  pan  am  Iesu  Grist. 

d)  26,  63,  “Ai  tydi  yw  y Crist,  y mab  liwnw  ir  Dduw  a 'ystyrir  ei 
unig  Fab?”  Yr  un  ystyr  ag  (a).. 


335 


ftTSÜPÉIfllÄíft 


Maíthe%,  lieb  y fannod  o ílaen  y gair. 

£/  4,  3,  “Os  Mab  wyt  i Dduw,”  sef,  os  propbŵyd,  netî  anföhedìg,  neU 
$tc.,  heb  gyfeirio  dim  at  unigolrwydd,  neu  neillduoli  vrydd,  fel  y gwnai 
Duw  ei  hun,  datì  (a),  a’r  archoffeiriad  yntau  dan  (d). 

f) ,  5,  9.  “Canys  meibion  i Dduw  eu  gelwir ond  nid  mewn  ystyr 
amgenach  Ŵa’i  holl  feibion  ẁabwysiadol ; neu  “aelwird’  Felly  adn.  4 5. 

g ) ,  8,  29,  “Y  ddau  ddiefìig  a lefasant,  íesu,  fab  Duw  heb  feddwl 
am  ddim  neillduölrwydd,  nac  unigolrwydd,  wrtli  y teitl. 

h) ,  14,  33,  “Y  rhai  oedd  yn  ÿ ìlong  a ddy  wedasant,  Yn  wir,  mab  i 
Dduw  wyt  ti/’  Golygiadau  cyfffédino1,  a rhy  isel ; ond,  yn  gystal  ag 
a allesid  etto  eu  dysgwyl. 

i) ,  27,  43,  “Canys  efe  a ddywedodd,  Mab  i Dduw  ydwyf fel  pro* 
phwyd,-  neu  rỳw  swyddog  dyrchafedig,  yn  mha  swydd  yr  oedd  ganddo 
gydraddolion,  er  hyiiy.  Nid  oeddynt  ÿn  llefaru  y gair  Mab  Duw  yn  yr 
un  ystyr  â’i  Dad,  a’i  ddysgybliou  ol-bentecostaidd. 

l) ,  27,  54,  “Mewn  gwirionedd,,>  ebe  y canwriad,  “mab  i Dduw  yd- 
•oedd  hŵn.,,  Yn  yr  ùn  ystyr  ei  deallir  â’r  cyfeiriadau  diweddaf. 

m) ,  27,40,  “Os  mab  wyt  i Dduw  os  un  o’i  feibion  angylaidd 
-mew'n  son  yn  Job,  neu  brophwydol,  neu  &c.,  wyt.  Ni  cliyfeirient — ni 

oddef  eu  hiaith  i ni  dybied  y cyfeirient,  atun  neilìduolrwydd  yn  y mab- 
olaeth  dan  sylw. 

Marc,  gyda’r  fannod  o flaen  y gair. 

a ) ,  1,  11,  yr  un  peth  ag  yn  Mat.  ( a ),  a 9,  7. 

b ) ,  3,  11,  yr  ysbrydion  aflan  a gyhoeddent  mai’r  Iesu  oedd  y Mab 
Duw,  mewn  ystyr  neillduol,  arbenig  ar  bawb  aralh 

Marc,  heb  y fannod. 

c) ,  1.  1,  “Dechreu  efengyl  Iesu  Grist,  mah  i Dduw.” 

d) ,  15,  39,  “Yn  wir,  mab  i Dduw  oedd  y dyn  hwn.”  Yr  un  peth  ag 
yn  Mat.  ( l '). 

Luc,  gyda’r  fannod  o flaen  y gair. 

a) ,  3,  22,  yr  un  fath  â Mat.  (a). 

b) ,  4,  9,  lle  mae  Satan  ÿn  cymhwyso  y teitl  at'  yr  lesu  gydag  am- 
mheuaeth  ; ond  heb  y fannod  y darllena’r  holl  feiblau  parchusaf,  megys 
Griesbacli,  Scholz,  Knapp,  & c.,  yr  hyn  sy’n  cyssoni  yr  hanes  â’r  hnÿ  a 
gawsom  yn  Matthew. 

c) ,  4,  41,  “Y  cythreuliaid,  dan  lefain  a ddywedasant,  Ti  yw  y Crist* 
y Mab  Duw.”  Gwelwn  fod  y rhywogaeth  liono  honynt  yn  adnabod  yr 
íesu  yn  well  o lawer  na’r  rhai  oedd  jn  y ddau  ddieflig)  yn  mhlith  y 
beddau,  yn  ol  Mat.  (g). 

d) ,  22,  70,  “Ai  y Mab  Duw,  gan  hyny,  ydwyt  ti  ?”  ebe’r  archoffeir*- 
iaid  wrth  yr  lesu,  yn  yr  un  ystyr  ag  yn  ol  Mat.  íd). 

dd) , Act.  9,  20,  lle  ceir  fod  Saul  o Tarsis  wedi  deall  fod  Crist  yn 
fab  Duw  mewn  ystyr  arbenig  a neillduol ; canys  wele  efe  yn  pregethu 
yr  athrawiaeth  yn  ddiatreg, 

Luc,  heby  fannod  o flaeny  gair. 

e) ,  1,  35,  “Am  hyny  hefyd,  y peth  santaidd  cenedledig  a elwir  yn 
fab  í Dduw.”  Diov  on  which  account,  o ba  herwydd;  sef,  am  mai  o’r 
Ysbryd  Glân  ei  cenhedlir,  gelwir  ef;  neu  o ddeongli  y priod-ddull 
Mcbreaidd  hwn — ubgdd  efe  yn  fab  i Dduw.”  Nid  yn  yr  ystyr  unigol, , 

336 


TRAETHODAU. 


freìllduol,  a arferir  hriodoli  iddo  yn  gyffredin,  canys  yna  arfer&sìd  y fan- 
nod  fel  y gwnaed  yno.  Gan  liyny,  vr  oedd  Efe  yn  fab  i Dduw  inewn 
ystyr  îs  na’r  ucliaf,  oherwydd  ci  genedlu  gan  yr  Ysbryd  Glân, 
fj,  4,  3,  9,  yr  un  peth  ag  yn  Mat.  (ej. 

yjj  20.  36,  “Planti  Dduw  ydynt,”  ain  saint  yr  adgyfodiad.  Nid  oes 
dim  neiJlduolrwydd  yn  ystyry  gair  yn  yr  adnod  hon. 

Ioan,  gyda’r  fannod  o flaen  y gair. 

ajs  1,  3f,  tystiolaethai  loan  Fedyddiwr  inai  Mab  Duw  oedd  yr  lesu, 
yn  yr  ystyr  uchaf,  fel  unig  Waredwr  anfonedig  Duw. 

„ bj,  adn.  49,  yr  un  oedd  tystiolaeth  Nathanael  am  dano. 

cj , 3,  16,  17,  íelly  ei  hystyrid  ganddo  ef  ei  liUn  fel  unig  Waredwr  y 
byd,  yr  uniganedig  Fab.  Nid  oes  neb  i fod  fel  efe  yn  yr  ystyr  hyn. 

dj,  ad.  18,  tystiolaethodd  hefyd  ei  hun,  y rhaid  i bob  dyn  gredu  ynddo 
ef ; nid  fel  yn  Moses,  y Salmau,  y proftwydi,  a’r  apostolion,  ond  fel  mae 
«fe  yr  unig,  neillduol,  digyftelyb,  neu  uniganedig  Fab  Duwf  yn  yr  liyn 
yw  efeyn  hynod  i’r  lleill  oll,  o bob  swydd  a naturiaeth. 

ej,  adn.  35,  tystiolaetha  Ioan  Fedyddiwr  ei  fod,  nid  yn  unig  yn  fab 
Duw  fel  ilawer  ereill,  ac  nid  yn  unig  ychwaith,  yn  fab  Daw  mewn  ys- 
tyr  arbenig,  uniy- anedig  ; ond  hefyd  yn  Fab,  yn  unig  Fab  y Tad.  Dyma 
bersonau  dwyfol.  Os  yw  y Tad  yn  gyfryw,  gwna’r  adnod  hon  y Mab 
liefyd  felly  : a chyhoedda  fod  y person  cyntaf  yn  caru  y llall,  ac  yn  ym- 
ddiiied  pob  peth  i’w  law  ef,  fel  person  dwyfol — fel  Mab  iddo  yn  y cym- 
meriad  o Dad,  ac  nid  yn  unig  fei  ei  ddanfonydd,  a’i  Ddnw. 

fj , adn.  36  : ychwanegir  yma,  gan  yr  un  tystiolaethydd,  mai  colledig 
fydd  pob  dyn  nas  credo  ynddo  fel  y mae  y mae  efe  yn  y cyinmeriad  di- 
weddaf.  Trwm  yw  genyf  arftryd  yr  ymadrodd  hwn,  ond  gallaf  lechu 
rhag  cyhuddion  o anftaeledigrwydd  dan  gysgod  yr  adnod. 
gj , 5,  20  : yr  un  dystiolaeth  ag  yn  ( ej,  allan  o enau  Crist  ei  hun. 
hj,  adn.  25,  yr  hon  sydd  dystiolacth  Crist  ei  hun,  mai  fel  y mae  efc 
yn  fab  Duw  yn  yr  ystyr  neillduol,  acarbenig,  y bloeddia  efe  ar  y meirw 
o’u  beddau,  foreu  yr  adgyfodiad;  ac,  nid  fel  y mae  efe  yn  gyfryw  ar  yr 
un  tir  ag  ereill. 

i),  6,  4-2,  lle  geilw’r  Iuddewon  yr  Iesu  yn  fab  Joseph  mewn  modd  ar- 
benig;  sef,  yr  hwn  a elwid  gan  bawb  yn  neillduol  fab  Joseph. 

IJ,  adn.  69,  lle  tystîolaetha  Pedr,  mai’r  Iesu  oeddMab  y Duw  byw,  yn 
yr  ystyr  unigol,  a goruchel. 

mj,  9,  35,  lle  gofyua’r  lesu  i’r  dyn  dall  a gawsai  olwg  ganddo,  “A 
wyt  ti  yn  credu  yn  Mab  neillduol  Duw  ?” 

nj,  1 1,  4,  ‘ fel  y gogonedder  y Mab  Duwr  drwy  hyny,”  ebe’r  Iesu  am 
farwolaeth  Lazarus. 

oj,  adn.  27,  yn  yr  un  ystyr  yr  oedtì  efe  yn  wrrtliddrych  crediniaeth 
Martha. 

pj,  17,  1,  lle  gesyd  Crist  ei  hunyn  gyíartal  â’r  Tad  ; canys  annercha 
ef  â’r  teitl,  dan  yr  hwn  yn  unig  y meiddiodd  efe  ddywedyd,  ei  fod  yn 
adnabod  y Tad,  ac  yn  cael  ei  adnabod  ganddo  ef. 

qj,  20,  31,  lle  gelwir  arnom  gan  Ioan  yr  efengylydd,  i ddarllen  hanes 
Crist,  er  mwyn  cael  ein  hennill  i gredu  mai  efe  yw  Mab  Duw  yn  yr  ys- 
tyr  neillduol  ac  arbenigol. 

2 e £37 


RHUFEÍNIAID» 


r),  1 îoan  î,  3,  yrun  ystyr  «ag  ( ?). 

sj,  1 Ioan  1,  7,  yn  yrun  ystyr  ag  y mae  efe  yn  Fab  neillduoî)  ac  ar- 
I>enig  Duw,  y mae  ei  waed  ef  yn  glanhau  pechod.  Gan  hyny,  nid  fel  yr 
ordd  efe  yn  ferthyr  ei  hystyrid  yma  ; canys  mae  i ni  lawer  o feibion 
Duw,  fel  yntau,  a’u  gwraed  yn  ein  glanhau  fel  esiampl  fertliyrol  dros  y 
gwirionedd.  Nid  fel  person  dwyfol,  neu  Fab  y Tad,  ychwaith,  y cafwyd 
ei  waed  i’n  glanhau.  Yn  yr  un  ystyr  hefyd,  y dattododd  efe  weithred- 
oedd  y diafol,  yn  o1  1 Ioan  3,  8;  yr  hynnid  oedd  fel  pregethwr  yn  unig, 
ond  mewn  rhyw  gymmeriad,  yn  yr  hwn  nid  oedd  gan  Dduw  neb  yn  de- 
byg  iddo  ; — ei  Fab  mewn  modd  arbenig. 

Yn  yr  un  ystyr  etto,  y’n  hannogir  i gredu  ynddo  ef  (yn  ol  1 Ioan  3,. 
23) ; y danfonwyd  ef  i fod  yn  ffordd  bywyd,  ac  yn  lachawdwr  i ni  (4, 
14);  y geìwir  arnom  iV  gyffesu  ef  (4,  15);,  ac  í’w  dderbyn  (5,  12)  ; ac 
i aros  ynddo  (5,  20). 

Ioan,  heb  y fannod  o flaen  y gair. 

tj,  10,36,  lle  dywed  Crist,  ei  fodynfab  i Dduw,  yn  y cymmeriacl  o fod 
wedi  ei  neillduo,  a’i  anfon  i’r  byd  ganddo  ef.  Amlwg,  nacl  yw  efe  yma 
yn  cyfeirio,  namyn  atei  ddanfoniad  íel  prophwyd,  pe  arngen,  arferasai  y 
fannod. 

u),  19,  7,  lle  cyhuddir  yr  Iesu,  gan  yr  Iuddewon,  o wneuthur  ei  hun 
yu  fab  i Dduw.  Gwelwn,  nad  ba  beth  a wnaethai  efe  o hono  ei  hun  fel 
Mnb  Duw,  nad  oeddynt  hwy  yn  galiu  dirnad  am  un  ystyr  uwcli  na  mab 
i Dduw  fel  rhyw  brophwyd  mawr  arall.  Ac  fel  yr  oeddganddynt  hawl  i 
ddienyddio  pob  gau-brophwyd,  feîly  y mynasant  wneuthur  ag  yntau,  er 
y dylasent  ofyn  arwydd  ganddo  yn  gyntaf ; a’i  ladd  ar  ol  iddo  fethu  a’i 
rhoddi  iddynt:  eithr  yn  eu  cyírwysdra,  rhag  gofyn  iddo  am  arwydd,  a 
rhag  ofn  y cawsenthi,  ceisiasant  dystion,  i'w  gyhuddo  o fod  yn  goö,od 
dinystr  eu  teml  yn  arwydd  o’i  ddwyfol  ddanfoniad. 

II.  Arferiad  y gair  yn  Paul  a Phedr. 

Paul,  gydag  arferiad  o’r  fannod  o flaen  y gair. 

a) ,  Rhuf.  1,  3,  lie  dywed  Paui,  mai  am  Grist  yn  y cymmeriad  o Pab 
neillduol  Duw,  yr  oedd  yr  efengyl  yn  son;  ac  mai  yn  y cymmeriad  o 
gvfryw  Fab  Duw,  yn  hytrach  nag  o Fab  y Tad  yn  unig,  y gwisgodd  efe 
ddynoüaeth.  Gan  hyny,  wrth  gymmeryd  ei  wneuthur  yn  gnawd  fel 
uniganedig  Fab  Duw,  y daeth  efe  â Duw  fei  y cyfryw  mewn  undeb  â 
dynoliaeth ; ac,  wrth  gymmeryd  ei  breswyifod  mewn  dynoiiaeth  fel 
mab  y Tad,  y daeth  efe  â’r  ail  beison  yn  y Drindod  fei  y eyfryw  i fyw- 
mewn  cnawd.  Nid  yn  yr  un  ystyr  y mae  efe  yn  Fab  y Tad  ag  yn  Fab 
Duw.  Nid  yn  yr  un  ystyr  y mae  efe  yn  Dduw,  ie,  yn  unig  wir  Dduw, 
ag  vn  berson  dwyfol. 

b) ,  adn.  9,  lle  ceir  y gair  yn  yr  un  ystyr. 

c) \  5,  10,  lle  dywed  Paul,  mai  yn  y cymmeriad  o fab  arbenig,  neu 
unig  Fab  Duw,  y bu  efe  farw,  i ddwyn  heddwch  i ni ; ac,  nid  yn  y cym- 
meriad  o fab  mewn  ystyr  is,  a chydradd  a rhywrai  ereill,  megys  y pro- 
phwydi.  Felly  dengys  pen.  3,  3,  i Dduw  anfon  Crist  i ymddangos  yn 
y cnawd  ; ac  1 Cor.  1,  9,  mai  dyma  y cymmeriad  yn  yr  hwn  ein  gelwir 
i gymdeithasu  ag  ef;  ac  2 Cor.  1,  19,  mai  yn  y cymmeriad  goruchel 
hwn  ei  dyrchefid  yn  yr  efengyl ; ei  defnyddír  mewn  ffydd  (Gal.  2,  20) 

338 


TRAETHODAU. 


ei  danfonwyd  i gael  ei  eni  o wraig,  a tban  y ddeddf  (4.  4) ; y traddodai 
efe  wybodaeth  yr  efengyl  i'w  apostolion,  ac  ereiil  (Eph.  4,  13j;  y 
teyrnasai  efe  ar  yr  oruchwyliaeth  hon  (Col.  1,  13) ; y daw  o’r  nefoedd 
i’r  farn  (1  Thes.  1,  10);  yr  annerchir  ef  gan  y Tad  yn  frenin  tra- 
gwyddol  (Heb.  1,  8) ; y mae  efe  yn  eiriol  drosom  yn  y nef  (4.  14);  yr 
ail-groeshoelia  hen  wrandawwyr  efengyì  ef,  yn  eu  herbyn  eu  hunain — 
y trywanant  ef,  nes  mai  yn  eu  dwylaw  eu  liunain  y cánt  yr  hoelion 
condemniol  wedi  glynu,  yn  y diwedd  (6,  6)  ; y mae  efe  yn  dragwyddoi 
ofí’eiriad  (7,  3);  ac  yn  cael  ei  fathru  hefyd  gan  vr  anghredadyn  (10, 
- 29). 

Paul,  heb  y fannod  o flaen  y gair. 

dj , Rhuf.  1,  4,  am  Grist  yn  cael  ei  egluro ; gosod  i fod.  npwyntio, 
cyflunio  yn  fab  i Dduw,  drwy  ei  adgyfodiad  o’r  bedd.  Nid  profì  ei 
fod,  ond  ei  osod  i f®d.  Pe  profi  ei  fod  eisoes  fuasai  amcau  yr  apostol, 
arferasai  y fannod  o flaen  y gair  Mah  ; a phed  arferasai  hi  felly,  gor- 
fuasai  arnom  i ystyried  y gair  orizo.  cyflunio.  am  yyhoeddi , a dangos 
allan , oblegid  yr  oedd  efe  yn  Fab  Duw  yn  yr  ystyr  a gymmerai  y fan- 
nod,  er  ys  llawer  dydd,  yn  ol  yr  hanes  o'r  blaen  am  dano.  Eithi* 
yn  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y meirw  y gosodwyd  ef  yri  fab  i Dduw 
yn  yr  ystyr  hyir,  fel  y dywedir  hefyd  gan  Paul,  yn  Act.  13,  33  — “Gan 
iddogyfodi  yr  Iesu,  megys  ag  yr  ysgrifenwyd  yn  yr  ail  Salm,  Fy  mab 
i ydwyt  ti ; myfi  heddyw  a’th  genedlr*is  di.M  Gwyddom  mai  mab  i 
Dduw  drwy  genedliad  o’r  fath  yma,  yw  y cyntafanadig  Fab  o feirw  a 
fedd  Duw;  pan  adgyfodir  ninnau  oll,  byddwn  frodyr  hollol  iddo  ef, 
yn  yr  unrhyw  ystyr,  megys  yr  ydym  yn  awr  mewn  gobaith  cryf  a 
chrediniaeth.  Ceir  y gair  agyfieithir  yma  yn  ec/turwyd,  am  beìiodi  ì 
swydd,  &cM  yn  Act.  17,  31  ; a 10,  42  ; ac  am  drefnu,  arfaethu,  cosod, 
yn  IIeb.4,  7;  Act.  17,26;  Luc  22,  22  ; Act.  2,  23. 

ej , 8,  14,  am  y modd  y mae’r  Saint  yn  feibion  i Dduw.  Yn  hyu 
nid  oes  neillduolrwydd,  yn  galw  am  rag-fannodi  y gair,  fel  am  Grist 
fel  Gwaredwr,  Cyfryngwr,  &c.,  yn  fab  Duw.  Felly  9,  26,  sydd  à’r  ua 
ystyr. 

fj , Heb.  1,  5,  “Mab  i mi  wyt  ti.” 

“Efe  a fydd  yn  fab  i mi/' 

Os  at  dragwyddol  fabolaeth  y cyfeirir  yma,  pa  fodd  y dywedîr,  ei 
fod  y u ei  gene  ilu  ef  heddyw  ? Os  atebir,  fod  heddyw  Duw  yn  ddi- 
ddechreu,  gofynir  drachefn,  A yw  efeyn  cael  ei  genedlu  yu  awr,  ynte  ? 
Ac  a oes  un  pethyn  briodoledd  hanfodol  yn  Nuw,  ac  yn  peidio  à bod 
yr  hyn  ydoedd  o'r  declireuad  ? Hefyd,  Pa  fodd  y dywedir;  “ Byddaf 
yn  dad  iddo,"  os  oedd  e(e  felly  yn  yr  unrhyw  ystyr  erioed  ? Nage, 
am  yr  adgyfodiad  o’r  hedd  y sonir,  fel  y deongla  Pauì  yn  Act.  13,  33, 
Ond,  Gweí  dan  (dj.  Yr  un  modd  hefyd,  yn  Ileb.  5,  5,  8,  am  yr  ua 
rhyw  gymmeriad. 

Pf>dr,  gyda’r  fannod  o flaen  y gair. 

a),  l Èpist.  5,  13,  “A  Marc,  fy  mab  neillduol  i.”  Fe  allai,  mai  ei 
unig  blectyn  mabwysiadol. 

bj,  2 Epist.  1,  17,  “Hwn  yw  fy  Mab,  &c.  Gwel  ar  Mat.  (aj. 

Pwy  bynag  o’r  darllenwyr  sy’n  ammau  urddas  anghydtrharoi  Crist 

339 


HHUFEINIAID. 


fel  Gwaredwr,  a’i  Dduwdod  mewn  cnawd ; ie,  pwy  bynag  sy’n  cipî© 
tybiau  yn  nghylch  mabolae-th  Crist,  allan  o gredoau  enwadawl,  tröed 
yn  fiinwl  ei  Iygad  dros  y cyfeiriadau  hyn — credo  y Testament  New- 
ydd  : ac  fel  y caffo  ei  argyhoeddi  ganddynt,  creded  ; ac  fel  y credk>, 
cyflèsed  yn  ddiofn. 

Gwelwn  fod  y Testament  Newydd  yn  arferyd  y gair  Mab  am  Grist 
yn  mhob  ystyr  ddwyreiniol  o’r  gair,  oddieithr  yr  ystyr  wreiddiol  o 
darddiad  cenedledig  o ran  person.  Cawrn  ef  yn  bersonol  Fab  fel  y 
cawn  y Tad  yn  bersonol  Dad.  Pa  un  a raid  fod  yn  y meddylddrych 
hwn  yr  un  Athanasiawg  o lythyrenol  genedliad,  sydd  bwnc  arall,  i’w 
olrhain  yn  mlaen  Uaw.  Cawn  yma  hefyd  fod  Crist  yn  Fab  Duw , heb- 
law  ei  berthynas  a nodwyd  yn  awr  â’r  Tad — fel  ei  uniganedig  Fab, 
yr  hyn  a arwyddoca  fab  rnewn  perthynas  agosach  nag  un  bod  arall,  o 
ran  naill  ai  swydd,  ai  anwyldeb,  ai  doniau  cynnysgaethol,  ai  tebygol- 
rwydd  o ryw  fath.  A*  gair  uniganedig  ynddo  ei  hun  nid  \vy  vn  pen- 
derfynu  pa  ystyr  sydd  mewn  goîwg.  Etto,  dylem  ystyried  na  all  efe 
fet  y mae  yn  Dduw  fod  yn  Fab  Duw , ac  mai  ymadroddion  o ystyrion 
gwahanol  yvv  Mab  Duw  a Mab  y Tad.  Cawrn  hefyd  iddo  gael  ei  alw 
yn  Fab  Duw,  oherwydd  mai  yr  Ysbryd  Glân  a’i  goruwchnaturiol  gen- 
edlodd  ; oherwydd  ei  fod  y Messia ; y Prophwyd  mawr;  y Cyntaf- 
anedig  o’r  adgyfodedigion  perffeithiedig ; y Cyfryngwr ; ac,  fe  allai, 
mewn  rhyw  swydd  nen  ymddiried  arbenig,  neu  yn  mwynhau  rhyw 
fraint  arbenig,  ac  anghydmharol  arall ; canys  dwyreinwyr  oedd  yr  ys- 
grifenw’yr  a gymhwysent  ato  y cyfenw  Mab , ac  nid  gorllewinwyr  : gwŷr 
yn  arfer  geiriau  yn  ol  eu  priod-ddull  eu  hunain  oeddynt,  ac  nid  yn  ol 
eiu  priod-ddull  gwahanol  ni. 

***  Bíae  yn  arferiad  mewn  Traethodau  Duwinyddol  o’r  fath  yma,  i’w  cyfansoddi, 
fel  y dywed  ein  cymniydogion,  y Saeson, — by  biduction , neu  by  Synthesis ; sef, 
drwy  ddilyn  y profion  nes  cyrhaedd  at  y gosodiad  ; neu  ynte,  drwy  roddi  i lawr  y 
gosodiadau,  yn  gyntaf,  ac  ail,  & c.,  a’u  profi  ar  ol  hyny.  Y cynllun  cyntaf  a ddè- 
wiswyd  yn  y Traethawd  hwn,  ynghyd  â’r  rhai  ar  Gyjiawnder  Duw,  Ffydd,  fyc.,  tra 
bernais  yn  ddeheuaeh  ddilyn  y cynllun  arall  ar  Ddcddf  Natur,  Gydwybod,  §c.  Y 
Synthetic  yw  yr  hen  ddull  o osod  i lawr  yn  gyntaf  y Credo,  a dwyn  tystiolaethai^ 
ysgrythyrol  drosto,  yn  nesaf:  yr  Analÿtic  yw  yr  arferiad  diweddarach,  o wybod  dim, 
am  na  chredo  na  gosodiad,  cyn  oìrhain  y dystiolaeth  yn  gyntaf.  Aîrfèjrir  y dull  olaf 
yn  yr  holl  waith  hwn,  ar  bethau  a phynciau  unadnabyddus,  er  mwyö  dod  i gydna- 
byddiaeth  â hwynt : arferir  y dull  arall  gyda  phyncia»  a adnabyddwyd  eisoes  i 
raddau,  drwy  y dull  olrheiniadol  ; ond  yn  awr  a aibfoJLdir,  er  mwyn  eu  hardremio 
yn  eu  crynswdd  a’u  cyd-bertliynasau. 

TRAETHAWD  J I. 

ARFERIAD  YR  YMADROJJD  MAB  DUW  YN  Y CREDOAU. 

Dywrd  y rhan  fwyaf  o’r  credoau  fod  Crist  yn  Fab  Duw  drwy  dra- 
gwyddol  genedliad,  er  nad  ymddengys  eu  hod  yn  honni  un  dystiol- 
aeth  ysgrythyrol  dros  y dyb.  Nid  yw  y ffaith  o’i  fod  yn  cael  ei  alw 
yn  Fab  yn  un  dystiolaeth  o hyn,  i neh  sv’n  deall  eang  arwyddocâd  y 
gair  hwnw.  Ant  yr  ymadrodd  yn  yr  ail  Salm,  “Myfi  heddyw  a’th 
genedluis  d.i,”  drachefn,  ni  ellir  ei  gy.mhwyso  at  ddiip  tr.agryyddol,  $$ 
340 


TRAETHODAU, 


ol  i(ldo  gaei  ei  eshonio  gan  Paul  yn  Act  33,  yn  bropiiwydoliaeth 
ain  adgyfodiad'  Crist,  a mai  “cyfodi  yr  lesu”  o groth  y byd  anweledig 
a’r  bedd  oedd  ystyr  y gair  cenedlu  yn  y hropbwydoliaeth. 

Ond  y mae  tuedd  herygius  yn  yr  yrnadrodd  tragwyddol  genedUad. 
Os  yw  Mab  Duw  yn  ddeilliadoì  neu  genedledig  tnewn  ystyr  ddwyfoî, 
ymddengys  nad  yw  efe  fel  Duw  yn  annihynol,  Ni  thýcia  haeru  fod 
ei  genedìiad  yn  dragwyddol , a bod  ei  modd  yn  ddirgelaidd,  goruwch- 
naturiol,  ac  annhebyg  i genedlrad  unrhyw  syLiiedd  creadigol ; canys 
geilid  caniatâu  hyn  oll  yn  ddigon  hawddf  a gofyn  o hyd,  onid  yw  y 
gair  cenedlu  (bydded  y dull  y peth  y bo)  o anghenrlieidrwydd,  ac  yn 
arferiad  pob  iaith,  yn  gwadu  y meddylddrych  o hunan-ymddibyniaeth  r 
Cyfaddetìd  hyn  yn  eglur  gan  dadau  y canrifoedd  gynt,  o’r  bron  ag  uu 
ìlais,  gan  liaeru  nad  oedd  Crist  yn  hunan-ddibynol  Dduw,  ond  yn 
ddeilliedig  o’r  Tad,  a chenedledig  o’i  sylwedd  ef.  Y Tad  yn  unig  a 
ystyrient  hwy  yn  hunan-ddihynol : nid  ystyrient  ar  un  ystyr  yn  gyd- 
unol  fi'rdyb  o genedliad , i’r  Mal>  hótii  y briocioledd  hon  o ddwyfolcier. 
Felly  \ credo  Niceaidd : “Duw  o Dduw,  Goleuni  o Oleuni.”  Ystyrient 
fod  y Guir  (logosj  yn  hollol  a gwirioneddol  darddiad  o’r  Tad  ; auiryw 
o*r  tada*i  (y  rhati  iwyaf  o’r  rhai  boreuol).  fel  tarddiad  o liono  ag  a 
gymmerasai  le  mewn  amser,  neu  yn  hytrach,  fe  allai,  yn  ymyl  cyn  de- 
chreuad  amser. 

Ymddengys  fod  Dr.  Tholuck,  yn  ei  esboniad  diw’eddar  ar  yr  epistoì 
hwn,  yn  dal  allan,  gyda’r  hen  dadau  a nodwydr ddihyniad,  ac  yngwadu 
hunan-ymddibyniad  y Gair ; tra  rnae  er  hyny,  gyda  hwynt  yn  cadarn 
sefyll  dros  yr  atlmiwiaeth  o fod  Crist  yn  Dduw.  Ond,  ai  diau  y gail  y 
ineddwl  dynol  fynwesu  meddylddryeh  am  un  Bôd  fel  gwir  Dduw,  yr 
hwn  nid  yw  yn  bodoli  yttddo  ac  o hono  eiliun,  nac  ychwaidi  yn  anni- 
bynol  ? Os  nad  yw  y Mab  yn  meddu  yr  un  o’r  priodoleddau  hyn, 
yna  y mae  efe  yn  ddiau  yr  hyn  ei  gelwid  gan  rai  o’r  tadau, — yn  aii- 
Dduw  (theos  denterosj , a dim  mwy.  Nid  wyf  yn  dywedyd  mai  hollol 
Ariaid  yw  y rltai  hyn  ; ond  rhaid  i tni  gytuno  â Dr.  Stuart,  i gyfuddef, 
na  allwn  wneyd  nn  ytnosoiiiad  ar  Ariaeth,  pe  caniatawn  gymmaint  â 
hyn.  Mae  yr  holl  ddadl  rhwng  yr  Ariaid  a duwiwyddion  y tragwgddol 
genedliad , yn  troi  ar  y gwahuniaeth  sydtl  rhwng  cael  o un  ei  genedlu  a 
ehael  o un  ei  wneuthur  : cyfaddefu  y ddwy-bîaid  darddiad  a dibyniad, 
mewn  flfaitli ; ewahaniaethant  ynghrlch  antseriad  a dull  y pethau  liyn, 
yn  unig.  A ddichon  y fath  dybiau  â hyn,  pa  rai  nid  ynt,  yn  ol  barn 
pawb,  yndditn  ond  dirgeledigaethau,  gael  eu  gosodyn  buysig  achlys- 
uron  ytnrauiadac  oerl'elgaruch  rhwng  y rhat  a ymgyfenwant  yn  Grist- 
ionogion  ? 

Caitiatäai  pliilosophi  y tadau  iddynt  gredu  rnewn  dwyfol  natur 
darddedig.  O ganlyniad,  gallent  ddal  allan  genedliad  y Mab  fel  y 
inae  yn  Logo.s  (y  Gair)  heb  un  unhawsdra.  Ond,  am  i ni  yn  uwr  gan- 
iatau  i Fôd  ag  sydd  yn  wir  Dduw  (a’i  addoli  fel  y cyfryw),  fod  o ran 
ei  ddwyfolder  personol  yn  darddedig  a dibynol,  a ymddengys,  yn  wir, 
yn  beth  anmhosibl.  Rliaid  i holl  elteuau  ein  trolyçiadau  ni,  Trindod- 
wyr  yr  oes  hon,  debygwyf,  yn  mrhyleh  y Bôd  anfeidrol,  gael  eu  cyf- 
newid,  cyny  gallwn  ganiatau  y fath  oso.lad. 


341 


RIIUFEINIAID. 


Nid  yw  clywedyd  fod  y Mab  yn  dragwyddol  genedledig,  ac  etto  yfî 
hunan-ymddibynol,  ddim  aingen  na  dywedyd  nad  yw  y gair  cenedìedigr 
yn  arwyddocâu  tarddedig : dywedyd  yw  byny,  nad  oes  i’r  gair  ddini 
o’r  cyfryw  ystyr  ag  a briodolwyd  iddo  gan  lioil  henafiaeth  ac  arferiad 
erioed.  Heblaw  hyny,  mae  y cyfryw  yn  gwadu  athrawiaeth  yr  hen 
eglwys  dadawg,  wrth  geisio,  ar  yr  un  pryd,  ei  hattegu.  Mewn  gair, 
nid  yw  ybrodyr  a ddaliant  dros  y cer.edliad  hwn,  yn  gwneyd  na  mwy 
nallai  na  dywedyd  : Mae  y Mab  yn  berffaith  fel  y Tad  yn  mhob  ystyt ; 
etto,  o ran  y briodoledd  arbenig  hóno.  yr  hon  y tuhwnt  irr  lleiU  oll 
sydd  yn  peri  fod  Duw  yr  hyn  ydyw ; hyny  ywT,  o ran  hunaü-ymddi- 
byniad  (ac  o ganlyniad,  annibyniad)  ni  fedd  y Mab  unrhyw  gyfranog- 
iad  o honi : y mae  hi  yn  perthynu  yn  unig  i’r  Tad  ! Neu  mewn  geir- 
iau  ereili : Mae  y Mab  yn  gyffelyb  yn  mhob  ystyr  i’r  Tad,  gy-da’r  unig 
eithriad  o'i  fcd,  o ran  y fwyaf  anhebgorol  o’i  berffeithiau,  yn  anfeidroi 
onghyffelyb  iddo. 

Eithr  ychwanega  ThoIuck  a’i  gydgredwyr  Athanasiaidd  fel  egîur- 
had,  fod  “cenedliad  y Mab  yn  anghenrhfeidiol  a thragwyddoi : fod  y 
Mab  mor  anghenrheidiol  i’r  Tad,  ag  yw  y Tad  i’r  Mab,  abod  y dibyn- 
iad  (os  oes  v fath)  yn  ogymmaint  o bob  ochr.”  Ond,  yma  etto  collir 
ni  yn  ngwyneb  ansicrwydd  ystyr  geiriau.  Yr  hen  dadau  a anghytun- 
ent  yn  nghylch  cenedliad  anghenrheidiol  a gwirfoddol.  Duwiny ddiaeth 
ddiweddar  a arfera  genedliad  atn  ry wbeth  pers&nol,  neu  ddull  y Mab  o 
fodoli,  ac  nid  äm  ei  anfeidrol  berífeithiau.  Eithr,  pa  beth,  atolwg, 
yw  y cenedliad  hwn  ? Pa  un  ai  gweithred  ynte  priodoledd  ydyw? 
Os  gweithred,  pa  fodd  y gal!  fod  yn  dragwyddol  ? A oes  gweithred 
yn  dragwyddol  ? Os  priodoledd  ydyw,  yna  gydag  Origen,  rhaid  i 
Tholuck,  yn  nghyda’i  frodyr  yn  Nghymru,  gredu  fod  eenedliad  y Mab 
yn  parhau,  ac  y parha  yn  ddiddiwedd ; canysrhaid  i briodoledd  ddwy- 
fol  fod  yn  ddigyfnewid  byth.  Ac  ar  ol  y cwbl,  onid  yw  cenedliad  yn 
arwyddocâu  dibyniad?  Hyn  nis  gellir  ei  wadu  tra  bo’r  iaith  yr  hyn 
-ydyw.  Rhaid  cyfnewid  ystyr  geiriau  yu  gyntaf.  Yna,  bydded  cert- 
edliad  y Mab  angbenrheidiol  neu  beidio,  mae  y Mab  o hyd  yn  ddi- 
bynol,  yn  ol  y gredo  Athanasiaidd  bon,  ac  o ganlyniad,  beb  fod  nac 
yn  hunan  cldibynol,  nac  yn  bodoli  ynddo  ac  o hono  ei  hun.  Wele  ni 
wedi  ein  gadael  etto  yn  yr  un  gors  ag  o’r  blaen;  ac  ni  allwn  gael  yn  y 
Gair  (logosj  ddim  oll  ond  Ail  Dduw! 

Ac  nid  yw  y pwne  yn  cael  ei  oleuo  ddim  drwy  haeru  gyda  Tholuck, 
fod  y Mab  mor  anghenrheidiol  i’r  Tad,  ag  yw  y Tad  i’r  Mab.  Ni 
ddangosai  hyn,  pe  bai  wir,  ond  nad  oes  un  o’r  Personau  rìwTyfol  yn 
hunan-ddibynol ; eithr  fod  y naill  a’r  llall  yu  dibynu  ar  rywbeth  nact 
yw  yn  perthyn  yn  hollol  iddo  ei  hun,  am  naiîl  ai  ei  fodolaeth,  ueu  am 
ryw  fodd  anhebgorol  o’i  fodolaeth. 

Dywed  ein  hepistol  (9,  4),  fod  y Mab  yn  Dduw  uwehlaw  pawb ; a 
phw'y  a all  fod  vn  fwy  na  hyny  ? Eithr  darllener  y Biblical  Reposit - 
ery,  Nos.  18,  19.  1835  ; a Stuarto»  Romans , Excurs.  i. 


342 


TRAETHODAU. 


TRAETHAWD  III. 

CYFIAWNDER  DUW. 

[. Am  famau  y Beimiaid  a'r  Duwinyddion,  Gwel  ar  pen.  i,  17.] 

Yr  oedd  yn  hysbys  i’r  Iuddewon  fod  Duw  yn  derbyn  a ’rhyddh»K 
pechaduriaid  ar  eu  hedifeirwch.  Y dosbarth  Phariseaidd  o honynt  a 
.dybient  mai  ar  gyfrif  cyfiawnder  Abrahain,  yr  hwn,  meddent  a dros- 
glwyddid  iddynt  drwy  enwaediad  eucnawd,  y cyfiawnheid  hwyntoddi- 
wrth  y pethau  oedd  y tu  allan  i restr  yr  aberthau.  Tebyg  y w,  eu  bod 
hefyd  yn  priodoli  cryn  lawer  o rinwedd  i’w  manwl  ddegymau,  golch- 
iadau,  gweddiau,  ac  elusenau.  Yr  oedd  ganddynt  gyfraith  draddod- 
iadol  fel  rheol  i’r  holl  bethau  l»yn.  Can  helled  ag  yr  elai  deddf  Mo- 
ses  a’i  chyfiawnderau  yr  oedd  Duw  wrtb  eu  cefn,  os  byddent  oíalus  i w 
chadw.  Dyna  “y  cyfiawnder  sydd  o’r  ddeddf.”  Y llaìl  oedd  “cyf- 
iawnder  yr  ysgrifenyddion  a’r  Phariseaid,”  a’r  “cyfiawnder  eu  hun- 
ain.’’  Yr  oedd  y ddeddf  yn  eyfiawnhau  ei  deiliaid  hyd  derfyn  et  tiiy- 
mhor,  can  belled  ag  yr  elai*  rhestr  ei  chaniweddau,  a’i  hofìfrymau,  a i 
golchiadau.  Eithr  yr  oedd  yno  ddwy  lech  eilwaith,  pa  rai,  o’u  ton  u 
ofynent  am  fywyd  tymhoroî  y troseddwr.  Maddeuaut  nid  oedii  i w 
gael  ar  un  ammod  o fewn  cylch  y DJeddf.  Nid  oetid  daín  o waed 
ganddi  hi  i’w  daenellu  ar  y llechau  : ar  y drugaredí'fa  yn  unig  y dis- 
gynai.  Etto  (fel  y dangoswyd  ar  pen.  3,  25)  yr  oedd  Duw  mewn  rhyw 
gymmeriad  arall,  a thrwy  ryw  aberth  anhyshys,  vn  maddeu  i’r  edifc.jr- 
iol  drwy  yr  oesoedd  hyny,  hyd  yn  nod  ani  odineb  a llofruddiaeth,  me- 
gys  i Dafydd,  er  na  wydd>ai  yr  edifeiriol  ei  hun  amgen  nad  ‘‘calou 
ddrylliog”  oedd  yr  aberth  a ddyhuddai  y dwyfol  liu  ar  ei  ran.  Salia 
51,17. 

Felly,  yr  oedd  pawb  yn  gwybod  fod  Duw  yn  cyfiawnhau  heb  un  ab- 
erth  adnabyddus ; ond  yr  oedd  y cyfiawnhawr  yn  Fod  cyfiawn  ; ni 
chyfiawnhâi  efe  yr  anwir.  Rhaid,  gan  hyny,  fod  ganddo  gyfiawnder  o 
ryw  natur,  fel  y byddai  efe  yn  gytìawn  wrth  gyfiawnbau.  Taerai  y 
Phariseaid  niai  dan  gochl  eu  hathrawiaeth  hwy  y llechai,  tra  mynai  >r 
apostolion  mai  drwy  gyfundrefn  Ffydd  y deilliai,  yr  hvn  oedd  yr  un 
peth  a dywedyd  Rhad  Ras.  Prif  amcan  yr  epistol  hwn,  yngliyd  â’r 
un  at  y Galatiaid,  oedd  profi  hyny ; canys  y ddadl  hon  oedd  un  fawr 
yr  oes  hòno. 

Yr  oedd  ystyr  i’r  gair  cyfiawnder  (dicaiosunej  c.yn  geni  vr  apos- 
tolion,  sef  gwneuthur  yr  hyn,  neu  fod  yr  liyn,  oedd  yn  tiniawn  a chyf- 
iawn : eithr  yr  oedd  gan  Duw  ryw  ras  drwy  yr  hwn  y cyfiawnhäai  efe 
bechadur  oddiwrth  ei  ddrygau  moesol.  ac  anfad,  a rhyfygus.  Pa  beth 
allasai  y cyfiawnder  hwnwfod?  Dyna  y cwestiwn  i’w  ateb.  Tybia 
amryw  o’n  duwinyddion  ni,  mai  dadlu  yn  erbyn  gosod  y oredu,  a’r 
edifarhau,  a gweithredoedd  da  ereill  Ffydd,  yn  achosion  i’f  cyfiawn- 
had,  y mae  eíe,  lieb  gofio  mynyd,  nad  Caltìniad,  nac  Arminíad,  Ffwl- 
eriad,  nac  Antinomiad,  oedd  efe. 

Eithr,  deheuach  yw  olrhain  i ystyr  y gair  cyfiawnder  yn  ysgrifeniad- 
au  y Testament  Newydd. 

Dywedir  fod  dedwyddwch  y gyfundrefn  yn  aros  y rhai  sydd  ya 

343 


RHÜFEINIAID. 


îiewynu  a sychedu  am  y cyfiawnder  liwn  (he  dicaiosune,  Mat.  5.  5)  ? 
fod  y dedwyddwch  i gynnyddu  os  erlidir  hwy  o’i  achos  (adn.  10);  ac 
nad  yw  efe  yn  gyfíelyb  mewn  dim  i'r  hyn  a dybiai  y rhariseaid  yn 
gyfiawnder  maddeuol  Duw  (adn.  20);  fod  prif  ymgais  dysgyblion 
Crist  i fod  am  ei  gyrhaedd  ef  (6,  23) ; a bod  Ioan  Fedyddiwr  ei  hun 
vn  ei  bregethu,  ac  yn  agoryd  y ífordd  o tiaen  yr  eglurhad  apostolaidd 
o hono  (21,  32.)  Cymmaint  â hyna  a ddywed  yr  apostol  Matthew  am 
dano.  Nid  yw  ei  fesur  ef  o wybodaeth  Crist  yn  cyrhacdd  can  belled 
a’r  eiddo  Paul  ac  Ioan,  yn  nghyssylltiad  y cyfiawnder  â marwolaeth 
Crist  fel  sail,  ac  â gwaith  yr  Ỳsbryd  fel  argyhoeddydd  o’r  rhaid  wrtho, 

ÔLC. 

Prophwydai  Zacharias  (Luc  1,  75)  y byddai  cyfoeswyr  y Messia  yu 
gwasanaethu  y Messia  dan  ei  gysgod  ef.  Nid  yw  Luc  mwy  na  Marc' 
vn  talu  nemawr  sylw  i’r  gras  hwn  dan  yrenw’  neillduol  yma. 

Addawai  Crist  ar  ei  ymadawiad,  mai  un  o orchwylion  ei  Ysbryd 
fyddai  argyhoetldi  y byd  yn  nghylch  y cyfiawnder  hwn  (Ioan  16,  8)  ; 
ac  mai  prif  brawf  ei  berfíeithiad  gan  Grist  drwy  ei  farwolaeth,  fyddai 
ci  esgyniad  ef  at,  a’i  arosiad  gyda,  ei  Dad  yn  y nefoedd  (adn.  10). 
Ymadrodd  hynod  o eiddo  yr  apostol  loan,  oedd  galw  coleddwr  cyfun-' 
drefn  y Ffydd  yn, — “Yrhwnsydd  yn  gwneuthur  y cyfiawnder”  (ho 
poiíìn  tén  dicaiosunen) , gan  ychwanegu  fod  y cyfryw  wedi  eu  cenedlu 
o Grist,  fel  yr  oedd  efe  yn  Fab  neu  Gyfryngwr  (1  Ioan  2.  24,  29).  Mae 
y sawl  a gofleidiant  drefn  y Ffydd  fel  y mae  hi  yn  berflaith  yíi  y Mab, 
yn  gyfiawn;  nid  ar  dir  diniweidrwydd.  ond  ar  yr  un  tir  ag  y mae  Crist 
ei  liun  felly  yn  ngwyneb  gofynion  ei  gyfarnmod  â’i  l)ad,  sef  ör  dir  uf- 
ydd-dod  ewyllysgar  a hunanymwadol  (3,  7).  Nid  oes  neb  araîl  yn 
bìantDuw';  eithf  ciddo  diafol  ydynt  oìl  (3,  10).  Gwelwn  fod  Imn 
yn  talu  mwy  o sylw  at  berthynas  y cyfiawnder  hwn  â’r  cyfiawn,  nac 
â’r  eyfiawnhawr,  a nac  â’r  haeddiannol  achos  o hono. 

Pedr  (1  Epist.  2.  24)  a ddywed  mai  amcan  Crist  wrth  ddwyn  ein  . 
pechodau  ar  y pren,  oedd  ein  cael  yn  fyw  drwy  y cyfiawnder  hwn  ; a 
mai  er  mwyn  hwn  y dyoddefa  y saint  erlidiau  (3,  14) — mai  yn  nghyf- 
iuwnder  ein  Duw  a’n  Hiachawdwr  Iesu  Grist,  y cafwyd  cyfundrefn 
werthfawr  y Ffydd  (2  Epist.  1,1).  Mai  yr  m gras  fel  cyfiawnder 
Duw  abregethai  Noah  (2,  5),  yr  hvn  oedd  cyn  gwawr  cyfnod  pregeth- 
iad  cyfiawnder  ein  “Hachubwr  Iesu  Grist.”  Gelwir  athrawiaetii  a 
phrofles  y Ffydd  yn  fl'ordd  y cyfíawnder  hwn  (2,  21);  a sicrheir  i nl 
fod  yr  un  cyfiawnder  yn  gwneyd  ei  gartref  yn  y nefoedd  (3,  13). 
Felly  ymweithia  ysgrìfell  Pedr  i’r  cyssylltiad  sydd  rhwng  marwolaeth 
Crist  â’r  eyfiawnder  hwn,  dan  ddaugyfnod  y Ffydd — eyfiawnder  Duw, 
a chyfiawnder  ein  Ilachubwr  lesu  Grist : yr  un  cyfiawnder  dan  ddau 
amlygiad. 

Paul  a dystia  mai  yn  yr  efengyl  yn  unig  y dadguddir  y cyfìawnder 
hwn,  dan  ddwy  oruchwyliaeth  y Ffydd  (Rhuf.  1,  17);  a mai  yn  am- 
ser  Paul  y cafwyd  ef  i’r  golwg  gyntaf,  fel  eiddo  Crist  Iesu  (3,  21)  i'r 
holl  fyd  crediniol : fod  Duw  wedi  gosod  Crist,  er  dechreuad  yr  oes- 
oedd  maddeuol,  yn  Drugareddfa-wr,  er  inwyn  dangos,  ar  ol  y Pente- 
cost,  pa  beth  oedd  y cyfiawnder  hwn.  yr  liwn  a ganiatäai  iddo  faddeu 
yn  barhaus  (3,  25),  a bod  vn  gyfiawn  ar  yr  un  pryd  (26).  Fod  y 
344 


TRÄETHODATL 


Efydd  (4,  5),  ufydd  dod  arbenig  yr  hon  oedd  credu  yn  Nuw  dan  y cyf- 
uod  cyntaf,  ac  yn  Nghrist  dan  yr  ail — yn  cael  ei  chyfrif  yn  gyfiawnder 
Duw  i Ahraham  ar  ei  grediniacth  (adn.  3 a 6) ; mai  insel  o’r  cyfiawn- 
der  liwn  i Abraham  grediniol,  ydoedd  enwaediad  iddo  ef  a’i  had  (adn, 
11);  ac  mai  addewid  o blant  i’r  Ffydd  a’i  Phen  annatguddiedig  ettof 
jdoedd  yr  addewid  fawr  am  etifeddu  y hyd,  i Abraham  (adn.  13)  ; fotl 
hanes  gweithred  Abraham  o gredu,  a bod  hyny  wedi  peri  cyfiif  y 
Ffydd  yn  gyfiawnder  iddo  ef,  wedi  ei  drosglwyddo  i waered  er  mwyn 
i ninnau  gredu  yn  Adgyfodydd  ein  Harglwydd  o feirw  (adn.  22).  Y 
mae  dawn  y cyflawnder  hwn,  sef  ei  drysorau,  i gael  eu  derbyn  mewn 
helaethder  gan  y rhai  a fynant  deyrnasu  yn  y bywyd  drwy  Grist,  ó, 
lJ  ; ac  ni  all  gras  Duw  deyrnasu  hyd  fywyd  tragwyddol  i bechadur- 
iaid,  oddieithr  drwy  y cyfiawnder  hwn,  adn.  21.  Dylai  y rhai  a gyf- 
lwynont  eu  haelodau  yn  arfau  at  wasanaeth  D«w,  eu  cyflwyno  at 
wasanaeth  y 'cyfiawnder  hwn,  canys  dyna  unig  gyfrwng  ei  wasanaeth- 
iad,  6,  13  ; ac  y mae  pob  un  a gofleidio  Gristionogaeth  yn  dod,  o ang- 
henrheidrwydíî,  i mewn  i’r  cyfryw  wasanaeth,  adn.  18,  tra  mae  pob  un 
arnll  yn  amddifad  o’r  fraint.  adn.  20.  Yr  un  modd  ag  y deilliodd 
marwolaeth  i’n  cyrff  drwy  bechod  Adda,  y deilliodd  anniddymdra  neu 
fywyd  i’n  hysbrydoedd  drwy  y cyfiawnder  hwn,  8,  10.  Nad  oedd  yr 
Iuddewon  eyfoesol  â Phaul  yn  hysbys  o’r  cyfiawnder  hwn.fel  yr  oecld 
hvyd  yn  nocl  yn  gyfiawndcr  Duw  dan  y cyfnod  cyntaf,  10,  3,  er  eu  bod 
yn  d:lyn  ar  ol  ei  reol  neu  raghysbysiadau,  9,31;  maî  drwv  yr  byn  a 
elwirgan  amryw  yn  awr  yn  bregethu  y ddeddf  a’r  Hen  Destament,  y 
ceisient  ef,  adn.  32,  yn  lle  fel  y eeisiwyd  gan  y Cenedloedd,  drwy  ei 
Destament  a’i  ddeddf  ei  hun,  adn.  30.  Cyfiawnder  i’r  credadyn  yn 
unig  yw  efe  ; a daeth  yn  gyfryw  yn  yr  un  berthynas  â phob  dyn,  er  pan 
roddes  Crist  ddiwedd  ar  y ddeddf.  10,  4,  Mae  y cyfiawnder  hwn  yn 
ymwrthod  â phoh  goleuni  dadguddiadol,  ond  yr  hwn  a ddug  Crist  ía’i 
apostolion  drwy  ei  Ysbryd  ef)  oddiwrth  ei  Dacl ; ac  â phoh  dyoddef- 
aint  dyhuddol,  ond  yr  hvn  a orphenwyd  gan  Grist  yn  ei  adg\fodiacl 
o'r  bedd,  10,  6,  7 ; ac  â phob  math  o grediniaeth,  ond  yr  hwn  a gyn- 
nwyso  ymroddiad  ealon,  adn.  3 0. 

Gelwir  cyfiawnder  biîchhddol  y gyfundrefn,  er  mwyn  ei  wahan- 
iaethu  oddiwrth  eiddo  dyhuddol  Crist,  yn  ''yyjìnwnder  yn  yr  Ysbryd 
Glan”  pen,  14.  17.  Yn  debyg  mae  vstvr  y gair  hefvd  yn  2 Cor.  6, 
14,  a 9,  9,  10;  Eph.  4,  24,  a 5,  9;  ITini.  6,ìl;  2 Tim.  2,  22,  a 3, 
10,  a 4,  1 ; Heb.  1,  9,  a 12,  11  ; lago  3,  18.  Hwn  yw  y ryfiawnder 
hwnw  a elwir  yn  “gyfiawuder  y saint ;”  sef,  eu  ffyddlondeb  gyda’u 
doniau  a’u  cyfleusderan,  yn  ol  eu  sefyllfa  yn  nheyrnas  nefoedd.  (iel- 
wir  gwobr  y rliaì  o honynt  a ennillasant  freniniaeth  drwy  ddyoddef, 
yn  “goron  oyfiawnder.”  Mae  Crist  a hwythau  yn  yr  un  ymdrech  ; 
a megys  yr  oedd  yn  “weduus  iddo  ef  gyflawni  pob  cyfiawnder,”  Mat. 
3,  14,  felly  hwythau;  a inegys  y gorchfygodd  ac  y coronwyd  ef,  felly 
hwythau,  Dat.  3,  21. 

Ar  gyfiawnder  Duw’  a’n  Hachubwr  Iesu  Grist,  Gwcl  gyfeiriadau 
ychwanegol  yn  1 Cor.  1,  30;  2 Cor.  5,  21,  a 6,  7,  a 11,  lôT  Gaì.  3,  6, 
21,  a 5,5  ; Phil.3,  9,  pa  rai  o’u  manwl  olrhaiti,  a geir  yn  gydunol  â’? 
jrhíii  ,a  n.odwyd  eisoes  am  y cy.fiawnder  grasol  hwn. 


343 


RHUFEINIAID. 


Gcîwid  Meîchisedec  yn  frenin  cyíìawnrìer  gyda  golwg  ar  berthynas 
«î  swydd  ä chrefydd,  ac  nid  â gwleidiadaeth,  fel  yr  oedd  swydd  Aaron 
a’i  oîynwyr,  Heb.  7,  2.  Enw  rrefydíi,  o drìeclireuad  y byd,  gan  Paul, 
oedd  y Ffydd;  ei  dyledswydd  arbenig  oedd  credu ; a’i  gras  bywhaol, 
rhyddhaol,  oedd  cyfiawnder  l)uw , yr  hwn,  ar  ol  ei  olrhain  yn  ngoleuni 
cfengyl,  a gafwyd  yn  cyfodi  oddiar  farwolaeth  drososodiadol  a mech- 
niol  Crist ; a gelwir  yr  hen  Ffydd  ei  hun,  o hyny  allan,  yn  Ffjdd  Crìst , 
n’i  phrif  rinwedd  yn  gredu  yn  Nghrist,  a'i  gwasanaeth  yn  wasanaeihu 
Crist ; canys  efe  yw  ei  Thywysog,  ac  arno  ef  y mae  holí  ofal  perfíeith- 
iad  ei  thasg,  yn  ol  cynilun  arfaethol  y Drindod. 

Mae  Paul  yn  traethu  mor  oleu,  mor  benderfynol,  ac  mor  ehelaeth, 
arn  y cyíìawnder  hwn,  yn  ei  holl  berthynasau,  fel  y gellid  ei  alw  ef.  o'r 
braidd,  yn  nghanol  ei  frodyr,  rnegys  Noah  yn  mysg  y saint  cynddi- 
luwiol,  yn  “bregethwr  y cyfìawnder.” 


TRAETHAWD  IV. 

DEDDF  NATUR. 

[ Gwel  ar  pen.  ii,  12 — 16.] 

Arferir  ymayr  yreadrodd  deddf  natur  fel  un  cyfleus,  ag  y gellir  cyf- 
eino  drwyddo  at  awdurdod,  rnewn  gwrtliddrychau  moesol,  yr  hyn  a 
elwir  yn  Reddfau  a Hawliau  Naturiol. 

“Mae  y rlrai,”  medd  Paley,  “a  restrnnt  dosturi  yn  mhlith  gwreidd- 
íoì  deimladau  ein  nhatur,  yn  uniawn  ddal  fod  yr  egwyddor  hon,  pan 
ein  hannogoi  lçihau  trueni  dynol,  yn  dangos  allan  i ni  yrhyn  aewyll- 
ysia  Duw,  a’r  hyn  sy’n  ddyledswyrìd  arnom  ein  hunain.  Yn  wir, 
gellid  tynu'run  casgiiad  oddiwrth  fodolaeth  y nwyd  neu  deimladhwn, 
rhodder  y cyfrif  a fyner  am  ei  darddiad.  Pa  un  bynag  ai  greddf  ai 
efr'aith  arferiad  yw,  y mae  mewn  ffaith  yn  brioduledd  o’n  nhatur,  a’i 
gosorìiad  ynoin  gan  Dduw.M 

Geilid  ymresymu  yn  gyffelyb  i hyn  mewn  perthynas  i’n  Hawliau 
Naturiol  hefyd — hawl  i fodolaeth — i ryddid  personol — i gyfran  o gyn- 
nyrch  y ddaear.  Y jfaìth  o fod  bywyd  wedi  ei  roddi  i ni  gan  y Cre- 
awdwr — fod  ein  gaìluoedd  personol  a’n  tueddiadau  meddyliol  wedi  eu 
cyfaddasu  ganddo  ef  i ryddid  personol — a’i  fod  wedi  cyi’ansoddi  ein 
eyrff  i sefyll  mewn  anghen  o gynnyrch  y ddaear,  ydynt  arddangosiad- 
au  boddlonol  o’r  ewyllys  ddwyfol,  ac  o’r  ddyledswydd  ddynol  ynghyd. 

Geìlir,  gan  hyny,  benderfynu  forì  y gosodiad  cyffredinol  yn  wir — 
fod  talu  sylw  i ddeddf  natur,  wrrth  olrhain  dyledswydd  dyn,  yn  gyd- 
weddol  ag  ewyllys  Duw\  Ped  ammheuid  awdurdod  rìeddf  natur,  fe 
allai  y gelìid  ychwanegu  i’r  arnmheuwr,  iod  y dadguddiad  o’r  ewyllys 
ddwyfol  mewn  ystyr  yn  ei  chadarnhau,  atn  fod  y cyfryw  ddadguddiad 
yn  caeì  ei  gyfèirio  atom,  ar  ol  cymmeryd  yn  ganiataol  fod  ein  cyfau- 
soddiad  yn  hollol  fel  y mae;  ac  am  fod  rhai  gosodiadau  dwyfol  yn 
cyfyngu  cylch  deddf  natur,  ac  yn  nodi  manau  ar  faes  moesoldeb,  lle 
mue  ei  hawdurdod  hi’n  terfynu.  Maedweyd  am  reol,  mai  mewii  rhai 
amgyìchiadau  yu  unig  y mae  hi  anghymwys,  yr  un  peth  â dywedyd 


TRAETHODAU. 


ei  bod  vn  irymîiwys  mewn  llnwer  o amgylchiadau : r.t  yr  hyn  y ffeílicî 
ythvranegu  fod  tuerìdiad  derìrìf  natur  yn  ainlwg  fanteisiol.  Nirì  oe» 
neb  a ammheua  narì  yw  teimiarìau  gwreiddiol  a naturiol  ein  nhatur, 
yn  tuedclu  yn  rymus  at  lesâd  y rhywogaeth  drìynol. 

Wrth  son  am  reddfau  natur,  nicl  wyf  yn  ewyilysio  trciddio  i ddadì- 
euon  celfydd  ac  anorphen  yr  athronwyr.  Pa  un  a oes  un  o’n  nwyrìau 
neu  deimiadauyn  briodoi  reddfol,  ynte  aietîaith  cymdeithasiad  ydynt, 
sydd  o ganlyniad  bychan  i’r  pwnc,  tra’r  y’iri  yn  sicr  o’u  bodoìneth 
fywiog  a gweithredol  yn  y cyfansoddiad  dynol,  a îhra  mae  rheswm 
genym  dros  gredu  eu  bod  yraa  yn  gydweddol  â’r  e.wyllys  ddwyfol. 

Önd  y nrae  awdurdod  deddf  nat.ur,  yr  un  nrorìd  â phob  awdurdccl 
aru'l,  yn  ddarostyngedig  i awdurdod  y ddeddf  foesol.  Cofier  nad  y 
deg  gorchymyn  Moesenairìd  a feddylir  yma  wrtii  y rìdeddf  foesol,  ond 
holl  ddyiedswydd  dyn  o cian  yr  Efengyl,  lle  gosodir  ef  ar  ei  oreu,  yn 
ol  ei  wybodaeth  a’i  amgylchiadau.  Yr  ydyrn  yn  clywed  oenau  Crist, 
pyhoeddwr  goruchel,  ac  yrnarweddwr  pertfaith,  deddf  foesol  fawr  y 
byrì — ycyfryw  ymadroddion  a hyn  : — * Nac  ofnwchy  rhai  a allautladd 
y corff,  ac  ar  ol  hyny  heb  ddirn  arall  ganddynt  i’w  wneuthur;  ond 
ofnwch  yr  hwn,  ar  ol  iddo  ladd,  syrìd  yn  meddu  awdurdod  i fwrw  i 
ufîern !"  Luc  12,4.  Mae  y ddeddf  foesol  yn  yr  ymadrodd  hwn,  yn 
eglur  osod  greddf  naturiol  yn  ddarostyngedig  iddi  ei  hun.  Deiliia 
©fni  y rhai  a laddant  y corflf  oddiar  reddf  hunan -ymddifîÿniad  a serch 
at  hunan-fywyd ; eithr  nid  ydym  i wrando  ar  Iais,  hyd  yn  nod  y 
redrìf  hon,  par»  baro  llais  dadguddiedig  Duw  iddi  dewi. 

Rhestrwycl  serch  rhieni  at  eu  plant,  a phlant  at  eu  rhieni.  gan  Dr. 
Price,  ac  ereill  o’r  philosophyddion,  yn  nivsg  y greddfau.  Eitlir  rnac 
y cyhoeddiad  hwnw;  “Yr  hwn  a garo  fab  neu  ferch  yn  fwy  na  myh, 
uid  yw  deilwng  o honof  fi,”  Mat.  10,  o7,  yn  eglur  ddarostwng  y reddf 
hon  i uwch  aw’durdod  y meddwl  dwyfol  o enan  Crist:  cànys  y mae 
cariad  at  Dduw  i gael  ei  brofi  genym  drwy  ufyddhau  i’w  orciiymynion.. 
Gorchymyn  arall  i’r  un  perwyl  a blyga  y reddf  o serch  at  fywyd  ty- 
mhorol  i’r  un  awdurdod;  “Os  na  chasâ  dyn  ei  einioes  ei  hun  hefyd 
(mewn  cydmhariaeth),  ni  all  efe  fod  yn  ddysgybl  i rni.”  Ac  y maeyn 
deilwng  o ystyriaeth,  i’od  y greddfau  cryfion  hyn  wedi  cael  eu  codi  i 
sylw  yma,  er  rawyn  dangos  i’r  byd  o Gristionogion,  eu  bod  i gael  en 
cadw  mewn  îs-wasanaeth  i amcanion  mawr  deddf  foesol  diweddaf  yr 
oesoedd,  sef  perífaith,  diattal.  a chyhoeddus  ymroddiad  at  ddedwydd- 
oli  pob  dyn,  yn  gorli  ac  enaid  byth,  drwy  egwyddoiion  efengyL 

Cawn  atehîad  ein  Harglwydd  i’r  diafol,  yn  Mat.  4,  9,  yn  gosod  at- 
talfa  ar  un  o reddfau  cryfaf  naiur — cfrwant  i ymborth  dan  y graddau 
eithaf  o newyn:  mae  moesoldeb  uchel  teyrnas  nefoedd,  fel  ei  darllen- 
wyd  gan  Dywysog  y deyrnas  cyn  ei  goroniad,  tra,  mewn  íTaith  yr  oedd 
efe  ar  ymdrech  fawr  ei  hennilîiad — wedi  gosod  ei  gorsedd  i fyny  yn 
nghanol  greddfau  cryfaf  natur,  a chym-meryd?  eu  hawenau  yn  eí  llaw 
bendefigaidd  ei  hun.  Yroedrì  y Ffydrì,  hyd1  yn  nod  cyn  y chwyldrostd 
Mess’iaidd,  yn  myned  can  beîied  a chroesi  rhai  o’r  greddfau  hyn,  fe\ 
y prawf  y dyfyniad  a nodwyd  o eiddo  eiu  Harglwydd. 

Dalifti  yr  athronydd  dysgedig  liwnw  yn  neddfau  y nieddwì  dyncl, 
Dugald  Stewart,  mai  priodol  i ddyn  yw  cadw  ei  deimiadaẁ 

M. 


RHUFEINIAm 


darostyngìad  i ddeddfau  uwch  nag  eiddo  natur.  “Dysgir  ní 
(-nedd  efe)  gan  alwadau  rheswm  a chydwybod,  mewn  iaith  anmhosihl 
ì’w  chamddeall,  ei  bodweithiau  yn  ddyledswydd  arnoui  i attal  cynhyrf- 
iadau  anwylaf  a hyfrydaf  y galon  ; i gilio  yn  ol,  er  eng.hraiílt,  o olygfa 
y trueni  ag  y mae  galwadau  uwch  yn  ein  hattal  i’w  esinwythau,  ac  i 
ball u y pleser  pur  hwnw  i’n  mynwes  ein  hunain,  ag  sydd  yu  cyfodi 
odîliar  weithredu  dyngarweh.” 

Mae  hyd  yn  nod  y moesoldeb  hwnw,  sydd  heb  ei  seilio  ar  grefydd, 
yn  argymheü  yr  un  gwirionedd.  Dywecjai  Godwin  yr  anftyddiwr; 
“Pe  buasai  y rhinweddol  Fenelon  yn  ei  balas,  a chipio  o’r  tàn  yn  y 
|>alas,  a chvnnvdu  o hono  nes  buasai  raid  i fywyd,  naill  ai  efe  ai  ei  for- 
wyu  fyned  yn  aberth,  y buasai  yn  ddyledswydd  arni  hi  ballu  gwrando 
ar  reddf  hunangadwraeth,  acaberthu  ei  bywyd,  oherwydd  y gwnaethai 
Fenelon  fwy  o ddaioni  i’r  bvd  yn  ol  llaw”  ( Political  Jmtice,  Vol.  \). 
Kithr  os  yw  uioesoldeb  anffyddiaeth  yu  dysgu  y darostyngiad  hwn  o’n 
greddfau  i olygiadau  ansicr  am  le*âd,  pa  faint  mwy  ein  dysgir  gan 
foesoldeb  y Testament  Newydd  i’w  darostwng  i ewyliys-  bencíant  ac 
eglur  Duw  ? 

Yn  oi  yr  egwyddorion  hyn  yr  amlygwyd  yn  ein  byd  ni  yr  esiamplau 
ardderchocaf  o urddas  dynoi — eiddo  y gwŷr  hyny  a roisant  eu  bywyd 
dros  dystiolaeth  cycìwybod  dda.  Pe  caniateid  i’r  gryfaf  o’n  greddfau — 
Ve,  i’r  reddf  hono,  ar  ol  ei  hennyn  i’w  grymusder  mwyaf  gan  ofn  marw- 
olaeth  arteithio.l,  fod  o bwys  yn  nghlorian  moesoldeh  Crìstionogoi, 
nes  gorbwyso  decìdfau  gorucliel  teyrnas  Crist,  diau  y caniatesid  iddi 
droi  y giorian  dros  arhediad  hywydau  y tystion  íFyddîon  dan  sylw.  Pa 
fywydau  buddiolacb  i’r  byd  na’r  eiddynt  hwy  ? etto,  pa  mor  ysgafn 
ydoeftd  hyny.i  gyd  yn  ymyl  cyfieusdra  i gael  gosod  sei  gydwybodol  ar 
y gwirionedd  ? 

Efcto,  er  mor  eglur  yw  y ddyledswydd  a’r  cymhwysder  o roddi  clust, 
fel  hyn  i dcieddf  y deyrnas  nefol,  gellid  tybied,  wrth  sylwi  ar  fuehedd 
Cristionogion  yr  oes,  gan  mwyaf,  fod  deddf  natur  yn  uwch  ei  hawdur- 
dod  nag  un.  Tyhiant,  os  geilw  deddf  natur  am  gyflawni  unrhyw 
weithred,  fod  hyny  yn  ddigon  o arweinydd  iddynt.  Pe  buasent  yn 
baganiaid,  galiasai  rheswm  fod  yn  y gosocliad.  O,  faint  o Gristionog- 
ion  a ballasant  wratido  ar  leferydd  dirn  ond  y reddf  o hunan-foddhad, 
heb  son  am  hunan-gadwraeth  ! Diau  nas  gall  y cyfryw  fod  wedi  ys- 
tyried  gronyn  ar  angheníilwch  eu  hymddygiad.*  nid  ydynt,  mae’n 
fcicr,  yn  medclwl  eu  bod  yn  ymosod  yn  erhyn  deddf  Duw  yn  Nghrist, 
er  rnwyn  ennill  y maes  i’r  gyfran  anifeilaidd  o’u  cyfansoddiad  ! Mae 
golwg  deddf  Duw  ar  yr  holl  gyfansoddiad  dynol — ein  dysgwyiic  dau 
mewn  byd  arall  yn  gystal  a’n  bodolaeth  yn  yr  un  presennol. 

Ond,  y mae  gan  y pagan  wersi  parhaus  yn  ychwanegol  i’r  rhai  hyn. 
Mae  ôl  llaw  Duw  yn  amlwg  o flaen  ei  lygaid.  Er  na  allai  efe,  ond 
odid,  ddysgu  fod  y Bôd  rnawr  a gauiatäai  ddaear-gryn  a chroes- 
'dymhorau,  yn  un  da;  na  bod  yr  hwn  a ganiatäai  dymhestloedd,  er 
enghraiflt.  i ddystrywio  y goeJwig  a dyfasai  dan  ei  nodded  ef  ei  hun- 
&n,  yn  Fôd  doeth  ; na  bod  yr  hwn,  tra  yn  porthi  cywion  y gigfran,  a 
«cdawai  i newvnu  fam  gvda’i  thyaid  o blant  bychain,  yn  un  tosturiol  ; 

348 


ÎRAETtìODÀU. 


eîlo,  gall  yn'tau  adnabod  fod  yr  Un  mawr  liwn  yn  alluog,  canys  gwelir 
olioa  gallu  yn  mhob  man.  Tystia  Paul  hyn  yn  pen.  ],  20  ; tra  natl 
yw  efe  yn  gallu  ychwanegu  fod  un  oT  perffeithiau  dwyfol  ereill  yn 
amlygu  anweledigrwydd,  neu  fodolaeth,  neu  Dduwdod,  yr  Anfeidroi. 
önd  Gwel  rugorar  yr  adnod  ; ac  yn  DynnondV2ftreay9. 


TRAETHAWD  V. 
cydwybod. 

[Gioí/  ar  pen.  ii,  14,  15.] 

Yn  yr  ymgais  o gyssylltu  meddylddrych  priodol  wrth  y gair  “Cydwy- 
bod,”  rhaid  i mi  ddymuno  ar  y darllenydd  beidio  barnu  manylder  y 
sylwadau  yn  ol  y tybiau  a arferodd  efe  gyssylltu  â’r  gair.  Yr  olrhein- 
ìadau  hyn  uid  ydynt  yn  nghylch  geiriau,  ond  pethau.  Os  yw  y sylw- 
adau  ynddynt  eu  huuain  yn  gywir,  mae  y prifamcan  wedi  ei  gyrhaedd. 
Yr  amcan  nesaf  mewn  pwys  i hwn,  sef  cyssylltu  gwirionedd  wrth  eir- 
iau  priodol,  ni  chyrhaeddir  ymhellach  gan  ysgrifenydd,  nag  y gall  ete 
ymgadw  at  yr  arfcriad  o air  yn  yr  unrhyw  ystyr  yn  barhaus  yn  ei  ys- 
grifeni&dau  ei  hum 

Mae  dynion  yn  raeddutybiau  am  ddrwg  a da,  right  ancl  wrong  ; co- 
leddaat  grediniaeth  y dyient,  dan  amgylchiadau  neillduol,  wneyd  y 
naill  beth,  a pheidio  a gwneyd  y llall.  Gaiwaf  y grediniaeth  hon  yn 
grediniaeth  gydwybodoL  A phan  fodolo  y gyfryw  grediniaeth  yn 
meddwl  dyn  mewn  perthynas  i ryw  nifer  o weithrediadau,  dymunwu 
aiw  y crynswth  neu  yr  oll  o’r  tybiau  hyny  yn  nghylch  drwg  a da,  ei 
Oydwybod  ef. 

Mae  meddu  tybiau  am  ddrwg  a da  mewn  ymddygiadau  dynol — bod 
yn  argyhoeddedig  y dylem  wneyd  neu  beidio  gwneyd  unrliyw  weith- 
î*ed — yncaniatau  ac  yn  tybied  teimlad  o rWymedigaeth  o fewn  y uiŵd- 
wl.  Mae  y dyna  deimlo  mai  díwg  yw  iddo  gyflawni  peth,*yn  meddu 
teimlad  o rwymedigaeth  i beidio  eigyflawni.  I ddechreuad  y teimlad 
hwn  o rwymedigaeth.  neu  iT  pa  fodd  y Ceir  ef  yn  y meddwl,  nid  wyf 
yn  awryn  yinholi : digon  iT  amcan  presennol  yw  ei  fod  i’w  gaei;  ac 
ìiid  oes  sail  i ammau  ei  fodoliad  yn  darddiad  oddiar  ewyliys  Duw. 

Yn  y rhau  fwyaf  o ddynion — ond  odid,  yn  niliawb,  mae  y teimlad  o 
rwymedigaeth  yn  cyfeirio,  gyda  mwy  a llai  o egiurder,  at  ewylJys 
rhyw  Fòd  goruchei  neu  gilydd.  Mae  yr  argraíì’,  pa  mor  dywyli  bynag, 
yn  gyflredinol,  a sylweddol  fel  hyn  : Rhaid  i mi  wneuthur  fel  a‘r  fel, 
canys  mae  Daw  yn  gorchyinyn  hyny. 

Ceir  fod  y teiraiad  hwn  o rwymedigaeth  weithiau  yn  gyssylltiedig 
yn  meddyiiau  gwahanol  ddynion,  wrth  wahanol  weithrediadau.  Tybi.t 
y naill  ddyn  y dylai  efe  gyflawni  y naill  weithred,  oddiwrth  yr  hon  y 
tybia  araìi  y dylai  efe  ymattal.  Ar  bwnc  mawr  mcesoideb  mae  yu 
wir,  yn  gyffredin,  gydgordiad  yn  y farn  ddynol ; etto,  cyfyd  atugyleh- 
iadaui’r  golwg,  yn  nghylch  pa  rai  geilw  cydwybod  y naill  am  weith- 
red  holiol  wahanol  i’r  hon  y gelwir  am  dani  gan  gydwybod  y llall.  Nid 
yw  anhebgorol,  gan  hyny,  cyn  meddu  barn  gydwybodoî  aui  ddrwg  a 
da,  i’r  farn  hòno  fod  mewn  hollol  gydgordiad  â;’r  Ddeddf  ddadgudd- 
iodig  ar  y pryd.  Geilw  cydwybodau  rhai  dynion  am'.  yr  hyn  nad  yw 
2 f 349 


hhufeîniaîd. 


deddfau  Duw  yn  son  dim  ; a gorehymyna  y deddfau  hyny  rai  pethau 
ag  y mae  ambell  gydwybod  yn  ddystaw  yn  eu  eylch.  Dyma  yn  union 
y canlyniad,  ag  a allesid  ddysgwyl  yn  rhesymol,  oddiwrth  natur  yr 
amgylchiadau.  I gyrhaedd  y cyfryw  benderfyniadau  cydwybodol  yn 
mherthynas  i’r  hyn  sydd  uniawn,  ennillir  rhai  gan  addysgiadau  ac 
esiamplan  rhai  ereili ; rhai  gan  eu  hystyriaeth  a’u  hymchwiliad  eu 
hunain ; rhai,  fe  allai,  gan  lyfr  dadguddiad  dwytol  ; a rhai,  fel  y mae 
sail  i ammau,  drwy  ryw  fath  o ddylanwaá  dwyfol,  difoddion,  am  a 
wyddom  ni,  ar  eu  meddyliau  ; o leiaf,  nid  oea  ynwyf  awydd  i wadu 
hyny. 

Y cyfryw  ystyriaethau  a’n  galluogant  i roddi  cyfrif  am  wahanol  ben* 
derfyniadau  cydwybodau  mewn  gwahanol  bersonau.  Megir  un  dyn 
yn  mysg  Pabyddion,  a dysgir  ef  o’i  febyd  na  ddylid  bwyta  cig  ar  y 
Grawys.  Rhesymau  y rhai  nesat  ato,  neu,  fe  allai  eu  hawdurdod,. 
ydynt  yn  rhoi  iddo  ef  foddlom wydd,  mai  cywir  yw  yr  hyn  a ddysgir 
iddo.  Mae  ytéimlad  o rwymedigaeth  yn  dod  yn  gyssylìtiedig  fel  hyn 
â’r  nacâd  i fwyta  cig  ar  y Grawys  t ac  am  hyny  efe  a ddywed  fod  yr 
ymattaliad  yn  eael  ei  orchymyn  gan  ei  gydwybod  ef.  Addysgir  Pro- 
testant  ieuanc  yn  hollol  wahanol.  Mai  naill  ai  rheswm  ai  awdurdod 
yn  ei  foddloni  yntau  y gall  fwyta  cig  bob  dydd  o’r  flwyddyn.  Ei 
deimlad  ef  o rwymedigaeth,  gan  hyny,  nid  yw  yn  g.cssylltiedig  â’r 
ymattaliad ; ac  arn  hyny  efe  a ddywed  nacl  yw  bwyta  cig  ar  y Grawys 
yn  gwneyd  cam  â’í  gydwybod  ef.  Ac  felly  am  luaws  o bynciau  ereiih 

Pan,  gan  hyny,  y dywedo  rhywun,  Dysg  fy  nghymmydog  i mi  y , 
dylwn  wneyd  feì  a’r  fel,  ei  feddwl  yw — neu,  wrth  arferyd  y fath  iaith, 
èfe  a ddylai  fedclwl — fod  y teimlad  o rwymedigaeth  sydd  yn  ei  feddwl 
yn  gyssyìltiedig  â’r  cyfryw  weithred  ; ac  y mae  hyny,  ean  beiled  ag  y 
mae  ei  gydwybod  ef  wedi  ei  hiawn  ohmo,  yn  gyfran  o gyfraith  Duw 
iddo  ef. 


i 


Eithr,  nid  y w etn  holl  dybiau  raewn  perthynas  i foesoldeb  a chref-  | 
ydd  yn  deilliaw  oddiwrth  ddysgu  a rhesymu.  Maeyr  hwn  a gaífo  yn  j 
yr  ysgrythyrau  y gorchymyn  nefol — “Cerwch  eich  geîynion,”  yn  sugno 
tyb  yn  nghylch  y ddyledswydd  o garu  y dosparth  anhawddaf  eu  caru 
o’i  gydgreaduriaid,  allan  o ewyllys  ddatguddiecUg  Duw.  Mae  ei 
deimlad  o rwymedigaeth  i ewyllys  da  tuag  atynt  yn  ganlyniad  o’i 
waith  yn  cael  allan  y rheol  hon  ; neu,  mewn  geiriau  ereill,  mae  ei  { 
ddeall  wedi  ei  ddysgu  gan  ddeddf  foesol  teyrnas  nefoedd,  ac  y mae 
dyledswydd  newydd  wedi  ei  hychwanegu  at  yrhaia  eisioes  orchymyn-  ' 
id  gan  ei  gydwybod  ef.  Fel  hyn  y mae  yr  ysgrythyrau,  drwy  belydru 
gwybodaeth  i rnewn  drwy  ífenestr  y farn,  yn  eangu  maes  awdurdod  y ' 
gydwybod;  ac  oddiyma  y mae  mewn  rhan,  fod  yn  y rhai  sydd  yn  di-. 
írifol  chwilio  yr  ysgrythyrau,  y gydwybod  yn  ymddangos  yn  gymmaint 
mwy  etìfro  a gweithgar,  nag  yn  amryw  o’r  rhai  sydd  heb  eu  meddu, 
neu  heb  dalu  sylw  teilwng  iddynt.  Eithr,  nid  yw  yr  ysgrythyrau  yn  : 
eglur  benderfynu  pob  cwestiwn  yn  mherthynas  i ddyledswydd  dyn,  ac 
ar  rai  amgylchiadau  ceir  dynion  yn  wahanol  am  benderfyniadau  yr 
ysgrythyr.  Mae  hyn  etto  yn  achosi  cryn  wahaniaeth  yn  ngalwadau  y 
Gydwybod;  pâr  i’r  teimlad  o rwymedigaeth  fod  yn  gyssýlltieciig  wrth 
350, 


TÎIAETHODAU. 

weiẂirediadau  annhebyg,  ac  ar  amserau,  wrth  rai  hollol  groes  i w 
gilydd. 

Mewn  perthynas  i’r  awdurdod  sy’n  perthyn  yn  briodol  i’r  Gydwy- 
hod,  fel  arwreinydd  ymddygiadau  personol,  ymddengys  yr*  eglur,  oddi- 
wrth  reswm  yn  gystal  ag  ysgrythyr,  ei  fod  yn  fawr.  Pan  gredo  dyn, 
oddiar  ystyriaeth  deilwng,  fod  unrhyw  weithred  vniaw’n,mae  y weith- 
red  hóno  yn  iawn  iddo  ef.  Mae  y ffnith  fod  yn  ei  feddwl  ef  y teimlad 
o rwrvmedigaeth  yn  nglyn  wrth  y weithred,  a’i  fod  ef  wedi  myfyrio  yn 
'deilwng  ar  gywirdeb  ei  farn,  yn  gwneuthur  galwad  ei  gydw'ybod  ef  ar 
y pwnc  hwnw’  yn  alwad  awdurdodol.  Gan  gydwybod  attelir  pob  dyn 
rhag  drwg  bwTÌadol--anveinir  ni’n  gywirganddi  i gilio  rhag  euogrwydd 
ond  ni  luniwyd  hi  i’n  sierhau  rhag  syrthio  i gyfeiliornad.  Delir  y 
dyn  yn  euog  os  croesa  efe  ei  gydwybod — os  gwna  efe  un  peth.  tra  bo 
ci  deimlad  o rwymedigaeth  yn  tueddu  yn  y gwrthwTyneb.  Etto,  os 
beb  ei  chywir  ddysgu  y bydd  ei  farn,  ac  os  heb  ei  gyssylltu  â gwrth- 
ddrych  priodol  y bydd  ei  deimlad  o rwymedigaeth,  euog  y delir  ef  os 
croesa  efe  ei  gydwybod  fel  v mae  hi.  Pe  amgcn,  gelîid  ystyried  dyn 
yn  rhinw'eddoi  am  weithredu  yn  groes  i’r  hyn  adybia  yn  ddyledsw’ydd 
arno ; neu  yn  euog,  am  wmeyd  yr  hyn  a gredai  ef  ei  fod  yn  iawn. 
Felly,  megys  y dywed  Drd.  Price  a Pridcaux,  cyn  y gallwn  sicrhau 
fîafr  Duw  a gwobrwyon  gwir  grefydd,  rhaid  i ni  ddilyn  ein  cydwybodau 
a'n  barnau  ein  hunain,  yn  ol  y yoleuni  yoreu  a allwn  yyrhaedd.  Yn  gy- 
âfelyb  y mae  hefyd  farnau  Syr  William  Temple  a Jonathan  Dymond. 
O ganlyniad,  nid  ymddengys  un  sail  i wadu,  y saif  rhai  yn  gondemn- 
iedig  gerbron  y Barnwr  Holhvybodol,  am  gyflawni  gweithredoedd  a’r 
nas  nacawryd  gan  ei  ddeddf  ei  hun ; tra  gollyngir  rhai  yn  rhydrlion 
am  weithrediadau  a’r  nas  cyfiawnheir  gan  y ddcddf  hóno.  Ŵrth.y 
ddeddf  ddwyfol  y mcddyliais  yn  qwt,  yr  un  bendant  ddatguddiedig  ; 
ond,  credu  yr  wyf,  mai  yr  hyn  a osodir  allan  yma,  mewn  cyssylltiad  ít 
chydwybod,  yw  y yywir  ddeddf  foesol  i bawb.  Mae  y gwahaniaeth 
yn  hyn  yn  eglur  wrth  gadw  ar  wahan  hacddiant  y gweithredydd  a 
natur  y weithred.  Cawn  eglurhad  ar  y gwahaniaeth  hwn  yn  Esaia, 
pen.  10.  Ewyllys  Duwr  oedd  i gyfres  neillduol  o \veithredoedd  gael 
eu  cyfiawni  raewn  cosp  ar  ísrael.  Er  mwyn  cael  hyn  oddiamgylch, 
gosodwyd  brenin  Assyria  ar  waith: — “Myfi  a roddaf  orchymyn  iddo 
efigymmeryd  yr  yspail,  a chymmeryd  yr  ysglyfaeth,  ac  i’w  sathru 
hwynt  fel  tom  yr  heolydd.”  Gorchw'yl  y gorchymyn  fhgwrol  bwn  a 
gyfiawnwyd  gan  frenin  Assyria ; efe  a gwbìhaodd  ewyllys  Duw  ; ond 
yr  oedd  ei  amcau  ef  yn  bechadurus  ar  yr  un  pryd : “nid  amcanai  efe 
hyny  ;”  ac  o ganlyniad,  pan  y mae’r  holl  waith  ar  ben,  “Myfi  a yo;<p- 
af,"  ebe  Jehofa,  “ffrwyth  gwrol-galon  frenin  Assyria,  a gogoniant  ei 
uchel-drem  ef.” 

Eithr,  dywedwyd  eisioes  fod  yr  egwrvddorion  hyn  yn  nghyîch  cyd- 
wybod,  yn  cael  eu  dysgu  yn  yr  ysgrythyrau.  “Mae  un  yn  credu  y 
gall  fwyta  pob  peth,  tra  mae  arall,  yr  hwn  sydd  wan,  yn  bwyta  dail, 
&c.”  Yma.  gan  hyny,  y mae  gwahaniaethau,  ie, gwrth-benderfyniad- 
au  barnau  cydwybodol.  A pha  beth  a orchymýnir  i’r  pleidiau  ei 
wneuthur  ?—  “Bydded  pob  un  sier  yn  ei  feddwî  ei  hun  hyny  yw, 
bydded  penderfyniad  dios  a gofalus  pob  un  vn  rheol  i’w*  wreithrediad- 

' 351 


RHUFEINIAID. 


an.  Amgylchiadau  y personau  hyn  oedd,  fod  un  o honynt  yn  dìmad p 
gwirionedâ  ar  y pwnc,  tra  yr  oedd  y llall  lieb  ei  ddirnad  ; fod  yn  y naiîl 
ei  deimlad  o rwymedigaeth  yn  gyssylltiedig  â thyb  gywir,  tra  yr  oedd 
yn  y llall  ag  un  anghywir.  Drachefn,  “Mi  a \vn,  ac  y mae’n  sicr  genyf 
drwy  yr  Arglwydd  lesu,  nad  oes  dim  yn  afian  o hono  ei  hun  gan 
hyny,  a dywedyd  y cwbl  mewn  gair,  nìae  pob  ymborth  yn  gyfreithìon 
i’w  fwyta  ; “ond  i’r  hwn  sydd  yn  tybied  fod  peth  yn  afian,  i hwnw  y 
mae  yn  afian.  ” Nid  pa  un  a oedd  ei  dyb  ef  yn  gywir  ynte  angh)Twir, 
®edd  y cwestiwn  ; ond  pa  beth  mewn  fifaith  ydoedd  ei  dyb  ef : dyna  y 
pwnc.  I’r  petruswr  yr  oedd  vr  aflendid,  sef  y pechod  o fwyta,  yn  sicr, 
er  fod  v weithre  yn  un  iawn  ynddi  ei  liun.  Eilwaith  : — “Pob  peth,  yn 
wir,  sydd  hur  ; eithr  drwgyw  iH-hwn  sydd  ynhwyta  drwy  dramgwydd.” 
Gwel  pen.  xiv. 

Ac  yma,  mae  genym  atehiad  i"r  rhai  a gymmerant  arnynt  wneyd 
yn  ysgafn  o awdurdod  Cydwybod,  gan  flo«eddio  : — “Mae  pob  un  yn 
pìedio  ei  dybiau  cydwTybodoì,  a’i  fod  yn  rhwym  gan  ei  gydwybod  i 
wneyd  hyn  a’r  llall ; ac  etto, nnae  ei  gymmydog  yn  gwneuthur  yn.hollöl 
yr  un  ble,  ac  yn  dwryn  yn  mìaen  yr  un  rwymedigaeth  i wneuthur  yn 
l'.oUoi  i’r  gwrthwyneb.”  Ond,  heth  gan  hyny  ? Yr  oedd  barnau  y 
g v ŷ ' hyn  yn  gwahaniaethu  oddìwrth  eu  giîydd ; nid  oedd  hyny  ddim 
omi  a allasem  ddysgwyl,  canys  ífaeîedig  oeddynt ; ond  yr  oedd  eu  teîm- 
larî  o nwmedîgaeth,  bob  un,  yn  nglyn  mewn  gwirìonedd,  wrth  ie 
wrthddrych,  ac  i’r  naiîî  a’r  Hall  o honynt,  yn  awdurdodol  ar  eu  buchedd, 

Mae  un  syìw  yn  anghenrheidìol ; sef,  er  y dylai  dyn  wneyd  irw  vm- 
ddygiad  gyduno  â’ì  gydwybod,  y geììir  ar  amserau  eì  ddal  yn  gyfìawn 
euog  am  gamsyniadau  ei  farn.  Barna  dynion  yn  aml  yn  gyfeiliornus 
yn  nghylch  eu  dyledswyddau  mewn  canlyhiád  i’w  gwaìlau  eu  hunain  ; 
ni  chynnner  rhaî  ond  ychydig  o draíferth  i gaeî  aîìan  y gwirìonedd ; 
rhai  a wirfoddol  gauant  allan  wybodaeth ; a byddai  gan  y rhan  fwyaf 
o ddynion  byd  feddylddryehau  eywiraeh  am  yr  hyn  sy’n  wir  dda  yn-  ’ 
ddo  ei  hun,  ped  ymroddent  yn  deiìwng  i’w  eyrhaedd.  Acfelly,  er  na 
elîir  cospi  dyn  am  weithred  neiìlduoì,  yr  hon  a gyflawnodd  efe  drwy 
anwybodaeth  am  natur  eì  drwg  • gellir,  a gwneir.  ei  gospi  ef  am  yr 
anwybocìaeth,  yn  yr  hwn  y daeth  ei  dyb  ef  ì fodoìaeth.  A’r  ystÿr- 
iaéth  hyn  a rydd  reswm  i ni,  ond  odìd,  dros  yr  hyn  a ddywedodd  ein 
Harglwydd,  y caìíf  yr  hwn  a balìodd  drwy  anwybodaetb  a gwneuthur 
ewyllys  ei  Argîwydd,  “eì  guro  ag  ychydig  o ffonnodiau.”  Mae 
graddau  o ddrygîonì,  i weithredwyr  yr  hyn  y mae  Duw  o’r  diwedd  “yn 
danfon  amryfusedd  eadarn,  fel  y credont  gelwydd.”  Yn  y stad  hon  o 
araryfusedd  cadarn,  ond  odìd  na  aîlant,  heb  groesî  unrhyw  deimìad  o 
rwymedigaeth,  gyfiawnì  amryw  weithredoedd  tra  drygionus.  Arwein- 
ir  ni  gan  yr  egwyddorion  a hleidir  yma,  i dybied  y bydd  y gosp  sy’n 
nros  y cyfryw  bechaduriaid,  yn  perthynu  yn  hytraeh  i’r  ysgelerder 
hwnw  o ddrygioni,  o ba  un  yr  oedd  yr  amryfusedd  barnoì  yn  ganlyn- 
iacî,  nac  i’r  gweithredoedd  neilldiiol  hyny,  ag  a allasent  hwy  fod  wedi 
eu  cwblhau  dan  ddylanwad  yr  amryfusedd  ei  hun. 

Dywed  ein  hapostel  yn  eglur  fod  yr  holì  baganiaid  yn  meddu  teim- 
lad  o gyfrifoldeb,  neu  o leiaf,  o rwymedigaeth  foesol,  yn  nglyn  a’u 
gw'eîthredoedd'-eu  bod  vn  gweithredu  yu  amî  yn  groes  i’r  cyfryw 
352 


TRAETIIODAU. 


deimladau,  aeo  gaiîlyniad  vn  groes  i’w  cydwyìjodau — eu  bod  felly,  pa 
un  bynag  ai  iawn  ai  cam  í'o  y gweithredoedd  hyny,  yn  gwneuthur  yr 
hyn  adybiant  eu  hunain  yn  ddrwg — a’u  bod,  o ganlyniad,  yn  agored 
i gondemniad  y Barnwr  cyíiawn  yn  y dydd  mawr. 

Ond,  gallwn  ninnau  ychwanegu  fod  hyd  yn  nod  Cristionogion,  yn 
tawel  ymorphwys  mewn  anwybodaeth  dygn  o wir  natur  y gweithred- 
oedd  a ymgynnygiant  iddynt,  pan  y gaìlerit  yn  hawdd  gyrhaedd  v 
wybodaeth  anghenrheidiol.  Mae  hyn  yn  hechod  pwysig  a lìed  gyfìf- 
redinol.  Mae  ereill  yn  waeth  etto,  gan  ruthro  i gyflawni  rhai  peth- 
au  ag  y petrusant  yn  gryf  yn  nghylch  eu  cyfreithlondeb.  Math  o 
ryfyg  peryglus  yw  hŵvn.  ac  yn  ymledaenu  gyda difrawder  erefyddol  yr 
oes  o Gristionogion.  Mae  ereill  yn  waeth  etto, — yn  credu,  mai  drwg 
ynddo  ei  liunyw  y petli,  ac  er  hyny  yn  ei  gyflawni,  gan  addunedu  ei 
adael  am  y rhinwedd  gwrthgyferhynioî,  mewn  ainser  dyfodol.  Ereill 
etto  ydynt  waeth  ua’r  oll — gwyddant  mai  pechod  yw  y weithred.  cyn, 
a chwedi,  ei  chyüawni ; etto,  ei  chyflawni  a fynant,  heb  un  ystyriaeth 
o'r  canlyuiadau  presennol  na  dyfodol  î Math  o anftyddwyr  trwyadl 
ac  ymarferol  yw  y rhai  hyn,  can  helled  ag  yr  â eu  dirnaducth  a’u  dy- 
lanwad.  Defnyddiol  iawn  yw  Cydwybod , i eistedd  arorsedd  y meddwl, 
a harnu  gwir  foesoldeb  pob  gweithred  cyn  i’r  gweithredydd  ymosod 
arni.  Defnyddiol  iawn  yw  Gwybodaeth , i unioni  barn  y gydwybod,  yn 
nghylch  gwir  natur  pob  gweithred,  o ran  graddau  ei  drygioni  neu  ei 
daioni,  ynddi  ei  hun,  ac  yn  ei  pherthynasau  neillduol  â’r  gweithred- 
ydd.  Gwrandawed  y darllenydd  ar  ei  gydwybod,  a gwrandawed  y 
gydwyhod  ar  air  Duw  ! 


TRAETHAWD  VI. 

<£Y  DDEDDF’'  YN  DDIM  OND  GWI.EIDIADAETH  IUDDEWIG. 

Diau  fod  Duw  yn  y cymmeriad  o Jehofa,  wedi  ymostwng  i fod  yu 
frenin  gwladol  ar  Israel,  ac  i sefyll  yn  yr  unrhyw  berthynas  atynt,  ag 
y safai  breninoedd  yr  oesoedd,  a’r  gwledydd  hyny,  at  eu  deiliaid  hwy 
thau  ; megys  llywydd  eu  byddinoedd,  perchennog  y wlad  a ennillasai 
efe  fel  y cyfryw  icldynt,  a phrif  ynad  gorseddol  eu  holl  ddadleuon  ac 
iawnderau.  Vr  oedd  efe  i fod  yn  Dad  iddynt  oìl,  fel  yr  ystyrid  bren- 
inoedd  yn  dadau  i’w  deiliaid,  ac  nid  fel  yr  ystyrir  ni  yn  awr  yn  dadau 
i’n  plant  teuluol.  Yr  oedd  efe  i fod  mewn  cyfammod  â’r  genedl,  fel 
yr  oecld  gwyr  yr  oesoedd  hyny  mewn  cyfammod  â’u  gwragedd.  Yr 
oeddynt  hwythau  yn  eiddo  iddo  yntau,  fel  y wraig  i’w  gwr,  yr  hon  a 
brynasai  efe  â'i  arian,  o gaethiwed.  Yr  oedd  hi  i fod  yn  gaethes  id.io 
ef,  heb  teddu  ewyllys  o’i  heiddo  ei  hun,fel  y mae  gwragedd  y dwyreìn- 
fyd  hyd  heddyw.  Ei  tlieiniladau  o’i  íîaen  oeddynt  y cariad  ofnus, 
brawychus,  crynedig  hwnw,  ag  oedd  yn  naturiol  i ddeiliaid,  i briod- 
o dan  yfath  amgylchiadau.  Nid  oedd  yn  hyn  oll  ddim  crefyddol. 

Wrth  grefyddol  yn  awr,  y meddyliaf  yr  ymwneyd  hwnw  â Duw, 
«ydd  yn  dwyn  perthynas  yn  meddwl  y pechadur  à byd  arall — â nef- 
oedd  ac  ag  ufl’  rn,  yr  hyn  oedd  yn  perthyn  i’r  maddeuant,  a’r  derbyniad 

353 


RHUFEINIAID. 

hwnw  i ífafr  Duw,  nad  oedd  yn  bod  drwy  yr  aberthau  ar  y rhestr 
Aaronaidd. 

Wrth  wleidiadol , y meddyliaf  yr  ymwneyd  hwnw  â Duw,  oedd  yn 
dwyn  perthynas  yn  unig  â gwlad  Canaan,  ei  hyd,  ei  gwin,  a’i  holew 
hi ; at  estyniad  neu  fyrhad  oes  ynddi  hi;  sef  y gyfundrefn  oedd  â’i 
nefoedd  (os  goddefir  benthyg  yr  ymadrodd)  yn  mrasder  Canaan,  a’i 
huffern  yn  nyffryn  mah  Hinnom. 

Yn  awr,  gân  mai  y Beibl  sydd  wedi  bod  yn  arweinydd  proffesedig 
drwy  yr  Esboniad  hwn  hyd  yma,  ni  ddysgwylir  i mi  yma  osod  y dar- 
llenydd  i bwyso  ar  y duwinyddion  yn  ei  le.  Dosranaf  yr  arholiad, 
ynte,  yn  ddwy  ran  ; sef,  (1),  Tystiolaethau  peudaut  dros  fy  ngosodiad  ; 
ac  (2),  Eglurhad  ar  y rhai  a ymddangosant  megys,  ac  yr  ystyrid  eu 
bod,  yn  ei  wrthbroji. 

Dosranaf  y tystiolaethau  cadarnliaol  yn  bedwar  cyfnod,  pa  rai  a 
redant  drwy  yr  Hen  Destament,  yn  nghyda  chyfnod  eglur  a goleu  y 
Testament  Newydd. 

Dosranaf  dystiolaethau  cadarnhaol  yr  Hen  Destament  etto  yn  ol  y 
gw’ahanol  gyfnodau,  ganystyried  fod  pob  ychwanegiad  o ddadguddiad 
dwryfol,  yn  cyfnewid  graddau  ar  dybiau  deiliaid  dadguddiad;  canys 
peri  cyfnewidiad  er  gwell,  mewn  barn  a buchedd,  oedd  amcan  ei 
roddiad. 

1.  Y cyfnod  Cynfoesenaidd. 

“Am  gadw  o Abraham  fy  ngadwriaeth  ( mishmar , custom,  usage), 
fy  ngorchymynion  ( mitzotha ),  fy  neddfau  ( chuccoth ),  a’m  cyfreithiau 
( iorotha ),”  ebe’r  Arglwydd  wrth  Isaac,  yn  Gen.  26,  5,  “mi  a amlhaf 
dy  had  di  fel  ser  y nefoedd,  a rhoddaf  i’th  had  di  yr  holl  wledydd  hyn, 
a holl  genedlaethau  y ddaear  a fendithir  yn  dy  had  di.”  Wele  waddoli 
Abraham,  a’i  fab  Isaac,  â lliaw?s  o blant,  ac  â gwlad  fras,  ac  ag  achydd- 
iaethy  Messia.  Yinanid  oes  uu  cyfeiriad  ateilfyd.  Dywed  Gen.  15> 
6,  iddo  ef  gredu  yn  yr  Arglwydd,  acmai  hyny  a gyfrifwyd  iddo  yn  gyf- 
iawnder.  A thystia  Pauî  [Gwel  ar  pen  iv.],  mai  drwy  y weithred 
hòno,  ac  nid  drwy  ufydd-dod  i’r  pedwrar  dosbarth  uchod  o osodiadau, 
y cyfiawnhawyd  ef.  O’r  unrhyw  natur  ceir  yr  holl  gyfeiriadau  ereill  a 
ellid  wneuthur. 

2.  Y cyfnod  Moesenaidd  hyd  Ddafydd. 

Dengys  Exod.  15,  26,  mai  y wobr  am  wneyd  yr  hyn  oedd  “uniawn 
yn  ngolwg  yr  Arglwydd  dy  Dduw  [ Jehofa  Elohicah ),  a gwrando  ar  ei 
lais  ef,  a rhoddi  clust  i’w  orchymynion  [mitzotha'\  ef,  a chadwT  ei  holl 
ddeddfau  [ chuccoth ] ef,”  oedd  arbediad  rhag  clefydau  yr  Aifftiaid,  o 
hynyallan;  a’i  reswm  dros  y gwrarediad,  oedd  “am  mai  myfi  yw 
Jehofa  dy  Iachawdwr  di.”  “Os  gwrandewch  ar  fy  lìais,  a chadw  fy 
nghyfammod  (ebe  efe  yn  pen.  10,  5),  chwi  a fyddwch  yn  drysor  priodol 
i mi  o flaen  yrholl  bobloedd,  ac  yn  freniniaeth  o offeiriaid,  ac  yn  gen- 
edl  santaidd  i mi.”  Gwelwn  etto  mai  breintiau  tymhorol  a gwleid- 
iadol  yn  unig,  a gyssylltir  yma  wrth  yr  holl  ufydd-dod  hwn. 

Yna,  yn  pen.  21,  1,  yr  ydym  yn  cael  y gair  barnedigaethau  [mish- 
pathim],  ystyr  yr  hwn  yw  y cyfreithiau  yn  nghylch  gweision,  llofrudd- 
iaeth,  niweidiau,  lladrad,  benthyg,  dewiniaeth,  delwaddoliaeth,  usur- 
354 


TRAETHODAU. 


iaeth,  blaenífrwythau,  enllib,  sabboth  y seithfed  flwyddyn,  a sabboth  y 
seithfed  dydd,  y tair  gwyl,  gwaed  a brasder  aberthau,  &c.  Gwelwn 
yma  fod  barnedigaethau  yn  cynnwys  o’r  bron  y cwbl  o’r  llechau,  yn 
nghyda’r  gosp  neu  ddedfryd  berthynol  i bob  troseddiad. 

Yn  Lef.  5,  17,  cawn  dori  gorchymynion  Jehofayn  bechod  maddeu- 
adwy  mewn  aberth  cymmod,  yr  hyn  a brawf,  debygwyf,  nad  y dengair 
a feddylirbob  amser  wrth  gorchymynion  (mitzotha) . 

A phwy  nas  daliodd  sylw  ar  yr  holl  orchymynion  a geiryn  y cyfnod 
hwn,  ynneillduol  yn  llyfr  Deuteronomium,  i garu  Duw  â’r  holl  galon, 
â’r  holl  enaid,  ac  â’r  holì  nerth,  &c.,  ac  i rodio  yn  ei  ffyrdd  ef,  ac  i 
lynu  wrtho  ef,  ac  i’w  ofni  ef,  ac  i’w  wasanaethu  ef,  ac  i dyngu  i’w  enw 
ef,  a gwneyd  yr  hyn  oedd  uniawn  yn  ei  olwg  ef,  &c.,  &c.?  A phwy 
na  sylwodd  hefyd  mai  sylwedd  yr  holl  addewidion  annogaethol  i hyn 
oll  oedd  cael  “mynediad  i mewn  i’r  wlad,”  “perchennogi  y wlad,” 
“estyn  dyddiau  yn  y tir,”  “gyru  ymaith  eu  gelynion  o’u  blaen,’’  a’r 
cyffelyb?  Gwel  Deut.  fl,  5,  &c,  17,  a 10,  12,  a 11,  1,  13,  22,  a 19,  9, 
a 30,  6,  16,  a 7,  9. 

A phwya  ammheua  nad  oedd  yr  holl  ddeddfau,  a’r  gorehyn^-nion, 
a’r  barnedigaethau,  i’w  cyflawni,  fel  yr  ofnent  Jehofa  eu  Duw,  fel  yr 
estynid  eu  dydlUau  ? Gwel  Deut.  5,  1,  2,  24. 

Darllener  yn  fanwl  Deut.  10,  12,  hyd  11.  8,  a cheir  gweled  yr  ofni, 
y rhodio,  y gwasanaethu,  y cadw,  yr  enwaedu  calon,  y peidio  caledu.  y 
glynu,  y moli,  y cydnabod,  a’r  cyfryw  ddyledswyddau,  yn  cael  eu 
gwasgu,  a’u  hannog,  a’u  gwthio,  at  y genedl ; a’r  oll  fel  y byddent 
gryfion,  ac  yr  elent  i mewn,  y meddiannent  y tir,  ac  yr  estynid  eu 
dyddiau  ynddo. 

Yn  adn.  13,  &c.,  eilwaith,  cawn  yn  wobr  am  garu  Duwr ,fel  y Jehofa 
eu  Duw , a’i  wasanaethu  ef,  â’r  holl  galon,  ac  â’r  holl  enaid,  y cynnar- 
wlaw,  a’r  diw’eddar-wlawr,  yd,  gwin,  olew,  glaswellt  i’r  anifeiliaid,  &o. 

Dywed  Deut.  30,  20,  mai  einioes  ac  estyniad  dyddiau  oedd  Jehofa 
iddynt,  fel  y cyfryw.  Dengys  Josua  (23,  11)  ar  ei  ymadawiad,  yr  un 
egwyddor. 

Mewrn  perthynas  i ystyr  y gair  deddf  \torath ] yn  amser  Moses  a 
Josua,  cawn  yn  Jos.  8,  32,  y deg  gorchymyn  yn  cael  eu  galw  yn  “gyf- 
raith  Moses,  yr  hon  a ysgrifenasai  efe  ar  y meini ac  am  y fendith 
a’rfelldith,  yn  nghyda’rholl  osodiadau  ereill,  gelwiryn  “holl  eiriau  y 
gyfraith,  yn  ol  y cwbl  sydd  ysgrifenedig  yn  llyfr  y gyfraith,”  adn.  34. 
Cyfraith  \toroth~\  y gelwdr  y cwbl. 

Yn  Num.  19,  2cawn  ymadrodd  hynod,  yr  hwn  a arddengys  ystyr  y 
geiriau  gwahanol  hyn,  a arferent,  dehygasem  ni,  am  yr  un  peth  : — 
“Dyma  ddeddf  y gyfraith  a orchymynodd  yr  Arglwydd,  &c.,”  ebe 
Moses.  Ordinhad  yr  anner  goch  oedd  mewn  golwg.  Y geiriau 
gwreiddiol  ydynt,  chuccoth  ha  torah , oddiwrth  yr  hyn  tebygid  mai  y 
manyliad  (particulars)  o’r  gyfraith  [ torah ] oedd  y ddeddf  \_chuccoth\. 
Nid  yw  Gesenius  na  Lee  yn  gallu  dangos  un  gwahaniaeth  rhyng- 
ddynt. 

3.  Y cyfnod  o Ddafydd  frenin  hgd  gaethiiced  Bahiìon . 

Am  waith  breninoedd  Judah  yn  gaduel  y gyfraith.  a’r  deddfau,  a’r 

355 


RHUFEINIAID. 


barnedigaethau,  a’r  gorchymynion,  bygythir  ceryddon  tymhorol  yn 
unig,  yn  ol  Salm  89,31.  32. 

Önd,  cawn  ryw  oîeuni  cryfach  nag  o’r  blaen  ar  natur  eu  crefydd  : 
“Yrhwn  adry  ymaith  ei  gìust  rhag  gwrando  y gyfraith  [ iorah ] sydd 
ffiaidd  ei  weddi  hefyd.”  Diar  28,  9.  Arddengyshyn  aad  oedd  i ddeil- 
iaid  anufydd  Duw  fel  Jehofa  Israel,  nemawr  groeso  wrth  orsedd  Rhad 
Ras  Duw  y Ffydd  ; sef,  yr  anufydd,  cyndyn,  ac  anedifeiriol,  o debyg  ; 
canys  cafodd  Dafydd  odinebwr  atebiad  i’w  weddi,  pan  edifarhaodd,  er 
maint  ei  anufydd-dod  blaenorol. 

‘ Clywch  gyfraith  ein  Duw  ni,  pobl  y Gomorrah  (newydd)/’  ebe 
Dduw  drwy  Ésaia  (1,  10).  Yma  gwrthyd  eu  haberthau,  eu  haddol- 
iadau  gwleidiadol  yn  ei  gynteddau  (adn.  12),  eu  newydd-loerau,  sab- 
hothau,  a gwyliau  oll.  Fel  eu  Duw  neu  frenin  gwladol,  ni  aìlai  efe 
eu  derbyn.  Yna  ychwanegir,  nas  gall  efe  fel  Duw  y Ffydd  ychwaith, 
dderbyn  eu  gweddiau,  oherwydd  eu  bod  yn  gymmysgedig  â gorthrym- 
der,  a thrais.  Etto,  addewir  maddeu  hyd  yn  nod  llofruddiaeth  a thrais 
iddynt,  ar  dir  ymostyngiad  a diwygiad  (adn.  18).  Gwelwn,  ynte,  nad 
allan  o’r  Ddeddf  y deilliai  y maddeuant  hwn,  o bechodau  oeddynt  can 
goched  o waed  gwirion  â’r  porphor,  canys  ni  feddai  ei  ìhestr  hi  un 
aberth  na  phardwn  gogyfer  â’r  fath  ysgelerder.  Allan  o’r  Easterios 
(iawn),  sef  yr  orsedd  yr  eisteddai  Duw  arni  drwy’r  oesoedd  fel  Duw  y 
Ffydd,  y deilliai  y maddeuant  rhad,  diaberth,  dioffrwm  hwn.  Gwei  ar 
Rhuf.  3,  2ó,  26.  Y prophwydi  oeddynt  uwch  eu  graddau  swyddol  yn 
wastadol  na’r  archoffeiriaid.  Swyddwyr  Duw  y Ffydd,  neu  y grefydd 
achubol,  oeddynt  hwy,  yn  fwyaf  arhenig.  Gwas  Duw  Israél  yn  unig, 
oedd  yr  archoffeiriad ; nid  oedd  diin  o’i  gyfryngwriaeth  ef  yn  dwyn 
perthynas  â byd  dyfodol.  Yn  Jer.  2,  8,  cawn  yr  esgynradd  hon  yn 
cglur.  Syna  y prophwyd  fod  yr  offeiriaid  wedi  gwrth'gilio,  sef  y 
rhai  a drinient  y gyfraith;  ’ie,  y bugeiliaid — y prophwydi,  a aethant 
hefyd  ar  ol  Baal,  ebe  ife.  Ystyriai  yn  fwy  hynod  ac  annaturiol  fod  y 
p'rophwÿdi — gweision  y grefydd,  yn  troi  oddiwrth  Dduw,  na  gweled  yr 
offeiriaid — gwëision  y wleidiadaeth,  felly. 

Nidydym  yn  y cyfnod  hwn,  ychwaith,  yn  cael  un  cyfnewidiad  ar  y 
ddeddf  fel  gwleidiadaeth.  Ei  gwobrwyon  a’i  chospedigaethau  ydynt 
amserol  yn  barhaus. 

4.  Cyfaod  y Caethìwed , a hyd  Ioan  Fedyddiwr. 

Dywed  meibionCorah  neu  Asaph  yn  y caethiwed  rai  pethau  hyfryd 
iawn  am  y gyfraith,  yn  y Salm  fawr;  etto,  nid  oes  un  fendith  amgen 
i’r  rhai  arferol  i’w  chanfod  yn  bendánt  gyssylltiedig  â’r  wleidiadaeth. 
Un  peth  teilwng  iawn  o sylw  yn  y cyfnöd  hwn,  yw  fod  bob  amser  y 
cawn  y gair  cyfraith  yn  y rhif  unigol,  y gair  gwreiddiol,  Torath , yn 
arferedig ; tra’r  arferir  y gair  aralí.  Chuccotn , bob  amser  y cawn  y 
deddfau  yn  y rhif  lliosog.  Svlwer  ar  y Salm  a nodwyd,  er  enghraifft, 
yn  adn.  1,  18,  29,  34,  44,55,  61,  70,  77,  85,  92,  97,  109,  113.  126.  136, 
142,  150,  153,  162,  165,  174  : cawn  y gair  “cyfraith,”  yn  yr  uniitol  yn 
unig : torath  yw  y gair  gwreiddiol ; etto,  yn  mhob  man  lle  cawn  y 
gair  “deddfau,”  sef  y lliosog,  chuccoth  yn  unig  a arferwyd  : nid  y llall 
uii  amser.  Tebygol,  gan  hyny,  fyned  o’r  gair  torath}  erbyn  hyn,  yn 
356 


TRÀETÍIODAU. 


arferediç  am  coríf  cyfar»  y gyfundrefn,  tra  cyfyngid  y llall  am  y gn*a- 
hanol  tldeddfau  ar  walian.  Mewn  canlyniad  i hyn  cawn  y gair  nomosy 
cyfraith,  wedi  rhedeg  yn  mlaen  hyd  y Testament  Newydd.  Disgyn- 
odd  y chuccoth  Iîebreig,  ornl  odid,  i anarferiad.  ac  arosodd  y torath 
mewn  grym,  ac  yn  arferedig  am  y cwbl  fel  cyfundrefn. 

5.  Cijfnod  Ioan  Fedyddìwr  a'r  Messia. 

Dysgwyliwn  yn  awr  gynnydd  cyflymach  ar  y goleuni  moesol,  nac 
o’r  blaen.  Mae  y dydd  ar  wawrio,  a Haul  cyfiawnder  cyfiawnhaol 
Duw  ar  ymddyrchafu  i olwg  y byd.  Mae  teyrnas  nefoedd  ar  ym- 
ddangos  ; eithr  teyrnasiad  y Ddeddf  syddetto  yn  aros. 

Nid  oes  genym  nemawr  gyssyUtiad  o fendithion  tymhorol,  yn 
mhregethau  Crist,  wrth  ufydd.dod  i’rddeddf;  ond  gellir  profi  tuai 
gwleidiadaeth  yn  unig  ydoedd  hi,  oddiwrth  ei  diddymiad  gan  Grist. 
mewn  rliar».  yn  ei  athrawiaethau ; er  nad  oedd  efe  i beri  clywed  ei  lef 
yn  yr  heolydd.  Yr  apostolion,  ar  ol  cyfodiad  Haul  y deyrnas,  oedd  i 
bregethu  y diddymiad  o’r  hen  wleidiadaeth  ar  benau  tai.  “Na  ladd  !" 
ebe  y rhai  gynt;  ac  onid  Moses  oedd  un  o’r  rheiny  ? “E’thr  yr  yd- 
wyf  fi  yn  dywedyd,  Na  ddigia!’’  ebe’r  Iesu.  “Na  odineba  a ddy- 
wedasai  Moses  ; eitlir  Crist  a ddywedai.  “Nac  edrych  yn  cliwennych- 
gar!M  “Na  th\N'ng  amidon  !"  ebe  Moses:  ond,  *'Na  thwng  ddim  !" 
ebe  Crist.  “Llygad  am  lygad!’'  ebeMoses;  ond,  “Tro’r  oohr  arall 
at  dy  darawyrìd  !"  oedd  gorchymyn  Crist.  Tra  dywedai  Moses,  “Casâ 
dy  elyn  ; nachwennych  rìdaioni  dy  elyn  ; a lladd  dy  elyn  !"  “Cerwch 
eich  gelynion  !”  oedd  gorchymyn  newydd  ein  Harglwydd  tosturiol. 
A phan  ei  cyhuddwycí  o weithio  ar  y Sabboth,  ac  felly  o dori  y gorchy- 
myn  Moesenaidd,  ei  amddiífyniad  nid  oedd  drwy  geisio  cyssoni  ei 
ymddygiad  â’r  gorchymyn  ; ond  drwy  hóni  uwchafiaeth  swyrìdol  ar 
sylfaenydd  y Sabbotìi — drwy  ddatgan  ei  fod  ef  ei  hun  yn  Arglwydd 
ar  y Sabhoth.  A phan  ddywedodd  efe  fod  yr  holl  gyfraith  a’r  pro- 
phwydi  yn  sefyll  ar  y ddau  orchymyn  mawr  : — “Câr  yr  Arglwydd  dy 
Dduw,  Sìc.,  a’th  gymtnydog  fel  ti  dy  hun  * ni  ychwanegodd  efe  fod 
ei  deyrnas  ef  ei  hun  hefyd  yn  sefyll  arnynt.  Efe  a wyddai  fod  cariatl 
mwy  na  hyny  dan  sail  ei  deyrnas  ef,  a gwyddoin  ninau  hefyd.  y fynycl 
vnesaom  at  ei  groes,  ac  y canfyddom  ef  vn  marw  dros  ei  eh  nion.  Mat. 
22,  37—40. 

Tystia  Crist  ei  hun  yn  Mat.  11.  13,  mai  hyd  loan  y prophwydai  y 
gyfraith  a’r  prophwydi  (Mat.  11,  13).  ac  ychwanega  Luc  (16,  16)  mai 
teyrnas  Dduw  a bregethid  o hyny  allan  yn  eu  lle  hwynt ; ae  mai  ati 
hi  yn  eu  l!e  hwynt,  yr  ymwthiai  pawh  gwedi  hyny.  Yn  Ioan  1,  17. 
cawn  narì  oedd  na  gras  na  gwirionedd,  yn  mhriodol  ystyr  y geiriau,  sef 
eu  hystyr  dan  y Testament  Newydd,  ofewn  y ddeddf. 

6.  Y cyfnod  ol-bentecostaidd  yn  gy  ffredinoì. 

“Y  ddeddf  nid  yw  o tfydd,”  mecìdai  Paul  (Gal.  3.^1 9).  yr  hyn  sy’n 
arddangos  gagendor  amìwg  rhwng  y ddeddf  a threfn  ycadw;  ac  os 
na  bu  hi  yn  drefn  cadwenaid,  ni  bu  o netnawr  werth  yn  grefydd  i neb. 
“Hyd  oni  ddelai  yr  had,”  ei  rhoddasid  (adn.  19).  “Cyn  dyfod  y Ffydd 
y cedwid  rìynion  dan  v ddeddf,”  sef  cyn  dyfod  Ffydrí  i’w  theyrnas  a’i 
rhwysg.  Wedi  bod  (gegonen)  yn  athraw  at  Grist  y mae  hi  : a mwyach 

357 


'ìtflÜFËINÎAÎD. 


nid  ydyw,  hyd  yn  nod  yr  Iuddewon,  dani  felly.  Dywedir,  yn  Gah  4, 
22 — 30,  inai  cnawd  oedd  çyfammod  Sina,  a’i  fod  i gael  ei  fwrw  allan 
(adn.  30).  Yn  y cyfammod  hwnw  yr  oedd  y llechau  ; llechau  y cyf- 
arnmod  eu  gelwir : ni  chaiff  y cyfammod  hwn  gydetifeddu  â chyfam- 
mod  teyrnas  nefoedd;  ac  os  bwriwyd  allan  y cyfammod,  aeth  allan  ei 
lechau,  ac  aeth  allan  yr  hyn  sydd  arnynt.  Ni  bu  y ddeddf  dda  i ddim 
ond  i gyfiawnhau  y cyfiawn,  ac  yr  oedd  ganddi  ei  chyfiawnderau  iddo. 
Os  pechai  dyn  yn  erbyn  un  o’r  llechau,  ni  feddai  hi  gyfìawnder  iddo 
ef,  canys  ni  feddai  ei  rhestr  un  aberth  drosto.  Diddymodd  Crist 
“ddeddf  y gorchymynion  mewn  ordeiniadau.”  (Eph.  2,  15  ; Col  2, 
14.)  Fod  y deg  gorchvmyn  gynnwysedig,  a debygwyf;  canys  de- 
chrenir  adnod  Col.  2,  Î6  â’r  gair  “canys,”  “oherwydd  paham’  (ounj  ; 
nc  o fewn  cyfres  v gorchymynion  anodesid,  cawm  yr  un  am  sabbothau. 
Wrth  droi  yn  ol  i’r  Hen  Destament,  i adnabod  at  ba  ìiethau  y cyfeir- 
iai  y genedl  dan  y gair  gorchymynion  (entoJai),  cawn  ein  hunain 
yn  Deut.  4,  2,  40;  2 Bren.  21,  8,  &c. ; ac  wrth  ddarllen  yr  arferiad  yno 
o’r  gair,  ni  allaf  lai  na  thybied  ei  fod  yn  cynnwys  y deg  gorchymyn, 
yn  gystal  a’r  lleill.  Na  feddylied  neb  fy  mod  am  ddiddymu  deddf 
foesol  dynolion  ; eithr  am  wadu  gorchymynion  Moses  fel  cyfundrefn 
o foesoldeb  i’r  byd.  Caf  un  helaethach,  ysbrydolach,  a myrdd  mwy 
perffaith,  o enau  ac  esiampl  Crist,  na  dim  sydd  yn  y llall.  Pa  hawl 
öedd  gan  gyssylltwyr  cyntaf  crefydd  a gwleidiadaeth,  i gyhoeddi 
Äloeseniaetìi  yn  rheol  buchedd  i’r  byd?  A pha  liawl  sydd  gan  neb 
yn  awr  i’n  rhwymo  ni  wrth  eu  penderfyniadau  cnawdol  hwTynt  ? “Ni 
pherffeithiodd  y gyfraith  ddim (Heb.  9 19,)  trwy  y gobaith  gwell  a 
ddygwyd  i mewn  yn  ei  lle,  yr  ydym  ni  yn  nesâu  at  Dduw.  Yn  awr,  a 
yw  Crist  yn  dewis  i ni  fucheddu  dan  gyfraith  na  allai  berffeithio  dim 
oll  ? ac  onid  dan  yr  un  gyfnndrefn  yr  ydyra  i fyw,  ag  yr  ydym  i nesau 
at  Dduw  ? Os  na  thâl  y ddeddf  i mi  i weddio  dani,  ni  thâl  i mi  i 
wneyd  dim  dani,  canys  gorchymynir  i mi  weddio  yn  ddibaid.  Dar- 
Hener  liefyd  benderfyniad  y gynnuanfa  apostolaidd,  vn  Act.  15,  24, 
28,  lle  ceir  gorchymyn  pendant  i beidio  annog  neb  i gadw  deddf  Mo- 
ses.  Digoned  hyna  ar  osodiad  sydd  mor  eglur. 

7.  Athrawiaeth  ein  hepistol  ar  ddadl  y Bdeddf. 

Yn  awr,  sylwn  ar  dduwinyddiaetli  ein  hepistol  ymaar  y pwnc  pwys- 
ig  hwn.  Cawn  y gair  deddf,  nomos , 74  o weithiau  yn  yr  epistol. 

1.  Am  gyfraith  yn  gyfí'redinol;  pob  deddf.  cawn  y gair  heb  v fan- 
nod,  gan  mwyaf,  ac  yn  y manati  canlynol : sef  pen.  2,  12,  14  (“ydynt 
ddeddf”) ; pen.  3,  20,  21,  27  (“paddeddf  ?”);  adn.  28,  31 ; 4,13,15; 
C,  14,  15,  a 7,  1 (“gwybod  deddf”).  Wrth  y gair  yn  y nianau  hyn  y 
meddylir  deddí  naturiol  a datguddiedig. 

2.  Am  y ddeddf  a ddaetli  i mewn  i Eden,  drwy  Iesu  Grist  ein  Har- 
glwydd.  Canlyniadau  dyfodiad  y ddeddf  hon  i mewn,  oedd  amlhad 
camwedd  Àdda,  o ran  ei  gosp,  yn  eiddo  i bawb,  a’i  ddygiad  i ben 
drwy  gyfrifiad  yn  unig,  yn  nghyda  rhagor-amlhad  gras  yr  un  Crist  i 
bawb  mewn  adfywhad  corfforol ; ac  i laweroedd  mewn  lliosogrwydd  o 
ras,  a thevrnasiad  mewn  bywyd  tragwyddol,  ar  ol  yr  adgyfodiad.  Ar- 

358 


TRÁETHODAU. 


ddengys  y nodau  hyn  arni,  nad  deddf  Moses  a feddylid.  Pen.  5,  Io; 
20,  ac  fe  aìlai  S,  2. 

3.  Am  ddeddf  priodas  (yn  pen.  7,  1,  2,  3),  neu  awdurdod  y gwr  ar 
ei  wraig,  yn  ol  y deddfau  dwyreiniol. 

4.  Aui  yr  unrhyw  awdurdod  o eiddo  Pechod  arnom,  lle  personolir 
ef  fel  gwr,  a ninnau  fel  ei  wraig,  yn  rhwym  odditano,  7,  7,  21,  23,  25  ; 
a 8,  2. 

5.  Am  yr  efengyl  neu  gyfundrefn  y Ffydd  yn  nghyfnod  Crist  Iesu, 
3,  27;  8,  2;  a9,31. 

6.  Am  gyfundrefn  Moses  i gyd.  Dosrenir  hon  yn  dair  cyfran*gan  y 
duwinyddion ; eithr  dengys  sylw  teilwng,  na  wyddai  yr  apostolion 
cldim  oll  am  y rhauiad  hwn.  Sylwir  yma  yn  unig  ar  yr  ymadroddion 
a dybir  yn  arwyddocâu  yr  hyn  a elwir  yn  ddeddf  seremoniol,  moesol, 

&C.  : — 

6,  14,  “Nid  ydym  ni  dan  y dcieddf lle  gosodir  hi  mewn  cyferbyn- 
iad  i charis,  gras.  Yn  Ioan  1,  17,  cawn  y gyfraith  a gras  yn  cael  eu 
cyferbynu,  oddiwrth  ba  le  y gwelwn  mai  ystyr  y naill  a’r  llall,  psn 
mewn  cyferbyniad,  yw  cyfundrefn  iMoses  achyfundrefn  Crist. 

7,  4,  a gyfrifir  yn  ddeddf  fel  ammod  bywyd.  Eithr,  pa  gyfran  o 

air  Duw  a'n  hysbysa  fod  y rhai  dienwaededig  erioed,  nac  yn  fyw  i’r 
ddeddf,  na  thun  y ddeddf  ? Hefyd,  cawn  y sawl  sydd  mewn  golwg  yn 
ein  testyn,  wedi  bod  unwaith  yn  briod  fi’r  ddeddf.  oncl  eubod  yn  awr  i 
briodi  Crist.  Ni  buom  ni  erioed  yn  sefyll  yn  yr  unrhyw  berthynas  a 
]\Ioeseniaeth  ag  yr  ydym  ynddi  yn  awr  â Christ  drwy  grediniaeth 
ynddo.  , 

Adn.  14.  Nid  yw  ddim  ond  ymresymiad  cyfeiliornwr  Plator.aidd. 
Gwel  ar  y lîe. 

8,  3,  nid  yw  yn  cynnw’y*  un  anhawsdra  iystyried  y ddeddf  fal  cyf- 
undrefn  wrth  y gair,  yn  gystal  â’r  uu  seremoniol,  neu  yr  un  foesol. 

10,  4.  Mae  dywedyd  fod  Crist  yn  ddiwedd  i orchymynion  y ìlech- 
au,  yn  gystal  ag  i’r  gyfran  arall  o’r  ddeddf,  yn  dychrynu  rhai  esbon- 
wyr  ; eithr  darllener  yr  Esò. 

13,  8,  10.  Nid  yw  Paul  wrth  ddatgan  mai  cyílawnder  y gyfraith  yw 
cariad,  yn  annog  y gyfraith  arnom,  ond  yn  bwrw,  yn  hytrach,  ddeddf 
yr  Iuddew  ei  hun  yn  ei  wyneb,  fel  y ífordd  rwyddaf  i’w*  ddystewi.  Ar- 
ferai  Pauì  y cìiül  hwn  o ymresymu  yn  aml  iawn.  Gofalodd  rhag  dy- 
wedyd  fod  yn  y ddcddf  ddim  at  neb  ond  “y  cymmydog.”  Cariad 
Crist  yw  y gwir  rywogaeth  o gariad  yn  awr. 

8.  Tystiolaethau  a dybir  dros  grefyddolder  y Ddeddf  neu  y yyfun - 
drefn  Foesenaüld. 

Salm  119,  96,  “Dy  orchymyn  di  sydtl  dra  eang.”  Peidied  r.eb  ag. 
estyn  y gair  hwn  yn  eangach  nag  y cawn  ef  mewn  manau  sy’n  rhoi  i 
ni  fesur  manylach  y gair. 

Diar.  6,  23,  “Canwyll  yw  y gorchymyn,  a goleuni  yw  y gyfraith.” 
Gwir;  ondy  ífordd  i fywyd  tymhorol  a oleuid  gatiddi. 

Luc  23,  56,  a ddywed  iddynt  orphwys  ar  y sabboth,  yn  ol  y gorchy- 
myn  ; eithr  cofier  nad  oedd  teyrnas  nefoedd  etto  mewn  grym  : yr  oedd 
el  brenin  yn  farw  yn  èi  fetld. 


átíUPËtNíAÍO. 


Ëph.  6,  2,  3.  Mae  yr  ychwanegiad  o fod  hir  oes  ar  y ddaear  uf» 
ÿdd,  yn  eglurhau  mai  coíìa  hen  orchymyti,  gan  ddywedyd  mai  efe  yd- 
nedd  y cyntaf  mewn  addewid,  yr  oedd  taul  ; ac  nid  ei  gadarnhau  yn 
rheol  búchedd  i ni.  Mae  ein  gorchymyn  ni  “yn  yt  Aíglwydd*”  i’W 
gad  yn  yr  adnod  íiaenorol.  “Peri  i’w  haul  godì  ar  y drwg  a*r  da,”  àc 
nid  estyn  oes  dymhorol  i’r  ufydd,  y mae  Duw  yn  Nghrist.  Ceir  cys- 
sylltifid  o’r  gorchymynion  yn  adn.  1,  4,  á,  d,  9,  â*r  Aíglwydd  Crist,  yr 
hyninid  oes  â’r  gorchymyn  yn  ein  testyn, 

1 Tim.  1,  5,  “Diwedd  y gorchymyn  yw  carìad  o galon  bür,  a chydwy- 
bod  dda,  a ffydd  ddiragrith.”  Ni  all  y gorchyniyn  hẃn  fod  yn  eiddo 
Mosés,  canys  dywed  Paul  yn  gyffredin  fod  Pfydd  yn  beth  tra  gwahanol 
i’w  eiddo  ef.  Gorchymyn  newydd  Crist,  mae’n  debyg>  oedd  meẁn 
golwg, 

Marc  1Ö,  17—22.  Nid  oedd  Crist  yn  gosod  y gorchymynion  ÿ n 
llusern  “bywyd  tragwyddol”  i’r  gwr  ieuanc  ; “tyred,  canlyn  fi,”  oedd  y 
moesoldeb  hwnw. 

Nid  yw  y gorchymynion  y cyfeirir  atynt  yn  Ioan  14,  21  ; a 1/5,  20; 

1 Cor.  7,  19  ; a 14,  37  ; 1 Thes.  4,  2 ; 1 Ioan  2,  4 ; a 3,  24 ; 2 Ioan  6 j 
Dat.  22,  14,  namyn  eiddo  Crist  fel  Pen  yr  eglwýs. 

Esay  42,  21,  “Yr  Arglwydd  sydd  foddlawn  er  mẅyn  ei  gyfiawnder, 
efe  a fawrha  y gýfraith,  ac  a*i  gwna  ytì  anrhydeddus.”  Ai  anrhydedd 
iawnol  yw  hwn  ? Ai  at  Grist  y cyfeirir?  A yw  ffansi  ein  catecismau 
ỳn  ddigon  i broíì  y peth  ? Ac  oni  faytfrhaodd  Crist  y gyfraith  yn  ei 
fuchedd ? 

Mat.  5,  17,  18,  * Na  thýbiwch  fy  nyfod  i dori  y gyffaith,  neu  y pro- 
phwydi  : ni  ddaethuin  i dori,  ond  i gyflaVfni.  Canys  yn  wir  meddaf  i 
chwi,  Hyd  onid  êl  y nefaA*  ddaear  heibio,  llìcî  â ún  iod  nac  tin  tipyn  o’r 
gyfreith  heibio;  hyd  oni  chwblhaer  oll.”  Tori  fhataluo),  gwneyd  ŷn 
ofer.  CríLAWNr  (plefoo ) , dwÿn  i ben,  î gyfiawn  amcan  a diweddiad, 
gorphen  hyd  berffeithiad  ei  thyiilhor.  Ni  ddaethai  efe  i ddystrywlo 
deddf  Moses,  a’i  chfoesi.  Éi  hamcan  oedd  sefyll  hyd  oní  ddelai  yr  Had  \ * 
ẁele  yr  Had  ani  gadvv  pob  iod  o honi  yn  ei  le,  hgd  oní  chrcòihäer  oîit 
ond  dim  yn  hwy. 

Mat.  23,  23,  “Ac  a adaẅsoch  heibio  y pethau  trymach  oJr  gyfraith  ; 
barn,  trugaredd,  a ffydd.”  Y r wrthddadl  yw ; Onid  yvv  Crist  yma  ÿn 
datgan  focl  barn,  tfUgaredd,  a hyd  yn  nod  y ffydd  ei  huu,  yn  tilysg  peth- 
au  trymaf  y gyfraith,  ac  o ganlyniad  yn  ffurfio  cyfran  o honì  ? Ac,  o$ 
oedd  ffýdd  yn  gyfran  ö honi,  yr  oedd  crefydd  yn  gyfran  o honi,  ac  os 
erefydd,  yna  cyfeiliornus  raid  fodholl  rediad  yr  esboniàd  hwn  ar  y Rhúf- 
einiaid.  Rhaid  cyfaddef  fod  yma  ddirfawr  anhawsdra,  ar  yr  olwg 
gyntaf ; eithr  yn  y camgyfieithiacl  yn  unig  y mae’r  cwbl,  mewn  ffaith. 
Yr  ymadrodd  gwreiddiol  yw  barutera  tou  nomou,  “trymach  o’r  gyf- 
faitli eithr  “trymach  na'r  gyfraitli’f  a ddylasai  fod.  DarTened  y 
dysgedigion  Matthaei’s  Greék  Gram.  § 454.  Stuart’5  rfeiò  Test.  Gram . 

§ 101,  (5) ; § 119,  (5).  Winer’s  Gram.  § 30,  2,  (b)  ; § 36,4.  Er  ei)g- 
hraifft,  wele  yr  un  cystraŵiad  yn  y manau  Canlynol : — “Mae  genyf  fi 
dystiolaeth  fwy  nag  Ioan,”  Ioan  5,  36. — “Haeddu  mwy  o barch  na’r 
tyv”  Heb.  3,  3.— “Un  mwy  nag  Ioan  Fedyddiwr,”  Mat.  11,  11  ; Luc  7, 

— “Mwy  na  Solomon,”  Mat.  11,  42,— Marc  4,  32,  “mwy  na’r  hòẀ 

m 


TftAETHODAÜ. 


ìÿsiau  ydyw,,,~  12,  31,  “gorchymyn  mwy  na’r  rhai  hyn  nid  oes,”^ 
ìoan  1,  50,  “ti  a gei  weled  pethau  mwy  na’r  rhai  hyn.” — íoau  4.12, 
‘*Ai  mwy  wyt  ti  na’n  tad  Jacob?”  Ac  felly  8,  53;  10,  29;  13,  1G;  a 
15,13;  1 Ioan  3,  20,  &c.  Felly  hefyd  y Septuagint  yn  Job  0,3, 
“trymach  na  thywod  y môr.” — Diar.  27,  3,  “trymach  na’r  ddau.” 
Dellach,  caniateir  i mi,  yn  ddiau,  gyíieithu  Mat.  23,  23,  yn  gydnnol  â’r 
unrhy w ymadrodd  gwreiddiol  yn  y manau  a nodwyd  : “ac  a adí  wsoch 
heibio  y pethau  trymach  na'r  gyfraith ; sef  barn,  trugaredd,  a ffydd,” 
yr  hyn  sy’n  dangosfod  y pethau  hvn  yn  ddyledswydd  arnynt,  ac  o gan- 
íyniad  i’w  dysgu  allan  o’u  hysgrythyr  eu  hunain,  er  nad  yn  ffurrìo  un 
g'yfran  o’r  gwleidiadaeth  a elwid  y gyfraith,  tra  yr  ydoedd  math  o farti 
a thrugaredd  yn  ofynoi  ganddi  hithau. 

Luc  10,  17, — “Hawsyw  i nef  a daear  fyned  heibio  (ehelesu  Grist), 
nac  i un  tipyn  o’r  gyfraith  ballu,”  neu  fyned  yn  ofer.  Ei  hamcaniad 
oedd  i aros  nesdelai  yr  Had  (Gal.  3,  12) ; sef.  nes  delai  efe  yn  y cym- 
meriad  o’r  “Hwn  a gawsai  yr  addewid,”  sef  yr  addewid  o’r  deyrnas 
Bentecostaidd.  Mynedyn  ofer,  fuasai  iddi  gael  ei  tliaílu  o’i  lîe  cyn  ei 
hamser;  a myned  û’r  efengyl  yn  ofer,  fyddai  gadael  y ddeddf  ar  yr 
crsedd  yn  hwy. 

Gal.  5,  14.  Yma  cawm  yr  apostol,  ar  ol  tynu  i lawr  y ddeddf  o dde- 
chreu  yr  epislol,  yn  mlaen,  yn  bwìrw  ei  ddeddf  ei  hun  i wyneb  > r 
Iuddew,  gan  ddangos  fod  liyd  yn  nod  ei  moesoldeb  iselach  hi  yn  con- 
demnio  y cymmydogion  fo’n  cnoi  a thrafìyncu  eu  gilydd.  “Eithr  (dej , 
yr  wyf  fì  yn  dywedyd,  Rhodiwch  yn  ol  yr  Ysbryd,”  ebe  efe,  gan 
ofalu  am  beidio  eu  gadael  gyda’r  “Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy  hua,” 
yn  unig. 

Adn.  23, — “Yn  erbyn  y cyfryw  nid  oes  deddf,”  ebe  efe.  “Pe  bydd- 
ech  yn  mynu  glynu  wrth  ‘Casa  dy  elyn/  a’r  holl  ddeddf,  ni  aliwn  èicli 
hannog  at  y rhinweddau  hyn ; eithr  yn  awr  nid  oes  ddeddf  neu  osocl- 
iad  yn  erbyn  yr  un  o’r  pethau  hyn.  Dynay  cyfêiriad  ; ac  nid  bwrw 
fod  y rhinweddau  Cristionogol  hyn  o fewn  cylch  y ddeddf,  Iago  1,  25. 
Sonir  yma  am  “berlfaith  gyfraith  y rhyddid.”  sef  yr  efengyl.  Dedc.f 
caethiwed  y gelwir  un  Moses,  yn  y Testament  Newydd. 

Gal.  2,  8, — “Os  cyfíawni  yr  ydych  y gyfraith  freninol  yn  ol  yr  ys- 
grythyr,  Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy  hun,  da  yr  ydych  yn  gwneuthur."’ 
Dyma  adgyfodiad  teg  i hen  gyfraith  Moses,  medd  rhywun.  Nage; 
oherwydd,  yn  gyntaf,  gelẃir  hi  yn  freninol  ( basilicos },  ystyr  yr  hyn 
yw : — perthynol  i frenin,  i diriogaeth,  megys  yn  Act.  12,  21;  Dillad 
breninol.”  Ac  adn.  20  : “Am  fod  eu  gwlad  hwy  yn  cael  eu  cynnal 
iaeth  allan  o’r  un  freninol.”  [Groeg].  Num.  21,  ‘22:  “Ar  hyd  y ffordd 
freninol  y cerddwn.”  2 Sam.  14,  26:  “Wrth  y pwysau  brer.inol  ‘ 
Esther  8,  15:  “Mewn  gwisg  freninol.”  Gwelwn  mor  ofalus  fu  ; 
apostol  i nodi  allan  gwir  naîur  deddf  Moses.  “Y  nomos  freninol — y 
gyfraith  freninol,  wleidiadol,  diriogaethol,”  ebe  efe.  Eithr,  medd 
gwrthddadl  arall,  Paham  y pâr  efe  iddynt  wneuthur  felly  3 Ara  fod 
caru  cymmydog  fel  ni  ein  hunain,  yn  sicr  ö fod  yn  dda,  can  helled  a^: 
y cyrhaedda;  a’i  wasgu  ar  Iuddewon  CristionogoT,  mor  debygoi  A 
dim,  i’w  hennill  oddiwrth  dderbyn  wynebv  Eithr,  dymunaf  ar  y dar- 
llenydd  sylwi  yn  neillduuPnr  adn.  12r  “Felly  líefarwch.  ac  fell \ 

2 g sca 


ËHÜFEÍNIAÍD. 


gwnéẃch  ; gyda  chofio  un  petli  drwy  y cwbl,  mai  drwy  gyfraith  rhydcf- 
id,  ac  nid  yr  un  Foesenaidd,  y’ch  bernir  chwi.,>  “Fel  y cyfryw  yr  ed*^ 
rychwch  ar  y gorchymynion  a nodwyd,  ac  nid  fel  deiliaid  Moses,  y 
rhai  a fernir  wrth  ei  ddeddf  ef.”  Yna,  mae  yr  apostol  yn  rnyned  yn 
mlaen,  i ddangos  mai  ofer  i ddyn  hdni  ei  fod  wedi  cofleidio  cyfundrefn 
V Ffydd,  tra  yn  methu  dod  i fyny  â hyd  yn  nod,  Câr  dy  gymmydog  fel 
ti  dy  hun  : fod  y cynllun  anmherffaith  gynt  yn  ei  gondemnio  ef,  megys 
pechadur,  heb  son  am  gariad  purach  y cynllun  newydd. 

4,  11, -s-“Y  neb  sydd  yndywedyd  yn  erbyn  ei  frawd,  ac  yn  barnu  ei 
frawd,  y mae  efe  yndywedyd  yn  erbyn  y gyfraith,  ac  yn  barnu  y gyf- 
raith  : ac  od  wyt  ti  yn  barnu  y gyfraith.  nid  wyt  ti  wneuthurwr  y gyf* 
raith,  eithr  barnwr.”  “Dyna  gyfraith  Moses  (medd  rhywun)  yn  gad- 
arnhaol  gyfraith  i Gristionogion.”  Dim  o’r  fath  ; canys  medd  yr  ad^ 
nod  ddilynol : — “Un  gosodwr  cyfraith  sydd,  yr  hwn  a ddichon  gadw  a 
cholli ;”  a phwy  yw  efe  ond  y Ceidwad  Crist  ? Ei  gyfraith  newydd  ef 
sydd  yma.  Nid  oes  bannod  o flaen  y gair^  fel  nad  oes,  ychwaith,  yn 
1,  25,  a 2,  8,  12,  lle  sonir  am  yr  un  gyfraith  fawr  foesol  i Gristionogion. 

1 Ioan  3,  4, — “Anghyfraith  yw  pechod.”  Nid  cyfeiriad  at  gyfraith 
Moses  yn  unigyw,  ond  af  ba  gyffaith  bynag  y bo  y rhyddweithredydd 
cyfrifol  dani : peidio  cadw  hóno  sydd  bechod  ynddo  ef.  Pe  gellid 
cael  dyn  digyfraith,  ceid  dyn  heb  fodd  pechu  ganddo. 

Ceir  hysbysiadau  nad  ydym  ni  dan  y ddeddf,  yn  Rhuf.  3, 19,  a 6,  14? 
15  ; 1 Cor.  9,  20  ; Gal.  3,  33,  a 4,  5,  21,  a 5,  18.  Ofer  yw  ymwingo, 
drwy  ddywedyd  mai  dan  y ddeddf  fel  cyfammod  bywyd,  a feddylir, 
canys  gwyddis  yn  awr,  mai  Awstin  a ddyfeisiodd  y deongliad  yna. 
Nid  oes  un  dvn,ac  ni  bu  ychttaith,  un  enaid  dani  fel  cyfammod  byw- 
yd  tragwyddol.  Ni  cheirgair  o son  am  y fath  fywyd  o fewn  ei  hadd- 
ewidion.  Dan  yr  efengyl  y mae  pob  dyn  am  ei  fywyd  yn  awr,  der- 
bynied  efe  ef  neu  beidied.  Dylaswn  grybwyll  nad  yw  Salm  19,  7,  yn 
cael  ei  chywir  esbonio,  “Cyfraith  yr  Arglwydd  sydd  berffaith,  yn  troi 
yr  enaid.”  ö’r  braidd  yr  wyf  yn  gaìlu  cael  y gair  cyfraith  ( torath ) 
yn  arferedig  mor  foreu  â hyn*  am  ddadguddiadau  crefyddol  ar  wahan 
oddiwrth  ddeddfau  Moses.  Cawn,  fel  y nodwyd  eisioes  chuccoth , 
deddfau,  yn  y rhif  lliosog,  ond  nid  y toŸath,  cyfraith,  un  amser,  o’r 
caethiwed  babilonaidd  yn  mìaen  ; a hyd  yn  nod  yn  amser  Esaia.  “Yn 
troi, — meshibäth , arwain  yn  ol,  dychwelyd,  troi  yn  ol,  gyru  yn  ol, — yr 
enaid,  yr  einioes,  yr  ewyllys.”  Gallai  fod  yn  foddion  cadw  y bywyd 
tymhorol,  os  dygai  dyn  yr  aberth  oedd  ar  eì  thaflen  ; onide,  elai  y 
gwrthodìad  aberthu  yn  bechod  anfaddeuadwy— »elaì  â’i  fywyd  ef. 
Allan  o ryw  dystiolaethau  o eiddo  Duw  y caffai  Dafydd  allan,  fod 
calon  ddrylliog  vrt  dderbyniol  gyda  Duw,  ar  ol  iddo  wrthod  pob  aberth 
(Salm  51,*  16,  17). 

Gweddus  yw  i mi  adael  y traethawd  hwn,  raCwn  gostyngeiddrwydd, 
wrth  draed  olrheinwyr  y beibl  santaidd.  Yn  unig  dealier,  fy  mod  am 
osod  cymmaint  o’r  Hen  Destament  ag  a geir  yn  perthynu  i gyfamrpod 
Israel,  yn  rhestr  addysgiadau  yn  uuig,  ac  nid  yn  gyfreithiau  i ni.  Nid 
wyf  wrth  hyn  ara  ei  fwrw  o’r  beibi.  Na  atto  Duw  ! Rhestraf  hwynt 
oll  yn  y man  lle  rhestrasai  fy  mrodyr  y degymau,  yr  aberthau,  a’r 
gwŷliau,  a r golchiadau,  a gawsent  yn  yr  un  gyfundrefn.  Nid  wyf  yn 


TRAETHODAU. 


cael  y Testaraent  Newydd  yn  caniatâu  iddynt  hwy  na  rainnau  ddewis 
y gosodiadau  a fynom  o’r  gyfraith,  a gwrthod  a fynom,  yn  unig  oher- 
wydd  ddarfodi’r  Pabau  boreuol  syrthio  mewn  serch  â hi,  er  mwyn  ei 
hoffeiriadaeth,  ei  hawliau  swyddol,  ei  gorfodaeth,  ei  degymau,  a’i 
dialau.  Ni  bu  hi,  na’i  hoffeiriadaeth,  na  degymawl  gynnaliaeth  ei 
hoffeiriadaeth,  erioed  yn  un  math  o bethau  crefyddol,  os  crefydd  yw 
pethau  cadw  enaid — pethau  yn  cylymu  enaid  wrth  y nef,  wrth  ysbryd- 
olrwydd  addoliad,  a gobaith  bywyd  tragu  yddol.  Trwy  gredu  yn  Nuw, 
meddai  Paul,  y cedwid  y saint  er  y dechreuad,  ac  nid  drwy  ddira  o 
weithredoedd  y ddeddf.  Am  yr  hyn  a elwir  Deddf  Foesol,  peth  holloi 
wahanol  ydywi  ddeg  gorchymyn  Moses,  yn  cyrhaedd  llawer  pellach, 
manylach,  a pherffeithiach. 

Ara  y raan  lle  dywed  Crist  mewn  prophwydoliaeth,  ‘*Dy  gyfraith 
sydd  o fewn  fy  nghalon,”  nis  gallai  fod  y gyfraith  hdno  a ddywedai, 
4‘Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy  hun,”  onide  buasai  ei  gariad  yn  rhy 
wan,  a’i  fynwes  yn  rhy  oer,  i farw  dros  y cymmydog,  a llawer  llai  dros 
ei  clyn.  Ganei  Dad  y derbyniasai  efe  y gorchymyn  i hyn — y tjyfraith 
newydd  hon  (Ioan  10,  18).  Hon  yw  cyfraith  moesoldeb  Cristiono^- 
aeth.  Yn  ei  fynw’es  anwyl  y tarddodd,  ar  y groes,  ac  yn  ei  waed  (O, 
mor  effeithiol,  darawiadol!)  y dylifodd  gyntaf  aliani  fyd  anfoesol,  tru- 
enus,  a gelynòl. 

Am  yr  hyn  a geir  yn  Heb.  8,  8 — 13,  hawdd  y deallir,  w'rth  fanwl 
ddarllen  yr  adnodau,  nad  at  yr  un  ddeddf  ag  a fuasai  yn  yr  hen  gyf- 
aramod,  y cyfeirir.  Y Testament  Newydd,  a’i  gariad,  a’i  faddeugar- 
wch,  a’i  hunanymwadiad,  yn  unig,  sydd  yn  cyí’ansoddi  y cyfammod 
newydd  hwn. 

Yn  awr,  dichon  y tybia  rhai  fod  fy  rahryder  hwn  i ymgadw  at  y 
Testament  Newydd,  yn  arddangos  fod  ynagos  i’r  fynwes  ryw  ddirgel 
antnharch  i’r  Hen.  Paham,  meddant,  y tynir  y naill  gyfran  o’r  beibl 
oddiar  yr  orsedd,  niwy  na’r  gyfran  arall  ; mae  y llyfr  oll  genym  ; pa- 
ham  na  elieir  cymmeryd  yr  olí  ? Yr  wyf  ya  ateb,  fy  mod  yn  cymmer- 
yd  yr  oll.  Nid  wyf  yn  tynu  i lawr  un  gyfran  oddiar  ei  orsedd  ei  hun. 
Fy  amcan  neillduol  ac  arbenig  yw  cael  i eglurder  deilwng  awdurdod 
pob  cyfran  o hono.  Yr  wyf  yn  cyfaddef  fod,  mewn  rhyw  ystyr,  aw- 
durdod  pob  cyfran  o hono  yr  un.  Yr  awdurdod  uchaf  all  fod  ydyw. 
canys  dwyfol  yw.  Yn  yr  elwg  ytna,  yr  oedd  yr  un  awdurdod  yn  yr 
oruchwyliaeth  Iuddewig  ag  sydd  yn  yr  un  Gristionogol, — yn  ngosod- 
iadau  Moses,  ag  yn  eiddo  Crist.  Nid  oes  un  ddadl,  debygwyf,  am 
hyn.  Perthynay  ddadl  yn  liollol,  nidi  awdurdod , ond  i amcany  dwy- 
fol  Deddf-roddwr — raewn  perthynas  i barhaol  ac  amserol,  ^wleidiadoi 
a chrefyddol,  rwymedigaeth  ei  osodiadau.  Tra  yr  ydym  yn  dal  dros 
ddwyfol  awdurdod  y gosodiadau  eu  hunain,  a’u  bod  yn  gofyn  ufydd- 
dod  diymwad  pob  un  y rhoddid  iddo  ; etto,  os  dros  dymhor  yn  unig 
yr  amcenid  iddynt  barhau,  yr  ydyrn  yn  gwadu  yr  un  awdurdod,  drwy 
ddal  fod  eu  rhwymedigaeth  yn  un  barhaol  ; a thrwy  osod  y gyfran 
wleidiadol  o honynt  yn  grefyddol,  a’r  un  grefyddol  yn  wleidiadol.  Os 
i bobl  neillduol,  ac  at  amcan  neillduol,  yr  amcenid  hwynt,  yr  ydym  yn 
euog  o anufydd-dod  i’r  awdurdod  goruchaf,  pan  geisiom  osod  eu 
rhwymedigaeth  ar  ereill,  a phan  ymosodom  at  eu  daì  i fvny  ar  ol  i'w 

363 


RHUFEINIAID. 


hamcan  priodol  gael  ei  ateb  drwyddynt.  Vr  wyf  yn  dywed  hyn,  rhsg 
oamddealì  o neb,  drwy  na  rhagfarn,  nac  arferiad  ymdidawl  credoaidd 
sect,  a thybied,  am  fy  mod  yn  ystyried  rhai  rhanau  o’r  Hen  Destament, 
mewn  goleu  newydd  i’w  lusern  ef,  fy  mod  yn  edrych  yn  ysgafn  ar.  neu 
yn  yspeilio  cyfran  o,  awdurdod  y rhan  hòno  o’r  gair  dwyfol.  Ymhelì 
oddiwrth  fy  nhraed  y byddo  pob  cyfryw  lithrigfa  at  anffyddiaeth.  Fy 
mai  (os  hai  hefyd.)  ydyw  ceisio  “cadarnhau  y ddeddf,”  drwy  ei  gosod, 
gyda  Phaul,  ar  ei  sylfeini  ei  hun.  a thyhied  yn  ddios,  mai  ei  dirymu 
hi  y mae  pob  un  a’i  cymmvsgo  hi,  na’i  rhwymedigaethau,  ag  eiddo  y 
Ffydd.  Yr  hyn  y dadleuaf  drosto  yw, — a phwy  a wâd  briodoldeb  y 
ddadl  ? — y rhaid,  wrth  gymmeryd  yr  ysgrythyrau  yn  arweinydd,  gyd- 
blethu  amcan  eu  rhoddiad  a’n  hesboniad  arnynt  wrth  fyned  yn  mìaen  ; 
canys  dichon  y naili  beth  fod  yn  gymhwys  a manteisioî,  gyda'r  am- 
gylchiadau  hyny  ag  y gosododd  dwyfol  ddoethineb  ef  danynt;  ac  er 
hyny,  yn  anghymhwys  a niweidiol  dan  amgylchiadau  ereill : gaììai  fod 
yn  ddoeth  a da  dros  y tymhor  yr  amcenid  iddo  barhau,  aci’r  dyben  a 
amccnid  iddo  wasanaethu  ; ac  er  hyny,  yn  ynfyd  a drwgar  dymhorau 
ereill,  ac  i ddybenion  ereill.  Ac,  er  mwyn  cael  allan  pa  beth  oedd 
wleidiadol.  a pha  heth  yn  grefyddol ; pa  beth  yn  dymhorol,  a phabeth 
yn  barhaoì  ; nid  oedd  genyf  un  ffordd  i’w  chymmeryd,  ond  naill  ai 
rhedeg  ar  ol  y duwinyddion  duwiol  a dysgedig  a ysgrifenasant  yn  y 
canrifoedd  diweddar  ar  y pwnc;  ai  ynte,  eu  haramau  hwynt  oll,  ac 
ail-gychwyn  drosof  fy  hun,  drwy  fanwì  olrheiniad  o egwyddorion  y 
ddacìl  allan  o’r  gyfrol  berffaith  yn  unig.  Penderfynais  wneyd  dewis- 
îad  o’r  olaf ; a barned  y darllenydd,  nid  ar  fy  newisiad  o’r  llwybr,  ond 
ar  V llwyddiant  a gefais  wrth  geisio  ei  onest  ddilyn. 

Yr  hyn  a ennillwyd,  os  cywir  yr  arholiad  hwn,  yw  eael  allan — na 
bu  crefydd  erioed  yn  beth  gorfodol,  na  gwleidiadol — nad  oedd  yf 
archoffeiriad,  na’i  dylwyth,  na’i  offer,  na’i  aberthau,  na’i  olcbiadau, 
na‘i  gynnaliaeth  ddegymaw],  blaenffrwythawl,  &c.,  yn  ddim  ondperth-  ‘ 
ynasau  gwleidiadol  ; a dygwydd  o honynt  gael  eu  gorchymyn  gan 
Dchnr.  ac  nid  gan  ddyn,  yn  unig  am  ei  fod  ef  yn  frenin  ar  y genedl  ar 
y pryd. 


TRAETHAWD  VII. 

FFYDD. 

Er  mai  yr  un  gaîr  a geir  yn  y Testament  Groeg  yn  gyffredinol  am  y 
gras  hwn,  gorfodwyd  y duwinyddion  i’w  ddeongli  yn  ffydd  gadwedigol 
yn  v nailî  fan.  ac  yn  ffydd  hanesiol,  neuyn  ffydd  wyrthiol.  &c.,  mewn 
man  arall : y darlìenydd  yntau  a orfodwyd,  feìíy,  i dchlyn  y cyfryw 
dduwinyddion,  heb  un  boddlonrwydd  i’w  farn.  yn  mhellach  na  bod  y 
duwinyddion  yn  wyr  dysgedig  a da;  a chan  eu  bod  hwv  yn  pendant 
haeru  liyny,  maì  hyny,  yn  ddiau,  ydoedd  yr  arwyddocâd  dwyfol  o’r 
gair. 

Ond,  ai  gw’ir  yw  nas  gellir  taro  wrth  un  reol  o ddeongìi.  ag  a esyd 
un  y&tyr  yn  unig  i air  fel  hwn,  sydd  yn  arferedig,  fel  y nodwyd,  gan 
yr  apostoiion,  heb  na  çhadwedigoly  na  hmesial , na  gwyrthigl,  ynglyn 
3G4  \ * 


TRAETHODAÜ. 


agef?  Neu  ynte.  oni  eììir  drwy  olrhain  yn  fanwl  i'r  cyfymadroddio'i 
gwreiddiol,  gael  allan  fo<l  gan  yr  apostolion  ry w ddull  neillduol  o >in- 
aàroddi  gyda’r  gair,  pan  arferc'.t  ef  mewn  ystyr  wahanol  i’r  un  ar- 
ferol  ? Nid  oes  genyf  yma  ddim  i’w  wneuthur,  ond  naill  ai  diiyn  > 
duwinyddion  oll  yn  wasaidd  ar  yr  un  liwybr  a’u  gilydd.  fel  y nodwyd  ; 
ai  eu  hanghofio,  megys,  ac  olrhain  yn  hwyllog  i briod-ddull  ein  hapos- 
tol  hwn,  i weled  a ellir  cael  alian  safou  cywir  a phendant  i wneuthu; 
gwahanol  ystyriaethau  i'r  gair  Ffydd , ai  peidio. 

I.  Ystyr  y gair  Pístis — Ffydd. 

Ei  darddiad , svdd  ailan  o’r  gair  Peithó,  ystyr  yr  hwn  yw  perswadio, 
neu  annog  a dylanwadu  ar,  rywun,  drwy  eiriau  tii  ion  ac  annogaethau 
( motẁesj . Yna  allan  o’r  gair  peitho  tarddodd  pintos,  ystyr  yr  hwn 
yw,  teilwng  o grediniaeth,  neu  ymddiried  ; o hwnw  eilwaith,  meddant, 
y deiìliodd  Pístis,  fiydd,  ystyr  cyntefig  yr  hwn  ydoedd  cieuiniaeth, 
ymddiriediad  yn  ngwirionedd,  didwylledd,  neu  ddiífuantrwydd,  rhyw- 
un  neu  rywbeth.  Felìy  hu  ei  arferiad  yn  nghyfnod  dau,  a thri,  a 
phedwar  canto  ílwyddi  cyn  Crist,  heb  un  eithriad,  mae’n  debyg.  Ni 
wyddid  am  dano  ef,  nac  arn  y berwyddiad  bertbynasol  piateno,  credu, 
mor  foreu  ag  amser  Homer.  eithr  cawn  ef  mewn  arferiad,  er  nad  yn 
aml,  yn  amserau  Demosthenes  yr  areithiwr,  Euripides  a Sophocles  y 
beirdd,  Nenophon.  Plutarch,  a Iíerodian.  Wrth  ddynesu  yn  inlaen, 
hyd  yn  nod  yn  Plutarch,  Lucian,  a Hippocrates,  ceir  yr  aawyddocâd 
yn  ymlithro  tuag  at  yr  ystyr  o Grediniaeth  fel  rliinwedd,  neu  gyfun- 
drefn  o rinwedd,  crefyddol.  Ond,  gan  focl  y cyfieithiad  Groeg  o’r  Hen 
Destament  Hebraeg,  ag  a elwir  y Septuagint,  yn  cael  ei  ddarllen  gan 
yr  apostolion,  rhaid  fod  arferiad  y beibi  hwnw  o’r  gair  Ffydd  yn  dy- 
lanwadu  i raddau  uid  ychydig  ar  fiurf  yr  arwyddocâd  a osocìid  gan- 
ddynt  hwythau  iddo,  yn  Ngeiriadur  newydd  y gyfundrefn  Gristionogol. 
Sylwaf  ynte,  yn  nesaf,  ar  ystyr  y gair  Pistis  yn  y Septuayint. 

“Meihiou  heb  ffyddlorideb  ynddynt  ” Deut.  32,  20:  ond  medd  y 
Septuagint,  “Meibion  heb  y ffydd  ynddynt/*  , 

“Palíodd  y fíÿddloniaid,”  Salm  12,  2;  ond,  “Pallodd  pobl  y 
ffvdd,”  uieddai  Symmachus,  yr  hwn  a gyfieithocld  yr  Hen  Destament 
o’r  Hebraeg  i’r  Roeg,  yn  yr  ail  ganrif  o oed  Crist. 

“Agorwch  y pyrth,  fel  y del  y genedl  gyfiawn  i mewn,”  ebe  Esaia 
26,  2 ; ond  “Pobl  y ffydd  i mewn,”  yw  cyfieithiad  Groeg  Acjuila,  yr 
hwn  a wnaed  ychydig  o flaen  eiddo  Syminachus.  Y gair  Hebraeg  yn 
y manau  uchod,  yw  Emon , neu  Amen.  Egyr  y gair  hwn  y drws  i ni, 
i gael  adnabod  pa  enwau  a osodent  ar  eu  perthynas  grefyddol  â Duw, 
ar  wahan  oddiwrth  eu  perthynas  wleidiadol  ag  ef  fel  eu  Jehofa.  Ar- 
wyddocàd  y gair  Emon  yw  gwirionedd,  flÿddlondeh.  megys  yn  Diar. 
20,  6 : “pwy  a gaiíf  wr  fTyddlawn  ?”  sef,  “gwr  amenau , pwy  a*i  caiff  ?” 

Emoaah,  sydd  air  Hehraeg  arall,  wedi  ei  gyfieithu  gan  y Sept.  yn 
pistis  neu  ífydd.  Ei  arwyddocâd  yw  sefydlogrwydd,  uniondeh,  yn 
lled  gyffelyb  i’r  gair  a nodwyd  uchod.  2 Cron.  31,  12,  15,  18.  “Obìe- 
gid  mewn  ffydd  y triuient  yn  santaidd  y peth  santaidd.”  Cyfieitha 
Symmachus  Esay  25,  l : — “Dy  gynghorion  ofr  dechreuad  ydynt  wir- 
ionedd  a f£ydd,”  am  “sicrwydd.” 


365 


RHUFEINIÀID. 


Emanah , sydd  air  Hebraeg  arall,  wedi  ei  gyfieithu  yr  un  modd.  Ei 
arwyddocâd  yw  sicr  gyfammod.  Felly  o’r  Sept.  yn  Neh.  9,  38:  “0 
herwydd  hyn  oll  yr  ydym  yn  gosod  i fyny  ffydd.” 

Emeth  hefyd  a gyfieithir  yn  ffydd  ganddynt,  megys  yn  Diar.  3,  3 : 
“Na  âd  i drugaredd  a ffydd  ymadael  â thi — \sgrifena  hwy  ar  lech  dy 
galon/’  “Barn,  trugaredd,  a ffydd,”  oeddynt  bethau  trymach  na’r 
gyfraith  gan  Grist  hefyd. 

Er  nad  yw  yr  Apocrypha  yn  rheol  ymarweddiad,  nac  yn  sail  athraw- 
iaeth,  y mae,  fel  pob  hen  lyfr  arall  sydd  yn  iaith  wreiddiol  y Testa- 
ment  Newydd,  acyn  neillduol,  oherwydd  ei  fod  mewn  arferiad  gan  yr 
luddewon,  yn  gymhortn  tuag  at  ddeaìl  ystyr  geiriau  yr  apostolion  a’r 
prophwydi.  Cwrddir  â’r  ga.)Ypistis  (ffydd)  yn  Ngroeg  Sirach  15,  15  : 
“Os  myni,  i gadw  ei  orchymynion  ef,  ac  i gyfiawni  y ffydd  yn  gym- 
meradwy.”  Dywed  49,  10,  ddarfod  i’r  “deuddeg  prophwyd  gysuro 
Israel,  a’u  gwaredu  drwy  obaith  ffydd.”  Swyddogion  crefydd  oedd  y 
prophwydi.  Yr  un  gwreiddyn  Hebreig  sydd  i’r  credu  yn  Gen.  15,  6, 
“ Credodd  Abraham  i Ddnw,  a chyfrifwyd  iddo  yn  gyfìawnder,”  yr  hyn 
a arferwyd  gan  Paul  yn  Rhuf.  4,  yn  dystiolaeth  d»os  ei  bwnc,  nad 
drwy  y ddeddf,  ond  drwy  y ffydd  y cedwid  saint  yr  Hen  Destament. 
Dywed  Salm  78,  22,  nachredodd  Israel  yn  Nuwt,  at  yr  hyn  y cyfeiria 
Paul  yn  Heb.  4,  fod  ynddynt  galon  ddrwg  anghrediniaeth ; nid  fel 
crefyddwyr,  gyda  golw’g  ar  waredigaeth  enaid,  ond  fel  gwladwyr,  gyda 
golwg  ar  waredigaeth  corff  yn  unig.  Ni  chaed  niwaid  ar  Daniel, 
oherwydd  credu  o hono  yn  Nuw,  yn  ffau  y llewod,  Dan.  6,  23.  Lle 
ceir  gwrando  geiriau  Duw,  megys  yn  Jer.  25,  8,  gan  yr  Hebraeg,  ceir 
credu  iddynt,  yn  aml  gan  y Septuagint.  Gwel  Doeth.  Sol.,  12,  2. 

Gellir  gorphen  yr  arholiad  hwn  gyda  golw’g  ar  yr  Hen  Destament, 
gydag  ychwanegu,  mai  ystyr  y gwreiddyn  Hebreig  o’r  holl  eiriau  a nod- 
wyd  fAmen.  Aman)  yw  bod  yn  ffyddlon  a sicr. 

Yn  y Testament  Newgdd,  dywed  Paul  (Heb.  12,  1),  “Eithrnyni  nid 
ydym  o’r  Gwrthgiliad  i golledigaeth  [yr  enaid],  eithr  o’r  Ffydd  i gadw- 
edigaeth  yr  enaid.  Ffydd,  yn  wir,  yw  upostasis  (sail,  &c.)  y pethau  yr 
y’m  yn  eu  gobeithio — sicrwydd  ( elegchos ) y pethau  nid  ydym  yn  eu 
gweled.”  Gwel  y darllenydd  fod  cywir  adnabyddiaeth  o’r  ystyr  a 
gyssylltai  Paul  â’r  gair  pistis.  ffydd,  i’w  gyrhaedd  drwy  dalu  sylw  teil- 
wng  i’r  arwyddocad  addyry  efe  ei  hunanir  gair  : yr  arwyddocad  hwnw 
a geir  yn  y testyn  hwn.  P^haid  i ni  ddeall  ystyr  dau  air  cyn  myned  yn 
mnellach  : upostasis  (sail),  ac  elegchos  (sicrwydd),  a’r  ddau  yn  gyssylit- 
iedig  â’r  gwirioneddau  dadguddiedig  perthynol  i’n  hiachawdwriaeth 
dragwyddol. 

Upostasis  sydd  air  Groeg.  a’i  ystyr  cyntefig  yw,  yr  hyn  a osodwyd  i 
sefyli  dan  rywbeth,  sail.  Felly  yr  arferiad  yn  Ezec.  43,  11,  am  sail 
ty.  Ystyr  arall  iddo  yw  sylwedd.  “Os  daliwn  ddechreuad  ein  hyder, 
neu  sylwedd  crefydd,  ynsicrhydy  diwedd,”  Heb.  3,  14.  “Cywilyddio 
yn  y sylw'ecld  o’r  ymffrost  hwn,”  2 Cor.  9.  4.  Dywedir  yn  Heb.  1,  3, 
fod  y Mab  yn  ddysgleirdeb  gogoniant  a character  upostasis  Duw,”  lle 
cyfieithir  y gair  yn  berson,  pan  y dylasai  fod  yn  sylwedd.  Bu  inawr 
ddadlu  yn  y drydecld  a’r  bedwaredd  ganrif  yn  nghylch  cymhwysiad  y 
gair  upostasis  at  Dduw,  fel  person  a phersonau,  fel  sylwedd  a sylwedd- 
366 


TRAETHGD^U. 


au.  Athanasius  a’i  ddysgyblion  a’i  harferasant  gyntaf  yn  yr  ystyr  o 
berson,  er  mwyn  gwrthsefyll  Arius  a’i  ganlynwyr.  Cyn  Cynghorfa . 
I^icea,  arferid  y gair  hwn  am  substance , neu  essence,  sylwedd.  Con- 
demniai  Dionysius  Romanus(A.  D.  250)  y sawl  abregethent  dri  upos- 
fasis , gan  ystyried  hyny  yr  un  peth  a dal  allan  dri  o sylweddau,  neu 
driDuw.  Felly  hefyd  Athanasius  ar  y cyntaf.  Daliai  Origen  yntau 
dros  arferyd  upostasis  am  berson,  a bod  o’r  cyfryw  dri  yn  y Drindod. 
Eithr  yr  oeddynt  gan  mwyaf  o’r  farn  hon,  pan  gyfododd  Sabelliaeth  i 
fyny  yn  eu  herbyn.  Gwelwn  mai  ei  ystyr  foreuaf  yn  mysg  Cristionog- 
ion  oedd  sylwedd  yn  unig.  Cymmaint  a hyna  am  ystyry  gair  yn  ol  ei 
arferiad  yn  yr  iaith. 

Yn  nesaf,  pa  ystyr  a geir  yn  fwyaf  naturiol  iddo  yn  ein  testyn,  lle 
dysgrifir  naturífydd,  y gair  arall  mewn  dadl? 

1.  “Ffydd  i gadwedigaeth  yr  enaid”  sydd  dan  sylw.  Gallai  fod  yn 
grediniaeth,  fel  y dywed  Stuart,  a’r  lleill  oll,  o ran  hyny,  neu  ynte  yn 
gyfundrefn  neillduol,  fel  yr  esbonir  drwy  y gwaith  hwn. 

2.  Sail  neu  sylwedd  yr  holl  bethau  a obeithiwn  yn  “nghadwedig- 
aeth  yr  enaid”  ydyw.  Hyn  nis  gall  credini.ieth  fod ; canys  nid  ar  y 
ffaith  o’n  bod  ein  hunain  yn  credu,  yr  adeiladwyd  holl  athrawiaetliau 
yrefengyl;  a diau  nad  crediniaeth  dyn  yw,  ychwaith,  sylwed'd  yr  ath- 
rawiaethau  tragwyddol  hyny.  Byddai  y sylweddau  pwysig  hyny  \n 
bod,  pe  na  chredai  neb  o honom  hwynt.  Felly  byddai  y ffydd  yn  bcKÌ- 
oli  yr  un  modd.  pe  nachredid  ynddi  genym  ni. 

3.  “Sicrwydd  ( elegchos ) y pethau  nid  ydym  yn  eu  gweled”  ydyw. 
Ystyrygair  hwn  yw  prawf  argyhoeddiadol.  Gorfodir  y dosparth  o 
feirniaid  sydd  yn  galw  ffydd  yn  grediniaeth,  i ddywedyd  fod  y gair  yn 
y fan  hon  yn  cael  ei  arferyd  yn  allegawl,  gan  ei  drosi  yn  sicr  berswad- 
iad : eithr  mcthant  oll  a chael  iddo  yr  unrhyw  ystyr  mewn  ymadrodd 
arall  o fewrn  cylch  yr  iaith.  Ceir  ef  yn  2 Tim.  3,  16,  lle  ei  cyfieithir 
yn  argyhoeddi ; eithr  enw,  ac  nid  perwyddiad,  yw  efe : pa  anhawsdra 
sydd  inewn  dywedyd  sicrwydd  neu  brawf  diymwad  yno,  yn  ol  ystyr 
cyffredin  y gair  ? Yn  Job  13.  6,  a 23,  4,  cyfieithir  yn  rheswm.  Pa 
fodd  y gall  crediniaeth  mynwesol  dyn  fod  yn  brawf  neu  sicrwydd  argy- 
hoeddiadol  iddo,  o wirionedd  y pethau  ? Gall  creíydd  neu  ftÿdd  fel 
cyfundrefn,  fod  yn  gyfryw.  Gallasai  y gyfundrefn  oedd  yn  cyssylltu 
y patriarchiaid  â Duw,  drwy  eu  gwaith  yn  credu  ac  ymddiried  ynddo, 
yn  lle  drwy  weithio  aberthau  a golchiadau  yn  ol  cyfundrefn  y Ddeddf 
— fod  yn  sail,  a sicrwydd,  a sylwedd,  a rheswm  argyhoeddiadol,  i bob 
dvn,o  fwynhad  pob  pechadur  o fewn  cylch  ei  hammodau,  oT  pethau 
nad  ydys  yn  eu  gweled,  ond  yn  gobeithio  esgyn  i’w  mwynhau  byth. 

4.  Ynddi  hi  (en  antes)  y mae  tystiolaeth  dda  iT  henuriaid  (Heb. 
11,3)  patriarchaidd,  ac  nid  yn  nghroniclau  y ddeddf.  Trwy  eu  cref- 
ydd,  ac  nid  eu  gwleidiadaeth,  y cawsant  air  da. 

Gwrtiiddadl  i’r  gosodiad,  mai  cyfundrefn,  ac  nid  teimlad  naphen- 
derfyniad,  a feddylir  wrth  ffydd  yn  Paul,  yw  y son  aml  sydd  am  ffydd 
fel  ffydd  hwn,  a ffydd  y llall,  ac  y byddai  yn  fwy  priodol  i ni  ystyried 
y ffydd  yn  grediniaeth,  yn  y cyfryw  ymadroddion,  nag  yn  gyfundrefn. 

Mewn  atebiad  i hyn,  cyfaddetìr  fod  yr  vmadroddion  “eich  ffydd,” 

367 


RHUFEINÍAID. 


“dy  ffydd,,,  “eu  ífydd,,,  “ein  ffydd/’  &c.,  i’w  caeF  vn  Rhuf.  1,  5,  12,  a 
4,  5,  12,  a 14,  22 ; 1 Cor.  2,  5,  a 12,  9,  a 13  2,  a 15,  14,  17  ; 2 Cor.  1, 
24,  a 10,  15;  Eph.  1,  15;  Phil  2,  17  ; Col.  1,  4,  a 2,  5 ; 1 Thes.  1,3, 
8 ; a 3,  5,  6,  7,  10  ; 2 Thes.  1,  3.  4,  a 3.  2,  a 4,  12 ; 2 Tim.  2,  18. 
Eithr,  ni  all  fod  mwy  o anghymhwysder  ymadroddawl  mewn  dywedyd, 
“dy  ffydd,’,  “dy  gyfundrefn,,,  “ein  Cristionogaeth  nag  mewn  dy- 
wedyd,  “dy  grefydd,,,  “ein  crefydd.,,  Etto,  pw^y  nas  gŵyr  mai  cyíun- 
drefn  ywcrefydd,  ac  nid  teimlad  yn  unig  ? 

Etto  dy-wed  Stuart  mai  crediniaeth  neu  ymddiried  yw  ystyr  y gair 
ffydd  yn  Heb.  11,  1 ; a'i  reswin  nid  yw  namyn  “fod  y.cyfryw  ystyr 
yn  amlwgbriodol  i’r  ymadrodd.,, 

Eithr  gadawaf  ystyr  y gair  yn  awr,  gyda  dywedyd,  mai  yr  unig  ar- 
wyddocad  sydd  yn  ymddangos  i mi  yn  esmwyth  eisteild  arno  ar  hycì  ei 
arferiad,  o’rbron  yn  ddieithriad,  drwy  epistolau  Paui,  vw  v gyfundrefn 
a elwid  yn  grtfydd  drwy  yr  oesoedd,  ar  wahan  oddiwrth  wleidiadaêth 
cyfammodol  Canaan,  yr  hwn  a elwid  yn  Ddeddf. 

II.  Cynnwysiad  y Ffydd. 

Arw’einir  ni  i’r  drysorfa  fawrhon,  drwy  ddilyn  arferiad  ymadroddawl 
vr  apostol.  Olrheinir,  ynte,  i’r  holl  ymadroddion  sy’n  cynnwys  y fraw- 
ddeg  67 1 pistiSy  yn,  o fewn,  drwy  y ffydd.  Yrystyryw,  yn  y ffydd  o 
ran  stad,  cytiwr,  amgylchiadau,  allanol  neu  fewnol ; neu  yn  ol  y ífydd, 
fel  safon,  rheol,  neu  derfynau;  neu  ynte,  yn  neu  ar  y ffydd  fel  sail 
mewn  ystyr  fiigwrol ; neu,  ond  odid,  fel  annogiad,  neu  ar  rai  amgylch- 
iadau,  fel  moddion.  Mae  yr  holl  ystyriaethau  hyn  i’w  cael  o fewn 
cvlch  yr  en  neu  yn  Groegaidd.  Ond,  yn  awr  am  dano  gyda  ífydd, 
pistis,  yn  epistolau  Paul,  fel  y gwypom  pa  bethau,  meddai  efe,  sydd  o 
fewn  y flfydd.  Mae  cysuron  yn  deilliaw  oddiwrtl»  V naill  o blant  y 
gyfundrefn  hon,  i'r  llall,  mewn  cyfrinachiad ; sef,  cysuron  neillduol 
oddiwrth  boh  un,  a'r  nad  ydynt  i’w  cael  allau  o’r  gyfundrefn  yn  ei 
chyssylltiad  â neb  arall.  Mae  gan  bob  un  o ho/iynt  hwy  i bob  un 
arall  o honynt,  ryw  gysur  ag  y mae  yn  ofer  eí  ddysgwyl  o’r  gyfundrefn 
drwy  nebond  efe,  Rhuf.  1,  12.  Mae  bywyd  pardynol,  maddeuol,  pob 
Cristion,  yn  cael  ei  fwynhau  ganddo  o fewn  y gyfundrefn  hon  ; yn 
awr,  yn  y cyfnod  o honi  sydd  ar  enw  Mab  Duw.  Gal.  2,  20.  Cyf- 
eirir  at  y bywyd  hwn.  yn  ei  darddiad  haeddiannol  allan  o gariad  Crist 
at,  a’i  hunan-ymròddiad  dros,  y cyfryw. 

Yn  y gyfundrefn  hon ; sef  y cyfnod  o honi  a elwir  mewn  modd  ar- 
benig,  yn  santeiddiad  yr  Ysbryd,  a ífydd  y gwirionedd,  yr  etholwycl 
er  dechreuad  y byd  y rhai  a fwynhant  ogoniant,  ac  a alwyd  [2  Thes. 
2,  14].  Nid  oedd  y syiwedd,  sef  y gras  a’r  gwirionedd,  perthynol  i'r 
gyfundrefn,  wedi  eu  cyfranu,  yn  y cyfnod  a gyfoesai  a chyfundrefu 
gysgodoly  ddeddf.  2 Thçs.  2,  13. 

Mae  y gyfundrefn  hon  yn  ystyried,  ac  yn  wir,  yn  gosod,  pob  un  a 
cnnillir  ac  a yshrydol  fegir , gan  ryw  un  arall,  yn  bientyn  mewn  ystyr 
i’r  cyfryw  ; safant  yn  y gyfryw  berthynas  agos  a serchoglawn  byth, 
1 Tiin.  1,  2.  Dywedir  eu  bod  ynddi  hi  yn  y cyfryw  berthynas  a’u 
giiydd. 

Ÿn  y eyfundrefn  hon  yr  oedd  holl  ddysg  a phregeth  Paul ; yr  hyn  a 

308 


TRAETHODAU. 


eilw  efe  : — “yn  y ffydd  a’r  gwirionedd/’  1 Tim.  2.  7.  Nìd  yn  y ddeddî : 
nid  yn  y ffydd  a’r  eysgodau  : ond  yn  y ffydd  a’r  gwirionedd. 

Mae  ynddi  dystioìaeth  dda,  erbyn  yr  oesoedd  dyfodol,  i gymmeriad 
ei  holl  ffyddlon  hlant : a’r  hyn  a gyflawnant  raewn  hunanymwadiad 
ac  ymddiriediad  yn  Nuw,  yn  ol  ei  haddewidion  hi.  yw  y rhinweddau  a 
bwysant  drymaf  oll  yn  ei  chloriannau,  ac  a wobrwyir  yn  benaf  ganddi. 
Heb.  11.  2. 

III.  Tarddiadau  allan  o’r  Fpydd. 

Ceir  gafael  yn  y dosparth  hw’n  drwy  olrhain  yr  ymadrodd  ek pisteos. 
Ystyryr  ek  yw’  allan  o’r  gyfundrefn  fel  tfynnonell — fel  prif  a c union. 
gyrchol  ffynnonell  y peth ; fel  yr  achos  effeithiol  o gynnyrchiad  y 
peth.  Hefyd,  arferir  am  yr  aclios  offerynol,  drwy  ba  un  y rhed  neu  y 
dylifa  y peth  ; ond  nid  mor  aml. 

Allan  o’r  gyfundrefn  hon  y daeth  dadguddiad  o gyfiawmder  cyfiawn- 
baol  Duw’ ; sef  allan  o’r  crlioeddiad  o’r  cyfnod  olaf  o honi ; yr  hwn 
gyhoeddiad  a elwir  efengyl , Rhuf.  1,  17. 

Diau  fod  y cyfiawn  dan  bob  goruchwyliaeth  oT  Ffydd,  yn  cael  ei 
fywyd,  neu  ryddhad  cyfiawnhaol ; etto,  allan  o’r  gyfundrefn  hon  o 
Ras.  ac  nid  o’r  ddeddf,  y caíí'ai  efe  ef.  (Yr  un  adnod.j  Y cyfiawn 
oedd  yr  enw  ardeulu  y gyfundrefn  dan  ei  goruchwyliaethau  boreuaf, 
megys  y tnae  saint.  ffyddiaid,  ffyddloniaid,  Cristionogion , <yc.,  ynenwau 
arnyntdan  yr  oruchw-yliaeth  hon. 

Nis  gwn  paham  y dywedir  am  y rhai  a syfiawnheir  dan  yr  oruch- 
wyliaeth  bresennoì,  mai  “rhai  allan  o (ek)  ffydd  Iesu”  ydynt,  oddi- 
eithr  fod  amcan  yn  hyny  i arddangos  mai  allan  o honi  hi  y cawsant 
y ddyfodfa  o farwolaeth  i fywyd,  nes  eu  bod  mwyach  yn  sefyll  ar  y 
tir  o blantiddi.  Eithr,  dichon  yr  vstyr  fod  yn  “rhai  perthynol  i ffvdd 
Iesu,”  Rhuf.  3,  26. 

Allan  o’r  gyfundrefn  hon,  ac  nid  o un  Moses,  y deilliai  cyfiawnliad 
i’r  holì  gyfiawnion  perthynol  i gyfatnmod  yr  enwaediad  : gan  hyny, 
nid  oedd  gan  gyfammod  Nloses  gyfiawnhad  oddiwrth  ddrygau  moesol 
i hyd  yn  nod  ei  ddeiliaid  ei  hunan : adn.  30.  Am  yr  “o  ffydd,”  a’r 
“drwy  ft’ydd.”  Gwel  ar  y lle. 

Allan  o’r  un  gyfundrefn  y daeth  yr  addewid  i Abraham,  y byddai 
Crist.  ei  had  ef,  yn  etifeddu  y byd  o ddynion.  Rhuf.  4,16. 

Allan  o Ffydd  y tardd  ein  cyfiawnhad  ni  oll  yn  awr  (5, 1);  yr  hwn 
o’r  diwedd,  a gyrhaeddwyd  gan  y cenedloedd  (9.  30),  er  nad  oeddynt 
gynt  yn  ymofyn  am  dano;  a chawsid  ef  gan  genedl  Israeì  yn  ogystadl, 
ac  yn  llawer  boreuach  na  hwynthwy,  pe  ceisiasent  ef  allan  o’r  gyfun- 
drefn  hon.  yn  lle  allan  o un  Moses,  ac  un  y Phariseaid  (adn.  32).  Ac, 
y mae  yr  un  cyfiawnder,  mewn  iaith,  yn  llefaru  yn  yr  efemryl.  gan 
ymddangos  wrrth  ddrysau.  ac  wrth  law,  pobdyn  a’i  derhyuio  (1Ô,  6.  8) ; 
acymae,  mewn  gair,  cymmysgu  â chrefydd  rywheth  nad  yw  yn  per- 
thyn  i,  ac  yn  tarddu  allan  o’r  gyfundrefn  hon,  yn  hechod  (14,  23). 

Amcangan,  a chanlyniad  sicr  i,  y sawl  a gredant  yn  Iesu  Grist  (eis 
Jes.  Chr .),  yw  cael  o honynt  eu  cyfiawnhau  allan  o’r  gyfundrefn  hon, 
feì  y mae  hi  yn  eiddo  i Grist.  Gal.  2,  26.  Gan  fod  y credu  yma  yn 
yramser  gorphenol,  a’r  çyfiawnhau  vn  y modd  galluadwy  (subj.),  dy- 

'369 


RHT7FEINIAID. 


•wed  y Graramadegwyr  fod  yr  olaf  yn  cynnwys  amcan  gweithredydd  y 
t)erwyddiad  gyntaf,  raewn  modd  pendant  a diymwad.  Rost,  § 122. 
dHatth.  § 518,  1.  Gan  hyny,  mae  yn  gymhwys  fod,  os  nad  yw  hefyd, 
yn  rhaid  fod,  amcan  y credadyn  wrth  gredu  yn  Nghrist,  i gael  ei  rydd- 
hau  neu  gyfiawnhau  allan  o haeddiant  trysoredig  ei  gyfundrefn  ef. 
Pe  buasai  y cyfiawnhau  yn  ammheus,  gosodasid  ef  yn  yr  Ctptatẁe 
Mood. 

Allan  oufvdd*dod  ffydd  y derbyniai’r  cyn-Gristionogion  yr  Ysbryd 
Glân.  o ran  ei  ddoniau  gwyrthiol.  Col.  3,  2.  Mai  yr  Ysbryd  felly,  ac 
nid  fel  y dywed  yr  esbonwyr,  o ran  ei  rasusau,  a feddylia,  sydd  amlwg 
oddiwrth  adn«>d  5ed,  yn  ol  yr  hon  y ceir  fod  yr  apostolion  w’edi  cyf- 
ranu  neu  weinyddu  y cyfryw  iddynt,  yr  hyn  ni  allai  un  apostol,  fel  yr 
oedd  efe  yn  Ysbryd  grasusawl  achyflyrawL 

Allan  o’r  gyfundrefn  hon  y cafwyd  i Abraham  yr  holl  had  ag  a 
elwir  yn  blant  yr  addewid.  Enwocaf  o, — tad  yn  y dull  Hebreig  hwn 
o lefaru — ydoedd  efe  i,  holl  gredinwyr  cyfnod  cyn-bentecostaidd  cyf- 
nndrefn  y Ffydd,  adn.  6,  7.  Felly,  allan  o’r  drefn  hon  y bendithir  yr 
lioll  gredinwyr  yn  Nuw,  ac  yn  Nghrist,  o blith  y Cenedloedd  fel  yr 
Iuddewon,  a’r  cwbl  gydag  Abraham ; nid  fel  yr  oedd  efe  yn  dad  na- 
iuriol  yr  Iuddewon,  ond  fel  yr  oedd  efe  yn  sefyll  yn  unig  ac  uchel 
hlentyn  y Ffydd,  yn  y tymhor  dan  sylw  o’r  oes.  Adn.  9,  10. 

Yr  un  peth  yw  y cyfiawnhau  a geir  allan  o’r  ffydd  ag  yw  rhoddi  ei 
fywydi  ddyn  euog,  canys  arfera  Paul  yn  Gal.  2,  11,  ymadrodd  Hah- 
ticuc  (2,  4)  : — “Y  cyfiawn  allan  o’r  ffydd  fydd  byw,”  i brofi  pa  fodd  y 
cyfiawnhawyd  y cyfiawn. 

Nid  ywT  y ddeddfi’w  chyfrif  yn  gyfran  o,  nac  ynperthynu  i,  y ffydd; 
carns  er  fod  cyfundrefn  ffydd  yn  mheli  o’i  blaen,  nid  allan  o’r  ffydd  y 
tarddodd  hi  (adn.  12).  “Y  dyn  a wnel  y pethau  hyn  a fydd  byw 
drwyddynt,”  yw  y ddeddf ; ond,  “Y  dyn  ni  wnel  y pethau  hyny  mwy, 
ond  a greda  yn  yr  hwn  sydd  yn  cyfiawnhau  yr  annuwiol,”  yw  y gyfran 
gyferbyniol  o’r  gyfundrefn  rasol  hon. 

Peidiodd  Duw  a ehydgau  yr  holl  fyd  dan  y ddeddf,  i aros  esgoriad 
addewid  fawr  y Ffydd  ar  yr  Had  ; yr  Iuddewon  yn  unig  a gydgauodd 
efe  felly  (Gal.  3,  23).  tra  “dan  bechod,”  sef  yn  yr  ystad  baganaidd,  y 
•cydgauasai  efe  y Cenedloedd  dros  yr  un  cyfnod;  a’i  aracan  ef  wrth 
hyn  oedd,  “fel  y gallai  yr  addewid  allan  o ffydd  Iesu  Grist  gael  ei 
rhoddi  i’r  rhai  a gredent.”  Gan  i’r  rhai  a gauesid  dan  y ddeddf, 
wrthod  yr  addewid,  da  ydoedd  nad  oedd  ragor  o’r  byd  wfedi  ei  gau 
felly,  onide,  gwrthodasid  Crist  gan  bawb  : rhagwelodd  Duw — Duw  y 
brophwydoliaeth  hon,  pa  fodd  y byddai,  ac  yna  efe  a gydgauodd  y 
byd  fel  y nodwyd,  yn  lle  ei  gydgau  gyda’r  Iuddewon.  Dengys  yr  ìna 
with  subj .,  “fel  y rhoddid” — fel  y geliid  rhoddi,  fod  amcan  pendant  a 
liollol  yn  hyn.  Wele  atebiad  i’r  anffyddiwr,  sy’n  gofyn  yn  barhaus, 
paham  na  anfonasai  Duw  genadwri  y ddeddf  i’r  paganiaid.  Y rhai  a’i 
galwant  yn  fath  o grefydd  ni  allant  ateb  y gofyniad  ; eithr  gw?el  y neb 
a’i  hystyriant  yn  wleidiadaeth  yn  unig,  mai  hollol  anghyfaddas  i'r  holl 
genedloedd  fuasai.  Ain  ddadu:uddiadau  y ffydd  cyn  Crist,  yr  oeddynt 
mor  aneglur  ac  anaddfed,  fel  mai  doethach  oedd  eu  cyfyngu  fel  y 
gwnaed,  a gadael  dynion  y byd  i arweiniad  deddf  natur  yn  hytrach. 

370 


TRAETHODAÜ. 


G'ìSO’dwyd  cyfundrefn  Moses  yn  athraw— paidagogos,  i’r  Iuddewon-» 
hyd  Iesu  Grist,  fel  eu  cyflawnheid  hwynt  allan  o gyfundrefn  ffydd. 
Nid  oedd  efe  yn  gwasanaethu  yn  lle  Crist,  canys  caethwas  ydoedd  y 
paidagogos . neu  fe  allai,  gaethwas  rhyddhaol,  dan  ofal  yr  hwn  yr  ym- 
ddiriedid  y meibion  ieuainc,  gwaith  yr  hwn  oedd  eu  dysgu  hyd  y gall- 
ai,  gofalu  am  eu  cadw  i,  a’u  hebrwng  ei  hunan  i,  yr  ysgolion  cyhoedd- 
us.  Gal.  3,  24,  25.  Pe  buasai  y ddeddf  yn  gallu  dysgu  iddynt  y wers 
am  y cyfiawnder  hwn,  ofer  fuasai  eu  cadw  i’w  hehrwng  i ysgol  uwch? 
Iesu  Grist. 

Allan  o’r  un  gyfundrefn  y dysgwyliwn  obaith  y cyfiawnder,  drwy 
yr  Ysbryd,  mwn  rhyw  fodd  ag  nad  yw  Paul  yn  ei  eglur  benderfynu. 
Gal.  5,  5. 

Allan  o ffydd  y daetb  y cariad  sydd  yn  ddiwedd  ar  orchymyn  y 
ddeddf,  sef  y caru  gelyn,  debygid,  ag  sy’n  derfyn  ar  y gorchymyn  cyf- 
ynírach  o fewn  y gorcliymyn  : — ‘*Câr  dy  gyramydog  fel  ti  dy  eun  : allan 
o’r  ffydd  wirioneddol  adigymmysg  y daeth.  1 Tim.  1,  5. 

IV.  Goruchwyliaethau  y Ffydd. 

Rhanaf  yn  gyntaf  yn  ddau  gyfnod,  yn  ol  trefn  ein  hapostol,  yr  hon> 
a geiryn  pen.  3,  25,  26.  Yno  dosrenir  fel  y nodwyd,  gyda  phertbynas 
â maddeuant  drygau  moesol  dan  y gyfundrefn,  yn  gyfnocî  y paresis , 
myned  heibio  yn  unig  i anwiredd,  ac  yn  gyfnod  y cyfiawnhau  allan  o 
ffydd  Iesu. 

Ar  y Pentecost  yr  oedd  cyssylltiad  y ddau  gyfnod  hyn.  Gwel  ar 
yr  adnodau  a nodwyd, 

Cawn  dystiolaethau  lliosog  yn  y Testament  Newydd  i brofi  mar 
drwy  y gyfundrefn  hon,  yn  hollol  oddiallan  i gyfundrefn  y ddeddf,  y 
maddeuai  Duw  bob  drwg  moesol,  ac  yr  ymwelai  yn  mhob  modd  à 
phechadur,  gyda  golwg  ar  fyd  arall. 

Gwrthddrych  y ffydd  gyn-bentecostaidd,  nid  oedd  Iesu  Grist  fel  y 
mae  efe  yn  awr,  ond  Duw  yn  uniongyrchol,  ac  am  a wn  i yn  awr,  yn 
hollol  ddigyfrwng,  oddieithr  i ni  alw  edifeirwch,  a gweddi,  ac  ymddir- 
iediad,  yn  gyfryw.  Geilw’  rhai  y ‘ffydd  Duw”  yn  Rhuf.  3,  3,  yn  iryf- 
eiriad  at  y gyfundrefn  hon ; eithr  gwyddom  mai  “i  Dduw heb  son 
am  Grist  na  Chyfryngwr,  y eredodd  Abraham,  pen.  4,  3.  Dywedai 
Paul  yn  Heb.  6,  Ì,  mai  un  o wersi  dechreu  rhaiyn  Nghrlst,  oedd  ath- 
rawiaethau  cyfnod  cyntaf  y gyfundrefn,  pan  ei  gelwicl  yn  Ffydd  ar 
Dduwr.  Diau  na  alíesid  galw  athrawiaeth  y gyfundrefn,  na  chredin - 
iaetìi  ychwaith  (pe  hyny  yw  y sair  ffgdd)  yn  ei  pherthynas  â Christ 
lesu,  yn  wersi  dechreu  rhai  yn  Nghrist,  ac  yn  rhai  pell  yn  ol  oddiwrth 
berffeithrwydd.  Hyd  yn  nod  ar  dymhor  gweinidogaeth  ein  Har- 
glwydd  ei  hun  “Bydded  genych  ffydd  Duw”  (pistin  TheouJ , oedd 
ei  annogaeth  i’w  ddysgyblion  (Marc  11,  22),  canys  gw’einidog  yr  en- 
waediad  oedd  efe. 

“Yn  ol  yr  un  gyfundrefn  o ras  y bu  farw  yr  holl  batriarchiaid  (Heh, 
11,  13),  gan  ymddiried  yn  Nuw  ara  ddinas  nefol  (adn.  16)  i’w  phre- 
swylio.  Hynod  yw  fod  Stuart  yn  dywedyd,  nad  oedd  cyssylltiad  y 
personau  a enwogir  yn  Heb,  11  â fiÿdd,  yn  perthyn  i gadwedigaeth 
eu  henaid.  Dviasai  efe  wybod  nad  ar  vr  un  ammodau  o grediniaeth 

371 


' HHÜFËINIAÎD, 


y*i  NghHst  â’n  hacîiubiaeth  presennol  ni,  y seîìd  eu  cadwedigaötîí 
ìiwynt. 

Nidyw  yn  ymddangos  fod  neb  o’í  cenedîoedd  wedi  eu  cauad  allan 
dan  y Cyfnod  cyntaf  o’r  fiÿrid,  nlwy  nag  yn  awr,  os  nesaent  ar  hyd 
llwybr  yr  örucliwyliaeth ; yn  wîr>  o’r  braidd  nad  yw  Rliuf.  3,  22,  yn 
profi  hyny.  Tybiaf  yn  awr  mai  y ddeddf  oedd  yn  cau  allan  y cenedl- 
oedd,  ac  nid  y ífydd,  canys  inae  genym  sail  i gredu  fod  llawer  o add- 
olwyr  diffuant  gan  Dduw  drwv  holí  gyfnod  y wleidiadaeth  ddwyfol 
yn  Nghanaan,  oddiallan  i had  íacob. 

Ffydd  lésu — Ffydd  lesu  Grist— Ffydd  Crist— -y  ffydd  yn  ei  waed  ef, 
a’r  cyffelyb,  vw  teitlau  y gyfundrefn  dan  ei  ííoruchwyliaeth  ol  bente* 
costaidd/  Gal.  2,  16,  a 3,  22  ; Ëph.  3,  12;  Phil.  3,9;  1 Tim.  3,  13; 
Rhuf.  3,  22,  26.  Gwel  ragor  ar  y pwncyn  yr  Bsboniad  ary  gwa’nanoì 
adnodau  o’r  Epistol  hwn. 

Ymddiriedaeth  perffeithiad  athrawiaethol  y gyfundrefn  a roddwyd 
i Paul,  debygid,  oddiwfth  1 Tim.  1,  4 $ Eph.  3,  9 ; 1 Cor.  9,  17.  Cawn 
yma  fod  oìhmomia , goruchwyliaeth  arbenig  gan  Driuw  o gyfundrefn  y 
fTydd,  yn  amser  Paul : mai  iddo  ef  ÿ rhoddwyd  y gras  neillduol  dan 
sylw,  yr  hwn  a gynnwysai  bregéthú  i’r  Cenedloedd  anchẅiliadwy  olud 
Crist ; ac  yn  ail,  Peri  i bawb  wybod  pa  beth  yw  cymmundeb  â’r  dir- 
gelwch  fuasai  guddiedig  yn  Nuw  o ddechreuad  yr  oCsoedd;  sef  erpan 
greasai  efe  bob  peth  drwy  Grist.  Y dirgelwch  hwn  ydoedd  yr  holt 
ras  a drysorasid  gogyfer  â’r  Cenedloedd.  Dywed  hefyd  fod  goruch- 
wyliaeth  wedí  ei  hyniddifíed  iddo  ; pa  un  ai  ÿr  oruchwyliaeth,  fel  yr 
oedd  yn  gorff  o athrawiaethau  newyddion,  ynte  yr  hyn  a nodwyd  eis* 
oes,  nid  y w efe  yn  eglurhau. 

V.  Ffydd  fel  cÿfrwng. 

Dilynir  y ganghen  hon  o athrawiaeth  y ffydd,  can  belled  ag  ein  har- 
weinir  gan  yr  yiharirodd  “drwy  ffydd,”  dia  icith  Genitẅe,  o fewn  ys-‘ 
grifeniadau  Paul.  V styr  yr  ymadrodd  hwn,  y w dtŵy  jrfijdd  fel  cyfrwng, 
neu  fel  moddion,  dull,  ystad,  amgylchiad,  a’r  Cyffelyb.  Mae  cyfiawn- 
der  cyfiawmhaol  Düw  yn  rhedeg  i’r  byd  euog,  drẅy  gyfrwng  cyfundrefn 
y ffydd  yn  unig,  sef  fel  ei  hystyrir  yn  ei  cnyfnod  dan  Iesu  Gri&t.  Er 
fod  y gyfundrefn  yn  cadw  dynion  er  dechreuad  y byd,  ac  er  fod  gyda 
Duw  Drugareddfa-ŵr,  wedi  ei  osod  fel  y byddai  efe  yn  gyfìawn  tra  yn 
gwneyd  felly,  ni  amlygwyd  fod  dim  ond  ttugatedd  yn  y cyfryw  gadw- 
edigaeth,  cyn  y cyfnod  presennol.  Er  fod  y dúwiolion  yn  cael  eu  galw 
dan  yr  Hen  Destament  yn  gyfiaẁniön  ; ond  gan  mai  “cuddio  eu  bei- 
au,”  “myned  heibio  i’w  hanwiredd,”  &Cm  yn  unig  oedd  eu  maddeuant 
hwy,  a chan  nad  oes  son  fod  Duw  yn  cyfrif  cyfiawnder  Crist  iddynfc 
cyn  ei  gael,  nid  wTvf  yn  dÿwedyd  dim  ar  hyny.  Cÿmmaint  ag  a gawn, 
yw  peidio  cyfrif  pechod  iddynt,  a chyfrif  rhywbeth  yn  gyíiawnder  i 
Abraham.  Am  hyn,  Gŵel  y Traethawd  ar  Gyfrifiad. 

Trwy  y gyfundrefn  hon,  fel  y mae  hi  yn  gyssylltiedig  â gwaed  Crist, 
y rhagosodwyd  ef  gan  Dduw  yn  yr  unrhyw  sefyllfa  i gyfundrefn  y 
ffydd,  ag  y gosodasid  y drugareddfa  i sefyll  i gyfundrefn  wleidiadol  y 
ádeddf  (3,  25). 

Trwy  gvfrwng  y ffydd  v cauwyd  allan  yr  holl  ymffrost,  a ddarllenis 

372 


TRAETHODAU, 


o eneuAu  saint  yr  Hea  Destament,  yn  u cyssylltiad  ag  amraodau 
gwleidiadaeth ; ynghyd  agymífrost  i’r  Pnariseaid  hefyd  yn  eucnawdol 
gyfundrefn  hwythau.  Yn  eu  gweithredoedd  eu  hunain  yr  ymífrost- 
ient,  ac  yr  oedìi  y cyfundraethau  a nodwyd  yn  caniatau  hyny  iddynt ; 
ond  yma.  gras  y w yr  achos  o’r  cwbl,  a Christ  yn  ei  farwolaeth  a’i  gyf- 
iawnder,  yw  yr  achos  o’r  gras.  Adu.  27. 

Cyfridd  gan  Paul  (adn.  30)  y íTydd  fel  ffynnonel]  yn  bwrw  allan 
fehj  gyfìawnhad  i’r  enwaediad,  canys  arferasid  dy wedyd  “alìan  o'’  ( tk) 
am  y peth,  mcgys  yn  Hàbaccuc,  ac  ereill ; eithr  y dienwaediaid  lidrw>j 
(dia  wiíh  Gen.)  y tfydd/’  ebe  efe;  canys  gwyddis  yn  a vr,  mai  Duvv  yn 
Nyhrist  sydd  yn  cyflawnhau,  drtcy  y gyfundrefn  o ílÿdd,  fel  llwybr  a 
chyfrwng.  Ond  gwel  ar  yr  adnod. 

Yn  gyffelyb  ag  y rhyddhäai  y ddeddf  ei  throseddwr  yn  ngwyneb  yr 
aberth  a noclicl  ar  ei  rhestr  ei  hun,  felly  y rhyddha  y ffydd  pob  tros- 
eddwryn  ngwyneb  yr  aberth  a nodir  ar  ei  rhestr  hithau  (Gal.  2,  16). 
Arferir  yr  uu  frawddeg  am  y naill  gyfiawnhad  ag  am  y llall,  ond  fod 
eu  seiliau  yn  wahanol.  Mewn  troi  at  y ddeddf  a’i  haberthau  am  irvf- 
iawnhad  oddiwrth  ddrygau  mocsol,  .yr  oedd  y bai.  Drygau  pendant  yn 
unig  aìlaihi  ddileu  Ni  ellid  drwy  gyfraith  Moses  gael  glanhad  oddi- 
wrth  bob  pechod  • trwy  ei  waed  ef  y ceir  hyny.  Dengys  yr  ean  .ne — 
°os  nud,”  os  eyfiawnheir  dyn  yu  awr,  mai  drwy  y ffydd  bon  y bydd 
hyny.  Llwyr  brynodd  Crist  yr  Tuddewon  oddiwrtb,  neu  ullan  o.  fell- 
dith  y ddeddf.  Gair  Paul  uui  y llwyr  bryau  yw  exogorazo  • ei  arferiad 
a geiryn  Gal.  4,  5: — “fel  y prynai  y rhai  oedd  dun  y ddeddf.”  Os 
y w yr  hoil  fyd  dun  y ddeddf  yn  yr  ystyr  ymu,  pa  fodd  y gellid  dywed- 
ycl  llwyr  brynodd?  “Ilwyr  brynu  pan  gredant”  ddylasai  yr  ymadrodd 
fod.  Eph.  5,  16,  a Col.  4,  5: — “gan  bryuu  yr  amserd’  Yr  ystyr  yw 
rhyddhau  u chadw  i ni  ein  hunain,  ryw  bctli  neu  berson.  Yn  a«r, 
un  o amcanion  Crist  yn  prynu  y genedl,  neu,  o leiaf,  y rhai  Cristicn- 
ogul  o hoiìi,  fel  hyn,  ydoedd  er  mwyn  cael  o’r  apostolion  a’u  canlyn- 
wyr,  dderbyn  addewid  yr  Ysbryd,  sef  yr  addewid  am  yr  Ysbryd,  ag  a 
roisid  gan  Grist,  yn  íoun  16,  a’i  derbyn  hefyd  drwy  gyfundrefn y ffycld  ; 
canys  pe  drwy  arferiad  o ryw  foddion  perthynol  i?r  cîdeddf,  y derbyn- 
iasid  ef,  gailasaiyr  Iuddew  ddadlu  dros  ei  wleidiadaeth,  mai  hi  oedd  y 
grefydd  ddwyfol ; eithr,  tra  mai  drwy  ibddion  apwyntiedfg,  ac  i ddysg- 
ybìion,  Crist  y cyíiawnwyd  hi,  rhaid  mai  drwy  y ffydd  y bu,  ac  nid 
drwy  y ddeddf.  Adn.  14. 

Diau  fod  pob  creadur  yn  blcntyn  Duw  o ran  tarddiad,  a bod  Israel 
yn  blant  Duw  fel  yr  ydoedd  dwyreinwyr  yn  arfer  cael  eu  hystyried 
yn  blant  i’w  llywodraethwyr ; eithr  inewn  ysfcyr  grefyddol , ni  bu 
biant  gan  Ddnw  cyn  goruchwyliaeth  ragarweiniol  teyrnas  nef,  sef  y 
gyfran  berthynol  i’r  Mab  o weinidogaeth  yr  enwaediad.  Mae  yr  hoÍL 
Gristionogion,  niwyach,  yn  blant  i Dduw.  Trwy  y ffydd  hon,  yn  ei 
dadguddiadau  gan,  ac  oddiwrth,  Grist  Iesu  yn  unig,  y daeth  y cyf- 
iawnion  i fwynhau  y fraint  oruchel  hon.  Gal.  3,  26. 

Ffydd  yw  cyfundreín  cadwedigaeth  (Eph.  2,  8).  Daw  y cadw  fel 
rhodd  Duw,  drwyddi  hi  fel  cyfrwng  cyfundraethol,  i’r  pechadur. 
Geir  naill  ai  y gras  ai  y jfydd,  pa  rai  ydynt  enwau  menywaidd.  yn  cael 
ei  galw  yn  rhodd , yr  hwn  sydd  yn  y canolryw  ( neuter ) ; neu,  fe  allai 
2u  3.73 


ílHÜFËINlAia 


yr  îachawdẃríaetli  ( soteria J,  yr  hyn  a gynnwysir  yn  y gair  cadẃedig  f 
eithr  menywaidd  yw  hwnwhefyd.  Tebycach  mai  at  yr  “hyny”  (toutojj 
yr  hwn  sydd  ragenw  canolryw,  y cyfeiria  y gair  doron,  rhodd.  Os 
felly,  cadwedigacth  dyn  o ras  pur  drwy  gyfrwng  íFydd  fel  cyfundrefn,  yw 
ýr  “hyny,”  sef  y rhodd  Daw  mewn  golwg. 

Trwy  gyfnod  Crist  ei  hun  o’r  Ffydd — “ei  ffydd  ef  ’ — y mae  genym 
ynddo  ef  yr  hyfdra,  a’r  dyfodfa  mewn  ymddiried  hyderus,  ag  sy’n  ar- 
henig  berthynol  i Gristionogion,  wrth  gyfrinachu  â Duw,  yn  rhagor 
i’r  hyn  oedd  eisoes  yn  yr  eglwys  (Eph.  3,  12). 

Drwy  y gyfundrefn  hon  yn  rhywfödd  y gwna  Crist  ei  breswylfa  yn 
ein  calonau  ni,  ac  y cyfrenir  nerth  gan  ei  Ysbryd  ef  i’n  dyn  oddimewn 
ni  (3,  16,  17),  nes  y byddom  o radd  i radd  felly  wedi  ein  seilio  a’n 
gwreiddio  yn  nghariad  difesur  y gyfundrefn,  yr  hwn  a orlifa  fynwes 
Iesu  ei  hun,  fel  afon  y by  wyd,  i’w  holl  eglwys  drwy  nef  a llawr. 

Cawn  yn  Phil.  2,  9,  darddiad  a chyfryngiad  y fifydd  ar  wahan  : — “Heb 
fy  nghyfìawnder  fy  hun,  ag  sydd  allan  ö’r  (eJc)  ddeddf,  eithr  yr  hwn 
sydd  drwy  (dia,  with  Gen .)  ffydd  Crist,  sef  y cyfìawnder  sydd  oddiwrth 
(ek)  Dduw  ar  y fFydd”  (epi.  löith  Dat.)  fel  sail  neu  safon.  Wele  y eyf- 
iawnder  ar  y fFydd  fel  ei  sail;  sef  y cyfnod  boreuaf  o honi,  o debj^g  ; a 
thrwyddi  hi  fel  cyfrwng  neu  ammodau,  sef,  y cyfnod  agosach  presennol, 
o debyg ; ac  allan  oddiwrth  Dduw  drwyddi  ac  arni  felly,  feí  ei  ffynnon* 
ell  ddechreuol. 

Ffydd  Duw  ydoedd  y gyfundrefn  dan  boh  cyfnod ; ond  geíwir  hi  dan 
ei  chyfnod  penaf  presenol,  yn  “fFydd  gweithrediad— nerthol  weithrediad 
(energeia)  Duw ;”  a hyny  oherwydd  iddo  osod  holl  alluoedd  y peiriant 
a elwid  Ffydd  ar  waith,i  gael  y Mechniydd  i’r  lan  o fedd  condemniad, 
lle  yr  oedd  efe  yn  gorwedd  dan  ein  trwm  dynghedfen  ni ; ac  nid  yn  unig 
efe  fel  person  unîgöl,  ondfel  gwr  cyhoeddüs,  canys  yr  oe'ddym  ni  oll  yn- 
ddo,  a chydgyfodasom,  yn  ddiau,  gydag  ef.  Ordinhad  yn  cyfeirio  aí 
hyn  yw  y bedydd.  Col.  2,  12,  13.  Metliai  peiriant  y ddeddf  byth  a . 
chyfodi  dyn  yn rhydd  odditan  gymmaint  ag  un  drwgmoesol. 

Drwy  y fifydd  feí  y mae  hi  yn  Nghrist  Iesu,  y mae  hyd  yn  nod  ysgry- 
thyrau  yr  Hen  Destaraent  yn  abl  i ddysgU  dyn  yn  ddoeth  i iachawdwr- 
jaeth,  yn  awr , nad  beth  oeddynt  dany  cyfnod  blaenörol ; hyny  yw,  rhaid 
wrth  egluriadau  dadguddiol  y cyfnod  presennol  o hortynt,  cyn  y gellir 
gwybod  digon  i wynebu  ar  orehwylion  trymach  crefydd  y cyfnod. 

2 Tim.  3,  15. 

Pa  addewidion  hynag  a roddwyd  i'r  cyfiawnion  cyn  Cristionogaeth, 
drwy  gyfundrefn  y íîydd,  ac  nid  drwy  y ddeddf  na  chrefydd  natunol,  yr 
etifeddasant  hwynt : dilyn  y cyfryw  yr  ydym  ni,  can  belled  ag  mai  i’r 
un  wlad  yr  awn.  Heb.  7,  12.  Yr  oedd  hyd  yn  nod  cyfundrefn  y ffydd 
yn  îs  ei  safon  cyn  Crist,  nag  yw  efe  ar  ol  hyny ; gan  hyny,  nid  ar  y gyf- 
ìmdrefn  wladol  yn  unig  y mae  yr  holl  wall  am  ddialgarwch  a rhyfel, 
canys  drwy  fíydd  y goresgynodd  amryw  o’r  cyfiawnion  deyrnasoedd, 
megys  Gideon,  Barac,  Samson,  Jephtha,Dafydd,  Samuel,  a’rprophwydi 
— -nid  yw  efe  yn  dywedyd,  “yr  holl  brophwydi,”  canysgwyddom  ninnau 
am  rai  o’rcyfryw  yn  fyr  o egwyddarion  y fíydd  hon,  yn  ei  chyfnod  an- 
inheríFeithiaf,  ac  ysgafnáf  ei  ofynion  (Heb.  11,  33).  Nod  arall  ar  y llu- 
tystion  hyn  dros  sicrwydd  y gyfundrefn,  yw  eu  bod  yn  dysgwyl  ad- 
374 


TRAETHODAU. 


gyfodiad  gwell  i’w  cyríF,  drwy  eu  gollwng  yn  aberthauy  íFydd  fel  mer- 
thyron  (adn.  35)  : ac  yn  mhellach  drwy  eu  cyssylltiad  â’r  ^yfundrefn 
hon,  y cawsant  ar  ddalenau  ei  chroniclau  air  da  a chymmeriaò.  parhaol 
yn  eglwysi  teyrnas  nefoedd  (adn.  39).  Ettt,  mae  Duw  wedi  cadw  go- 
reuon  breintiau,  dadgu  ddiadau,  doniau,  a gwobrwyon  y Ffydd  fawr  i 
ni.  Drwy  wrthod  dyoddefiadau  y gyfundrefn  y gwrthodwn,  fel  oesoedd, 
y pethau  a nodwyd  ; pa  rai,  gan  hyny,  a gedwir  i oesoedd  dyfodol  o 
blant  y deyrnas  (adn.  40). 

VI.  Ffydd  yn  achlysur,  nôd,  amcan,  a gweithredydd. 

Yr  ymadrodd  arweiniol  at  y rhan  hon  o berthynasau  y gyfundrefn,  yw 
pistis  in  the  Datẁe  Case  ; sef  y gair  ffydd  wedi  ei  osod  yn  y fatb  fraw- 
ddeg  ag,  i ffydd , a’r  cyffelyb.  Cyfieithir  yr  ymadrodd  hwn  o’r  bron  yn 
mhob  modd,  yn  y Testament  Cymraeg,  Saesonaeg,  ac  ereill  diweddar, 
yn  ol  barn  y cyfieithydd  am  yr  ymadroddion  cylchynol,  ac  yn  aml,  yn 
ol  ei  gredo  ar  brif  bwnc  yr  adnod  neu  adnodau  a gynnwysant  yr  ymad- 
rodd.  Mae  profion  y dosparth  hwn  o agos  berthynas  i eiddo  yr  ail  ddos- 
parth. 

Gan  ffydd  ei  hunan,  heb  gymhorth  cymmaint  ag  un  o weithredoedd 
gosodiadol  Moses,  y cyfiawnheir  dyn  (Rhuf.  3,  28).  Hyn  oedd  cyd- 
benderfyniad  yr  apostolion.  Hwynthwy  ni  phregethent  y ddeddf  yn 
foddion  argyhoeddiad,  nac  ofn  na  chariad  Duw.  Mae  genym  ddyfodfa 
at  Dduw  drwy  Gristfel  ein  Cyfryngwr ; eithri’r  gyfundrefn  hon  o ffydd 
y rhoddwyd  y ddyfodfa  hon;  gan  y ddeddf  nid  oedd  dim  ond  ofni;  a 
chrynu,  ac  ysbryd  caethiwed,  Rhuf.  5,  2. 

Gydag  anghrediniaeth  y torwyd  ymaith  y genedl  Iuddewig  o freintiau 
addewidiol  Abraham ; eithr  gyda’r  ffydd  y mae’r  cenedloedd  yn  sefyll 
yn  ycylch  perthynol  i’rcyfryw  freintiau,  pen  11,  20  ; 2 Cor.  1,  24. 

Cawn  egwan,  a chryf,  gyda'r  ffydd,  yn  pen.  14,  1,  2,  21,  a 15,  1,  a 4, 
19,  20  ; sef  mwy  a llai  o betrusdod  yn  nghyích  ei  hathrawiaethau, 
breintiau,  neu  ddyledswyddau. 

Mae  y gyfundrefn  yn  nôd  cydymdrech  o’i  phlaid  i’w  holl  ddeiliaid 
didwyll,  Phil.  1,  27.  Eithr  elai  a gormod  o le  yn  awr  i olrhain  yr  holl 
brofion  hyn  : darllener  Col  1,  23  ; Heb.  11,  3,4—31 ; a 4,  2,  lle  gwelir 
y gellid  cyfieithu  Heb.  11,  4,  &c.,  “I’r  ffydd  yr  offrymodd  Abel”— - 
Gyda’r  ffydd — gan  y ffydd,  y symudwyd  Enoc,  &c. 

VII.  Tueddiad  neu  amcan  y gyfundrefn  Cpistis  eisj.  Gwel  yn  Rliuf. 
4,  5,  9,  a 5,  2 ; Col.  2,  5 ; Heb.  10,  39.  Cyfrifir  y ffydd  yny  trwy , att 
gyfiawnder : gyda’r  ffydd  y daethpwyd  /iyd  i’r  gras  o ddyfodfa  at  Dduw, 
a heddwch  ag  ef : cadarnhau  dynion  i Grist  yw  un  o’i  hamcanion  : cad- 
wedigaeth  yr  enaid  yw  un  arall  o’i  hamcanion. 

VIII.  Sefyllfa  y Ffydd  (pùtis  enj . Gwel  I Cor.  2,  5 ; Eph.  1,  15  ; 
Col.  1»  4 ; 1 Tim.  1,  14;  2 Tim.  1,  5.  Ceir  yma  ei  bod  wedi  ei  sefydlu 
yn  nerth  Duw  o ran  ei  phrofíon  gwyrtliiol — yn  Nghrist  Iesu,  o ran  ei 
hymddiriediad— ac,yn  y Cristion,  o ran  ei  hegwyddorion  a’i  theimladau, 
&c. 

IX.  Cyfryngau  gweithrediadau  y gyfundrefn  (pistis  dia  with  GenJ. 
Gwel  Gal.  5,  0,  &c.,  &c.,  lle  gwelir  mai  drwy  gariad,  o ran  ti  theimlad, 
y gweithreda,  &c. 


37  5 


RHUFEINIATD. 


X.  Dyfodiad  allan  y gyfundrefn  (pì  tisapo).  Gwel  Fph.  6,  23,  i!le 
ceîr  ^weled  mai  odc  wrth  Dduw  Dad,  gyda’r  Arglwydd  lesu  Grist,  y 
deeth  lii. 

XI.  Goruwch-adeî  a laeth  y ffydd  (epi  pistei ).  AHan  o Dduw  y 

tarddodd  cyfiawnder  tyfiawn!  aoì,  ac  ar  awdurdod  neu  sail  y gyfundrefn 
lion  y gosodwyd  ef  i rros  (Pliil  3,  9).  Pwy  bynag  a’i  ceisio,  ar  ei  ham- 
modau,  ac  yn  oJ  ei  rlieolau  lii,  y ceir  ef.  Gwel  hífyd  tcata  pistin,  “yn 
olffydd,”  yn  Heb.  1J,  7. 

XII.  Gwrthddíych  ardremiad  y gyfundrefn  (pistis  pros,  cum  Acc.J. 
Tuag  at  Dduwyn  unig  y m:  e anneliad  pob  gras  a dyledswydd  o’r  eiddi, 
fel  myneg-fysedd  at  yr  un  cartreíîe  a chanolbwynt,  1 Tbes.  1,8,  & c. 

XIII.  Meddiannau  y gyfimdrefn.  Vn  perthynu  iddi,  neu  yn  gys- 
sylltiedig  â hi,  neu-yn  gyfran  o honi,  dywed  Paul  fod  y pethau  a geir  yn 
vr ymadroddion  canlynol  Rhuf.  4,  11,  13,  a I,  5,  a 3,  27,  a 10,  8,  a 
12,  3,  6,  a 1G,  26;  2 Co..  4,  13;  Gal.  3,  2,  5,  25,  a 6,  10;  Eph.  4,  13, 
a 6,  16  ; Phil.  1,  25  : 1 Thes.  1,  3,  a 5,  8;  2 Thes.  1,  11  ; 1 Tim.  3,  9, 
a 4,  0,  a 6,  12;  Philem.  6;  Heb.  10,  .22,  39,  a 12,  2.  Cawn  o fewn  ei 
pherthynasau  hyn,  wedi  eu  cyssylltu  â’r  gair  ffijdd  yn  y Genitwe  Case , 
,m  gys  “cyfiawnder  y ffydd,”  “ufydd-dod  y fí’ydd,”  &c. ; hefyd  ddeddf, 
g .ir  geirîau,  mesur,  cyssondeb,  ysbryd,  gwrandawiad,  dyfodiad,  teulu, 
undeb,  tarian,  lledaeniad,  llawenydd,  gwailh,  dwyfroneg,  dirgelwch, 
ymdrech,  cymmundeh,  hyder  cyflaw,n,  Awdwr,  Perffeithydd,  &c., — y 
Ff\rdd.  Ccir  cyíleusdra  yn  aml  i dalu  sylw  manylach  'iddynt. 

Dylesid  gwneuthur  crynodeb  o briodoleddau  neilîduol  y gyfundrefn 
hon,  ar  y diwedd;  eithr  ni  byddai  hyny  namyn  ail-adrodd  o’r  bron  y 
cyfan  a ysgrifepwyd  arni ; canys  adroddiad  o’i  phriodoleddau,  allan  o’n 
hapostol,  ydyw  y cwbl  : er  hyny.  gellid  dywedyd  mai  rhai  o’i  neillduol- 
ion  ydyw, — Tarddiad,  holloì  o feddwl  Duw  ei  hun,  heb  un  pwnc  na 
chanarhen  pwnc,  o ddyfaîs  neb  arali — na  çbynghorfa  o neh,  pwy  bynagt 
Meddiant  angbyfranol  â neb,  o’r  monopoly  o bob  petli  perthynol  í gadw 
pechadur:  ni  allai,  ac  ni  cheisiodd,  cyfundrefn  Sina,  gael  na  rhan  na 
chyfran  yn  y gorchwyl  anhawdd  aphwysighwn  ; nac  un  enwaediad,  nac 
un  reddfol  }r  natur  ddynol,  ychwaìth.  Cyfansoddìad  yn  bur  oras;  ac 
O'  mynir  yn  well,  o vad  ras  yn  unig.  Gras  y w ei  bod  yn  trcfnu  dyled- 
swyddau,  ac  ammodau  mor  hawdd,  i aìlu  o ddyn  colledig  ddod  mewn 
cyssylltiad  â’i  goluc'oedd  o ras  annhreuliadwy  byth.  Effeìtìỳoldeb  yn 
nnig  drwy  waed  Tesu.  Ammodeu  ei  chyfnod  blaenaf—  Credu  yn  Nnw 
a‘i  drugaredd:  dan  y cyfnod  diweddaf — Credu  yn  Nghristfel  Ceidwad 
rliad,  galluog,  ae  ewyîlysgar.  Gwelwn  yn  eglur  bellach,  fod  yr  apostol 
wedi  eglur  brofi,  mai  ynddi  hi,  a thrwyddi  hi,  y mae  i’w  gael,  gyfíawn- 
der  cyfiawnhaoî  Duw  i beehadur.  Os  nad  oedd  y Ddeddf  yn  gallu  cyf- 
iawnhau  yr  euog  o ddrygau  moesoî,  ni  allai  ennill  cymmod  Duw,  na’i 
refoedd  ychwaiíh  iddo  ; yna,  ni  allai  ofyn  ufydd-dod  mewn  golwg  ar 
s ; d < dyfodoî.,  na  cho?pi  yn  yr  ysíadhònoam  ei  throseddiadau  ; yna,  nid 
oedd  yn  un  maíb  o grefydd ; ae,  o ganîyniad,  nid  taliadau  crefyddol  oedd 
ei  threthau,  degymau,  blaenffrwythau,  na’i  hoffrymau.  Beth,  ynte,  a 
allai  hi  fod?  Diau  mai  gwleidiadaetìi  yn  unig.  Ond,  medd  y gwrth- 
ddadleuwr,  Yr  oedd  a fynai  yn  ei  lioìl  ranau  â Duw.  Caniateir  hyny ; 
,ond,  â Duw  yn  mha  berthynas  ? Hyny  y w y pwnci’w  wybod.. 

2» 


TRAETíIODAÜ. 


Yn  awr,  gan  mai  adcìewicîion,  bygythion,  ac  annogaethau,  yn  dy- 
benu  yn  angeu,  oedd  yr  eiddi  oil,  ni  allai  focl  yn  ddim  mwy  ysbrydol 
a chrefydclol  nag  y mae  ein  gwleidiadaeth  Brydeinaidd  bresennol,  er 
enghraifft;  canys  onid  yw  hon  hefycl  yn  gofyn  i ni  garu,  a pharchu, 
ac  ofni  yr  awdurdodau  ? Os  gwrthddadleuir,  nad  yw  yr  eicidorn  ni  yn 
cospi  am  ddim  meddyliol ; atebaí',  nad  oecld  yr  un  Foesenaidd  chwaith. 
Y swm  o’r  cwbl,  ynte,  yw — Mai  trefniant  gwladol  a thymhoroi  yn 
unig  ydoedd  yr  hyn  aelwitl  “Y  DcledJf;,,  niai  cyfundrefn  y Flydd  yn 
unig  oedcl  y grefydd  ar  yr  un  pryd,  LJfydd-dod  allanol,  “cnawdol," 
neu  gorfforol,  oedd  dylecíswyddau  y ddeddf ; ond  ysbrydoloedd  eiddo 
y ffydd. 

Darfydded  Ymneillduwyr,  mwyacb,  a chaniatau  fod  y ddeddf,  a U 
degymau,  a’i  hoffrymau,  wedi  bod  yn  grefydd  unwaith.  Profed  y 
sawl  a fynant  haeru  ei  bod  yn  grefydcl  yn  awr,  ei  bod  wedi  sefyil  yu 
fath  yn  y byd  o grefydd  un  amser.  Proffesed  y sawl  a hònant  ddeg- 
ymau  yn  awr,  rnai  taiiadau gwleidiadol  ydynt,  amgyflawni  dyledswydd- 
au  ac  yrnddiried  gwladol,  ac  yna  cânt  ysgrifenydd  y Traethawd  hwn 
yn  un  o’u  hochr,  ar  yr  amraod  o’i  fod  yn  cael  ei  argyhoeddi  o union* 
deb  y cydraniad,  ac  effeithiolcieb  gwleidiadol  y swyddogaeth  gyssyllt- 
iedig.  Gwel  hefyd  y Traethawd  ar  Y Dcleddf,  dan  dosran  8. 

I ha  raddau  y gellir  dywedycl  ara  y sectau  a gyraysgant  y pethau  a 
nodwyd,  a’rcyffelyb,  oeidcio  y ddedclf,  á’r  ffydd, — eu  bod  “yn  gwadu 
y ffydd,”  sydd  destyn  cyrahwysach,  ond  odid,  i f;awdlc  olaf  y gyfun- 
drefn,  ac  i frawdle  bresennol  eu  cydwybod  hwy  eu  hunain,  nag  i’r  pin 
sydd  yn  rhccleg  allan  y llincllau  liyn  Dim  ni  ddywedaf,  yn  Luhellach 
na’i  focl  yn  arholiad  o bwysnid  bychan  i’r  oes  a'rgenedl. 

TRAETHAWD  VII. 

OALWEDIGAETH  EFFElTHIOL. 

Wele  bwnc  sydd  mewn  dadl  yn  yr  oes,  ac  y mae  liefyd  ei  wadwyr, 
braidd,  yri  cynnyddu  yn  Nghymru.  Mae  yn  y ddadl  ddau  gwestiwn  : 
Yn  gyntaf,  A oes  galwedigaeth  effeitiiiol  neu  lwyddiannus  i’wchaelyn 
y Testament  Newydd  ? Ac  yn  aií,  Pa  un  ai  Duw  ei  hun,  drwy  ry w 
fodd neilldml,  yntey  galwedig  yn  unig,  sydd  yn  peri  y gwahaniaeth 
llwyddiannus  hwn  í 

Edrychwn  yn  gyntaf  i’r  gaîr  yalw  : pa  air  neu  eiriau  gwreiddiol  a 
geiryn  yTestament  Newydd  am  dano  ? pa  dystiolaeth  a ddyry  yr  ym- 
adroddiou  a’i  cynnwysant,  i’n  cynnorthwyo  i aieb  y gofvnion  a nod- 
wyd.  Ni  wn  i am  un  cynllun  sicrach  na’r  cyfryw  olrheiniad,  i gyr- 
haedd  adnabyddiaeth  o fedclwlyr  ysgrythyrau  ar  y pwnc. 

“Ni  ddaethum  i alw  y rhai  cyfiawn,  ond  pechadunaid  i edifeirwch,’f 
Mat.  9,  13;  Marc  2,  17  ; Luc  5,  92. 

“Anfonodd  ei  weision  i af.iv  y rhai  a wahoddasid,”  Mat.  22,  3. 

“Llawer  sydd  wedi  eu  yalw,  &c.,”  Mat.  20, 16  ; a 22,  1 1. 

“Yn  mysg  pa  rai  yr  ydych  chwithau  yn  aíwediyion  Icsu  Grist,” 
Rimf.  1,  6.  “Y  rhai  a alwyd  i fod  yn  saint,”  adn.  7.  “Y  rhui  a alwyd 
yn  ol  ei  arfuetlr  eí,”  8,  28.  “Nid  Uawer  o rui  galluog  a alwyd, 

377 


RHUFEINIAID. 


1 Cor,  1,  36f  &c.,  &c.,  &c.  Kale6  yw  y gair  am  galw , hletoi  am 
galwedìgion , a klesio  am  galwedigaeth. 

Cyn  rhoddi  i lawr  un  gosodiad,  olrheiniwn  i arferiad  y gair  Kaleo, 
galw  ar  rywun , gyda  golwg  ar  iddo  ddyfod  neufyned  i rywle.  Arferir 
(1),  Am  alwgyda’r  llais,  megys  hugail  ar  ei  braidd,  a Christ  ary  deu- 
ddeg.  (2),  Anfon  am,  neu  beri  i rywun  ddyfod,  megys  Herod  yn 
galw  ar  y doethion  ger  ei  fron.  (3),  Galw  gyda'r  meddylddrych  o 
awdurdod,  galw  allan,  i bresenoldeb  barnwr,  neu  ynad,  megys  y galw- 
odd  y Sanedrim  yr  apostolion  ger  eu  bron,  yn  ol  Act.  4,  18.  (4),  Gwa- 
hodd,  megys  i wledd,  &c.  (5),  Galw  i sefyllfa  neu  swydd, — dewis, 

apwyntio,  megys  y galwyd  Aaron  gan  Dduw  i fodyn  archofifeiriad,  yn 
ol  Heb.  5,  4.  Nid  yw  yr  ystyr  o roddi  enw  ar  un,  ac  o ystyried  un 
yn  rhywbeth  neillduol,  er  eu  bod  yn  cael  eu  gosod  ar  y gair,  yn  per- 
thyn  dim  Fr  arholiad  hwn,  Ond,  aty  testynau  ysgrythyrol : 

Matthew  a Marc  yn  gyntaf;  canys  nid  yn  yr  un  wlad,  nac  yn 
hollol  dan  yr  un  cyfnod,  graddau  o wybodaeth,  na  brawddegiaeth 
Gristionogol,  yrysgrifenwydyr  holl  Destament. 

Mat.  9, 13  ; dywed  Crist  mai  i alw  pechaduriaid  i edifeirwch  y 
daeth  efe  i’r  byd.  “Edifarhewch,  canys  nesaodd  teyrnas  nefoedd,” 
oedd  yr  alwad  hon.  Un  gyfifredinol,  ac  o’r  bron  yn  hollol  anefifeithiol 
ydoedd. 

22,  3 ; anfonodd  y meistr,  yn  y ddammeg,  ei  was  i alw  y rhai  a 
wahoddasid  i’r  briodas  ; ac  ni  fynent  hwy  ddyfod.  Anefìfeithiol  etto. 

Àdn.  9 ; “Gelwchi’r  briodas,,,  ebe  efe  eilwaith.  Bu  y galw  hwn  yn 
effeithiol ; ond  ai  i bob  un,  nis  gwyddom.  ‘‘Casglasant  gynnifer  oll  ag 
a gawsant ,”  medd  yr  hanes.  Pa  un  ai  “a  gawsant  i glywed,,,  ai  “a 
gawsant  i ufyddhau,”  nid  oes  atnlygiad.  Dyna  gymmaint  ag  a geir  o 
arferiad  y gair  Jcaleo  gan  Matthew,  yn  dangos  un  ddelw  o alwad 
ddwyfol. 

Marc  2,17;  nid  yw  namyn  yr  un  ymadrodd  ag  a gafwyd  yn  Matl 
9,  23.  Felly  Luc  5,  32. 

Arferiad  Luc  o’r  gair. 

Pen  14,  16;  “Rhyw  wr  a wnaeth  swper  raawr,  ac  a wahoddodd 
lawer.,,  Anefifeithiol  fu  yr  alwad  i bob  un. 

Ioan  hefyd, — 

Pen.  10,  3 ; “Y  mae  efe  (y  bugail)  yn  galw  ei  ddefaid  ei  hun  erbyn 
euhenw,  ac  yneu  harwain  hwynt  alían.,,  Os  ystyrid  hwynt  yn  dde- 
faid  iddo  ef  cyn  y galw  hwn,  ni  all  ei  fod  yn  alwad  effeithiol  dde- 
chreuol. 

Pedr  sydd  hefyd  yn  ei  arferyd  : 

1 Epist.  1,  15;  “Ỳn  ol  fel  y mae  yr  Hwn  a'ch  galwodd  chwi  yn 
santaidd,  byddwch  chwithau,  &r.’>  Cyfeirir  yn  ddiau  at  Grist ; ond, 
gan  mai  efe  a ystyrir  ÿn  gwahodd  drwy  yr  efengyl,  ni  ellir  penderfynu 
pa  ystyr  o'r  ddwy  mewn  dadl  sydd  yma ; er  y tebygwyf,  ar  y cyfan, 
mai  yr  un  lwyddiannus  ac  achubol. 

2,  9 ; “Fel  y mynegoch  rinweddau  yr  Hwn  a’ch  galwodd,  &c.,, 
Yma,  mae  y galwedigion  yn  “rywogaeth  etholedig,’,  a chwedi  eu 
dwyn,  drwy  yr  alwad,  allan  o dywyllwch  i oleuni  Crist. 

2,  21,  a 3,  9,  a 5,  10;  2 Pedr  1,  3.  Cawnyma  yr  alwad  i amynedd, 
378 


TRAETHODAU. 


a raaddeugarwch,  tragwyddol  ogoniant  Iesu  Grist,  a gogoniant  a rhin- 
wedd : oll  yn  rhinweddau  a breintiau  V cadwedigion  yn  unig.  Felly 
arweinir  íi  i ystyried  arferiad  y gair  Jcaleo  yn  Pedr,  am  yr  hyn  a dybir 
wrth  alwedigaeth  effeithiol.  Eithr  ni  chafwyd  gwybod  pa  un  ai  ar 
unwaith,  ynte  drwy  gyfres  o rasusau  ereill,  yr  ennillwyd  y Cristionog- 
ion  hyn  i’r  tir  a elwir  galwediyion  effcithiol  gan  Pedr. 

Paul  sydd  yn  unig  i’w  olrhain  mwyach. 

Rhuf.  8, 30.  Cawn  yma  mai  yr  un  personau  yw  y rhai  a ragluniodd 
Duw,  ac  a alwodd,  ac  a gyfiawnhaodd,  ac  a ogoneddodd  efe  ; ac  na 
chollir  un  ohonynt  byth. 

9, 11.  Ymddengys  mai  rhyw  ystyr  tebyg  i ddewis  sydd  i’r  gair  yn 
yr  ymadrodd  hwn : “Nid  o weithredoedd,  ond  o’r  Hwn  sydd  yn 
galw.”  Pa  alw  fu  ar  Jacob  cyn  ei  eni  ? Bu  dewis  arno,  a dim  yn 
rhagor.  Felly  adn.  24,  lle  sonir  am  alw  allan  o,  o fysg  (ek)  ereill,  yr 
hyn  nid  yw  gwahoddiad  cyffredinol  efengyl,  yn  cael  ei  osod,  yn  un 
rhan  o’r  beibl. 

Mae  arferiad  y gair  yn  1 Cor.  1,  9,  a 7,  15,  17,  18,  20,  21,  22,  24  ; 
Gal.  1,  6,  15,  a 5,  8,  13  ; Eph.  4,  1,  4;  Col.  3,  15  ; 1 Thes.  2,  12,  a 4, 
7,  a5,  24;  2 Thes,  2.  14  ; lTim.  6,  12;  2 Tira.  1,  9 ; Heb.  9,15, 
lle  cyfeirir  at  alwedigaeth  ddwyfol,  yn  penderfynu  drosom,  debygwyf, 
y pethau  canlynol : 

1.  Y fraint  neu  ras  eu  çeìwir  i’w  fwynhau,  yw  cyrndeithas  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd  (1  Cor.  1,9),  rhyddid  yr  efengyl  (Gal.  5,  13), 
gobaith  y ffydd  (Eph.  1,  4),  tangnefedd  Duw  (Col.  3,  15),  teyrna*  a 
gogoniant  Duw  (1  Thes.  2,  12),  cadwedigaeth  hyd  ymddangosiad  Iesu 
Grist  (a  5,  24),  iachawdwriaeth  drwy  santeiddiad  yr  Ysbryd  (2  Thes. 
2,  14),  i fwynhau  gogoniant  Icsu  Grist,  a bywyd  tragwyddol  (1  Tim. 
6,  12). 

2.  Y dyledswyddau  cu  gelwir  i'w  cyflawni,  yw  heddwch  teuluol 

(1  Cor.  7,  15,  &c.),  gostyngeiddrw’ydd,  tiriondeb,  hirymaros,  cariad 
brawdol  (Eph.  4,  2),  santeiddrwydd  (1  Thes.  4,  7),  &c. 

3.  Y pryd  eu  galwyd,  ac  y daethant  i gael  eu  galw  yn  alw’edigion, 
oedd  ar  ddechreuad  eu  crefydd,  1 Cor.  7,17;  pan  eu  hachubwyd 
2 Tim.  1,  9. 

4.  Trwy  ba  betheu  galwyd?  Gras  Duw,  Gal.  1,  6,  15. 

5.  Tarddiad  yr  alwedigaeth  sydd  yn  ol  yr  arfaeth  a’r  gras  a roddwyd 
iddynt  yn  Nghrist  er  cyn  dechreu  y byd,  2 Tim.  1,9;  ac  y mae  Crist 
yn  Gyfryngwr  y Testament  Newydd,  er  mwyn  cael  o’i  alwedigion 
dderbyn  addewid  yr  etifeddiaeth  dragwyddol,  Heb.  9,  15, 

í crgnodeb  o’r  cyfan  yw,  mai  ystyr  y gair  yn  y rhan  hanesiol  o’r 
Testament  Newydd  yw  gieahoddiad  neu  alwad , yn  ystyr  cyffredin  y 
gair  gyda  ni;  ond  mai  yr  ystyr  sydd  iddo  yn  ddieitluiad,  debygwyf,  yn 
yr  Epistolau  gan  Pedr  a Phaul,  yw  den-is , galw  nes  ennill  gwrandaw- 
iad.  Ond,  pa  fodd  yn  offeryml  y gwneir  hyny,  nid  yw  y testynau  yn 
ein  hysbysu. 

Arddengys  sylw  manwl  uwchben  yr  hyn  a olrheiniwyd  yma,  i’r  dar- 
llenydd,  pa  un  ai  dewisedigioti  neu  alwedigion  am,  ynte  it  y dyled- 
swyddau  a dodwyd,  ydy  nt  hwy. 


379 


RIIUFEINIAID. 


Galiuedigaeth  (JclecásJ,  a call , galwedigaeth.  Arferir  ara  aîwedigaeth 
i deyrnas  Duw  a’i  breintiau;  sef,  yr  aìwad  ddwyfol  hóno  drwy  ba  un  y 
dygir  Cristionogion  i mewn  i freintiau  a goludoedd  gras  yr  efengyl* 
Ceir  yn  Rhuf.  11,  29  ; Eph.  4,  1 ; Phil.  3,  14  ; 2 Thes.  1,11;  2 Tim. 
1,  9 ; Heb.  3,  1 ; 2 Pedr  1,  10 ; Eph.  1,  18,  a 4,  4 ; 1 Cor.  1,  26,  a 7, 
20;  lle  tystir  fod  Duw  yn  sefyll  wrth  e:  chefn  yn  ddiedit’arus;  a’i  bod 
yn  gyfundrefn  o ras  a dyledswyddau,  i raewn  i gylch  yr  hon  y dygir  yr 
holl  gadwedigion.  Ymddengys  ei  bocl  yn  cynnwys  o’i  mewn  holl 
gylch  dyledswyddau  cyfundrefn  y íîydd,  dan  ei  chyfnod  presennol. 
Nid  galwedigaeth  y ddeddf,  nac  eiddo  cyfnod  boreuaf  y ffydd  chwaith, 
ydyw.  Çyfeirir  at  alwedigaeth  uwch  na’r  un  gadwedigol  hon,  dan  y 
teitl  o ‘ uchel  alwedigaeth  Duw,”  yr  hon  sy’n  meddu  camp  neu  wobr 
arbenig,  sefcoron  merthyrdod  ddiysgog,  o debyg  (Phil.  3,  14).  Gwelir 
oddiwrth  2 Thes.  1,  10,  11,  fod  gogoneddiad  yr  adgyfodiad  a’r  farn 
yn  alwedigaeth  neilîduol,  i’r  hon  y gelwir  ac  y deífroir  yr  holl  saint : 
dylid  gweddio  am  i ni  gael  eiri  cyfrif  yn  deilwng  o honi.  Nod  aralî 
ar  yr  un  gadwedigol  yw  “galwedigaefch  santaidd,”  neu  neillduedig, 
gyssegredig,  fel  pe  byddai  alwad  arall  fwy  cyfíredinol : a phwy  a wada 
hono  hefyd  ? (2Tim.  1,  9.)  A thebygol  mai  yr  un  yw  yr  hon  a elwir 
yn  Heb.  3,  1,  yn  “alwedigaeth  nefol,”  oherwydd  ei  bod  yn  efifeithiol 
lef  teyrnas  nefoedd,  ac  nid  ìlef  daranawg  brenin  dwytbl  Israel,  o ben 
Sina,  “itef  yr  hwn  ypryd  hyny  a ysgydwodd  y ddaear. 

Eithr,  pa  beth  a gawnyn2  Pedr  1,  10  ? “Byddwch  ddyfal  i wneuth- 
ur  eich  galwedigaeih  a’ch  etholedigaeth  yn  sicr.”  Ai  diau  fod  galw- 
edigaeth  ac  etholedigaeth  y rbai  a f’ont  yn  alwedigiou  ac  etholedigion 
eisoes,  yn  ansicr,  ar  ol  y cwbl  ? Er  mwyn  cyrhaedd  yr  atebiad,  ed- 
rychwn  yn  fanylach  i ystyr  y gair  sicr  ( hebaiosj . Pa  un  ai  ar  fod  y 
peth  yn  sicrei  barhad  a’i  deitì  i’r  sawl  a’i  meddo,  yntearfody  brodyr 
a annerchid  yn  sicr  o brofion  teg  o’u  cyssylltiad  ag  ef,  yw  y pwnc  yn 
yr  yraadrodd  ? Os  y blaenaf,  mae  etholedigaeth  galwedigaeth  Duw 
yn  cyfnewid  eu  gwrthddrychau,  yn  ol  ymddygiadau  y gwrthddrychau 
hyn  eu  hunain.  Os  yr  olaf,  y perygl  oedd,  i’r  brodyr  dan  sylw  dybied 
eu  bod  o rifedi  deiliaid  yr  etholedigaeth  a’r  alwedigaeth  hyn,  a thrwy 
ddiofalwch  yn  nghylch  y dyledswyddau  ammodol,  syrthio  oddiallan  i’r 
cylch  yn  y diwedd.  Ceir  y gair  sicr  yn  2 Cor.  1,  7 ; Heb.  3,  6,  a 6, 
19 ; Rhuf.  4,  16;  Heb.  2,  2,  a 3,  14,  9,  17  ; 2 Pedr  1,  19,  am  sicr- 

wydd  gobaith,  llawenydd,  addewid  i’r  had,  cyflawniad  bygythiad, 
hyder,  testament,  prophwydoliaeth.  Cawn  hefyd  fod  Cristyn  sicrhau 
ei  ganlynwyr  hyd  y diwedd  (1  Cor.  1,  8),  a Duw  ei  hun  yn  eu  sicrhau 
yn  Nghrist.  Cyfeirir  yn  Col.  2,  7,  at  sicrhau  y saint  yn  y ííÿdd,  heb 
enwiy  gweithredydd  yn  hyny;  ac  yn  Heb.  15,  9,  ain  sicrhau  y galon 
â gras.  Cadarahâai  Duw  bregethau  yr  apostolion  â gwyrthiau  (Luc 
16,  20;  asicrhaodd  gweinidogaeth  Iuddewig  Crist  yr  hen  addewidion, 
Rhuf.  15,  8 ; a sicrheid  hanes  pregethau  Crist  gan  y rhai  a’i  clywsent 
ef,  i Paul  a’r  rhai  ereill  nas  clywsent  ef.  Cyna  yf  hoil  dystiolaethau 
anfiaeledig  dros  arferiad  y gair  Bebaios , sicr.  Pa  un  ai  sicrhau  teim- 
ladau  neu  dybiau  eu  hunain  ac  ereill  yn  nghylch  y pethau ; ynte  sicr- 
hau  bodolaeth  y pethau  eu  hunain,  yw  y meddwl?  Tybiaf  mai  y 
blaenaf,  canvs  y cyfryw  yvv  arferiad  mwyaf  cyifrediiiol  ygair;  ctto, 
380 


TRÄETII0DA7J. 


go'dcléfa,  yn  ddiau,  yr  ystyr  arall.  Ond,  trown  at  yr  ymadrodd  nesaf 
‘‘Canys  wrth  wneuthur  hyn,  ni  lithrwcli  chwi  ddim  byth.”  Beth  yw 
y llithro  fplaioj  hwn  ? Ceir  yn  Iago  2.  10,  a 3,  2 ; Rhuf.  11,  11; 
Deut.  7,  25,  oll  am  lithro  buchcddol,  a dim  unwaith  am  gwympo  o 
gyfiwr  neu  ystad,  yr  hyn  a’n  liarweirtia  at  yr  esboniad  hwnw — roai 
sicrhau,  nid  y pethau  eu  hunain,  cnd  tyhiau  aro  danynt,  a golaith 
ynddynt,  a feddylir;  canys  cyfaddefai  adn.  5 eu  bod  yn  meddj  y 
ííydd ; ond  fod  arnynt  anghen  am  y rhestr  rhinweddau  a noclid,  ynddi 
— canys  yn  (en) , ac  nid  at , y ífydd,  &c.,  yw  yr  ymadroddion,  yr  hyn  a 
ddengys  nad  crediniaetli,  ond  C’yfundrefn,  yw  y ffydd  yraa  hefyd.  Ac 
os  meddcnt  y ffydd,  diau  y meddent  yr  alwedigaelh  : a chan  mai  “y 
rhai  a ragluniodd  éfe  yw  y rhai  n alivodd  efe”  (Rliuf.  8,  30),  rhaid  eu 
hod  o fewn  yr  etholedigaeth.  T’elly  yr  oedil  v cldwy  fraint  yn  eiddynt, 
yn  ol  harn  yr  apostol  ei  hun : eithr  mynai  iddynt  fawr  arfer  y rhin- 
weddau  ereill,  ac  yna  ni  lithrent  i un  ffos  byth,  yn  yr  hon  y suddent 
dan  ammheuaeth  o’u  hetholedigaeth,  &c.  Sicrwydd  tyb , ac  nid  sier- 
wydd  ffaith , debygwyf,  ydocdd.  Cymmaint  â hyna  am  yr  Alwedig - 
•aethy 

Galwedioion  ( hletoi ).  Ceir  yn  Mat.  20,  16,a22,  14,  am  wahocìd- 
edigion  anufydd  yn  unig.  Yn  Paul,  megys  Rhuf.  1,  6,7,  a8,28  ; 
1 Cor.  t,  2.  24  ; Judas  1 ; Dat.  17,  14;  yn  nghyda  Rhuf.  1,1;  1 Cor. 
íl,  1,  a'r  rhai  cymharer  Gah  I,  15,  diau  mai  yr  v«tyr  yw  deumertigion, 
yn  öl  a gafwyd  yn  rhanau  hlacnorol  y Traethawd.  Cyfaddefa  Stuart, 
ac  atnryw  o feirniaid  Germani,  fod  gan  Paul  a Phedr  ystyr  gwahanoi 
i eichlo  Matthew,  a’r  efengylwyr  ereill,  ar  y gair:  a chan  mai  olrliain 
•eu  hymadroddion  hwv,  ae  nid  profi  pwnc,  oedd  mewn  golw’g  yma.  nid 
oes  genyf  ond  ei  adael  gyda’r  darllenydd  fel  ei  eefais.  Bydd  ambeîl 
dduwinydd  ieuane  yn  hrochi,  ond  odid,  wrth  ganlyniad  yr  olrheiniad 
diwn, — am  na  orphen‘»rld  inewn  rhinwedd  digymmysg  o eicîdo  yr  ufydd 
yn  ei  droedigaeth,  hc‘h  y gras  a clwir  gahredigaeth  yn  gycl-dymherus 
fel  hyn  i ’i  rinwedd  ef ; ond  pa  beth  oedd  i’w  wneyd  â’r  ddau  apostol, 
— eilwaith  ? a pha  fai — a hwrw  un  rlieswra  i ddnnnedd  rheswm  arall 
— all  fod  mewn  gosocl  sail  i’r  achuhol  i ddiolch  ddwywaitli  i ras  Duw', 
yn  lle  unwaitli,  am  ei  waredu  rliag  uffern,  a thrwy  ci  borthi  â gras  ar 
ol  gras,  a thrwy  ryhudd  acannogaeth,  gadw  yn  fvw  a grymus  ynddo, 
yr  egwyddorion  â i harweiniant  yn  ddiffaeli  nef  y nefoedd  ? 

TRAETHAWD  IX. 

Y T.LYGREDD  GWREIDD TOL . 

Pechod  Gwreiddiol  Airstin,  Calvin,  Edwards,  Cateciswè  y Gymmarfa, 
Erthyglau  Eglwys  Eoe.gr,  Cyffes  Ffydd  y Trefnyddion  Calfinaidd , 
John  Broum,  Richard  Wüliams , Sfc. — Golygfa  gyffrcdinol  ar  y pwnc 
— Naturiaefh  a Rheswm  yn  ei  wadu.  Rh  an  I. 

Aa  ol  manwl  ystyriaeth  o’r  Uwybr  deheuaf  i drin  y pwnc  dyrvslvd 
liwu,  bernais  mai  goreu  oedd  olrhain  i ysgrythyrolrwydd  a rhesymoi- 

381 


RHUFEINIAID. 


deb  y tybíau  mwyaf  cyffredin  yn  gyntaf,  ac  ymdrechu  at  osod  i lawr 
yr  hyn  a gaf  yn  ymddangos  i mi  yn  sicr  ddadguddiad  a ffaith,  cyn  y 
diwedd. 

«),  “Ar  ol  i ddelw  Duw  ar  Adda  gael  ei  llygru,  nid  efe  ei  hun  yn  unig  oedd  yn  dy- 
oddef  y gosp,  sef  fod  yn  lle  doethineb,  gallu,  santeiddmydd,  gwirionedd,  a chyfiawui- 
der,  â pha  harddwch  ei  gwisgasid  ef,  wedi  dod  i mewn  y pläau  mwyaf  ofnadwy,  dall- 
ineb,  gwendid,  aflendid,  celwydd,  ac  anghyfiawnder ; ac  nid  yn  unighyny,  ond  efe  a 
faglodd  ac  a foddodd  ei  holl  had  gydag  ef  yn  yr  un  trueni.  Dyma  y llygredigaeth 
sydd  yn  dod  drwy  etifeddiaeth,  ag  a alwai  yr  hen  ysgrifenwyr  yn  bechod  gwreiddìol , 
gan  ystyried  wrth  y gair  pecJiod  lygredigaeth  y natur,  yr  hon  o’r  blaen  oedd  yn  bur  a 
da.”— Calvin  Instìt.  ii,  5. 

b) ,  “Nid  drwy  ddrygioni  oddiallan  i ni  ein  Ilygrir,  ond  yr  ydym  wedi  dwyn  gyda  ni 
o groth  ein  mam  i’r  byd,  ddrygnaws  pianedig  yn  ein  cenedliad,  gwadu  yr  hyn  sydd 
warthus  iawn.” — Awstin. 

c) ,  “Disgynasom  oll  o had  aflan,  a ganwyd  ni  i’r  byd  yn  llygredig  gan  haint  pech- 
od  ; Ye,  cjm  gweled  o honora  oleuni  y bywyd  hwn,  yr  ydym  yn  aflan  a brycheulyd  yn 
ngolwg  Duw.” — Calvin. 

d)  “Felly  yT  ydym  yn  cael  fod  aflendid  y rhieni  yn  dod  i wared  i’r  plant,  a bod 
pawb  yn  dtliwahaniaeth  yn  aflan  yn  eu  dechreuad.  Ond  ni  chawn  afael  yn  nechreuad 
yr  aflendid  hwn,  nes  myned  o honom  yn  ol  at  ein  tad  ni  oll,— at  lygad  y ffynnon 
Felly  gan  hyny,  yr  oedd  Adda,  unid  yn  nig  yn  dad,  ond  hefyd  yn  wreiddyn  y natur 
ddynol,  ac  o ganlyniad,  yn  ei  Iygrcdigaeth  ef  aeth  holl  ddynolryw  yn  deilwng  lygred- 
ig.”— Calvin,  ii,  6. 

e)  “Pwrcasodd  Adda  drw?y  ei  bechod,  nid  yn  unig  niwed  a dinystr  iddo  ei  hun,  ond 
efe  adatìodd  hefyd  ein  nhatur  i lawri’r  un  dinystr.” — Calvin. 

/),  “Pa  roddion  neu  ddoniau  bynag  a w?elodd  Duw  yn  dda  eu  cynnysgaethu  ar  ddyn- 
oJryw,  efe  a’u  gadawodd  hwynt  yn  ngofal  Adda;  a phan  gollodd  efe  hwynt,  efe  a’u 
collodd  drosto  ei  hun  a’i  holl  hiliogaeth.  Allan  o’r  gwreiddyn  pwdr  tarddodd  allan 
ganghenau  pwdr,  ac  allan  o’r  rhei’ny  eilwaith  flagur  pwdr  yn  barhaus.  Nid  yn 
sylwedd  y cnawd  na’r  enaid  y maeachosyr  aflendid,  ond  ynordinhad  Duw.”— Calvin, 
ii,  7. 

g ) ,  “ Pechod  gwrciddiol  yw  y gwymi  a’r  llygredigaeth  sydd  yn  disgyn  yn  etifedd- 
iaethol  yn  ein  nhatur,  gan  gael  ei  dywallt  ar  lcd  i holl  ranau  yr  enaid  ; yr  hyn  sydd 
yn  ein  gosod  yn  euog  o ddigofaint,  ac  yn  nesaf  yn  dwyn  allan  y gweithredoedd  hyny 
ynom,  ag  a elwir  yn  yr  ysgrythyrau  yn  w'eithredoedd  y cnawd ; a thyna  yn  briodol 
ydyw  yr  hyn  a eilw  Paul  yn  aml  yn  Tìectiod.  Y gweithredoedd  sy’n  cyfodi  o hono 
ydynt  odinebau,  lladradau,  & c.  Gelwir  hwynt  yn  bechod,  ac  yn  ffrwythau  pechod ; 
ac  yr  ydym  amy  cyfryw  lygredigaetli  yn  unig  yn  cael  ein  hystyriedyn  deilwng  ddam- 
nedig  a chondemniedig  gerbron  Duw.”— Calvin,  ii,  8. 

h ) ,  “Nid  ydym  ni  fel  rhai  diniweid  yn  cael  eiu  condemnio  yma,  canys  y mae’r  haint 
ag  sydd  yn  cael  ei  ddistyllio  0 hono  ef,  yn  aros  ynom,  ac  ar  hwnw  y mae’r  gosp  yn 
teilwng  aros.” — Calvin. 

i ) ,  “Pechod  Adda  ydoedd  y pechod,  etto  oherwydd  y cyfammod,  efe  a ddaeth  drwy 
genedliad  yn  bechod  i bob  un  ohonom.” — Awstin. 

k ) ,  “Mae  y babanod  wrthddwyn  gyda  hwynt  eu  damnedigaeth  o groth  eumara,  yn 
rhwym,  nid  gangamwedd  un  arall,  ond  gan  eu  camwedd  eu  hunain.” — Calvin. 

l ) ,  “Nid  yw  y rhai  a ddywedant  mai  un  diffyg  o’r  cyfiawnder  gwreiddiol  ag  a ddy- 
lasai  fod  ynom,  yw  pechod  gwreiddiol,  yn  cynnwys  0 fewn  eu  gosodiad  holl  rym  ac  eff- 
aith  y peth.” — Calvin. 

m) ,  “Nid  yvv  y drydedd  bennod  at  y Rhufcinaid  ddim  ond  desgrifiad  0 bechod 
gwreiddiol.” — Calvin,  ii,  y. 

n) ,  “Na  rwgnachcd  neb,  gan  ddywedyd,  Y gallasai  Duw  ragweled  a threfnu  yn 

382 


ÎIIAETHODAU. 


welì  tuap;  at  ein  hiedhydwriaeth,  drwy  wneyd  darpariaeth  i attal  Adda  rtiag  peêhu 
ííeblaw  rhyfyg  yr  wrthddadl  hon,  y mae  ei  phwnc  yn  perthyn  i ddirgelwch  ctholedig- 
aeth  ac  arfaeth  Duw.”— Calvin,  ii,  10. 

o,  “Vr  wyfyn  galw  y llygredigaeth  hwn  yn  nahiriol,  rhag  meddwl  o neb  mai  drwy 
ddysg  ac  arferiady  deillia  i ni;  canys  y mae  efe  yn  dal  pob  dyu  yn  rbwyiu  drwy  hawl 

0 ddisgyniad  etifeddiaethol.” — Calvin,  ii,  1 1 . 

p) ,  “Yr  oedd  dedwyddwch  neu  annedwyddwch  holl  hiliogaeth  Adda,  yn  gystal  â’i 
ciddo  ei  hun,  yn  ymddibynü  ar  ei  ufydd-dod,  neu  ei  anufydd-dod  e£,  Rhuf.  5, 12,  a 7* 
10;  Gal.3,  10;  Ëph.  2,  1 ; Tit,  3,  3;  Jer.  1?,  9 >'*—Cyffes  ŸfydÁ  y Trefnyddion 
Calfinuidd,  Érthygl  is. 

q) ,  “Fel  yr  oedd  Adda  yn  wrciddyn  a chynddrychiolwr  dynolryw,  y raae  ei  bechod 
Cyntaf  yn  cael  ei  gyfrif  iddynt,  a’i  lygredd  yn  dyfod  i bob  un  o’i  had  sydd  yn  dyfod 
drwy  genedliad  natüriol  o hono ; trwy  y üygriad  natúriol  hwn,  y mae  hoíl  ddynolryw 
wedimyned  yn  analluog,  ac  yn  wrthwynebol  i bob  daioni,  ac  yn  dueddol  i bob  drwg : 
ac  o’r  anian  lygredig  hon  y mae  pob  pechod  gWeithredol  yn  tarddu,  Hhuf.  5,  6 ; Gen. 

6,  5;  a8,  21  ; Rhufi  3,  10;  Iago  1,  14;  Ëph.  2,  2,  3 : Mat.  15,  19;  lago3,  2 : Rhuf. 

7,  14  ; Diar.  20,  9. Y rtiae  pechod  gwreiddiol,  a phob  pechod  gweithredol,  mewn 

Cnaid  achorflf,  yn  drosedd  o ddeddf  santaidd  Duw ; ac  yn  dwynpcchadur  dan  felldith, 
ac  yn  rhwym  o fod  dan  ddigofaint  Duw,  trueni  ysbrydol,  tymhorol,  a tbragwyddol, 

1 Ioan  3,  4 ; Rhuf.  3,  9,  19,  a 6,  23,  a 1,  13 : Ioan  3,  36.”—  Y Gyffes,  x. 

r) ,  “Trwy.  drosedd  yr  Adda  cyntaf,  mae  holl  ddynolryw,  gan  eu  bod  ynddo  ef,  wed 
caeleu  dwyn  oll  da’nfelldithion  y ddeddf,  yr  hou  sydd  yn  cyhoeddi  pob  un  yn  felldi- 
gedig  nad  yw  yn  aros  ym  yrholl  bcthau  a ysgrifenir  ynddi.  Acy  macnt  wrth  naturoll 
yn  feirw  mewn  camweddau  a phechodau,  yn  elynion  mewn  meddwd  drwy  weithred- 
oedd  drwTg,  &c.,  ac  yncyflawn  liaeddu  marwolaeth  dragwyddol.”—  Y Gyffes,  xi. 

s) ,  “Drwy  osod  Adda  yn  rhwymedig  dros  ei  holl  hiliogaeth,  cafwyd  y íîordd  fyraf  a 
sicrafo  ddiogelu  eu  dedwyddweh,  na  bod  i bob  un  fodyn  rliwymedig  drosto  ei  hun  ; 
oblegid  wedi  i Adda  unwaith  gwblhau  ei  ufydd-dod,  ni  allasai  un  o’i  hiliogaetb  byth 
gwympo:  ac  yr  oedd  ganddo,  nid  yn  unig  barch  priodol  i’w  ddedwyddwch  ei  hun, 
ond  hefyd  ofal  tadol  am  ei  hoU  had  naturiol,  i’w  rwymo  i ufydd-dod.” — John  Brown, 
Cat.,  Gof.  12. 

t) ,  “Ganfod  ycyfammod  wedi ei  wneuthur  ag  Adda,  nid  yn  unig  drosto  ei  hun,  ond 
hefyd  ei  hiliogaeth ; holl  ddynolryw,  yn  dyfod  oddiwrtho  ef  drwy  genedliad  naturiol,  a 
bechasant  ynddo  ef,  ac  a syrtniasant  gydag  ef  yn  ei  drosedd  cwntaf,  i gytìwr  o bechod 
a thrueni,  yn  yr  hwn  cynnwysir  euogrwydd  pechod  cyntaf  Adda,  diflfyg  o gyfiawnder 
gwreiddiol,  a llygredigaeth  yr  holl  natür,  fel  y maent  dan  ddigofaint  Düw  a’i  felldith, 
wedi  eu  darostwng  i bob  tiueni  yn  y byd  hwn,  i farwolaeth  ei  hun,  ac  i boenau  uflfern 
yn  äragywydd.” — Catecism  tíyraf  y Gymmanfa  Bresbyteraidd. 

u ) ,  “Cwympodd  holl  hiliogaeth  Adda  gydag  ef,  am  bechu  o honynt  ynddo  ef  yn  ei 
drosedd  cyntaf : mae  pechod  a thrueni  y cwynip  hwn  yn  helaeth,  ac  yr  ydym  wedi 
ein  sicrhau  ynddo,  gan  fygythiad  y eyfammod  toredig,  a naturiaeth  pechod.  Tros- 
glwyddir  y pecho  l hwn  i ni  gan  ein  rhieni  o Adda,  ac  y mae  genym  er  pan  beichiog- 
wyd  arnorn,  yn  ífynnonell  pob  pechod  gweithredol.  Cynnwỳsir  mewn  tair  rhan  ; eu- 
ogrwydd  peched  cyntaf  Adda,  sef  pechod  gwreiddiol  cyfrifol ; y diffyg  o gyfiawnder 
gwreiddiol,  a llygredigaethein  holl  natur,  sef  pechod  gwreiddiol  greddfol.  Mäe  Duw 
yn  awr,  fel  Barnwr  cyfiawm,  yn  attal  y cyfiawmder  gwreiddiol  hwn  wrth  greu  ein  hen- 
eidiau,  fel  cosp  am  bechod  cyntaf  Ádda,  cyfrifedig  i ni.  Mae  deddf  Duw  yn  gofyn 
cyfiawnder  gwreiddiol,  dan  boen  o’i  ddigofaint  tragwyddol,  hyd  yn  nod  pan  na  all 
dyn  ei  roddi  iddo  ; canys  bai  y dyn  ei  hun  oedd  eigolli.  Na  ddyweded  neb  mai  Dmv 
sydd  yn  planu  y pechod  gwTeiddol  greddfol  ynom,  canys  tarddu  y mae  o’r  pechod 
gwreiddiol  cyfrifol,  drwy  genedliad  naturiol.  Hefyd  yrr  ydym  yn  y cwymp  wedi  ein 
dwyn  dan  ddigofaiut  a mclldith  anwrthwynebol,  anoddefol.  anocheladwy,  nerthcL 

283 


RHUFEINIAID. 


gŵastadol,  cyíîawn.  a thragẃyddol  Duw  ; ac  ymerys  felly  ar  eiìî  personaa,  ein  h’erlwati ) 
Crn  heiddo,  a’n  gwcithredoedd.” — John  Brown,  Gof.  16,  17,  18,  19. 

v) ,  “Ni  ddadgudfliodd  Duw  un  ffordd  i gadw  dynion,  hen  nac  ieuainc,  ond  drwy 
íaddeuant;  ac  y mae  ìaddeuant  bob  amser  yn  rhagdybied  trosedd.  Gan  hyny,  pan 
y mae  babanod  yn  cael  eu  cadw,  y maeut  vn  cael  hyny  drwy  faddeuant,  ac  os  felly, 
îhaid  fod  y maddeuant  hwnw  yn  cu  cael  yn  droseddwyr  ; a’r  ünig  drosedd  y gallant 
fod  yn  euog  o hono  y-.v  pechod  Adda.  Ac,  onid  pechod  Adda  ÿw  yr  achos  o fod  dyn* 
ioa  yn  cael  eu  goddef  i syrthio  i bechodau  ag  aydd  ÿn  tynu  dinystr  aruynt  hwy  a’u 
pknt?  Gan  fod  yf  halogrwydd  a’r  euogrwydd  a’u<gafael  yn  mhob  dyn  o’r  foment 
gyntaf  o’i  hanfodiad,  ni  welaf  ddim  anmhriodoìdeb  i gytnmerydy  ddau  i mewn  dan  yr 
enw  pechoi  gwì'eiddiol.  Dywed  y Calfìnist  wrthyf  íÿ'mod  wedi  dyíod  i5r  byd  yn 
euog,  hyny  y .v,  ya  rhwym  i gosp  dragwyddoh  Nid  y cyfrifiad  yw  yr  achos  ofod! 
pechod  Adda  yn  eiddom  ni ; ond  oblegid  ei  fod  yn  eiddom  ni  mor  wirioneddol  a phe 
buasern  ni  wedi  ei  gyflawni  yn  ein  person.au  ein  hunain,  atn  hyny  y mae  yn  cael  ei  gyf* 
rif  i ni  g .n  Dduw.  Rhoddi  anghyfî.iwnder  yn  erbyn  Duw  fyddai  dywedyd  ei  fod  yn 
cyfrif  pechod  lle  nid  yvv.  r.íae  pob  dyn  wedi  dinystrio  ei  hun  yn  Adda,  ondfe  ddinys- 
triodíl  Adda  ei  hun  >a’i  hoìl  hiliogaeth.”— Y Pregethwr  a’r  Gwrandawr , tudal.  öü, 
64,  66,  67,  70. 

w) f  “Pcchod  Adda  yn  gyfrlfol  yw  yr  achos  fod  dynionyn  cael  eu  geni  gyda  phechod 
gwreiddiol  tumewnol ; hyny  yw,  llygredd  gvvreiddiol;  a thyna  y gosp  a osodir  arnom 
am  bechod  Adda  ag  a gyfniilP  i tii.” — Turretin. 

r),  “Canlyaiad  o becuod  Adda  yw  y llygredd  naturiol  mewnol  sydd  ynom  ; a go- 
sodir  hwayu  ein  her’oyn  ni  fel  yn  bechod.” — Calvin,  Edwafds,  Stapfer. 

y) ,  “Mâe  undeb  anianyddol  ac  ysbrydyddol  (physicu’  and  psychological)  rhwng 
Adda  a’i  holl  hiliogaeth ; athyraa  yr  achos  o’r  Ilygredd  natarìol,  yr  hwn  pan  gyntaf  y 
dechreuo,  a gyfrifir  yn  bechod  yn  ein  herbyn,  acì  am  ùyny  sydd  gospadwy,  ar  dir  cyf- 
raith,  a niẁeidiau  tymhorol  a thragwyddol.”— Edwards. 

z) ,  “Còsp  ydyw  o’r  dechreuad,  a hyny  oherwydd  bod  pechod  Adda  yn  cael  ei  gyfrif 
i ’ẃ  hiliogaeth,” — Turrctin . 

aa),  “Cyffelyb  yw  ein  cyssylltiad  hwn  ag  Addai  gyssylltiad  y pren  a’r  canghenau.” 
— Êdwards. 

ùò),  “Máe  yr  holl  wcithredoedd  a gyflawnir  gan  ein  priodol  natur  ( de  notre  propre 
n'itioie)  ya  ddrygionus  ynddynt  cn  hun.iin.  Cya  i Dduw  ein  derbyn  i’w  ííafr,  ni 
aìlwn  beidio  pechu,  fel  y tnaepren  drwg  o anghenrheidrwydd  yn  dwya  ffrwyth  drwg.” 
— Erthygl  y Wallóons , neu  Brotestaniaid  Ffrainc. 

cc),  “Yr  ydyni  yn  hollol  analluog  i ddira  daioni:  a chospir  ni  gan  Dduw  am  ein 
pechod  gwreiddiol  a gweithredol,  mewnamser  athragwyddoidcb.” — Heidelùurg  Con - 
fession . 

dd)>  “Nid  yw  pochod  gwrciddiol  yn  sefyll  am  ddilyn  Addd  (mcgys  yr  ofer  siarad  y 
Morganiaid),  eithr  bai  a llygredigaeth  poh  dyn  ydyw  a’r  a genedlir  o hil  Adda,  trwy 
yr  hyn  y mae  dyn  wedi  myned  yn  dra  pheìl  oddiwrth  gyílawndcr  gwreìddiot,  ac  yw  o’i 
naturiaeth  ei  hun  a’i  ddychwant  ar  ddrygioni,  megys  y mae’r  cnawd  bob  amser  yn 
chwetmychu  yn  erbyn  ÿr  ysbryd ; ac  am  hyny  yn  mhob  dyn  a enir  i’r  ’oyd  hwn,  a 
haeddai  ddigofaint  Duw  a damnedìgacth»  Ac  y mae’r  llwgr  natur  yraa  yn  aros,  îe, 
yn  y rhai  a adgenhedlwyd.” — Egîwys  Loegr,  Erth.  ix. 

ee),  “Nid  yvv  y gweithredoedd  a wnéler  cyn  (cael)  gras  Crist,  ac  ysbrydoiiaeth  ei 
Ysbryd  ef,  yn  boddlonlDuw,  yn  gymmaint  ag  nad  ydynt  yn  tarddu  o ffydd  yn  Iesu 
Grist ; ac  nid  ynt ychwaith  yngwneuthur  dynionyn  addas  i dderbyn  Gras.” — Eglwys 
Loegr,  Erth.  xiii. 

Nid  wyf  yn  gallu  dirnad  fod  nemawr  wahaniaeth  rhwng  y naill  a’r 
ìlall  o'r  awdurdodau  hynrac  ain  hyny  y rhestrwyd  hwynt  gyda'u-gil- 

384, 


traethodàü. 


ÿtjkî.  Ëìthr,  gwell  yw  gosod  y tybiau  hyn  mewn  trefn  yh  gyfochrog 
â'u  gilydd,  a dilyn  ar  hyd  ea  grisiau,  ÿ pechod  ei  hun  o Adda  ar  y de- 
chreu  hyd  i’r  pechad'ur  colledig  o’i  lwynau,  yn  y golledigaeth  dra- 
gwydi^ol ; a siomir  fi  yn  fawr,  os  nad  yw  y credo  hẅn  yn  sicrhau  dam- 
nedigaeth  pob  dyn>  trosedded  efe  neu  beídied,  mewn  amser. 

Gan  nad  oes  gwahaniaeth  rhyngom  oll  fel  dynion,  Oymmerer  Cain, 
er  enghraifft,  a Chymhwyser  ato  eì  herthynas  a’i  dad  Adda,  yn  oî  y 
golygiadau  hyn,-  a’r  peehod  gweithredol,  am  ba  un  vr  ydym  yn 
gwrando  ar  Dduw  yn  ei  farnu,  gaift'fod  llefrnddiad  Abelei  frawd. 

BarnWr. — Mae  Abel  dy  frawd  r Onid  tydi  a’i  lleddaist  ef  ? Pam 
y lîofrudyiiaist  dy  frawd  ? 

CAiN.-*-Gofyn  i Adda  fy  nhad,  a ŵyr  efe  pwy  a hauodd  hadau  llof- 
rúddiaeth  ynof ; pwy  a’m  cenedlodd  yn  amddifad  o’r  cariad  brawdot- 
oedd  yn  nelw  Duw,  ac  yn  ei  le  yn  gyflawn  o geiwydd,  a gwendid  yn 
ngwyneb  temtasiwn  ? pwy  a’m  maglodd  â maglau  llofruddiaeth,  ac 
a’m  boddodd  yn  mhwll  llofruddiaeth,  er  pan  yn  nghroth  fy  mam  ? 
Gofyn  i’m  tad  pa  waddol  a adawodd  efe  yn  gynnysgaeth  i mi,  yn  ys- 
torfa  fy  enaid  ? íe,  myn  wybod,  onid  llofruddiaeth  oedd  ei  etifeddiaeth 
efi  mi  ? Mae  Abel  wedi  ei  ladd!  Iiyn  nis  gallaf  fi  ei  wadu.  Myíi 
yw  ei  leiddiad ; hýny  nís  gwadaf  ychwaith  ; ond  am  ei  lofruäd,  pwy 
ydyw  hwnw,  sỳdd  bwnc  arail.  Beth  a ddysgwylid  oddiwrth  lofrucu»- 
iaeth  y,\  ei  had,  ond  llofruddiaeth  yn  ei  bren  ? oddiwrth  fagl  llofrudd 
ìaeth,  heblaw  ffos  llofruddiaeth  ? oddiwrth  foddfa  yn  nghanol  naws 
îlofruddiaeth,  yn  arngen  nag  ymorweddiad  tawei  ar  y gwaelod  ? Cym- 
harer  Calvin  faj  fcj. 

B.  — Ond  dy  ddrygioni  di  ydoedd  tyfu  yn  ol  yr  bad,  pan  y galîesit 
yn  hawdd  beidio. 

C.  — Pa  beth  a dderbyniodd  fy  mrawd  genyf  heblaw  a dderbynia.s 
ìnnau  yn  nghroth  fy  mam  ? Ai  gwaeth  oedci  fy  nrwg-weithred  i na’r 
drwg-naws  hwnw  ? Gosoder  fi  yn  ochr  yr  hwn  a’m  cenedlodd  mewa 
drygnaws.  Gosoder  fi,  yr  hwn  a yspeiliodd  ei  frawd  o ychydig  flyn- 
yddau  o amser,  yn  ochr  fy  nhad,  yrhwn  a’m  hyspeiliodd  i o hoil  daelw 
Duw.  Gosoder  ef,  gan  hyny,  yr  hwn  a laddodd  fy  nghorff  a’m  henaid 
i byth,  yn  oclir-ei  fab,  yr  hwn  ni  wnaeth  namyn  lladd  corff  ei  frawd  yn 
unig.  Ond,  a allwn  i beidio  tyfu  yn  ol  natur  yr  had  ? A allodd  un 
pren  naturiol  na  moesol  wneyd  felly  ? A fuasai  tyfu  yn  holloì  anna- 
turiol  i’r  had,  pe  gallaswn,  a phe  gwnaethwn — vn  heth  da  ? Onid  an- 
naturio!  fuasai  ? Ac  onid  yw  croesi  natur  yn  annhrefn  ? Ac  onid  oes 
trymach  cyhuddiad  yn  fy  erbyn.  nag  am  bçidio  cynnyrchu  ffigys  per, 
a rai  o naturiaeth  onest  yn  ysgallen  ? — a ddenini  di  dy  greadur  aui 
byth,  amddim  ond  peidio  dwyn  afalau,  ac  yntau  o hyd  yn  ddim  ond 
perth  o ddrain  ? Pwy  erioed  a losgodd  ddraenen  am  beidio  dwyn 
afalau?  Pwy  a daftodd  i’r  tân  ysgallen  wael  am  beidio  cynnyrchu 
ffigys?  Beth,  a fynit  ti  fedi  lle  nis  hauodd  dy  arddwr  dy  hunan 
ddim  ? i'e,  a fynit  ti  ei  ymddiried  ef  yn  unig  hauwr,  ac  yn  y diwedpi, 
am  gamsynied  o hono  ef,  a hau  ysgall  yn  lle  ífigys,  a ddigi  di  wrth  yr 
ysgallen,,  ac  a dewi  dia  sonyn  nydd  dy  ddigter,  am  ddim  ond  drygioni 
yr  ysgallen  ? Os  cyfiawm  wyt,  tro  at  yrhwn  a’m  haiiodd^a  bwrw*1  arno 
ef  yn  unig  benyd  yr  ysgall  oll.  Pes  hauasid  fi  yn  fngỳsbren.  a phe 

2 i * 38à 


REUFEÎNIAÎD. 


tyfaswn  gwedihynyyn  ysgallen,  gallaswn  ddeall  fy  mai,  a chywilyddio 
drosof  fy  hun,  a chynawnhau  dy  ddedfryd  dithau.  Ond  fel  y maeỳ 
deall  nis  gallaf,  Cyn  fy  mod  y gwnaed  y camwedd.  Myft  nid  wyf  yn 
cofio  dim,  ond  mai  myfi  o.edd  Cain  lawn  o hadau  llofruddiaeth  fel 
drygau  ereill ; a dim  ni  dcîygwyddodd  yn  awr,  ond  yr  hyn  oedd  yn 
hoìiol  naturioH'w  ddysgwyl.  Cymharer  Awstin  (b). 

B.  — Yr  ydwytyn  anghofìo  mai  dy  daddy  hunan  ydoedd  Adda,  mai 
dyrchaflad  iddo  ydoedd  yr  ymddiried  a roddais  arno,  fod  ynddo  gym> 
hwysder  i setyll,  ac  i’th  gynnal  dithau  i’r  lan  gydag  ef ; a darfod  i mi 
osod  gorchymyn  digonysgafn  o’i  flaen,  gwobr  a chosp  yn  ei  ymyl  yn 
nglyn  â’r  amtnod ; ac  i mi,  mewn  gair,  ei  lenwi  a’m  delw  santaidd, 
gyfiawn,  doeth,  a da  fy  hun,  a symud  pob  tramgwydd  oddiarffordd  ei 
gyfrifoldeb,  er  mwyn  iddo  sefyll  ; ac  arn  hyny,  gan  tnai  i lawr  yr  aeth, 
n'id  arnaf  fi,  yn  anad  neb,  y mae  y bai  yn  aros  am  hyny.  • Pe  ie  add- 
asach  i Greawdwr  cyfiawn  osod  dy  dynghed  arno,  nag  ar  ysgwyddau 
dy  dad  santaidd  dy  hun  ? Onid  wyt  yn  barod  i gyfaddef  uniondeb  y 
gosodiad,  a mawr  drugaredd  y drefn  ? 

C.  — Pwy  a greodd  yr  had  dyn.ol  ? pwy  a’i  gosododd  oîl  ar  unwaith 
yn  y llestr  glân  hwnw  ? A wyddai  rhywun  mai  cwytnpo  i wared  i’r 
doma  wnelai  y llestr?  Ie,  a wyddai  perchenog  yr  had  am  yr  anífawd 
dyfodol  hwnw  ? Gan  mai  efe  oedd  piau  yr  had,  diau  fod  hawl  gandclo 
i’w  osod  yn  y ilestr  a fynai ; ond,  a oedd  ganddo  hawl  i’w  osod  tnéwn 
lìöstr,  am  yr  hwn  y gwyddai  efe  yn  sicr,  mai  cwympo  i’r  llaid  a wnelai 
efe  ? ac  a oes  ganddo  hawd  i ahv  y trefniad  hwn  yn  un  uniawn  ; ac 
os  yn  uniawn,  a yw  efe  yn  ddoeth  ; ac  os  yn  ddoeth,  a yw  efe  yn  dda 
— yn  ddai’r  had  ag  a gondemnir  byth;  ie,  y daioni  penaf  hefycl  ? Ai 
cyfìawn  cospi  yr  had  am  gamwedd  v garddwr  ? Âi  uniawn  i foneddwr 
edliw  i’r  planigion  gamweddau  ei  arddwr,  yr  hwn  a ddewisasai  efe  ei 
hun  ? 

Ond,  am  Adda  fy  nhad,  fy  ngwreiddyn,  fy  mhen-cyfammodwr,  ffyn-  . 
non  fy  llofruddiaeth,  hauwr  fy  nrygau,  Ilygwr  fy  nynoliaeth ;— *nad  pa 
ddyrchafiad  ydoedd  y drefn  hon  ’iddo  éf,  gwyddit  mai  codwm  yn  unig, 
fyddai  i mi ; ac  os  gollyngaist  ef  o'th  law  a chymhwysder  ynddo  i sef- 
yil,  mai  fy  ngollwng  i o’th  law  a chymhwysder  ynof  i sj  rthio,  a wnaeth- 
ost;  ac  os  oedd  cly  orchymyn  yn  ysgafn  iddo  ef,  oerìd  a’th  ddelw  arno, 
mai  trwm  ac  anörfod  yn  wir  oedd  dy  orchymyn  i mi,  oedd  â cielw  llof- 
rudd  arnaf ; ac  os  gosodaist  ef  yn  uniawn  a syth  i wynebu  ar  y bai, 
heb  un  gogwydd  ynddo  ato,  paham  na  chawswn  innau  fy  ngadaei 
feìly,  heb  un  gogwydd  ynof  at  ladd  fy  mrawd?  paham  fy  ngogwyddo 
gymmaint  aí  ìofruddiaeth,  ag  yw  gogwydd  had  at  dýfu  yn  bren  uri- 
rhywiogei  natur;  ag  yw  gogwrydd  dyn  a dafler  i bwll,  at  aros  ynddo  ; 
ag  yw  gogwydd  deilen  asyrthio  oddiar  y pren,  i aros  ar  y llawr  yn  lie 
dringo  yn  ei  hol ; ag  y w gogwydd  dwfr  i redeg  ar  i wared  o’r  ffynnon 
i’r  môr  ? Os  gwydcìit  yn^berffaith  ar  y fynyd  mai  pechu  a wnelai  fy 
nhacl  dan  holl  fanteision  dy  ddelw,  pa  fodd  yr  wyt  yn  dysgwyl  i mi 
ymdc^yn  yn  well,  ar  oì  trefnu  yr  hyn  y gwyddit  a’m  hyspeiliai  o’r 
ddelw  hóno  ? Tra  yn  gwybod  focl  hyd  yn  nod  y ddelwr  hòno  yn  rhy 
egwan  i gadw  dyn  oddiwrth  bechod,  paham  na  chynnysgaethasit  ni,  y 
ha  oedd  yn  cíyfod  ar  ei  ol  ef  â graddau  helaethach  o’th  ddeìw  ? ie, 
3S& 


TRÀETHODAU. 


os  am  drefnu  y modd  goreu  at  ein  cael  i beidio  lladd  ein  gilydd  yr 
oeddit,  paham  ein  hamddifadit  o’r  ddelw  oedd  ar  ein  tad,  a threfnuein 
tynghedfen  ar  Iwybr  gwybyddus  i’n  dwyn  oll  i’r  byd  ar  ddelw  diafol 
llofruddiog  yn  unig  ? 

'Diau  nad  arnat  ti  y raae  y bai  am  fyned  o’m  tad  Adda  i lawr  ; ond 
ar  bwy  y niae  y bai  am  fyned  o honof  fi,  Cain,  i lawr  ? Pwy  a'm  go- 
sododd  i ynddo  ef  i gadw  ? Ai  caìl  oedd  hyny  ? Ai  doeth  oedd  y 
drefn  sydd  wedi  gosod  ymresymiadau  esgusodol  fei  hyn  yn  ngenau 
llofrudd  ? Onid  doethach  fuasai  gadael  pob  dyn  at  ei  ryddid,  i gylymu 
ei  hun  â naws,  ac  â hadau,  ac  â llygredd  pechod,  neu  beidio  ? Pe 
lluniesid  fi  yn  hollol  wTag  o bob  tueddiad  at  ddrw'g  na  da,  ae  yna  gosod 
annogaethau  o’m  blaen,  dewisaswn  y naill  neuy  llall ; ac  yn  awr,  os 
llofruddiaeth  fuasai  fy  new-isiad,  buasai  genyt  resymau  yn  fy  erbyn,  a 
buasai  raid  i minnau  fyned  yn  ddiesgus  ac  yn  fud.  Ond,  yn  awr.  yn 
lle  uniondeb  â mi,  cam  dirfawr  ydoedd  y cyfammod  hwn  : yn  lle  tru- 
garedd,  creulonder  pur  ydoedd.  Tydi,  0 Farnwr  Iîollwybodol,  a 
wyddit  mai  fy  ngosod  mewn  llong  a sicr  suddai  yr  oeddit ; ae  etto,  fy 
ngosod  ynddi  a wnaethost!  Aeth  y Ilong  yn  ddrylliau  fel  V tybiaist 
yr  elai ; ac  er  fod  bai  ar  y llywydd,  ai  tydi,  yr  hw  n a’i  hymddiriedaist, 
sydd  yn  fy  nghondemnio  i,  yr  hwn  a osodaist  ar  ei  bwrdd,  am  foddi  ? 
ac  wrth  sefyll  i fyny  i’m  conderanio  felly,  ai  cyfiawnder  y gelwi  dy 
waith?  ac  ai  trugaredd  y cyfenwi  y gorchw'yl  o ymddiried  fy  mywyd 
tragwyddol  mewn  cyfammod,  yr  hwn,  o’m  rhan  i fy  hun,  na  allai  lai 
na’m  damnio  byth ! ie,  ai  trugaredd  yn  ddiau  oedd  ymddwyn  fel  hyn 
tuag  ataf,  pan  oeddwn  heb  agoryd  fy  llygaid  yn  fy  mabandod,  ac  mewn 
diniweidrwydd  hollol,  heb  ddrw’g-dybio  dim  ? t 

Ond,  i adael  Cain  gyda  hyn,^;a  beth , mewn  ffaith,  yw  yr  hyn  a eilw 
y Beibl  yn  bechodì  Paham  nad  yw  y lloerig  a’r  baban  yn  gallu  ei 
gyfiawni  ? Onid  oherwydd  y rheol  uniawn  hóno  ; — Lle  nid  oes  deddf, 
nid  oes  gamwTedd  ? Onid  yw  yn  rhaid  i ddyn  fod  yn  rhydd  i wneyd 
y weithred  neu  heidío,  yn  gyntaf ; ac  yn  gwrybod,  neu  o leiaf,  yn  gyf- 
ieus  i gael  gwybod  am  ei  rwymedigaeth  i’w  chyfiawni,  yn  ail ; ac  yn 
esireuluso  ei  chyflawni  dan  yr  amaylchiadau  hyn,  yn  drydydd , cyn  y 
gall  efe  fod  yn  euog  o bechod  ? Onid  yw  yr  hwn  a wado  hyn  yn  gwadn 
6afon  moesoldeb  cyffredinol  ? Ac  yn  awr,  pa  beth  yw  “llygredigaeth 
y natur”  (a),  y “drygnaws  planedig  yn  ein  cenedliad”  ( b ),  “yr  had 
aflan,”  “haint  pechod”  (c),  “yr  aflendid  disgyniadol,”  “y  Ilygredig- 
aetli  gWTeiddiol”  (d),  “y  taflu  natur  i lawr’’  (e),  “y  gwreiddyu  pwdr” 
(f),  “y  gwyrni  etlfeddiaethol”  (g),  “yr  haint  distylliedig  ynom”  (h), 
“damnedigaeth  croth  y fam”  (k),  “diffyg  cyfiawnder  gwreiddiol”  (l,)y 
“llygredigaeth  naturiol”  ( o ),  (q),  “tuedd  i ddrwg,”  “anian  lygredig” 
tarddiad  pechod”  (q),  “cyfiwr  o bechod”  (t),  “ffynnonell  pechod,” 
“pechod  gwreiddiol  greddfol”  (u),  “maddeuant  croth  y fam,”  “halog- 
rwydd  cenedledig,”  a Iliaws  o’r  fath  ymadroddion  ? Pa  un  ai  am 
haeru  fod  dynolryw  yn  rhydd  i wneyd  y pechod  dan  sylw  neu  i w 
beidio,  yhte  am  haeru  y gall  dyn  bechu  drwy  orfod,  y maent  ? ìe, 
pechu  cyn  ei  fod,  a phan  nas  gallasai  wybod  am  ei  rwymedigaeth  ! 

Ond  awn  â’r  pwnc  at  fainc  un  o’n  llysoedd  sirol  am  gyfiawnder  arno. 
Wele  y troseddwr  wedi  ei  gael  yn  euog,  fe  allai,  o Ìofruddiaeth ; a 

387 


EHUFEÎNIAID. 


thyna  y barnwr  yn  myned  i gyhoeddi  y ddedfiyd  arferol  o ddîenydd- 
iad  arno.  Yna  wele  ei  gymmydogion  yn  cyfodi  i ddadlu  dros  ei  fyw- 
yd.  Tystia  y nai-ll  fodrhywbeth  yn  y carcharor  er  pan  anedefo  natur 
lladd  dynion,  a’i  fod  yn  euog  o geisio  lladd  ei  hun  yn  gymmaint  a neb 
arall.  Arall  a dwng  fod  y ddrygnaps  ynddo  o grotîi  ei  fam,  a’i  fod  fel 
had  ìlofruddiaeth  ynddo  oddiwrth  ei  rieni.  Cyfyd  y trydydd  i fyny, 
gan  ddywedyd  ei  fod  ef  yn  adnabod  y teulu  er  ys  blynyddau,  a bod  y 
gwyrni  a’r  llygredigaeth  a nodwyd  yn  y carcharor  yn  etifeddiaethol,  a’i 
fod  ef  yn  sier  nad  oedd  dim  ìlofruddiaethol  ynddo  heblaw  hyny.  Y 
pedwerydd  yntau  yn  eofnaeh  etto,  a dystia  fod  natur  y teulu  ynddo 
o’r  dechreuad,  fel  pe  wedi  ei  ddistyllio  drwyddo,  a bod  raid  mai  drwy 
genedìiad  y daeth  efe  yn  lloírudd,  a'i  fod  ef  yn  gwybod  iddo  gael  y 
duedd  o groth  ei  fatn. 

Y barnwr  a ofyn  raewa  syndod,  Onid  drwy  esiampl  ac  arferiadau  ei 
rieni,  ynte,  yr  aeth  efe  yn  llofrudd  naturiol  fel  hyn  ? Hwythau  a gyd- 
atebasant;  ‘*Nage,  ar  un  oyfrif.  Yr  oedd  ynddo  yn  lìofruddiaeth 
greddfol,  pe  na  buasai  na  dyìanwad  nae  esiampl  yn  ei  gyrhaedd  byth. 
Yr  oedd  mor  hollol  lofrudd  yn  bum  inlwydd  oed  ag  yw  efe  heddyw,  o 
ran  greddf  ac  anian,  a gallasai  y gyfraith  afael  yn  ei  fywyd  hyd  yn  nod 
cyn  hyny/> 

Yna  y harnwr,  gan  sefyîìì  fyny  a ddyw’edodd,  “Paham  y dygasoeh  y 
fath  wrthddrych  ger  fy  mron  i ? Ewch  ag  ef  i’r  gwallgofdy.  Mae  efe 
islaw  cyfraith  a chyfrifoldeb.” 

Awn  ag  ef,  ynte,  at  ddrws  trugaredd  Duw  yn  Nghrist.  Gwran- 
dawer  arno  yn  cytìesu  ei  edifeirwch  am  ei  holl  bechodan : — “Myfi  a 
bechais,  ac  a droseddais  dy  reolau  uniawn  di : mi  a wnaethum  yr  liyn 
oedd  yn  naturiol  i’w  ddysgwyl  oddiwrth  ddeiliady  cyfammod  gweith- 
redoedd  toredig  ; hadau  celwydd  ac  atìendid,  pa  rai  a gefais  yn  fiagur 
cryfìon  yn  fy  nwydau,  a dyfasant  fel  yr  oedd  naturiol,  yn  fy  muciiedd.  * 
Lladdwyd  fi  gan  haint  pechod,  yr  hwn  a gefais  o groth  fy  mam;  ae 
yr  wyf  drwy  y llygredigaeth  hwn  yn  teilyngu  dy  ddigofaint  di ; ac  y 
mae  dy  gospedigaeth  yn  teilwng  aros  ar  yr  halogrwydd  naturiol  hwn, 
&c.”  Ond  digon  beìlach  o’r  hyn  nad  yw  namyn  gwawdio  gwrr  gyffes 
pechadur  edifeiriol:  ac  etto,  gwel  y darìlenydd  nad  oes  ynddi  mo  han- 
ner  yrhyn  a allesid  ei  grynhoi  allan  o’r  dyfyniadau  bîaenorol.  Y n 
awr.  a aliai  Duw  ganiatau  maddeuant  i’r  fath  erìifeirw-ch  â liwn  ? O-s 
gallai  efe,  yna  dylai  ei  ganiatau  i bob  dyn,  canys  tíichon  pob  dyn  ei 
gyfi'esu,  os  gwir  y pwnc.  Nid  oes  raid  i neb  syrthio  arno  ei  Imn 
mewn  dim  : ac  am  hyny,  dylai  pob  un  a gondemnio  ddigon  ar  Adda, 
a’r  afon  o ìygredd  sy’n  dyiifo  o hono,  gael  y maddeuant  yn  y faa. 
Eithr,  onid  oes  anghen  am  bendeyfyuu  diwygio  yn  edifeirwch  ybeil>l? 
ac  os  cwympo  ar  y hai  personol  yw  y cam  eyntaf  o hwnw,  nid  edifeir- 
wch  jdoerìd  hwn.  Gwelwn  nad  oes  neb  o’r  sawl  agredant  yr  athraw- 
iaeth  hon  o bechod  gwreiddiol,  yn  meiddio  ei  phledio  gerbron  Duw, 
fel  y plediant  gerbron  dynion.  Mae  hi  ynrìdi  ei  hunan  yn  ddigon  i 
ddyrysu  egwyddorion  gorsedd  barn  a gorsedd  gras,  fel  eu  güydd. 
Mewn  gair,  nid  oes  bechadur  ond  Àdda.  canys  pechodd  efe  ddigon  i 
ddamnio  v hvd  i gyd  I Gwelwn,  o‘r  ochr  arail,  mor  auuhebyg  i’r  uu 
388 


TRAETHODAU. 


ucîiod  yw  cyífes  y gwir  edifeiriol : — ‘‘Myfi  a bechais,  ac  a dr  seddais 
dy  reoiau  uniawn  di  : rni  a wuaethum  o’m  bodd  yr  hyn  oedd  annatur- 
iol  i’w  ddysgwyl  oddiwrthyf.  Yn  mhwy  bynag  yroedd  hadau  pechod, 
pechu  heb  y fath  annogiad  cryf  arnaf  a wnaethum  i.  Dewis  pechu 
pan  yr  oedd  mor  hawdd,  a llawer  mwy  hawdd  ond  ystyried,  i mi  beidi  j 
a wnaethum.  Genyf  fi  nid  oes  un  esgus  i’w  fwrw  ar  fy  nghened’.iad, 
na’m'naws,  na’m  gwreiddyn,  na’rn  ífynnonell.  Cefais  i fodolaetn  ag 
a’m  gadawodd  yn  holloî  rydd  a hawdd  i beidio  pecliu,  pe  mynaswn. 
Am  fy  ngwaith  a’m  dewisiad  ynfyd,  drygionus,  a gwarthus  fy  hun,  yr 
wyf  yn  cywilyddio,  yn  edifarhau,  yn  addunedu  ymddiwygio,  ac  yn  er- 
fyn  maddeuant.”  Dyma  bechadur  ar  lawr  yn  deg,  yn  y lîwch  a'r 
îludw  yn  hollol ; ac  aid'hwn  i wared  i’wdy  wedi  ei  gyfiawnhau  yn  fwy 
na’r  llall. 

Mewn  perthvnas  i olygiad  Edwards,  ein  bod  yn  un  ag  Adda  mewn 
ystyr  anianyddol  neu  ysbpydyddol,  gellir  yn  rhwydd  ofyn  : pa  fodíl, 
gan  hyny,  y gullwn  fod  yn  wahaniaethol  oddiwrth  ein  gilydd  r A 
ydym  ni  yn  sefyll  yn  fwy  ar  wahan  oddiwrth  ein  gilydd  nag  oddiwrtli 
Aíida?  Ònd  beth  hefyd  am  ffigiwr  y pren  a’r  canghenau  ? (aaj.  Oni 
raid  fod  y brigyn  uchaf  mewn  nes  eyssylltiad  â’r  brigyn  agosaf  ato  nag 
â’r  gwreiddyn  ? ac  a yw  efe  yn  derbyn  deddfau  ei  natur  yn  fwy  oddi- 
wrth  y gwreiddyn,  nag  oddiwrth  y ganghen  gyssylltiedig  odditano  ! 
Gellid  gofysi  hefyd,  A oes  deddf  wahanol  a chroes  rhwng  y canghenau 
a’u  gilydd,  i’r  hon  sydcl  rhwng  y canghenau  a’r  gwreiddyn  ? A all  y 
gwreiddyn  gyfranu  ei  nodd  neu  naws  i’r  ganglien  uchaf,  hebîaw  drwy 
gyfrwng  y ganghen  sydd  yn  îs  na  hi  i 

Dywed  Edwards  ddarfod  i ni  gael  treial  mwy  ffafriol  yr*  mherson 
Adda  nag  a gawsem  yn  ein  personau  ein  hunain.  Mae  hyn  yn  cyn- 
nwys  fod  úçrwydd  mai  i lawr  y cwympasem  oll,  ac  i lawr  i rywle  yn 
ddyfnach  nag  yr  ydyin — yn  ddyfnach  na  “damnedigaeth,”  mae’n  de- 
hyg ! Efe  a ddywed  fod  y íTaith  o fod  pawb  yn  pechu,  yn  profi  lîygr- 
iad  gwreiddíoì ; ac  ar  yr  un  pryd,  dywed  mai  pechu  a wnaethai  pawb, 
pe  gadawsid  yn  Eden  drostynt  eu  hunain.  oddialîan  i Adda.  Gan 
hyny,  os  profa  ein  pechodau  gweithredol  ni  yn  awr,  fod  llygriad  o 
Adda  yn  eu  haehosi,  profasai  y pechodap  hyny  nad  oedd  eisieu  lîygr- 
iad  o unman  i’w  hachosi  hwynt;  a thyna  Edwards  ei  hun  wedi  can- 
iatau  yr  hyn  sy’n  diieu  sail  y llygredd  gwreiddiol.  Ie,  huasem  oìl  yn 
fwy  anffodus  ein  sefyllfa  nag  yr  ydym  yn  awr,  medd  efe.  Eithr,  yr 
ydym  yn  awr , medd  efe,  dan  ddigofaint  Duw,  ac  yn  sicr  o gyrhaedd  y 
trueni,  onis  achut»ir  ni  drwy  waith  Yshryd  Duw.  O ganlyniad,  rhaicl 
y buasem  yn  pechu  yn  fwy  ysgeler  nag  y pechûdd  Adda;  sef  yn  pechu 
yn  fwy  ysgeler  pan  heh  atiian  IygrediiT,  nag  yr  ydym  yn  awr  gyda  hi ! 
A clian  y gellir  credti  fod  Àdda  aredi  pechu  mor  íawr.  heh  ynddo  an- 
ian  lygredig  cyn  hyny;  a chan  y gellir  haeru  mai  pechu  yn  fwy  a 
wnaethem  ninnau,  pe  gadewsid  bob  uu  feì  yr  oedd  efe,  heb  anian  ìygr- 
edig  ynom;  pa  eisieu  sydd,  yn  enw  pob  rheawm,  i son  fod  ein  pech- 
odau  ni  oll  yn  awr  yn  profi  y rhaid  fod  anian  wreitdioì  ddrŵg  ynom  ? 
Os  cyflawnwyd  y perhod  cyntaf  heb  nn  gronyn  o lygredd  gwreiddioî, 
heb  un  rhitliyn  o “ddrygnaws  crothy  îani/’  ìieb  gymmaint  â’r  mwstard 

3S9 


RHUFEINIAID. 


bach  o uhad  aflan,”  heb  y naws  lleiaf  o “haint  etifeddiaethol,r  mewn 
un  defnyn  o’r  gwaed,  nac  pn  gynneddf  o’r  enaíd,  heb  un  “tuedd 
gwreiddiol  ddrwg,”  na  “phechod  gwreiddiol  greddfol,”  na  “gwyrni 
tynghedfenol/’  na  dim  ond — ond  pa  beth?  Nis  gwn  a allaf  feiddio 
ateb  yn  ngeiriau  y gredo  hon  ei  hun  : — dim  ond  gwybodaeth,  a chyf- 
iawnder,  a gwir  santeiddrwydd ! Yn  awr,  os  cyflawnwyd  y pechod 
cyntaf — os  oedd  mor  hawdd  i bechod  dyfu  heb  hadiddo  y pryd  hyny, 
paham  nad  yn  awr  yn  ogystal  ? Rhaid  i bawb  gyfaddef  na  wyddis  yn 
y byd  pa  bryd  y dechreuodd  un  o honom  bechu,  ond  yr  Adda  hwn  ; 
nas  meddwn  y fantais  o dystiolaeth  gredadwy  am  y modd  a’r  sut  y 
dechreuodd  pechod  ennill  tir  yn  nwydau  a serchiadau  cymmaint  ag  un 
dyn,  ond  efe.  Am  dano  ef  yn  pechu,  gwyddom  ei  gyflwr  a’i  amgylch- 
iadau  cyn  hyny,  ac  yn  ngwyneb  hyny,  ac  ar  ol  hyny.  Os  ar  ffaith  ad- 
nabyddus  y mae  athronwyr  yn  adeiladu  eu  deddfau  am  weithrediadau 
y peth,  paham  nad  ymddygwn  yr  un  modd  at  ddeddfau  dechreuad 
pechod  mewn  creadur  ? A awn  ni  i ymofyn  ag  Awstin  a’i  ddysgyblion 
am  eu  tyb  hwy,  a gwrthod  edrych  ac  olrhain  ffaiih  am  y peth — ffaith 
hawdd  ei  holrhain — ffaith  sydd  a’i  holl  hanesiad  gan  bin  ysbrydoliaeih 
ddwyfol?  Ond  pa  dystiolaeth  a geir  gan  y ffaith  hon — flaith  fawr 
Eden  ? Oniddyma  hi,  o leiaf  yn  ol  credo  y dosparth  hwn  o dduwin- 
ydclion  : Gweithredydd  o’r  enw  Adda,  pan  un  dvdd  ar  ddelw  foesol 
Duw,  yn  gyflawn  o wybodaeth,  cyfiawnder,  a gwir  santeidd^w/ydd,  a 
demtiwyd  gan  greadur  dyeithr  a chyfrwys  o’r  enw  Satan,  mewn  ffurf 
sarff,  i anufyddhau  i orchymyn  pendant  ond  esmwyth  Duw  ; ac  yna 
efe  a bechodd  eilwaith,  a thrachefn,  ac  yn  y blaen,  ar  ol  unwraith  dde- 
chreu  o hono.  Dyna  yr  unig  greadurag  y gwyddom  ei  hanes  yn  de- 
chreu  pechu.  Pe  gwyddem  raddau  manteision,  anfanteision,  a chyf- 
rifoldeb  plentyn,  gallem  wybod,  ond  odid,  pa  bryd  a pha  fodd  y rìe- 
chreua  yntau  bechu.  Eithr  hyd  nes  y gallom  ddod  yn  hysbys  o’r 
ffaith  am  ryw  un  o’r  newydd,  gwell  yw  i ni  ymgadw  yn  agos  at  dyst: 
ioîaeth  y ffaith  syrìd  genym  eisioes.  Eithr  cymhwys  yw  hysbysu  nad 
wyf  fi  yn  tybied  mai  delw  foesol  Duw  oedd  ar  Adda,  canys  eglura  di- 
wedd  yr  ymadrodd  sy’n  gorchymyn  iddo  y ddelw,  mai  cymhwysder  i 
arglwyddiaethu  ydoedrì.  Deaîler  hefyd  mai  ymhel  yr  ydwyf  yn  awr  â 
thyb  y dosparth  hwn  o Galfiniaid  : dywedaf  fy  marn  ar  yr  holl  bwnc 
mewn  Traethawd  yn  mlaen. 

Dull  arall  o osod  i lawr  yr  hen  ymresymiad  yn  nghylch  rhesymol- 
deb  hadau  pechod,  yw  hwn  ; “Ni  all  planigyn  dyfu  heb  had  irìdo  yn 
gyntaf,  ac  ni  all  pechod  gweithredol  dyfu  yn  y fuchedd  heb  hadau 
iddo  yn  flaenorolyn  y galon,  a’r  hadau  hyny  yw  y pechod  gwreiddiol.” 
Ond  pwy,  atolwg,  a hauodd  yr  hadau  hyn  ynof  fi  ? Atebir  mai  Adda 
a’u  hauodd  yn  y natur,  ac  mai  grym  y cyfammod  toredig  sydd  yn 
cadw  yr  had  yn  fyw.  Gofynaf  yn  ail,  Pwy  a osododd  Adda  yn  hauwr 
harìau  moesol,  bid  ddrwgbid  drìa,  yn  ngardd  fawr  ein  naturiaeth  hon  ? 
Rhaid  ateb,  mai  y Duw  daionus  o’i  drugaredd  anfeidrol,  a’i  gyfiawn- 
der  pur,  tuag  atotn.  Dyna  y gredo  yna  ar  ddim  ond  dau  gwestiwn* 
wedi  tatìu  rìamnedigaeth  y byd  o ddynion  wTrth  ddrws  trug^redd  rad 
Duwynunig;  canys  mae  yr  hwn  a ymddiriedodd  ein  tynghedfen, 
heb  ein  cenad , i ofal  creadur  ag  a wyddai  efe  ar  y pryd,  a’n  dystrywiai, 
390 


TRAETHODAU. 


yn  euogo’n  dinystryn  gystal  ag  Adda  ei  hun.  Dyna  ypwnc  ar  hydy 
llwybr  yna  wedi  gosod  Duw  yn  anghyfiawn  ! 

Èithr  nid  ydyrn  wedi  gorphen  gyda’r  cwestiwn  : mae  y gosodiad  dan 
sylw  yn  arwain  yn  anocheladwy,  nid  yn  unig  i osod  damnedigaeth 
dyn  wrth  ddrws  trugaredd  Duw — y druiraredd  a’n  hymddiriedodd  ar 
law  fwyaf  gofalus  ein  tad  Adda, — ond  hefyd  yn  arwain  i hunan-groes- 
ineb.  Os  rhaid  felly  fod  hadau  drwg  cyn  V gall  gweithred  ddrwg 
darddu  allan,  pwy  a hauodd  yr  had  o’r  weithred  ddrwg  gyntaf  yn 
nghalon  Adda  ? Yr  ateb  yw  Neb  ! Gan  hyny,  mae  gweithred  ddrwg 
yn  gallu — Ye,  wedi  gallu,  tarddu  a thyfu  Ile  nad  oedd  hadau  drw;g  i’w 
hachosi,  na’i  hachlysuro,  na’i  chychwyn.  Felly,  o’i  olrhain,  y croesa 
y gosodiad  defodol  a chyffredin  hwn  ei  hun. 

Ond,  er  mwyn  caniatau  mantais  etto  i cidyscrybl  y credo  hwn  i ddi- 
anc,  ail  ofynery  cwestiwn  : Pwy  a hauodd  liadfy  mhechod  gweithredol 
i yn  fy  nghalon  ar  y dechreu  ? Fe  allai  yr  atebir  y tro  hwn,  mai  myfi 
fy  hunan , drw’y  gael  fy  amddifadu  o gyfiawnder  gwreiddiol  dan  gon- 
demniad  y cyfammod  toredig,  a fagodd  yn  fy  nghalon  yr  had  melldi- 
gedig  hyn.  Eithr,  aroser  mynydyn  uwchben  yr  atebiad.  Os  magu 
neu  beri  eychwyniad  yr  hadau  hyn  a wnaethum  i,  yweithred  oedd 
hyny,  a gweithred  ddrwy  ynddiau;  a’r  ail  gwestiwn  sy’n  ymgyfodi 
yw : — O ba  Ie>  y daeth  i'm  calon  yr  hadau  drwg  i beri  y weithred 
ddrwg  hon  etto  ? Atebir,  mai  myfi  fy  hun  a’u  hauodd  ynddi.  Ond, 
dyma  weithred  ddrwg  etto,  fel  y llall ; ac  attolwg,  pwy  a hauodd  ynof 
yr  hadau  drwrg  i’wpheri?  Os  yr  un  fath  fvdd  yr  atebiad  diweddaf. 
yna  rhaid  i minnau  ofyn  yr  un  fath  ofyniad  â’r  gofyniad  diweddaf  nr  ei 
ol  ; a gofyn  felly  yn  barhaus.  Ac  felly  aeth  yr  atebiad  hwn  etto  i’r 
un  ffos  o hunan-groesineb  a’r  llall.  Ac,  os  dywedaf  y cwbl  mewn 
gair, — gosoded  yr  Awstiniaid  y bai  o hau  yr  hadau  pechod  hyn  yn 
erbyn  y creadur  a fyno,  mae  y gofyniad  yn  barod  o hyd  : — P,wy  a roes 
yn  nghalon  y creadur  hwnw  yr  hadau  i beri  iddo  wneyd  y fath  weith- 
red  a hau  hadau  pechod  felly  yn  V llall  ? a’r  diwedd  fydd  iddo,  er  mwyn 
dianc,  fy  ateb  mai  Duw  ei  hun  a’u  hauodd  ; a thyna  efe  yn  cablu  un- 
iondeb  Duw,  ac  yn  naill  ai  gwadu  ei  fodolaeth  ef,  ai  ei  ystyried  yn 
Fôd  anghyfiawn,  a hoíf  o weled  drwg  moesol  yn  ffynu;  i’e,  mor  greu- 
lon  a gorfodi  pob  baban,  hebei  genad,  i dyfu  yn  gymmaint  o bechad- 
ur,  ag  nad  yw  gymhwys  i ddim  ond  iddo  ef  ei  hun  ei  gospi  byth  ! Felly, 
rhaid  gwadu  yrholl  lygredd  gwreiddiol,  o ba  natnr,  ac  o baenw,bynag 
V bo,  oddieithr  fod  tystiolaeth  eglur  gair  Duwt  drosto.  A chofier  tyst- 
ioîaeth  o ba  beth  afresymol  ac  anhawdd  ei  ddysgwyl,  fyddai  gwrth- 
ddrych  ein  hymchwyl,  ped  elem  uwch  ben  y bibì,  i chw  ilio  am  le  i 
gredu  yn  yr  hadau  pechod  a’r  llygredd  gwreiddiol  hwn.  Etto,  yr  ol- 
rheiniad  a wneir  mewn  Traethawd  arall. 

Cymhariaeth  arall  etto,  rhag  fod  neb  heb  ddeall  yr  ymresymiadau 
hyn  : Yr  oedd  dau  lysieuyn  Cegid  mawr,  hollol  wenwynllyd,  fel  y 
gwyddis  fod  y rhyw’ogaeth  bob  amser.  Ar  ol  iddynt  dyfu  i gyfìawn 
faintioli  gerllaw  eu  gilydd,  daetb  perchenog  y maes  heibio  a’i  grym- 
an  yn  ei  law.  Pa  beth  wyt  ti,  atolw^g?  ebe  efe  wrth  Gegiden  y llaw 
ddeau  iddo.  “Cegiden !’’  Pwy  a’th  hauodd  di  yma  ? “Y  goruch- 
wyliwr,  tua  diw’edd  Mawrth.,>  Dacw  bren  afalau  gerllaw.  a phrenau 

391 


RHÜFEINÍAID. 

eiryn  yn  ei  ymyî : oni  chefaist  ti  yr  un  gwres,  ac  awelon,  a gwîith,  a 
gwîaw,  a daear,  â hwythau  ? “Do  !”  Paham,  ynte,  na  thyfasit  fel 
hwynthwy,  neu  yn  rhyw  ìysieuyn  iachus  a defnyddiol  ?'  (íAm  mai  had 
Cegid  gwenwynlîyd  oedd  fy  had  dechreuol  : ni  thyfais  ond  fel  yr  had  a 
ddaeth  o law  y goruchwyliwr : ped  edrychasid  arnaf  drwy  chwydd- 
wydr,  gwelsid  yn  egìur  fod  ífurf  yr  hyn  ydwyf  heddyw,  yn  reddfoi  ynof 
tra  yn  hedyn,  Tra  gwelodd  yr  hauwr  yn  dda  i’r  lleiìl  fod  yn  goed  a 
llysiau  daionus  ae  anrhydeddus,  yn  llysieuyn  drwga  gwarthus  y gwel- 
odd  efe  yn  dda  i mi  fod : cefais  golled  fawr  oherwydd  i’r  peth  gael  ei 
ymddiried  iddo  ef.  a cham  nid  bychan  oddiar  ei  law  ef.  Diau  mái 
Cegiden  afían  wyf  fi,  ond  y mae  inor  ddiau  â hyny  mai  bai  un  aralì,  ac 
nid  myfi,  yw  hyny.  Ni  chroesais  fy  natur  ; nid  oes  un  tìdeilen  o hor.of 
yn  amgen  i’r  hyn  oedd  i’w  ddysgwyl,  ac  i’r  hyn  ddyìasai  fod.”  Yna 
â gwedd  dosturiol,  ac  â gwedd  o diriondeb,  V perchennog  a droes.ati, 
ac  a ddywedodd — Druan  wyt ! Yna  efe  a droes  at  V llysieuyn  arall, 
'ic  a ofynodd  iddo,  Pa  beth  wyt  tithau  ? Hithau  íran  ymsythu  a ateb- 
odd,  gan  ddywedyd,  “Cegiden.”  Pwy  a’th  hauodd  di  ? “Neb.”  Ti 
a ddefnyddiaist  yr  un  manteision  ac  amser  â’r  llysiau^a  choed  daionus 
o’th  arngylch,  mi  dybiaf  ? “Do.M  Paham,  ynte,  na  buasit  o ryw 
ddefnydd  fel  hwythau  ? “Am  nad  oeddwn  yn  dewis  liyny  : yr  wyf  yn 
hofiî  bodyrhyn  ydwyf.  Hawdd  y gallaswn  fod  yn  wenithen  ; ond  yn 
gegiden  y mynais  fod.  Gwyddwn  mai  defnyddiolach,  anrhydeddus- 
ach,  a mwy  boddus  i’m  perchenog,  fuaswn  pe  yn  ilysieuyn  daionus  ; 
«nd  nid  oedd  ynof  bleser  yn  y fath  gymmeriad.  Fy  ewyllys  bendant 
fy  hnnan  yn  unig  a’rn  gwnaeth  i yr  hyn  ydwyf.”  Y"a  y perchenog 
rnewn  llidiowgrwydd  a’i  hatehodd  ef  gan  ddywedyd  : — Ysgeler,  difudd, 
a melldigedig  wytti;  ar  fy  nychweliad  mi  a’th  doraf  i lawr ! Dran- 
oeth,  ar  ganol  y dydd,  y perchenog  a ddychwelodd  tuag  adref,  heibio 
i r ddau  lysieuyn ; a phan  yr  oedd  efe  serîlaw  iddynt,  wele  y Ilysieuyn 
diweddaf  a nodwyd  yn  llefain  yn  ei  wyneb,  gan  ddywedyd : — “Arbed. 
fi,  atolwg;  nid  am  fy  mod  yn  teilyngu  hyny,  nid  am  fod  genyf  yr  es- 
gus  leiaf  dros  fy  mai,  ac  md  am  fod  na  hauwr  nac  achleswr  wedi  peri 
i mi  dyfu  yn  wenwynllyd  fel  y g-wnes;  ond  oherwydd  dy  drugaredd  dy 
hunyn  unîg.  Yr  wyf  yn  cyfaddef  fy  hun  yn  euog  o ddrygioni  tebyg 
i eiddo  yr  hwn  a hauodd  y Gegiden  arall  hon,  ac  yn  yn  euog,  ynghyd 
â hyny,  o feiau  y tyfiad  a’r  addfediad.  ac  o ba  golled  bynag,  a gwarth 
bynag,  arall  a dardd  oddiwrthyf.  Maddeu,  atolwg,  i lysieuyn  difudd, 
a gwenwynllyd,  a diesgus  hollol ; ac  onide,  wele  fi  yn  plygu  fy  mhen  i 
gyfarfod  y cryman  dienyddol,  canys  haeddol  ydwyf!”  Y perchenog  a 
cíosturiodd  wrtho,  ac  a’i  hatebodd  ef  gan  ddywedyd:  Oherwydd 
cwympo  o honot  ar  dy  fai,  gan  gyfaddef  dy  euogrwydd,  ac  uniondeb 
dy  gosp,  a phledio  o honot  hefyd  fy  nhrugaredd,  gan  ganiatau,  mi  a 
ganiataf  dy  ddymuniad.  Pan  ganfu  y lìysieuyn  cyntaf  ddarfod  i’r 
perchennog  drugarhau  wrth  ei  trawd  euog,  oddiarei  edifeirwch,  yntau 
hefyd  a ddyrchafodd  ei  lef,  ac  a erfyniodd  druíraredd.  Eithr  y per- 
chenog  gan  ei  ateb  ef  a ddywedodd,  Pa  drugaredd  a ofyni  di  ? ywobr 
sydd  deilwng  yn  hytrach  i ti,  am  na  ehefaist  ddewis  dy  naturiaeth, 
ond  tyfu  yn  feíldith,  dewisit  neu  beidio.  Cyn  dy  hau  yn  Ilysieuyn 
gwenwvnllvd  v dylasai  erfyniau  fy  nghyrhaedd  o’th  blegid  di.  Yn 
392  * 


TRAETHODAU. 


awr,  rhy  dáiweíldar  ydyw.  Nid  trugaredd.  ond  iawn.  yw  dy  haeddiant 
di,canys  ti  a gospwyd  â nodweddiad  melldigedig,  yr  hyn  sydd  drym- 
aeh  anífawd  na  chosp  o dân  i’th  ysu  yn  lludw'.  Ni  all  neb  cyjiaym  dy 
gospi  di ; ie,  ni  all  neb  cyfiawn  lai  na’th  wobrwyo  di  ; a chan  mai  fy 
eiddo  i ydwyt  ti  a’r  hfiuwr,  arnaf  fi  y mae  yn  disgyn  i’th  wobrwyo  am 
dy  oddefgarwch  a’th  golledion.  Paraswn  iddo  ef  dy  hau  yn  llysieuyn 
da  ; ac  er  mai  cosp  sydd  oddiwrthyf  fi  iddo  ef.  iaum  sydd  oddiwrthyf  i 
tiî  canys  ynfy  enw  a’m  hymddiriedaeth  i y parodd  efe  dy  gam  fodol- 
aeth.  Myfi  nis  mynaf  dori  i lawr  dy  frawd  ; ac  nis  yallaf  dy  dori 
dithau  i lawr.  Dangosaf  fy  ngras  ato  ef ; ond  nis  gallaf  ddangos  dim 
ond  cyfiawnder  atat  ti.  Mae  efe  yn  feius , ond  truan  ydwyt  ti.  Beio 
arno  ei  hun  y mae  efe,  ond  cwyno  rhag  yr  hauwr,  a’r  perchennog  a’i 
hvmddiriedodd,  yr  wyt  tithau.  Mae  efe  yn  cywilyddio  o’m  blaen  i, 
ac  yr  wyf  finnau  yn  cywilyddio  o’th  fiaen  dithau.  Ffurfiodd  efe  ei 
gymmeriad,  er  yn  ddrwg  ; ond  ni  cliefaist  ti  y fantais  i’th  brofi  dy 
liunan  gerfy  mron.  Çyn  y gallaf  dy  adnabod  di  o ran  dy  ddewisiad, 
rhaid  i"mi  dy  ddileu,  a’th  adael  i ail-gychwyn  fel  yntau.  Cefais  i y 
fantais  yn  awr  o arddangos  fv  nghymmeriad  innau,  ganddo  ef ; ond 
oddiwrthyt  tithau,  hyny  nis  cefais  ; oddieithr  mai  y cymmeriad  o ofyn- 
wr  bendith  lle  yr  hauasai  ei  ymddiried-was  ei  hunan  felldith,  yw  fy 
H2hvmmeri8d.  Gẁnaeth  efe  A tlii  yn  fv  enw  i yr  liyn  ni  fuasai  genyf 
fì  fy  hunan  hawl  ì*w  wneyd.  Trugarcdd  a ofyBaist;  ond  nid  oes  yn 
dy  deimladau  le  i garedigrwydd  am  dani ; i’r  edifeiriol  y mae  trugar- 
edd  yn  wledd  ; dyryswch  fyddai  i ti.  Genyf  fi  nid  oes  fodd  i’th  osod 
di  yn  ddedwydd  byth,  canys  drwg  yw  dy  nodwedd,  tra  mae’th  gyd- 
wybod  yn  lân  a dilialog.  (iallasit  fod  yn  ddedwydd  drwy  gael  dewi 
dy  dynghedfen  ; ond  truenus  fyddi  o anghenrheidrwydd  naturpethau, 
drwy  ddewis  o arall  hi  drosot  heb  dy  genad.  Pe  buasai  fodd  dy  ennill 
i gredu  dy  fod  dan  ddyled  o garedigrwydd  i’th  berchenog,  gallasit  fod 
yn  ddedwydd  ; ond  seilio  dy  ddedwyddwch  ar  dwyll  fuasai  hyny  ; a 
phan  y daethid  i adnabod  y twvil,  buasit  yn  ddwbl  dy  drueni  mewn 
canlyniad.  Mewn  gair,  y Uwybr  rhwyddaf  i mi  adennill  fy  r.ghyui- 
meriad,  fyddai  drwy  wadu  y perchennogaeth  o honot;  ond  hyny  nis 
gallaf  inwy. 

Nid  oes  raid  hysbysu  ì’r  darllenydd  crafl,  mai  y Creawdwr  doeth  a 
da  a feddylir  wrth  y Perehenog;  mai  Pechadur  gwreiddiol  Awstin  yw 
y Gegiden  a hauwyd  ; ac  mai  yr  hwn  a becha  heb  ynddo  lygredd 
gwreiddiol  yn  y cychwyn,  yw  y Uall.  Mae  dammeir  y Ddwy  Gegiden, 
gobeithiaf,  yn  ddigon  amlwg  i bawb.  nes  y gallaf  arbed  y draflèrth  o 
ddywedyd  ychwaneg  yn  eglurliaol. 

Er  mwyn  dangos  yn  eglurach,  pe  fodd,  y cam  o osod  poen  haeddol 
peohod  creadur  araìl.  ar  greadur  eyfrifol  heb  ei  genad  ; — poen  a ddy- 
wedais?  mae  yma  fwy  o gam  na  throsglwyddiad  poen  : mae  yma  y 
naiìl  yn  halogedig,  ac  anghyflawn,  a gwarthus,  ond  arali  yn  gorfo 
dwyn  ei  gymmeriad  ef,  eyn  gadael  iddo  ddewis  hyny  : — dwyn  cymmer - 
iad  drwg  un  arall  a ddywedais?  mae  yma  fwy  o gam  etto  na  hyny 
hefyd ; mae  yma  gyfansoddi  un  glân  a diniwed,  yn  aflan  ac  ysgeler, 
heb  ei  genad  ef  ei  hun,  na  ohennad  ei  lesad  : — ei  gyfansoddi  yn  gread- 
ur  drwg  a ddy wedais  ? dylaswn  ddywedyd  rhagor ; mae  yma  gyfau- 


RHÜFEINIAID. 


fioddì  un — mil — myrdrì — myrddiynau  oesoedd  byd  cyfan — yn  druenus 
a gwaeth,  sef  yn  druenus  adrwg;  ie,  a gwaeth ; yn  ddrwg  cyn  eu 
bpd  ! mae  yma  lygru  gwenith  cynhauaf  olaf  y byd  yn  hadau  gwenith- 
awl  y flwyddyn  gyntaf.  Maeyma  dori  cymmeriad  byd  o fodau  anfar- 
wol  cyn  gweled  pa  fodd  y dewisent  eu  cymmeriadau  ar  dir  rhyddid. 
Mae  yma  ddistyllio  drwy  gyfansoddiad  poh  cnawrd  rywbeth  casaf  cre- 
adigaeth  Duw,  a chasaf  o fewn  cylch  eang  Hollwybodaeth  tragwyddol ; 
canys  oun  bai  rhedodd  allan,  i'e,  yr  oedd  morgryf  ei  naws.  mor  felîdi- 
gedig  ei  swyn  a’i  ansawdd,  fel  na  bu  eilunaddoliaeth  y byd,  na  rhyfel- 
oedd  y byd;  îe,  na  beiau  uífern  ddu  a mall  erioed  mor  effeithiol  eu 
meildith,  a bod  yn  ddii;on  i redeg  yn  y gwaed,  a chwalu  drwy  holl 
gynneddfau  y miliynau  ysbrydoedd  glân,  a ddeuant  drwy  yr  oesoedd 
o law  Duw,  nes  y ceir  ef  yn  ddigon  o had  i gynnyrchu  holl  bechodau 
daear,  er  gwaethaf  rliinwedd  Duw  a dynion  i’r  gwrthwyneb,  ac  i lenwi 
ufíern  yn  dragwyddol  â had,  a naws,  a rhywbeth  annysgrifiadwy,  nas 
llosgir  ìiyth  yno — na  welir  un  gronyn  o’i  ludw  ar  y pahnant  eiriasol, 
ar  ol  llosgi  o hono  dan  wres  holi  berffeithiau  anfeidrol  Duw  yn  oes- 
oesoedd  ! Ddarllenydd,  pa  beth  all  y llygredd  gwreiddiol  hwn  fod  ! 
A allodd  Duw  cyfiawn  osod  cymmaint  pris  a hyn  ar  afal  i 

Yn  awr,  cymhwyswn  y sylwadau  diweddaf,  er  enghraifft,  at  gyflwr  a 
pherson  y Gwaredwr.  Tybiwn,  gan  gofio  am  y gwylder  priodol  wrrth 
siarad  am  y fath  Berson  goruchel — tybiwn,  meddaf,  fod  rhyw  un  o’r 
archangylion  penaf  yn  dynesu  at  ein  Harglwydd  ar  ganol  ei  weddi  yn 
iìochesau  un  o fynyddoedd  Galilea,  gan  ddywedyd  : “Arglwydd  ; mi  a 
ddaethum  ar  y neges  o’th  hysbysu  fod  yn  rhaid  i ti  ddyoddef  cosp  araH,M 
a’i  fod  yntau  yn  ateb,  “Caled  yw  dy  orchymyn,  ond  mi  a allaf  ei 
gwhihau  !”  “Ond,  Arglwydd  bendigedig,”  medd  efe  eilwaith,  “y  mae 
y gorchymyn  yn  peri  i ti  farw  am  bechod  dyn  arall.’;  “Caled  iawn,  ’ 
medd  yntau,  “y\v  y gorchymyn;  ond  dywed  di  mai  fy  atebiad  yw,  y 
gallaf  wneyd  hvny  hefvd.”  “0  Arglwydd !”  medd  efe  drachefn,  “y 
mae  y gorchymyn  yn  drymach  etto- — mor  drwm  fel  nas  gwn  pa  fodd 
i’ w hysbysu  i ti : yr  ydwyti  fyned  dan  gondemniad  yn  gyntaf,  a’r  con- 
demniad  hwn  yw,  dy  fod  i bechu  unv\raith  [yr  Iesu  diniwed  yn  wylo 
yn  hidl !],  ddwywaith,  ddengwaith  ; neu,  mewn  gair,  maedy  holl  gyn- 
neddfau  i gael  eu  gwneyd  yn  ewyllysgar  i ddim  ond  pechu  yn  erbyn 
Duw ; ie,  nes  y caffot  bleser  mewn  cnsau  Duw,  a rhyfela  yn  ei  erbyn 
nes  y bo  dy  natur  yn  bechadurus  drwyddi  oll !”  Yr  Iesu  yn  ngwyneb 
hyn  yn  ocheneidio,  ac  yn  gwasgu  allan  o eigion  ei  fynwes  bur — “0, 
ni  alîaf  hyn  ! Gallaf/öm*  yn  hawdd — ie.  fil  o weithiau  drosodd  ; ond 
O,  na  ofyncr  i mi  bechu  unwaith.  Na  ddeled  rhith  pechod  i’m  calon. 
Gwaeder  hi,  a awaner  hi  drwodd;  ond  gadewch  iddi  waedu  yn  bur. 
Na  wnewch  fi  yn  elyn  i’r  Bod  perffeithiaf  yn  groes  i’m  dyrauniad  a’m 
caniatad  !”  Cymhwyser  yr  iai:h  hon  yn  unig  at  ddynoliaeth  ein  Har- 
glwydd.  A phwy  a wâd,  pe  buasai  yn  bosibl  iddi  hi  lefaru  ar  wahan 
oddiwrth  y person  dwyfol  yn  yr  undeb,  mai  yn  debyg  i hyn  yr  atehasai 
efe  ? Ac,  yn  awr,  os  v\v  y fath  ymddygiad  ato  ef  yn  ymddangos  yn 
gamwri,  oherwydd  ei  fod  ef  yn  greadur  gjân  a diniwed ; onid  yw  yr 
unrhyw  ymddygiad  at  y baban  diniwed  yn  gymmaint  camwri  ao:  yntau  ? 
Ac,  er  nad  vw  y babau  yu  awr  yn  gallu  dirnad  uatur  ei  golled  hon, 
394 


TRAETHODAlí. 


cmi  fydd  efe  yn  y byd  a ddaw,  a chaniatau  raai  yn  y trueni  y cartrefa'— 
yn  gallu  gweled  ei  golled,  ac  yn  ei  mesur,  ei  phwyso,  ei  phrisio,  a’i 
chwilio,  yn  oesoesoedd.  Os  yw  y llygredd  gwreiddiol  yn  golled  iddo 
ef — os  vw  efe  yn  cyflawni  dim  ond  un  bai  bychan  yn  unig,  vr  hwn  a 
beidiasâi  efe  ei  wneyd,  pe  buasai  efe  heb  y cyfryw  lygredd,  onid  ym- 
resyraa  efe  fel  y nodwyd  o enau  Crist,  yn  ngwyneb  y fath  anghyfiawn- 
der!  Yr  hyn  sydd  yrí  gara  i’w  wneuthur  ag  un  creadur  diniwed  heb 
ei  genad,  &ydd  hefyd  yn  gam  i’w  wneuthur  ag  un  arajl  o’r  cnfryw 
heb  ei  genad  yntau.  *Gan  hyny.  yr  ^yn  a fuasai  yn  gamŵri  a baban 
gwirion  Mair  y Forwyn,  feì  dyn,  fuasai  yn  gamwri  a’m  haban  gwirion 
innau  ! A chan  hyny,  nid  oes  o Dduw,  na  thrwy  Dduw,  na  thrwy 
drefniad  Duw,  na  thrwy  Dduw  fel  penydiwr  mawr  cyfammod  Ëden, 
un  llygredd  gwreiddiol  yn  dyfod  i mewn  i faban  dynol. 


TRAETHAWD  X. 

Y LLYGREDD  GWRÉIDDrOL. 

Pechod  Gwreiddiol  Awstin,  Caluin , Edwards , orc.  Golygfa  gyffredin - 
oi  ar  y pumc — r Naturiaelh  a liheswm  yn  ei  wadu.  Rhan  II. 

Dìfudd  fyddai  dyfynu  allan  o’r  hen  dduwinyddion  Protestanaidd  eu* 
barnau  a’u  tybiau,  bob  yn  unf  mewn  olrheiniad  mor  fyr  a hwn.  Dos- 
ranaf  cu  hanhawsderau,  gan  gyimneryd  sylw  yn  unig  o’r  credoau 
secttawl  mwyaf  cyffredinol. 

1.  Peth  cyffredin  yn  mysg  o’r  bron  yr  holl  ysgrifenwyr  a bleidian^  y 
dyb  o ledaeniad  naturioì  pechod  Adda  a‘j  gondemniad,  yw  ei  gyd- 
mharu  â lledaeniad  mathau  neillduol  o chwaeth,  gwallau,  neillduol- 
rwydd  tymherawg,  tueddiad  at  feiau  neillduol,  &c.,  parai  sydd  yn  aml 
ac  yn  cyflredinol  yraddangos  yn  mblith  dynolryw. 

Ònd  íaj,  Pa  beth  a ddaw  o’r  gymhariaeth  hon,  pan  nad  yw  y lled- 
aeniad  hwn  mor  unffurfiawg  agy  dywedant  hwy  fod  y pechod  gwreidd- 
ioì.  Nicl  yw  mab  y tad  unllygeidiog  neu  anafus  yn  cael  ei  eni  felly. 
Mae  gan  blant  mudanod  synwyrau  perffaith.  Nid  ail  dim  fod  yn  fwy 
amrywiol  a gwahaniaethol  nag  yw  pob  peth  o’r  naturyma. 

bj , Os  gwaith  rhieni  yn  cen'edlu  eu  hanian  eu  hunain  yw  ý pechod 
gwreiddiol,  paliara  na  byddai  hol!  blanty  duwiolion  yn  dduwiol  hefyd  ? 
o leiaf,  pahara  na  oerai  gwres  y llygredd  gwreiddiol  ryw  ychydig  ar  e 
drosglwyddiad  i blant  y cyfryw  rieni  ? Gwasgai  Morgan  y cwestiwn 
hwn  ar  Awstin;  i’r  hyn  ni  feddai  yntau  un  atebiad,  ond  foci  plant  y 
rhai  enwaededig  yn  caeleu  geni  yn  ddienwaededig.  Gallasai  Morgan 
eilwaith  (fel.y  dywed  Stuart)  ei  ateb  yntau,  gan  ddywedyd,  fod  plant 
rhit^p i unllygeidiog  yn  cael  eu  geni  â daulygad;  ac  yna  buasai  cìoriari 
y ddadl  wedi  ei  wastadhau. 

Pan  ddywedir  mewn  ffordd  o eglurhad,  mai  ar  Adda  ac  nid  ar  ein 
rhieni,  y mae  deddf  lledaeniad  y llygredd  hwn  yndibynu  ; gellid  ateb 
etto,  os  yw  y lledaeniad  yn  ol  deddfau  anianol  V natur  ddynol.  paham 
nad  yw  efe  yn  dibynu  ar  dad  y plentyn,  ca«nys  dyna  y\v  deddf  ani^nol 
cenedliad.  Cymmerer  cymhariaeth  anwylaf  Edwards  mewn  ystyr-- 


RHUFEINIAÎD. 


iaeth : sef  gwreiddyn  a changhen  y pren  ; pa  nn  aî  öddiwrth  y gáitîC 
nesaf  ati,  ynte  yn  ddigyfru  ng  o’r  gwreiddyn,  y derbynia  y ganghen 
Uchaf  o’r  pren  ei  nodd  ? Etto,  os  o Adda  yn  uniongyrchoi  y dylifa  y 
iiaws  llygredlg»  mae  yr  anhawsdra  o hyd  yr  un,  cauys  daeth  Adda  yn 
edifeiriol  ar  ol  y cwymp,  yn  oì  barn  attegwyry  credo  hwn.  A chan  i 
hyny  ddygwydd  cyn  iddo  genedlu  plant,  paham  na  throsglwyddodd  efe 
iddynt  ei  edifeìrwch  yn  gystal  fi’i  bechod,  ei  wobr  yn  gystal  â’i  gosp  ? 
Dengys  yr  ystyriaethau  hyn,  os  yw  peehod  Adda  vn  cael  ei  dros- 
glwyddo  i w’ared.  nas  galiwn  droi  at  ddeddfaü  cyffredin  trosglwyddiad 
anian  dynoliaeth,  ain  gymhorth  i’r  athrawiaeth. 

2.  Mae  pechod  gwreiddiol  fmeddant)  yn  unífurf  a digyfnewid  yn 
ìnhob  amgylchiad,  person,  ac  oes.  Gan  hyny,  uid  yw  yn  a'gored  i na 
chynnyddu,  lleihau,  na  ehyfnewid.  Nid  yw  y duwioldeb  gwresocaf 
yn  lieihau  ei  fesur  a’ì  ddogn  personol ; yr  afradlonedd  gwaethaf  nid 
yw  yn  ei  fwyhau.  Ymddengys  fod  plant  y saint  enwocaf,  a’r  drygiaid 
peuaf  ar  yr  un  tir  yn  hollol  yn  hyn. 

Pa  fodd  y gaìl  dyn  beiaio  gofyn  bellach,  pa  un  a oes,  yn  ddiau, 
bechod  yn  bod  yn  mysg  meibion  dynion,  yn  eu  cyílwr  presennol,  yr 
hwn  nis  gellir  ei  leihau,  ei  gynnyddu,  neu  ei  gyfnewid,  drwy  ryw 
wéithced  neu  y llall  o eiddo  yr  hwn  sydd  dan  ei  iywodraeth  ? A yw  y 
tìeibl  yn  son  wrthym  am  ryw  bechod  anmhosibl  eileihau  na’i  wanhau 
gan  santeiddiol  ras  Duw,  gan  edifeirwch,  hunanymwadiad,  na  bywyd 
santaidd;  neu  unrhyw  bechod  nas  gellir  ei  gynnyddu  drwy  ysgeler 
ddrygioni  ? Etto,  os  yw  goly-giadau  President  Edwards  yn  gywir, — 
raae  y peth  a eiiw  efe  yn  bechod  gwreiddiol  felly.  Nid  yw  gras  a 
santeiddrwrydd  y rhieni  duwdolaf  yn  a^tal  ei  drosglwyddiad  yn  ei  holl 
rym  a’i  unffurfdèb. 

Dywed  Tholuck  nad  yw  cefnogwyr  y dyb  hon  am  drosglwyddiad 
y pechod  gwreíddiol,  yn  eglur  gyiìèsu  ei  fodyn  unâfurf  o ran  ei  faint - 
ioìi.  Fe  allai  nad  yẅ  amryw  o honynt  felly  yn  uniongyrchol ; am  y' 
taüai  dywedyd  y peth  yn  rhy  eglur  rwystrau  anorfod  ar  fíòrdd  eu  gol- 
ygiadau.  Éithr  cyfaddefa  Tholuck  Baumgarten,  ac  ereill  o’r  un  farn 
ar  hyn,  fod  yr  achos  paham  y mae  mewn  rhai  fwy  a rhai  lai  o anian 
îygredig  ( 'vitiositas ) yn  mhell  tuhwnt  i’n  cyrhaedd  i’w  ddirnad.  A 
thyma  yr  hyn  a geisir  ei  ddangos  yma,  sef  fod  y ffordd  o roi  cyfrif 
am  drosglwyddiad  llygredd  drwy  naturiol  genedliad,  yn  annigonol  ac 
afresymol. 

3.  Dywedir  nad  yw  pechod  gwreiddiol  yn  gydgreuedig  ( concreated) 
â dynoliaeth  : dygwyddiad,  ac  nid  sylwedd  ydyw;  ac  etto,  dywedant 
ei  fod  yn  unffurf  a digyfnewid  yn  mhawb.  0 ganlyniad,  rhaid  fod 
pawb  ar  y dechreu  yr  un  mor  lygredig  â’u  gilydd ; ac  yn  ngwyneb  yr 
un  temtasiynau,  rhaid  iddynt  oli  ddangos  yr  un  graddau  o ddrygioni. 
îlhaid  i’r  un  achos  yn  yr  un  graddau  gynnyrchu  yr  un  effeithiau,  cyd 
na  byddo  achos  neillduol  yn  gwrthweithredu.  Ond  y mae  hyn  yn 
groes  i ffaith  am  bechaduriaid  byd.  Mae  dynion  yn  eu  cyüwr  natur- 
iol,  ag  fo  yn  perthyn,  nid  yn  unig  i’r  un  gymmydogaeth,  ond  $’r  un 
feulu,  yn  dra  gwaíianol  i’w  gilydd  o ran  graddau  eu  drygioái.  Pa 
fodd,  gan  hyny,  y gall  achos  fodoli,  yn  unffurf  o raddau  yn  gystal  a 
matur,  heb  gynnyrchu  unffurf  effeithiau  dan  unffurf  amgylchiadau  2 

39  ê 


TRAETHODAU. 


4.  Ös  cenedliad  yw  llwybr  trosglwyddîad  pecbod,  paham  nnd  yw  boll 
bechodau  ein  holl  hynafiaid,  i wared  o Adda  hyd  atom  ein  hunain,  yn 
cael  eutrosglwyddo  i ni.  Yn  y dull  hwn,  paham  nad  yw  pechodau  hil 
Adda  yn  crynhoi  fwy-fwy  wrth  fyned  yn  mlaen  o dad  i fab,  fel  y dywed- 
ánt  fod  V pechod  cyntaf ? Ni  wiw  iddynt  ateb  fod  Duw  yn  gofalu  am 
wneyd  gwahaniaeth  rhyngddynt,  canys  gosod  Duw  yn  awdwr  cyfryngol 
pechod  fyddai  hyny. 

Mae  y dyb  o rìrosglw'yddo  pechod,  gan  hyny,  ar  hyd  llwybr  natnriol 
genedliad,  yn  agored  i rai  gwrthwTynebiadau  cryfion ; oddieithr  cael  o’i 
chefnogwyr  ryw  ymadroddion  i’w  gosod  allan  yn  amgenach  nag  a weiwyd 
hyd  yma. 

Éithr  níd  wyf  wTedi  dywedyd  yr  hyn  oll  oedd  genyf  i’w  ddywedyd  ar 
y pw’nc.hwn.  Nid  oeddun  gronyn  obechod  gwreiddiol  yn  Adda.  Efe 
a grewTyd  nes  yr  oedd  yn  ddiniwed,  ie  (meddant),  yn  santaidd.  Pa  fodd 
y gallai  efe  genedlaw^g  drosglw'yddo  priodoledd  neu  dymher  ag  nad 
oedd  yn  un  gyfran  o’i  briodol  natur ; hyny  yw,  pa  fodd  y gallai  efe  gyf- 
ranu  i neb  yr  hyn  nid  oedd  efe  yn  wreiddiol  feddu  ? Gan  na  allai  efe 
cyn  pechu  genedlu  yn  neb  ronyn  o’r  llygredd  hwn,  ni  allai  efe  ar  oî  pechu 
ychwaith,  oddie'ithr  naill  ai  yn  ol  trefn  naturiol  ai  goruwchnaturiol. 
CynnwjTsai  y ‘‘Ffrwythw’ch  ac  amlhewch”  holl  rym  ei  ddeddf  ef  o naiur. 
io/genedlu.  Yn  iiòno  nid  oedd  dirn  grym  i genedlu  llygredd,  na  dim 
arall  ond  had  naturiol  yn  unig,  sef  had  i’r  Adda  fei  y gwnaethasid  gan 
Dduw.  Rhaid,  gan  hyny,  mai  cenedlu  rliywbeth  na  feddai  ei  natur  un 
ddeddf  i’  w genedlu  wrthi,  sydd  mewn  golwg  gan  y duwinyddion  hyn. 
Ni  thal  dywedyd  fod  y Creawdv/r  yn  tynu  ei  law  drosto  eilwaith  ar  o-l  ei 
gwymp,  er  mwyn  creu  ynddo  ddeddf  cenedlu  newydd — i genedm  y 
pechod  cyntafyw  unig ; canys  mae  dau  ganlyniad  o hyn,  sef,  fod  Duŵ 
yn  ail-greu  y dyn  yn  bechadurus,  ie  yn  bechod-genedlwTr,  ac  yn  ail,  ei 
fod  yn  ein  creu  ni  oll  ar  ein  dechreuad,  yn  bechadurus;  canys  cofier, 
fod  hyn  yn  dangos  mai  ar  ol  y crèu  cyntaf  y cafwyd  cread  ein  Jradau 
cenedìaw'g  ni,  beehaduriaid,  yn  ei  lwynau  ef.  Hefyd,  nid  oedd  fodd, 
felly,  i ni  fyned  i lawrr  yn  Adda,  canys  cosp  am  y codwm  oedd  raid  i 
ddeddf  cenedliad  ein  ll)rgredd  fod  ; ac  nid  oeddym,  diau,  yn  ein  tad  Adda 
pan  nad  oedd  grym  i’n  cenedìu  fel  yr  ydym  ganddo.  Ar  ol  y codwm  yr 
oedd  vn  rhesymol  cyfansoddi  y ddeddf  drosglwyddiadol,  sef  ei  gosp. 
Nid  pechod  oedd  deddf  naturiol  cenedliad.  Yr  oedd  hòno  yn  Adda  cvn 
y cwymp,  etto  nid  oedd  bechod  ynddo.  Grym  cenedlu  pechod  neu  lygr- 
edd,  yn  ei  waith , fuasai  yn  hechod.  Am  hyny,  nid  oedd  deddf  vn  Adda 
i’n  llygru  ni.  Nid  oedd  fodd  i ni  fod  ynddo  cyn  fod  ynddo  ddeddf 
rymus  i beri  ein  bodolaeth.  Os  oeddym  ynddo  un  arnser,  ar  ol  ei  gwymp 
oedd  hyny,  oddieithr  i ni  dybied  fod  Duw  yn  cospi  y driynoliaetb  a’r 
llygredd  hwn  cyn  iddi  bechu.  Ond,  pan  bechodd  Adda,  torwyd  y cvf- 
ammod,  a chan  mai  pan  lygrwyd  ef  y cospwrvd  ef,  achan  mai  cyfran  o'i 
go?rp  oedd  ei  gynnysgaethu  â deddf  cenedlu  llygredd,  rhaid  na  "buom  ni 
erioed  o fewn  y cyfammod.  Ar  ol  ei  dori  y ffurfìwyd  deddf  ein  bodol- 
aeth  lygredig  ni.  Ni  aîlai  fod  yn  Adda  un  ddeddf  cenedlu  ond  sydd  yn 
awr  yn  ein  tadau  ni.  Deddf  cenedlu  llygredd  gyda’r  natur  sydd  yn 
awr.  Daeth  o naill  ai  y “Ffrwythwch  ac  amlhewch,”  neu  o ryw  ail- 
ddeddf  a roddwyd  yn  Adda  ar  ol  ei  gwymp.  Eitlir  ni  roddwvd  ua 
2 k 397 


ËHÜFËÍNlAÍD. 


ddedcíf  ne'ẃyád  o genedlu  ar  ol  y cwymp  ; am  hyny,  ni  ellir  cenédîtí 
ond  yn  ngrym  y ddeddf  gyntaf.  “Ffrwythwch  ac  amlheweh”  yn  natur- 
iol  oedd  hòno,  a chan  fod  pechod  yn  heth  newydd  ac  annaturiol,  nid  oes 
o fewn  deddf  ceneÿiad  rym  i\v  drosglwyddo  ef. 

Ac  nid  hyn  yw  y cwbl.  Oddiwrth  bwy  y mae  enaid  dyn  yn  dyfod  ? 
Oddiwrth  ein  rhieni  daearol  ynte  yr  Un  nefol  ? Dywed  Turretin  mai 
heresi  yw  dywedyd  fod  eneidiau  yn  cael  eu  cenedlu  ; a chydag  ef  cytuna 
Edwards,  yn  nghyda’r  Diwygwyr  bron  i gyd.  Ond,  pan  ífuríìo  y Cre- 
awdwr  eneidiau  dynol,  a y w efeyn  eu  trwytho  yn  y fan  mewn  afìendid  a 
phechod,  ai  peidio?  I hyn  atebant  yn  unllais  nad  yw.  “Rhaid  fod  yr 
hyn  a wna  Duw  yn  dda  (meddant).  Ni  all  efe  fod  yn  awdwr  pechod.” 
O ba  le  gan  hyny  y mae  y llygredd  hwn  ? A oes  gan  y coríf  ei  hun,  yr 
hwn  a genedlir  gan  y rhieni,  ryw  foesol  gymmeriad  ? V ma  etto  atebant 
ynnacaol.  O ba  le,  gan  hyny,  y ceir  y gwreiddiol,  deilliadol,  drwg,  a 
damniol  íygredd  hwn  ? Yma  dechreua  Edwards  a Turretin  philoso- 
phyddu  mewn  gwahanol  ddulliau  ; ond  y diwedd  o hono  yw — fod  y 
corff,  drwy  ei  nwydau  aJi  ddymuniadau,  yn  llithio,  ac  ennill  cymmaint 
ar,  yr  enaid  pur  a glân  a roddir  ynddo,  nes  o’r  diwedd  y cyfnewidia  holl 
nodweddiad  yr  enaid  yn  aflan  a drygionus.  Ond,  yma  etto  yr  ydym 
mewn  dyryswch  nid  bychan.  Pa  fodd  y gall  y fhan  wanaf  a distadlaf 
o’r  dyn  ennill  cymmaint  â hyny  ar  yr  enaid,  yr  hwn  a ffürfiwydar  y de- 
chreu  (meddant  eu  hunain)  ar  ddelw  Duw,  ac  sydd  ar  y pryd  y disgyno 
iddo  ef  yn  hollol  rydd  oddiwrth  bob  ystaen  llygredigaeth  ? Pa  fodd  y 
gall  anian,  anifail,  pridd,  fel  hyn  goncro  ysbryd  ? Mae  yn  debyg  nad 
oedd  y corff  cyntaf  ary  dechreu  fel  hyn,  onide  llygrasai  yr  enaid  hwnw 
yn  y fan.  Gan  hyny,  ail-greu  deddfau  fu  yma  etto — deddfau  nwydau 
corfforol.  Ac,  y mae  rhyw  rym  angherddol  ynj  ìwỳdau  corff  dyn,  a 
gwendid  hynod  iawn,  eilwaith,  yn  nghynneddfìiu  ei  enaid , cyn  y dichon 
i’r  corff,  ac  yntau  yn  ddim  ond  anifail  daearol,  ac  isel  yn  mhob  modd; 
ennill  y dydd  yn  y fynyd  ar  ysbryd  pur,  anfarwol,  a newydd  o la'rç&i 
Greawdwr,  a chyfìawn  o’i  ddelw.  Os  cyfìawnder,  gwybodaeth,  a sant- 
eiddrwydd,  yw  y ddelw  hon— a mynanthWy  maiê— wele  wybodaetk  mewn 
baban,  ie,  gwybodaeth  y gyfran  anifeilaidd  o hono,  yn  rnhell  cyn  ei  eni 
i’r  byd,  yn  fyrdd  cryfach  na’r  holl  wybodaeth  a eìwir  yn  ddelw  Duw  f 
Mae  yn  resyn  edrych  ar  y rhai  a ddaliant  y pwnc  o greu  eneidinu,  a’r 
pwnc  o lygredd  gwreiddiol  ynghyd,  yn  ceisio  ymddadrys  o lyffetheiriau 
rheswm  ; ac  nid  yw  proffeswyr  y cenedlu  eneidiau  ar  nemawr  gwell  tir 
gyda’r  líygredd  gwreiddiol.  Ymddengys,  gan  hyny,  nad  yw  Turretin, 
Edwards,  ac  ereill  sydd  yn  cytuno  â hwynt,  yn  cyfaddcf,  wedi’r  ewbl,  un 
math  olygredd  cenedledig  na  gwreiddìol ; ond  math  o iygredd  moesol 
heintus,  condemniol,  yr  hyn  sy’n  graddol  ddyfod  i mewn  drwy  gyd- 
weithrediad  ac  undeb  corff  ac  enaid,  a’r  dylanwad  afianhaol  sydd  gan  y 
blaenaf  ar  yr  olaf. 

Ond,  yn  mha  le  yr  ÿdym  erbyn  hyn  ? Ai  dymay  cwbl  a allai  y fath 
feddyíiau  grymus  ei  wneuthur?  Ai  dyma  yr  holl  oleuni  a aìlasant  ei 
chwalu  drwy  holl  dalaeth  nosawg  llygredd  gwreiddiol?  Ac  a raid  i ni 
ddywedyd  fod  yr  haul  yn  ei  ddysgleirder  yn  tywynu  yma  ? Ynte,  a raid 
niaros  yn  hwy,  i ddysgwyl  am  doriad  y wawr  ? 

Pa  un  ai  gweithred  ai  ystad  yw  pechod  ? Qvmtlired  fyddai  atebiad 
398 


TftAETHODAU. 


pob  dyn  yn  ddiaios.  Felly  y dywed  yr  ysgrythyr:  “Anghyfraith — 
troseddiad  o’r  gyfraitli,  yw  pechod.,>  Er  hyny,  dichon  dyn  drwy  ei 
weithredoedd  drygionus  ei  hun  ddwyn  ei  hun  i’r  fath  gyjiwr , yr  hwn  fel 
canlyniad  o’i  bechodau  o’rblaen  sydd  yn  bechadurus.  Yr  anlladwr,  yr 
hwn  a annogir  yn  mlaen  yn  ei  bechod  mynwesol,  nes  byddo  ei  holl  enaid 
yn  cael  ei  barhaus  syfrdanu  gau  feddyliau  halogedig,  sydd  yn  euog  o 
bechod  am  fod  yn  y fath  gyflwr.  Dylem  ganiatau  fod  dyn  yn  gyfrifol 
amba  gyflwr  bynag  sydd  yn  ganlyniad  naturiol  o’i  rydd  weithredoedd  ei 
hun.  Ond  pa  beth  yw  sefyllfa  y baban  a’rgwallgof  ? A oes  un  weith- 
red  wirfoddol  o’r  eiddynt  hwy  yn  fath  o achos  i’r  hyn  a elwid  yn  bechod 
gwreiddiol  mewnol  iddynt  ? Diau  nad  oes.  Mae  Edwards  a Turretin 
wedi  mawr  lafurio,  i brofi  fod  tuedd  bechadurus  ynrhagflaenu  pob  rhydd- 
feddwl,  serchogiad,  a gweithred.  Pa  ddeddf,  gan  hyny,  a droseddodd 
babanod?  Dim  un ; canys  ni  wyddent,  ac  ni  allent  wybod,  am  un 
ddeddf;  a’r  “lle  nid  oes  deddf,  nid  oes  gamwedd.”  Pa  beth,  gan  hyny, 
y w eu  pechod  hwynt?  A oes  un  ddeddf  gan  Awdwr  eu  bodoiaeth,  nad 
oeddynt  i gael  eu  geni  yn  y cyflwr  yn  mha  un  eu  ganwyd ; ac  a dros- 
eddasant  hwy  drwy  eu  genedigaeth,  y ddeddf  hòno  ? Myfi  nis  gwn  am 
y fath  ddeddf ; ac  yr  oedd  genedigaeth  iddynt  hwy,  o reswm,  yn  hollol 
heb  yn  wybod  iddynt.  Pa  ddeddf  a droseddir,  gan  hyny,  drwy  gael  o 
honynt  eu  geni  yn  feddiannol  ar  alluadwyaeth  ( 'susceptibilityj  i deimlo 
grym  temtasiwn.  Mae  y rliai  a wnant  ystad  y baban  yn  bechod  ynddo 
<ei  hun,  yn  rhwym  o ateh  y cwestiwn  hwn.  [Stuart.] 

Nid  yw  yr  ysgrythyruu  yn  trin  y pwnc  mewn  un  modd  yn  gydweddol 
â’r  f>th  dynghedfen  anffodus  i fabanod.  Ond  rhaid  i mi  ganiatau 
Traethawd  arbenig  i’r  tystiolaethau  ysgrythyrol. 

Mae  dull  ymresymiadau  cefnogwyr  y llygredd  gwreiddiol  hwn  yn 
hynod  iawn.  Dechreuant  gyda  thybied  fod  y ddelw  ddwyfol  ar  Adda 
yn  un  foesol,  ac  adeilidant  ar  ffaith  ein  bod  ni  yn  awr  yn  amddifaid 
o'r  cyfryw  ddelw.  Y na  dvfekiant,  gan  fod  pawbyn  pechu  o’r  cam- 
wedd  cyntaf  yn  mlaen,  y rhaìd  fod  had  y drwg  i gyd  o fewn  hwnw; 
a’r  diweddyw  y dernyn  mwyaf  gwargaled  o’r  cwbl ; mai  dymayr  unig 
ffordd  i roi  cyfrif  am  lygrsdd  cyfí'redinol  dynolryw.  Nid  yw  adeiladu 
cnsgliad  ar  gasgliad  yn  ganiataol  mewn  olriieiniadau  am  y gwirion- 
edd.  Mae  y gosodiad  yegubawl  na  ellir  cyfrif  am  y ffaith  o fod  pawb 
yn  pechu,  heblaw  drwy  y llygredd  gwreiddiol,  yr  un  peth  a dywedyd, 
gan  nad  allant  hwy  gael  allan  y peth,  na  all  neb  arall  byth.  t Mae  dull 
fel  hyn  yn  anghydweddol  âtheimladau  hunanymwadol  y Cristion. 

Pan  wasgo  yrochr  arall  arnynt,  fod  eu  hathrawiaeth  yn  ipilwTÌo  yn 
erbyn  uniondeb  Duw,  a’i  gyfiawnder  difrycheulyd  ef,  atebant — “Ni 
chaniateir  i’r  llygredd  gwreiddiol  hwn  gael  ei  ddefnyddio  yn  esgus 
dros  bechodau  gweithredol.’  Ac,  ai  fel  hyn  y ceir  taw  ar  yr  anffydd- 
iwr!  I dawelu  llais  ammheuon  y Cristion,  dywedir : — “Os  yw  ein 
cyfiwr  wrth  natur  yn  wan  a llygredig,  ein  temtasiynau  yn  aml  a chryf- 
ion,  a'n  Barnwr  Goruchaf  yn  anfeidrol  gyfiawm  ; etto  mae  cynnygion 
rnaddeuant  i’r  edifeiriol  yn  gyffredinol  a diderfyn.”  Mae  hyn  yn  odi- 
gon  gwir,  ond  gwir  trwm  iawm,  er  hyny,  i’r  holl  ddosparth  a enir,  ac  a 
adewir  gan  ras  yr  etholedigaeth,  yn  anewyllysgar  i dderbyn  y maddeu- 
ant.  Anghyfiawn  yr  ymddengys  y llygredd  hwn  yn  barhaus  ; oddi- 

399 


RHUFEIN  IAID. 


eithr  i’r  sawî  a ch  bio  nas  ymddwyn  yn  anghyfiawn  at  yr  anethoîedig, 
megys  y proíTesa  y pabydd  rhagfarnllyd,  nad  oes  fFydd  i gael  ei  chadw 
â heretic.  Gadawer  i’r  anedifeiriol  gael  treial  teg  am  ei  fywyd,  a 
syrth  ei  golledigaeth  felly  ar  ei  ben  ei  hun,  ac  erys  ei  waed  ar  ei  law 
ei  hunan. 

Duli  arall  o roi  taw  ar  y gwrthresymau,  yw  dywedyd : — “Mae  an- 
hawsderau  yn  perthyn  i’r  pwnc  ag  ydynt  uwchlaw  ein  dirnadaeth  ni. 
Nid  oesodid  wrthddrych  o’n  cylcli  heb  ein  cynnysgaethu  â thestynan 
ammheuaeth  a rhesymau."  Ác  yna,  ar  ol  cyfaddef  fel  hyn  na  allant 
ateb  y cwestiynau  sy’n  ymgyfodi  yn  naturiol  oddiar  eu  cj-fundrefn, 
gosodant  farn  condemniad  ar  ein  geneuau,  drwy  ychwanegu  ei  hod  “yn 
oiygfa  ofnadwy  a galarus  i weled  dynionyn  prysuro  euhunain  fel  yma 
gyda  dyfeisiau  ofer,  ac  yn  dyfetha  amser,  i'e,  eymmeryd  yn  ysgafn 
gyda  phynciau  pwysig  eu  hiachawdwriaeth.”  Mae  yn  syn  clywecl 
neb  yn  siarad  fel  hyn,  ar  ol  gosod  atlirawiaeth  llygredd  gwreiddiol 
wrtii  sylfaen  gwir  grefydd  ei  hun.  Gan  i’r  Creawd-wr  ein  cynnys- 
gaethu  á galluoedd  i ddiruad  ac  olrhain,  gwae  ni  onis  arferwn  hwynt; 
je.  yn  fwy  na  dim;  gyda  phynciau  trymion  crefydd ! Mae  y pwnc 
hw;  yn  mugu  auimheuaeth  yn  y meddwl,  pa  un  ai  Bod  daionus  ynte 
drygionus,  sydd  yn  llywodraethu  ein  tynghedfen.  Diau  y dichon 
lîywodraethwr  doeth  beri  i ddrwg  naturiol  neu  òoen , fod  yn  ddaioni  i’r 
goddefycid  ; 'ie.  dirhon  goddef  drwg  moesol  droi  allan  dan  ei  law  yn 
ddaioni  c\  ü'redinol,  llawer  mwy  nag  bebddo.  Ni  all  y poenau  mwyaf 
focí  yn  anghyfìawn,  os  na  byddant  uwchlaw  haeddiant  y dyoddefydd ; 
neu  yrite,  os  bydd  gofaì  am  ad  daliad  mewn  daioni  ar  eu  gorpheniad. 
Ond  yma,  dangosir  ymddygiad  Duw,  mewn  perthynas  i ddrwg  moesol, 
yn  fvmp\vyoì  a diderfynau.  Gesyd  holi  ddynolryw  mewn  lle  a elwicl 
“ Acída  gynnrychiolwr.”  allan  o’r  hwn  ni  ddeuent  byth,  hyd  nes  y 
gwelai  efe  yn  dda  â’i  aîlwedd  o argyhoeddiad,  agoryd  y drws.  Yna, 
heb  eu  dewisiad,  gwnaed  hwynt  yn  ysgelera  thruenus.  Yr  agoriad 
cyníaf  ar  ddrws  eu  cyílwr  fydcl  gan  allweaa  cospedigaeth,  i’w  íìusgo 
íìîhm  i'r  dienyddle  tragwyddol,  am  eu  harosiad  yn  y carchar — am  eu 
bod  o’r  cymmeriad,  yn  mha  un  eu  gaaed  heb  eu  cenad,  eu  magwyd 
heb  nerth  i’w  adaeì,  eu  gadawwyd  hyd  y fynyd  dan  sylw,  heb  agoryd  y 
drv. s o’u  bîaen  ! Na,  dylaswn  ddyw?edyd,  ddarfod  i genadau  gaeî  eu 
'danfon  i íefain  wrrth  ddrws  y carchar — “Garcharorion,  de’wcli  aLIan”  ‘l 
— “Trowch  alîan,  chwi  garcharorion  gobeithiol  V9  Ond,  gofalwyd 
dan  yr  lioli  alwadau.  am  adael  clo  eu  hanallu  moesol  heb  ei  agoryd. 
Gwyddld  o hyd  na  ddeuai  un  o honynt  aìlan  heb  i’r  drws  gael  ei  agor  : 
gar.  allwedd  gras,  yr  hwn  ras  nid  oedd  o hono  ronyn  yn  y carchar  ei 
hun,  nac  yn  llogell  y gwahoddwr  ychwaith.  Dylid,  naill  ai  gwadu 
llygredd  gwreiddiol,  neu  ynte,  beidio  gwahodd  ei  ddeiliaid  fel  hyn. 
Dylai  athrawiaeth  Adferiad  fod  yn  yr  un  gredo  a hwn,  i ganiatau  idd- 
ynt  gais  âm  esgynlawr  teg  i ddewis  eu  bywyd  rywbryd. 

Er  nad  yw  yn  anghydweddol  â chymmeriad  tad  doeth  a da,  i osod 
graddau  neillduol  o boenau  ar  ei  blentyn  ; etto  nid  oes  un  tad  doeth  a 
da  a’i  ffwna  ef  yn  hollol  druenus.  Gali  weinyddu  iddo  ddiod  feddygol 
chwerw,  a chadw  ei  gymmeriad ; ond  ni  aîl  efe  weinyddu  gwenwyn 
iddo,  a galw  ei  hun  yn  dad  du  ar  oi  darfod.  Nidyw  ei  hav\l  i geryddu 
400 


TRAlTHODAU. 

bei'ni  o nocîwedd  neu  fuohedd  a v/eîo  efeyn  f-i  blentyn.  ie,  ei  ejeryddu, 
fe  allai,  yn  drwm,  yu  trosglwyddo  un  teitl  iddo  i droi  holl  oes  y 
plentyn  yn  drueni  a raeîldith  iddo,  oherwydd  gwendidau  nas  gnllesid 
eu  liebgor. 

Mae  y raeddwl  dynol  }rn  dysgwyl  i ’dystiolaethau  eryfion  girìrim  edd 
Cristionogaeth,  gael  eu  dilyn  ganrai  yrun  morgryfìon  oh  rhcyorolrìeb, 
a’i  hacìdasrwydd  i’r  cyfiwr  dynol  fel  y mae  ; a phan  ateber  ei  wrth-  j 
ddadleuon  a dim  ond  “dirgelwch — dirgelwch !"  ain  byueiau  uad  o e>:  I 
beibl  yn  eu  traethu.  pwy  a aîl  ddysgwyl  iddo  eu  cotieidio  ? 

Mae  yn  v ir,  fe)  y dywedir;  ‘raad  ces  wrthddryeh  o’n  cylch  heb  ein  ' 
cynnysgaethu  ?.  thestynau  ammheuaeth.  Mae  yr  ymlusgiad  gwaelaf 

0 dan  ein  traed,  ie,  pob  llysieuyn  a ganfyddwn  ohi  cylcb.  yn  ddigon  i 
ddyrysu  ein  defììl  cyfyrg  ni.”  Ond,  dylid  gofaìu  rhag  cymmysgu 
pethau  anhawdd  eu  deall  a phethau  croes  i’w  gilydd,  fel  y gwneir  yn 
yr  atebiad  a nodwyd.  I)iau  na  wyddora  pa  beth  sydd  yn  c\fansodcli 
bywyd  anifeilaídd  na  llysieuol,  o ba  îe  y tardd  galluoedd  a phriodol- 
eddrtu  pob  dosbarth,  na  pha  beth  sy’n  peri  y gwahaniaeth  rí-yngddynt. 

Er  hyny,  gwyddom  fod  y bywyd  hwn,  ei  ddeddfau,  a’i  wahuniaet!  au, 
yn  nghydab  brif  amcan — Uedaeniad  dedwyddwch  rnwynhaol — yn 
dangosallan  allu,  doethineb,  a daioni  Awdwr  bywyd.  Pan  ellir  proti 

1 Dduwgreu  yr  ymlusgiad  gwnelaf  mewn  cyflwr  a ragwelai  efe,  yn  sier 
o'i  wneyd  yn  dmenus;  pan  elbr  proíi  fod  yr  hiliogaeth  hresennol  o 
ymlusgiaid  wedi  eu  gwneuthur  er  pan  aned,  yn  etifecMion  trueni  byth- 
oì,  oherwydd  rhyw  gamymddygiad  o eiddo  eu  rhiaint  ymlusgawl  uyrit, 
bydd  y ddwy  enghraifi'tyn  gytfeiyb  i’w  gilydd.  Yna  hefyd  y ditîana 
doethineb,  uniondeb,  a daioni,  o wydd  einlhgaid:  ac  y gadewir 
gallu — gallu  myrapwyol  a gorraesol,  yn  wrthddrych  ein  myfyrdod  ! 

Pe  mynwesai  y materiaìist  y dyb  hon,  yr  hwu  sy’n  daì  dros  gydgen- 
edliad  yr  enaid  aT  coríí',  a bod  yr  olaf  yn  fath  o sylwedd  anianol  nid 
annhebygiT  lla.Il,  gallai  loffa  rhyw  reswm  drosti  oddiwrth  y tebygol- 
rwydd  sydd  rhwng  sylweddau  y corff  aT  enaid.  Gallai  efe  gael  can- 
iatad  i osod  ystyr  rawy  llythyrertol  ar  y geiriau  llygrcMigaeth  gwreidd- 
iol,  haint  pechod,  &c.  Gallasai  gyfodi  egluriadau  ocldiwrth  yraweith- 
iad  ac  ymchwyddiad  surdoes,  yr  hwn  o swm  bychan  a chwâl  ei  holl 
ddylanwad  drwy  vr  holl  does.  Callasai  efe  godi  cymhariaeth  ar  un- 
waith  o ganol  y llaethdy,  lle  ü;Avel  efe  can  lleied  o?r  caul  sur  sydd  yn 
abl  ar  unwaith  i gyfnewid  corff  ehelaeth  o’r  llaeth  eroyw  yn  sylwedd 
caled  a gludiog.  Unig  dasg  y fath  dduwinydd  â hwn,  fyddaî  profì  fod 
yr  amgylchiadau  yn  hollol  gyfrelyb  i’w  gilydd,  a bod  tueddiadau  a 
gweithrediadau  yn  anhebgor*  1 heintus  ar  y meddwl,  yn  annibynol  ár 
yr  ewyllys.  Ond  am  dduwinydd  sycld  yn  dal  dros  ysbrydolrwydd  yr 
enaid.  gan  gofìo  am  y priodoleddau  uchel  a gyfrifa  efe  yn  eiddo  iddo; 
dylai  hwn  fod  yn  neillduol  ofalus  cyn  yr  haera  y gall  un  ewyllysiad 
fod  o natur  mor  hynod,  gwedi  ei  annog  gan  demtasiwn  gyffredin,  ncs 
bod  o hono  vn  heintus  i fectdyliau  ereill  o’r  un  rhywogaeth,  tra  yr 
oeddynt  mewn  ystad  o anwyliyddiaeth  holloì ; a bodnaws  yr  ewyìlys- 
iad  hwnw  mor  anfeidrol  ranadwy  ei  sylwedd,  nes  y mae  wecli  e 
chwalu  a’i  ddistyllio  drwy  anfeidrolwch  o feddyliau,  dros  oesoedd 
meithion  y byd. 

401 


/ 


TRAETEODAU. 


Mae  dau  ddosbarth  o goîeddwyr  athrawiaeth  ysbrydolrwydd  yr  en- 
aid ; eithr  nid  ydynt  yn  cydweJed  yn  nghylch  y pryd  y dechreua’r  ys- 
bryd  anfarwol  ei  undeb  agos  â’r  corff  o bridd.  Tybia  rhai,  fel  y nod- 
wyd,  mai  y corff  yn  unig  a genedlir  gan  y rhieni ; a phan  y del  tym- 
hor  neillduol  oddiamgylch,  fod  yrysbryd  dynolyn  cael  ei  osod  i mewn 
ynddo,  mewn  modd  anadnabyddusi  ni,  ond  yn  ol  rhyw  ddeddf  anghyf- 
newidiol  o osodiad  y Creawdwr.  Ereill  a dybiant  fod  natur  ysbrydoî 
dyn  yn  gyfamserol  yn  y groth  â’r  un  gorfforol,  a bod  hedyn  bodolapth, 
yn  ei  ystad  foreuaf,  yn  cynnwys  y ddwy  egwyddor  o fywyd  anifeilaidd 
ac  ysbrydol. 

Mae  yr  athrawiaeth  flaenaf  yn  amlwg  osod  athrawiaeth  llygredd 
gwreiddiol  yn  anmhosìblrwydd,  canys  ni  allasai  meddatl  dyn,  sef  y 
rhan  feius  o hono,  fod  yn  lwynau  ein  rhieni  cyntaf  pan  bechasant,  ac 
o ganlyniad,  ni  allasai  gael  ei  lygru  gan  y pechod  hwnw.  Rhaid  fod 
ysbryd  pob  dyn,  wrth  ddeilliaw  yn  uniongyrchol  o ddwylaw*  ei  Wneuth- 
urwrr,  morbur,  mor  goeth,  ac  mor  lân  oddiwrth  bechod  ag  oedd  enaid 
Adda  ar  ddydd  ei  greadigaeth  : canys  mae  y dyb  am  berflèithrwydd 
Adda,  o ran  natur  a chymmeriad,  cyn  ei  gwymp  i bechod,  wedi  ei 
seilio  yn  unig  ar  y ífaith  o’i  fod  wedi  dyfod  o law  Duw  ; ac  nid  yw 
athrawiaeth  y llygredd  gwreiddiol  ddim  yn  y byd  ond  peth  a ddyfeis- 
iwyd  i gau  y bwlch  rhwng  tad  santaidd  a hiliogaeth  aflan  ; ac  nid  yw 
y rhai  sydd  yn  y dyryswch  yn  cofio  dim,  mai  dyfeisio  y cyflw’r  santaidd 
dechreuol  a wnaethant,  amai  y ddyfais  hòno  syddyn  eu  gorfodi  i gyf- 
lunio  yllygredd  gwreiddiol,  a mai  anghyfiawnder  y llygredd  hwn  a?u 
gorfododd  i ddyfeisio  y cynnrychioli,  a mai  y cynnrychioli  a’u  gorfod- 
odd  i ddyfeisio  y cyfammod — pedair  dyfais  mewn  un  pwme ! 

Ond,  yn  ol  y dyb  o fod  yr  eneidiau  yn  disgyn  i’r  coríf  o law  Duw, 
rhaid  gwrthod  hen  athrawiaeth  y pechod  gwreiddiol ; canys  pa  halog- 
rwydd  bynag  a ddichon  yr  enaid  dderbyn  pan  orfodir  i breswylio  ÿ 
coríf  dynoj^  rhaid  ei  fod  yn  rhywbeth  a ymdreiddiodd  i’r  enaid  yn 
heintus  oddiwrth  y corff ; nid  euogrwydd  etifeddiaethol  a gwreiddioì. 
Gan  nad  yw  rhan  ysbrydol  dyn  wedi  ei  disgyn  oddiwrth  Adda,  nid 
oedd  iddi  un  fath  o berthynas  ag  ef,  yn  mhellach  nari  bod  yn  trigiannu 
mewn  pabell,  yr  hon  a adeiladwyd  ganddo  Ef  drwy  ddeddf  barhaol 
cenedîiad  ; ac  er  caniatau  o honom,  er  enghraifft,  fod  y babell  hon 
mor  anoddefadwy  front,  fel  yr  aflanhaodd  ac  yr  atìachaodd  bob  cnawd 
sydd  yn  dyfod  i mewn  i’w  bath,  ni  ellir  rhoi  euogrwydd  gwreiddiol  yn 
erbyn  yr  enaid  hwnw,  er  y gellir  tosturio  wrtho  am  orfod  ohono  bre- 
swylio  cartrefle  mor  halogedig.  Beth  pe  gwthiai  llyw’odraethwr  gall- 
uog  un  dyn  diniwed  drwy  orfodaeth  i mewn  i garchar,  allan  o furiau, 
lloriau,  a dodrefn,  yr  hwn  y llanwyd  ef  o aflendid,  afiechyd,  gofid,  a 
phoen,  pa  rai  nid  oedd  feddyginiaeth  rhagddyntiddo  byth  ; oni  fyddai 
gan  y dyn  hwnw  gyhuddiad  cyfiawn  yn  erbyn  y cyfryw  lywodraethwr  ? 
A wnelai  fod  y JlywodraethwT  wedi  parotoi  meddyginiaeth  efleithiol 
yn  rhad  i rai  o’i  fath , gan  ei  adael  ef  yn  ei  afiechyd  a’i  w’ae,  ryddhau 
y llywodraethwr  odditan  y cyhuddiad  ? A wnelai  cynnyg  y feddygin- 
iaeth  iddo  yntau  am  ddringo  grisiau  anorfod  i’w  derbyn,yn  gwella  y 
pwnc  ? 

Nid  yw  v llygredd  gwreiddiol  mewn  cyssylltiad  â’r  dyb  o gydgen- 
402 


TRAETHODAU. 


edliad  y corfF  a’renaid,  ddim  heb  ei  anhawsderau  yehwaith.  Gan 
“fod  holl  blant  Adda,  drwyy  cwymp,  dan  ddigofaint  a melldith  Duw, 
ac  yn  agored  felly  i boenau  uffern  am  byth,,,  annogir  ni  gan  ddyngar- 
wch  i yraofyn  pa  bryd  y raae'r  mabdawd  anffodus  hwn  yn  dechreu. 
Rhaid  i gefnogwyr  cenedliad  ein  dwy  natur  gyda’u  gilydd,  ganiatau 
fod  eangder  pechod  a chosp,  os  goddeflr  yr  ymadrodd,  yn  anfeidrol- 
aidd  anfeidrol.  Mae  yr  amgylchiad  o’n  bod  yn  cael  ein  geni  i’r  byd 
yn  hollol  ddamweiniol.  Gan  fod  yr  enaid  yn  bodoli  er  pan  fodolodd 
yr  hedyn  corfforol,  yr  oedd  efe  yn  bechadur  cyfrifol  ar  yr  un  pryd,  ac 
yn  etifedd  oesol  drueni,  a hyny  yn  hir  cyn  i’r  anelwig  ddefnydd  gael 
ei  ffurfio ; a rhaid  iddo  aros  byth  yn  y sefyllfa  anffòdus  hon,  os  na 
ddygwydda  iddo  gyrhaedd  stad  fywiol  yn  y groth,  neu  pe  na  chyr- 
haeddai  byth  yn  blentyn  perffaith.  Fel  hyn  mae  miliynau  ar  filiynau 

0 filrhithiau  truenus,  ag  na  welsant  erioed  oleuni  dydd,  pa  rai  a defiir 

1 íffamau  uffern  mor  sicr  â’r  gwaethaf  o l)echaduriaid  î A phob  hedyn 
neu  filrith  dynol  ag  a feddiannodd  y posiblrwydd  anianol  o fodoli  yn 
y byd  hwn,  a gaiff',  yn  ddiammau,  ei  gospi  mewn  trueni  yn  y nesaf ! 
O ran  dim  a geir  yn  yr  hyn  a elwir  cyfammod  gweithredoedd,  rhaid 
i’r  dosparth  hwn  o dduwinyddion  lyncu  y dyb  ofnadwy  hon. 

Yn  mhellach,  dylai  cefnogwyr  y gyfundrefn  hon  ffurfio  tybiau  priodol 
am  natur  pechod,  ac  am  halogrwydd  meddwl,  cyn  priodoli  y naill 
na’r  llall  i faban  analluog  o feddwl  dim.  Mae  afiecbyd  meddwl  vn 
gynnwysedig  mewn  synwyrau  gwallgofus,  dymuniadau  llygredig,  neu 
ewyllys  gyndyn.  Cytunir  yn  gyffredinol,  fod  y blaenaf  yn  anffawd, 
ac  nid  bai,  am  fod  y meddwl  vn  holìol  anwybyddus  oddefol : ac  onid 
fel  hyn  yn  hollol  y mae  y ffaith  gyda’r  dymher  a’r  tuedd  cyntefig  yn 
mha  un  ein  cenedlir?  A chaniatau  V dysgrifiad  o bechod  yn — **un- 
rhyw  ball  mewn  cydífurfiad  â,  neu  droseddiad  o,  gyfraith  Duw,“  dy- 
lem  fodyn  dra  sicr  yn  y gosodiad,  y gellir  cyflawniy  trosedd  neu  ddi- 
ffyg  cydffurfiad  hwn,  gan  y meddwl,  cyn  mwynhau  o hono  unrhyw 
wybodaeth  o rwymedigaetli  foesol.  Os  ystyriwn  mai  ynfydrwydd  yw 
cyhuddo  dynolryw  o gyfeiliornadau  mewn  barn,  cyn  bod  o honyut 
yn  alluog  i resymu,  pa  fodd  y gallwn  dybied  fod  eu  hewyllys  yn  llygr- 
edig  cyn  bodewyllys  ganddynt ; na’u  cyhuddo  o fod  yn  euog  o bechod 
Adda,  mewn  na  gweithred  na  chydsyniad,  cyn  bod  ganddynt  aliu  i 
weithredu  na  chydsynio  ychwaith  ? 

Yr  eithaf  ag  a ellir  ei  osod  yn  erbyn  y meddwl  dynol,  yw  ei  fod 
wedi  ei  ffurfio,  fel  ag  mewn  amgylchiadau  neillduol,  yr  arddengys  ei 
fod  yn  dueddadwy  i wneuthur  drwrg.  Ond,  nid  oes  yn  y cyfryw  gyfan- 
soddiad,  ynddo  ei  hun,  ddim  mwy  o bechadurusrwydd  nag  sydd  yn 
anffawd  synwyrau  gwaethedig.  Bydded  y duedd  naturiol  mor  rymus 
ag  y bo,  rhaid  fod  y gwrthddrych  mor  ddiniwed  oddiwrth  euogrwydd 
ag  yw  cenaw  dywalgi  yn  amddifad  o greulonder,  cyn  anadlu  o hono 
yn  awyrgylch  ei  ysglyfaeth,  a chyn  derbyn  o hono  reddfol  ffymigder 
ei  fam.  Mae  haint  neu  wenwyn  ei  hun,  tra  yn  yr  ŵy  neu  gronell  (os 
caniateir  yr  ymadrodd)  yn  sicr  o fod  yn  ddiniwed,  yn  enwedig  os 
cedwir  mewn  cyflwr  o berffaith  lonyddwch.  Ac  ni  aliai  had  llonydd 
pechod,  a chaniatau  fod  y fath  beth  yn  bodoli,  gael  ei  gyhuddò  o 

403 


RHUFEINIÀID. 


ddrwg  haeddiant.  Rhaid  i’r  titl  hwn  gael  eî  gadw  y n ol  hyd  nes  ym~ 
wthio  efe  allan  hyd  yn  bechod  gweithredol. 

Ord,  y mae  yn  rhaid  i’r  hwn  sy’n  manwlsylwi  ar  ymddadîeniad  y 
cymmeriad  dynol,  gyfaddef  er  gwaethaf  yr  holì  gredoau,  y Platoniaeth, 
a’r  Awstiniaeth,  o fewn  v wlad — fod  y meddwì  wedi  ei  ffurfîo,  fel  ag, 
mewn  amgylchiadau  neifiduol,  y mae  yn  ymddangos  yn  dueddol  i âda 
hefyd;  a phaham  na  eìlir  caniatau  i’rffaith  hon,  gyda’r  unrhyw  briod- 
oîdeb,  sefyll  yn  dystioîaeth  o ragoroldeb  cyffredino!  ein  natur  ? Nid 
wyf  yn  dywedyd  fod  dyn  i’w  gael  yr  hwn  ni  phechodd ; ond  fod  rhai 
o’r  cyfryw  i’w  gweled  yn  gwmeyd  âa  dan  rai  anügylehiadau.  Paham 
na  eiîid  ymhelaethu  ar  yr  holl  ddaiorìi  a ganfyddir  mewn  dyn,  a?i  gy- 
hoeddiyn  berí'faith,  mewrn  canîyniad  i’w  dcinîladau  da,  mor  gyfreith- 
lon  ag  y gall  y lleill  ei  nodi  â’r  cyimneriad  o gyffiredinot  halogedig, 
mewn  canlyníad  i’w  rai  drwg?  Pe  byddai  cyfansoddiad  naturiol  dyn 
yn  gyfryw  ag  a haerir  gan  y duwinyddion  hyn,  byddai  raìd  ei  fod  yn 
bechadurus.  Eithr,  dyìai  yr  ystyriaethau  hyn  broíì  \gwrthwvneb. 
Mae  cyfansoddiad  dyn  mor  wag  o ddrwg  ag  yw  efe  o dda,  onide,  r.i 
welid  bytb  mohono  yn  gwneyd  y ddeu-betb.  Nid  yw  dyn,  o rán  ei 
natur  neu  sylwedd,  yn  bseddu  na  chosp  na  gwobr.  Ei  weithredoedd, 
a’i  fywiol  deimladau  yn  eu  gwaith,  sy’n  unig  yn  haeddu  hyny.  l)mv 
yw  A w’dwr  ein  cyfansoddiad  : nyni  ein  hunain  yw  awdwyr  ein  cyramer- 
iad  Duw  a’n  gosododd  mewn  holîoî  uniondeb  i gael  gwneyd  da  neu 
ddrwg,  feî  y mynem  : nyni  aosodasom  ein  hunain  yn  Bgwaith  y dryg- 
ioni  vn  lle  y daioni.  Am  wneyd  y drwg  a aíJnsem  ei  ochelyd,  ac 
am  ochclyd  y da-a  aliasem  ei  gyrháedd,  ein  cospir  gan  y B;;mwr  cyf- 
iawn  yn  y diw'edd.  Ceir  yno  fod  pob  .rhwystr,  anhawsdra,  anian, 
naws,  greddf,  neu  ba  beth  bynag  araìl,  a fo  wedi  ein  hattal  i wneyd 
rhyw  weitlìred  dda,  yn  ddigon  o eegi'.s  drosom,  os  nad  ein  gwaitli 
gwirfoddol  ein  hunain  ydoedd  y rhwystr  hwnw. 


TRAETHAWD  XI. 

PECHOD  GWREIDDIOL  DR.  MOSES  STUART. 

Nafuriaeth  a Rheswm  yn  ei  wadu. 

“Mae  holl  hil  Adda  yn  dyoddef  mwy  neu  lai  mewn  canh’niad  i,  neu  o achns,  y 
ewymp  ; colîasant  bob  un,  o leiaf,  yr  ystad  wreiddiol  o dueddiad  at  gyfiawnder  ag  a 
berthynai  i’n  rhieni  cyntaf,  ac  y maentoll  yn  agored  i ryw  niwed  neu  gilydd,  hyd  yn 
nod  heb  eu  eaniaiad,  a chyn  un  gweithrediad  gwirfoddol  o’r  eiddynt.  Deuant  oll  i’r 
byd  yn  y fath  stad  ag  sy’n  ei  gwneyd  yn  sicr  mai  eu  chwantau  hyny  ag  sydd  yn  ar- 
wain  i bechod  a ennillant  y dydd, — yn  y fath  stad  ag  na  fydd  ganddynt  byth  ddim 
gwirsanteiddrwydd  neseu  genir  drachefn.  Y mae,  o Leiaf,  gan  bechod  Adda  ddylan- 
wadpwysigargymmeriad  a thrueniyr  hil  ddynol  igyd.” — Stuart,  Excurs.  iv. 

”Yr  wyf  yn  caniatau  fod  dynion  yn  cnel  eu  geni  gyda  thueddfryd  ( disposition ) ag 
a’u  harwain  yn  sicr,  a phob  amser,  i bechod,  yn  eu  holi  weithrediadau  o natur  foesol, 
hyd  eu  hadgenedliad.” — Yr  un. 

“Mae  yn  sicr,  mwy,  ambob  un  ag  a gaífo  fyw  yn  ddigon  hen  i bechu,  mai  peehu  a 
wna.  Daeth  v sicrwydd  arnom  drwy  y cwymp.  Gosodwydni  oll  mewn  cyflwr,  yn  yr 

404 


TRASTIIODAU. 


hwn  yr  ydym  yn  sicr  o ddod  j n bechaduriaid,  a dim  arall.  Mwy  na  h ieliir  ei 
wnejd  allan  o’r  Beibi.” — Yr  un. 

“Genir  ni  gydathuedd  holiol  groes  i’r  hon  ydoedd  yn  4dda;  canj'S  at  weithrediad- 
au  santaidd  y tuedd-benai  ei  difcjdíifryd  llywadraetijol  ef.  Ejec*rs.  tì. 

“Genir  pob  lya  i’r  byd  o ran  art.<Kud  ac  amgykhiadau  ag  sy’n  Ck  vrncyd  yn  sicr  o 
bechu.” — Vrr  un. 

Mae  Stuart  yn  flyehtynu  rhag  yr  aughyfìawnder  svdd  yn  y dyb  Aws- 
tinaidd  : inedd  efe — “Mae  y rhai  a ddaliant  fod  tueddfryd  genedigol 
dynion  ei  hunan  yn  beeiiod,  in  metiiu  cydsefyll  a hwy  eu  hunain  yn 
h'ollol,  pan  »esgir  arnyut  ganiyuiadau  eu  tvb.  Pv7y  a roddes  i ni  ein 
bodoìaeth  ? Pwy  a bŵnderí’wnodd  y priodoleddau  (quoliiics)  âpha  rai 
ein  genid  ? Nid  nyni  ein  hunain  ; nid  ein  rhieni ; o leiaf,  nid  oedd 
un  ireithred  wirfodiioi  yn  hod  o’r  eiddfnt.  yr  hon  a allai  beaderfynu 
priodoleddau  ein  natur.  A roddes  ein  G’.fneuthurwr  i ni,  gan  hyny, 
dueddfryd  ag  syddei  hunan  yn  bechod  ? lihaid  sefyll  yn  ngwyneb  y 
cwesiiwn  ; ac  ychydig  sydd  yn  ddigon  gwynebgaîed  i wneyd  hyny. 
Methodd  Prefident  Edv*ards.  Ei  wroideb  a fethodd  yma.  Er  fod  ei 
lyfr  wedi  ei  adeiladu  gan  niwyaf  ar  y golygiad,  o fod  pechod  yn  rbag- 
fìaenol  ynom  i bob  dewisiad  a gweitbrediad,  mae  efe,  nid  yn  unig  yu 
arwyddo  í’od  golygiad  arall  yn  rliesytuol,  pun  weagir  arno  y cwestiwn, 
Pwy  a’n  gwnaeth  yr  hyn  ytlym  ? ond  y mae  efe  yn  gwario  pennod 
gyfani  gadarnUau  hyny.M — Stuart,  Ejccurs.  vi.  Ond  gadawu  Stuart  i 
broíì  fod  Edwarda  yn  gwrth-ddweyd  ci  bun,  ac  awn  i oh-hain,  pa  un  a 
yw  yntau  yn  gwneyd  yr  un  modd  ag  ef  ei  hunan,  ai  peidio  ? 

Mae  eífftith  pechod  Adda,  tuedd  efe,  yn  eiu  ysbeiiio  o’r  hyn  a eiìw 
efe  yn  santeiddrwydd  gwreiddiol.  Y n nesaf,  ni  bydd  genycn  byth 
ddim  “gwir  santeiddrwydd  hyd  nes  ein  genir  drachefn,”  set’  uiwnat-.  u 
ddiiu  da  cyn  hyny  ; <Vr  drwg  a<‘hos  yw  y cwyrup.  Y dull  o dros« 
glwyddiad  y golled  hon,  yw  peri  ‘ ein  geni  â thuedd  hollol  groes  ynoin 
i’r  b.on  oedd.  yn  Adda.”  A'r  oll  yn  oll  yw,  fod  sicrbcydd  yn  y cwyrnp 
mai  pec.hu  yn  unig  a wnawn  ì Ni  fyddai  waetb  genyf  fi  y dyn  a heuai 
hadau  llofruddiaeth  ynfy  nghyfansoddiad,  ua*rhwn  a’i  gwnelai  yn  sicr 
mai  llofrudd  fyddwn : — yr  hwn  a’m  gwnelai  yu  reddfol  lofrudd,  na’r 
hwn  a barai  fy  ngeni-mewn  ansavTdd,  aeyn  nghanol  umgylchiadau,  ag 
a’m  gwnelai  yn  sìcỳ’  lofrudd.  Man  a man  yw  i mi.  Man  a ma|4  yw  o 
ran  camwri  à íuì.  Dewis  ni  chefais  gan  fciidith  greddf  eneuigol  Aws- 
tin : dewis  oedd  ofer  i mi  gam  fefìdith  sicrwydd  ausawdd  ac  amgylch- 
iadau  Stnart.  Ni  waeth  heb  wasgu  arnaf  yr  hen  wrthddadl,  fod  Duw 
yn  trefnu  i hlant  ddyoddcf  ain  becbodau  eu  rhieni,  yn  inhob  oes  a 
gwlad.  Gail.U’  iraniaiau  hyny,  a gofyn  yn  ol  : — Ai  yr  uu  peth  yw 
trefnu  i hlaufc  ddyoädef  à threfnu  iddynt  bechu?  Am  y pechu  mae  y 
ddadl : g&llwn  gytuno  am  y dyoddef  yn  hawdd,  ’ie,  a'r  marw  yn  drwy- 
adl  hefyd.  “Gosodwyd  i ddynion  farw  unwaith,”  ond  nid  pechu  gan- 
wctiih%  nac  unwaith  ychwaith,  er  hyny. 

Gosodwn  y golygiad  hv»n,  fel  yr  un  Awstinaidd,  gerbrou  y frawdîe 
wladol.  Weie  y carcharor  wedi  ei  gael  yn  euog  o lofruddio  ei  gyd- 
greadurí  Weìe  y barnwr  yn  parotoi  at  gyhoeddi  y ddedfryd  ddien- 
yddol  uwch  ei  ben  ! Ond,  yn  y fan  wele  ei  rieni  a’i  gymmydogion 
yn  sefyll  i fyny,  ac  yn  caeì  cenud  i draethu  yn  fanyìach  ansawdd  ac 

405 


RHUFEINIAID. 


amgylchiadau  y lladdiacî.  Egyr  un  ei  enau,  gan  ddywedyd  : — “Mae  y 
carcharor,  f’ Arglwydd,  yn  debyg  o gael  dyoddefo  achos  codwm  a gaf- 
odd  efe  pan  yn  faban,  drwy  yr  hwn  y collodd  efe  bob  tuedd  at  beidio 
lìofruddio  o hyny  allan.  Nid  drwy  ei  ganiatad  na’i  ddewisiad  ei  hun, 
y dechreuodd  y duedd  fdisposition,  çuality : geiriau  Stuart  ei  hun) 
waedlydynddo  ef.,T  Yna  arall  a gymmerth  i fyny  yr  un  dystiolaeth, 
gan  ychwanegu  : — “Fy  Arglwydd  Farnwr ! Ÿr  oedd  rhywbeth  yn  y 
codwm  a nodwyd  yn  ei  gwneyd  yn  sicr  mai  llofruddio  a wnelai  y car- 
charor.  Diau  fod  ynddo  fath  o dymherau  gwahanol  a chroes  i hyny ; 
etto.  yr  oedd  yn  y codwm  rywbeth  ag  oedd  yn  sicrhau  mai  y duedd 
waedlyd  a ehnillai  y dydd.”  Yn  drydydd,  wdle  feddyg  medrus  o 
gvmmydog  i'r  careharor  yn  sefyll  i’r  lan,  ac  yn  dywedyd  ar  iw  : — 
“Gwyddwn  i yn  ddiammheuol,  er  pan  gafodd  efe  y cwymp  a nodwj’d, 
fy  Arglwydd,  nad  oedd  bosibl  iddo  beidio  llofruddio  cyn  cymhwyso 
meddyginiaeth  lwyddiannus  at  ffynnonell  niwed  y codwm.”  Yna, 
galwyd  ara  ei  dad,  yr  hwn  gyda  difrifv\rch  a theimlad  dwys  a atebodd  : 
*‘Yr  oedd  yn  beth  sicr  am  fy  mab  hwn,  f Arglwydd,  er  pan  gafodd  efe 
y codwin  anífodus  a nodwyd  eisoes,  ‘os  byw  yn  ddigon  hen  a gaffai  i 
allu  ’ Jlofruddio, 4 rûai  llofruddio  rhywun  a wnelai.’  Daeth  y dynghed 
hon  o sicrwydd  ofnadwy  arno  gyda’r  codwm.  Gosododd  y codwrn  ef 
mewn  cyflwr,  yn  mha  un  yr  oedd  efe  yn  sier  o ddod  yn  llofrudd,  a dim 
aralì.  Mwy  na  hyn  nid  oes  genyf  i’w  dystio.”  Ac  yn  olaf,  ebe  rhyw 
ŵr  ag  a safasai  gerllaw*  iddopan  gyílawnasaiy  llofruddiaeth  : — “Gallaf 
fl  dystio  fod  y carcharor  ar  y pryd,  mewn  an?awdd  ac  amgylchiadau 
ag  oedd  yn  ei  gwneyd  yn  sicr  mai  iìadd  y trancedig  a wnelai  efe.” 
<ryda  hyn,  wele  y barnwryn  rhoi  íerfyniad  ar  y dystiolaeth,  ac  yn  cy- 
hoeddi : — “Yr  wyf  yn  gweled  yma  gpoes-dystiolaethu.  Osrhyweffaith 
ar  ci  ben  neu  gyfansoddiad  oddiwrth  y codwm  a nodwyd,  oedd  yr 
achos.  Gddifewn  iddo  ef  ei  hun  yn  unig  yr  ydoedd  ; ac  y mae  efe  islaw 
cyfraith,  ac  yn  wrthddrych  priodol  yn  unig  i’r  gwallgofdy : eithr  os 
ansawdd  ac  amgylchiadau,  o'r  ochr  arall,  oedd  yn  peri,  ac  yn  gwneyd 
■mai  Iladd  y trancedig  yn  sicr  a wnelai  efe  ; pethau  oddiallan  yw  hyny, 
a phethau  oddialìan  iddo  yn  sicrhau  yr  anffawd.  Gwrthddrych  car- 
chariad,  ac  nid  dienyddiad,  yn  unig  fyddaiefe  gan  hyny.”  Felly,  mae 
yn  amlwg  fod  golygiadau  Stuart  yn  croes-ddweyd  eu  gilydd.  Yn  y 
naiii,  lìe  cyssyllfca  efe  y condemniad  neu  felldith  foesol,  â’r  geni,  mae 
efe  yn  glynu  yn  y gors  Awstinaidd,  er  maint  ei  lafur  yn  ei  hulio  â 
blodau,  ac  er  ei  holl  ofal  yn  gosod  astellau  dan  ei  draed,  er  mwyn 
galîu  ei  chroesi  yn  ddiangol : ac  os  aeth  Awstin  at  y gwddf  iddi,  mae 
yntau  at  y ceseiliau,  ar  bob  ystyriaeth.  Yn  y llall,  lle  cyssyllta  efe  y 
condemniad  ag  anffawd  amgylchiadau  ac  ansawdd,  mae  efe  yn  con- 
demnio  yr  Awstîniaid,  ac  yn  edliw  iddynt  eu  trueni  yn  y gors  lle 
glynant ; tra  mae  efe  ei  hun  hyd  y gwddf  yn  nghors  Adferiad  o’r 
poenau,  gyda’r  Undodiaid;  canyspa  beth  ellir  osod  ar  ddyn  a sicrheid 
i ladd  dyn  arall,  gan  ansawdd  ac  amgylchiadau,  yn  fwy  na  manslauyhter, 
lladd  difwriad  ? Wilful  murder , llofruddiad  gwirfoddol,  ni  ellir  osod 
yn  ei  erbyn  ar  un  tir,  ac  ni  wnaed  erioed  yn  llysoedd  gwledydd  gwar- 
eiddiedig.  A pha  beth  gwel!  na  gorfodi  y Barnwr  olaf  i gyhoeddi 
dedfryd  o írareuariad  terfynol  ar  holi  ddynolryw,  a wna  y golygiad 
406 


TRAETHODAU. 


wn  o eiddo  Stuart ; canys  yn  yr  un*goleu  y rhaid  i ni  ystyried  pob 
pechod  gweithredol  o eiddo  plant  dynion,  âg  yr  ystyriai  y harnwr 
gwladol  a nodwyd  y dynladdiad  hwn,  os  cywir  yw  yr  hyn  a ddywed 
' Stuart  am  y felldith  wreiddiol  ansoddawl  ac  amgylchiadol  hou. 


TRAETHAWD  XII. 

PECHOD  gwreîddiol  dr,  dwight. 

Ymddëngys  y duwdnydd  dysgedig  hwn  yn  dra  chryno  ac  ymresym- 
iadol  gyda’r  pwnc  yma,  fel  gyda  phob  pwnc  arall.  Éi  wall  oedd  cym- 
meryd  yn  ganiataol  ryw  gwpl  o osodiadau,  ac  adeiladu  ei  resymau  ar  y 
rhei'ny,  yn  lle  eu  holrhain  yn  gyntaf  Gosodaf  gerbron  y darUenydd 
ganghenau  ei  ymresymiad  ef,  gan  sylwi  ychydig  amynt  bob  yn  un, 
wrth  fyned  yn  mlaen. 

1.  “Sylwais  eisoes  ar  gyfltredinolrwydd  a graddau  y llygredigaeth  dynol ; pwnc  ein 
hymchwiliad  nesaf  fydd — Y ffynnonell  o ba  un  y tarddodd  y llygredigaeth  hwn.  Fy 
ngosodiad  cyffrecfinol  yw — Fod  pawb  yn  pechu  mewn  canlyniad  i wrthgiliad  mawr 
Adda;  a chaniateir,  debygwyf,  fod  achos  i’r  llygredigaeth  hwn.  Mae  efe,  naill  ai  yn 
achosedig  ai  yn  ddamweiniol.  Os  damweiniol  yw,  gall  pob  peth  arall,  o ran  dim  sy’n 
ymddangos,  fod  yr  un  mor  ddamweiniol.  Mae  gwadu  y gosodiad  hwn  yn  gosod  i 
fyny  y dyb  atheistaidd  0 fodolaeth  ddamweiniol.  Hefyd,  ni  all  damwain  gynnyrchu 
unifurfìaeth ; ac  y mae  unlîurtìaeth  cymmeriad  moesol  gan  holl  hil  Adda.” 

Wele  gymmeryd  yn  ganiataol  unffurfìaeth  moesol  dynion  y byd,  yr 
hyn  & wadir  gan  y Doctor  ei  hun  yn  y geiriau  canlynol : — “Nid  yw  y 
cymmeriad  dynol  wedi  ei  lygru  hyd  eithafion  y galluoedd  dynol.  Y 
niae  nodweddiadau  neillduol  yn  y natur  ddynol,  pa  rai.  o’u  hystyried 
ar  eu  penau  eu  hunain,  a geir  yn  ddiniweid.  Mae  rhai  o nodwedd- 
iadau  naturiol  y natur  ddynol  yn  hawddgar  ( amiable )”  Y rhai  byn 
ydynt  osodiadau  Sermon  31  o’i  Dduwinyddiaeth  ef.  Yn  awr,  pan  fo 
dyn  yn  dewis  cyflawni  unrhyw  beth,  pa  ateb  a geid  ganddo  pe  gofyn- 
em  iddo  am  yr  achos  o’r  dewisiad  ì Ònid  mai  yr  achos  oedd  ei  ewyll- 
ysiad  ei  hun,  oddiar  ystyriaeth  o’r  annogaethau  o bob  ochr  i’r  peth 
Ymarferiad  dyn  o'i  ryddid, , yw  yr  aehcs  effeithiol  o’i  holl  dda  a dnc 
ef.  Gorbwysiad  yr  annogaethau  yn  nghlorian  ei  fanv  ef  yw  yr  achos 
annogaethol  oV  ymarferiad  humw.  Galluoedd  i bwyso  yr  annog- 
nethau,  yw  y cyfansoddiad  creadigol  sy’n  ei  wneyd  yn  alluog  i gyflawn 
da  a drwg.  Duw  yw  Awdwr  y peth  yma.  Ymarferiad  o’r  cyfryw 
alluoedd  sydd  yn  ei  wneyd  ef  yn  yyfmmydd  da  a drwg.  Efe  ei  hun 
yw  awdwr  y peth  liwn.  Duwyw  vr  achos  o’r  gallu ; y dyn  ywyr  achos 
o’r  arferiad  o hono,  Os  oes  achos  i hob  peth,  y mae  achos  i fodolaeth 
Duw  ei  hun.  Onidgwell  fyddai  dywedyd  fod  ewyllysiad  y gweithred- 
ydd  yn  achos  o’r  weithred?  Eithr  os  ar  hyd  y ffordd  lion  y myn  y 
Doctor  ein  harwain,  yr  ydym  mewn  perygl  o dremio  dros  y berth,  a 
chanfod  Adda  yn  pechu  hebun  achos  oddiwrth  ei  dad  na’i  bencyfam- 
modwr  ef,  ac  o golli  ffordd  y Doctcr  drwy  holi  am  yr  achos  o’r  pechod 
hwnw  yn  hytrach  ; ac  os  ceffid  yr  aclios  o’r  pechod  eyntaf,  raewn  ew- 
yllysiad  yn  ngwyneb  gorbwysiad  cam  ar  yr  annogaethau.  or. ^ 


RnÜFEíNUîD. 

ìú.,  gfêaâuriaid  rhesymol,  yn  deífyg  iawn  o ddiîyn  y ffordd  ddìogel 
hóno,  yr  hbn  oedd  â’i  aade  ar  ffaith , yn  !le  y Ualí  ? Ond  gwrandawn 
ar  ail  osodiad  y Doctor. 

2.  “Mae  aclios  hwn  [ac.hos  y îlygredigaeth]  pa  beth  bynag  yw,  yn  gymmesurol 
â’r  eíîeithiau.” 

Mae  feîîy  yn  ol  y golygiad  a gefnogir  yma  ; eithr  nid  yw  gymmesur 
yn  oí  y goìygiad  mai  pecbod  Adda  yw  yr  achos. 

3.  “Un  aehos  i*aid  fod  i’r  holl  lygredd  hwn,  canys  mae  yr  efFeithiau  yr  un.” 

Pa  fodd  y rhaid  fod  yr  un  achos  yn  Adda  i’r  “nodweddiadau  dini- 
weid’"  a ganiataodd  y Doetor,  ag  i’r  rhai  niweidiol — i’r  rhai  “hawdd- 
gar”  a welodd  efe  yn  i%ysg  y rhywogaeth  lygredighon,  ag  i’r  rhai  cas? 
Diau  mai  un  achos  sydd  i’r  holl  lygredd  i gyd,  sef  dewisiad  penderfynol 
yr  ewyllys  ddynol ; ond,  yr  un  yw  achos  yr  holl  ddaioni  i gycî  hefyd. 
Dealler  mai  achos  effeiíhiol,  ac  nid  annogaethol,  a feddylir  yn  awr. 

4.  “Nid  oedd  yr  achos  hwn  yn  bodoli  erioed.  Megys  nad  oedd  3T  efíaith  jm  bod 
pan  oedd  ein  rhieni  cyntaf  yn  ardlygredig,  diau  nad  oedd  yr  achos  ychwaith  yn  bod.” 

5.  “Wrth  ymofynam  íFynnoneìî  îlygredd  dynolyr  ydymyn  ymofyn  ar  ol  fFaith.” 

6.  “Nid  wyf  yn  ystyried  fod  hiliogaeth  Adda  yn  euog  o’i  gamwedd  ef.  Ni  ellir 
trosglwyddo  moesolrwyddnac  euogrwydd  gweithred,  oddiar  y gweithredydd  arerelll.” 

7.  “Nid  wyf,  ychwaith,  yn  tybied  fod  hil  Adda  yn  cael  eu  cospi  am  ei  gamwedd 
ef.” 

8.  “Yrwyfyn  cael  yn  Rhuf.  5,  18,  ìQ.  fod  drwy  gamwedd  Adda,  ddedfryd  Duw 
ẃedi  disgyn  ar  bob  dyn  hyd  gondemniad  ; a hyny,  yn  unig,  am  fod  pob  dyn,  yn  yr 
ystftd  hòno  o bethau  ag  a gyfansoddwyd  ( eonstituted , a drefnwyd,  osodwyd  i sefyll) 
roewa  canlyniad  i gamwedd  Adda,  wedi  dod  yn  bechaduriaid  (became  sinners ).  Yr 
wyf  yn  analluog  i egînrhau  y modd  o hyn  ; ac  ni  welais  un  cynllun  o wneyd  hyny  ar 
j.iad  oedd  yn  gaclael  yr  anhawsderau  mor  fawr  ag  wrth  ei  adaei  yn  y man  y rnae.” — 
'Sermon  32. 

Beth ! onid  oedd  “yr  efíaith,”  neu  y pechod,  i’w  ganfod  pan  oedd 
■ein  rhieni  cyntaf  hebgwympo?  Purion : gadawn  feliy.  Ond,  os 
eŵíth  yv/  pechod,  effaithyw  yr  ewyBysiad  oyntaf  oll  sy’n  ymgymmer- 
vd  â’r  demtasiwn.  Yn  awr,  os  effaith  ydoedd  yr  ewyllysiad  hwnw  yn 
Adda,  yr  oedd  iddo  achos  hefyd  yn  Adda.  Eithr,  yn  mha  fan  yn  ei 
gyfansoddiad,  ei  fynwes,  ei  galon,  yr  oedd  efe  ? chwilier  pob  congl, 
ond  ceir  chwilio  yn  ofer,  eanys  mae  yr  un  Doctor  ( Serm.  22,)  wedî 
chwiìio  o;n  bîaen,  a thystio  nad  oedd  ynddo  un  gronyn  (mewn  dull 
moesol  o siarad)  olygredd,  drygnaws,  na  phechod.  Ond,  y mae  achos 
í’n  pechodau  ni  yn  mhechod  Adda,  meddai  efe ; ac  y mae  efe  wedi 
seilio  hyny  ar  y philosophi  hon, — nad  all  fod  pechod  yn  mliawb  heb 
ei  achos  yn  nhad  pawb.  Ac  yna,  os  peth  a raid  fod  ag  achos  iddo 
ydyw,  awn  i ymofyn  am  ei  achos  lle  dechreuodd  yr  effaith.  Effaith 
yw  ein  holl  bechodau  ni.  Nid  yw  pechod,  gan  hyny,  yn  achos,  ond 
yn  effaith  o ryw  achos  arall.  Felly  effaith  ydoedd  pechod  cyntaf 
Adda;  ond,  effaith  o ba  beth,  atolwg  ? Pa  heth  oedd  yn  cynhyrfu  y 
pecliod  cyntaf  hwn?  a allwn  ni  alw  hwnw  yn  achos  iddo,  nes  caffom 
well  ? YnAddanis  gallai  dim  achosi  neu  gynhyrfu  i fodolaeth  yr 
hyn  a elwir  pechod,  oddieithr  rhywbeth  ag  oedd  0 fewn  Aclda.  Ond, 
408 


TllAËTHODAU. 

e’I  fcwn  nid  oedd  dim  ond  gwir  santeiddrw ydd,  medd  yr  un  doetor 
mewn  lle  aiall.  Ac  yn  ol  yr  un  doctor  etto,  “mae  yr  aehos  o beeíi'od 
y n gyumiesurol  â’r  eileithiuu  sef,  y ume  gwir  santeiddrwyiid,  vr 
anian  achosoi,  yn  gymmesurol  â’r  aniaü  beciiadurns,  sef  yr  un  eif- 
eithiolî  Dyma  y canlyniadau  chwuhig  o osod  deddfau  acbos  a<; 
etfaith  pethau  anianyddol,  yn  ddeddfau  i fodau  moesol.  Canlyniatl 
anhebgorol  yw  efí’aith  y cyntaf  o’i  achos.  Canlyniad  îiwirfoddoì  yw  \ 
îiall.  Caniyniadau  rhnid  yw  ycyntaf;  canlyniadau  dewisiûd  yw  y 
Udll.  Nid  oes  un  achos  ffynnonawg  neu  wreiddiol  i weithred  iryfrifol 
un  bôd  moesol.  ond  ei  ddewisiad  ei  hun.  Nid  peiriant,  neu  hiuned. 
neu  unrhyw  sylwedd  anianol  o’r  fath,  yw  y mecidwl  dyuol.  Achos  i 
benderíyniadau  y fath  greadur  a hwn,  ynwir!  Nid  yw  y geiriau 
achos  ac  ejfmth  yn  Ngeiriadur  ysbrydion  iliydd-e\v\  llysiawg.  Nid  yw 
yn  v Beibl — ilyfr  eu  eyfundrefu  bwynt. 

Étto,  os  “na  ellir  trosglwyddo  euogrwydd  na  chosp  camwedd  Ádda 
arnoui  ni,”  dedfryd  o ba  beth  oedd“v  ddedfryd  o gondemniud’1  a -:\f- 
addefa  efe  ? Ilynod  y fath'  egni  a wnaetli  y gwr  da  hwn  i gadw  a 
chuddio  y llygredd  gwreiddiol  yn  ei  gôi,  gan  ddangos  ei  hen  iroreu 
i’w  ddarllenwyr;  a rliag  i i.eb  o honynt  ddysgwyl  aui  iddo  ei  oìrhain 
yn  noeth  o’u  blaen.  “yr  wyf  yn  analluog  i eglurhau  dim,”  ebe  e:e. 
Eithr,  daliwn  sylw  ar  y gyfran  a ddug  efo.  i'rgolwg  o’i  blentyn  ei  :uu 
yn  yr  ymadrodti  a nodwyd.  Wele  “ystad  pethau’'  (state  qf  thiiiç/s) 
wetli  ei  çhyfansoddi,  oherwydd,  neu  mewn  canlvniad  i (in  consccueuce 
qf ’),  gamwedd  Adda  n “Yn  yr  i/stad  pethau  yma  y genir  dynion,  ac  y 
detiant  yn  bechaduriaid.”  Am  ( òccanse ) eu  boá  yndod  yn  bechadur- 
iaid  yn  yr  ystud  pethau  yma,  :nae  barn  Duw  yn  disgyn  arnynt  oìl  i 
güiideinuiad.  Drwy  y eamwedd  hwn,  fel  moddion  (by  means  of  f!u 
offencejy  y daw  aruynt  y cyfryw  gondemniud  am  dd<jd  yn  beohadur- 
iaid  yn  y cyfryw  ystad.  Dyina  ni,  etto,  yn  yr  un  gors;  er  mor  gyw- 
rain  fu  efe  i guddio  yr  aníhiwd.  Dyma  hedwar  peth — yrystad  peth- 
au — y dodyn  bechaduriaid  yn  yr  ystad  pethau — coudemniad  am  <iuod 
felly  pan  yn  yr  ystad  petliau — y camwedd  cyntaf  yn  dw’yn  y condemn- 
iad  ar  y çreaduriaid  a wnaethant  felly  pan  yn  yr  ysfcad  pethan  hyuy. 

Cyfansoddwyd  yr  ystad  pethau  oherwydd  camwedd  Adda:  lelly, 
mae  lioll  rinwedd  neu  iai  bodolaeth  vr  ystad  pethau,  yn  sefyll  wrth 
ddrws  yr  hwn  a’i  cyfalisoddodd.  Nid  myfi  oedd  v cyfausoddwr.  can\  s 
cyn  fy  ngeni  i y cyfansoddwyd  hi.  Felly,  yr  wyf  íl  yn  làn  o<idr\vi'tii 
hoü  waìlau  ystad pethau  y-  hyddont  a fo. 

Y dod  yn  bechuduriaUl  a raid,  mae’n  debyg,  ei  osod  wrth  ein  drws 
ein  hunain,  er  fod  ••un  achos”  iddo  i gyd ; ac  fei  y mae  pob  aehos  \ m 
bodoli  o íiaen  yr  etfaith,  a ninnau  yn  “dod  yn  bechaduriai<r’  o’n  cit- 
chreuad,  rhaid  fod  yr  aehos  o hyn  cyn  ein  bod.  Darllener  golygiad  y 
doctor  ar  aciiosion  ac  edeithiau  dryguu  moesol,  ar  ddechreuad  \ 
Fraethawd  hwn. 

Y condemniad  am  ddod  vn  bechaduriaid  pan  yn  yr  ystad  pethau  a 
nodwyd,  sydd  weithred  o eiddo  Duw,  yn  yr  hon  yr  ydym  oddtfuì  vn 
uaig. 

Yr  camwedd  cyniaf  oedd  eilwaith  yn  weithred  o eiddo  Adda. 

Yr.  anghyhawnder  ya  ol  y golygiad  liwn,  yw  cyí’ansoclcU  ystad 
2-  l ' 40$) 


’RÍIUFEÎNÎAID. 


pethau,  a’n  gosod  ninnau  ynddi,  tra’n  gwybod  fod  yn  yr  ystad  hôno 
achos  yu  dirgel  ond  “cylfredinor’  weithio,  nes  uidi  yn  ilygredig  y 
•tyldi  pawb  o fewn  yr  ystad : mai  effaith  yr  achos  hwnw  fyddai  hyny  ; 
fru  yn  gwybod  uiai  dedfryd  gondemniol  a ddisgynai  arnom,  am  fod  lle 
cin  gosodwydy  yn  yrystad  pethau  a gyfansçddwyd , ac  am  fpd  ynotn  etì- 
eithiau  a achoswyd  gan  gatnwedd  ein  tad  Adda.  Y camwedd  heb  eiu 
(‘enad,  a’r  cyfansoddi  h.eb  ein  cenad,  a’r  condemniad  heb  ein  cenad; 
y dod  yn  bechaduriaid,  yn  ddiau,  drwy  ein  cenad , ond  cenad  eifaitii  i 
ddilyn  ei  achos  yn  unig  ydoedd — cenad  gorfodaeth  moesol ; y cenad 
a ddyry  pob  dafn  o’r  dwfr  i’r  afon  redeg  i’r  môr ; y cenad  a ddyry  y 
baban  i’w  waed  redegyn  ei  wyfchenau;  neu  y cenadaddyry  yrhaul  i’w 
belydrau  chwalu.  Cenad  effaith  anianol  i’w  achos  anianol.  Üyma  y 
gors  i ba  un  y suddotjUl  dyn  galluog,  oddidyg  gollwng  allan  y gwiryn 
gydwybodol,  doed  a ddelo  o gredoau  enwadawl,  a chyssylltiaduu 
çoîegawl. 

Nid  yraddengys  fod  yr  “ystad  pethau’'  yma,  yn  ddira  amgen  i’r 
“ansawdd  a’r  amgylehiadau,”  o eiddo  Stuart,  yr  liyn  a brofwyd  yn  y 
Traethawd  diweddaf,  yn  rhwystr  i Dduw  farnu  pecliod  dyn  yn  ddiiu 
gwaeth  nag  anffawd  fmanslaughíerj. 


TRAETHAWD  XIII, 

PECHOD  G',VafîIODIQL  A.LBERT  BAB.NES, 

î'Gyfeiria  r gair  marwolaetlì,  yma  (Ithuf.  5,  12)  at  yr  osgordd  o ddrygau  a ddygwyd 
niewn  ganbechod^  Nid  marwolaeth  dytnhorol  yw  ei  umg  arwyddocad  ; ond  yr  holi 
gydgasgliad  o waeau  sydd  yn  cynnwys  marwolaeth  dymhorol,  condemaiad,  a gosodiad 
yn  agored  i farwolaeth  dríigwyddol.,> — Ar  pen.  5,  12, 

“Cyssylltwyd  yr  hil  ddyqol  ag  Atlda  drwy  osodiad  dwyfol,  fel  yr  oedd  yn  sicr,  oa  . 
syrthiai  efe,  y deuai  pawb  i’r  byd  yn  meddp  natur  lygredig  ( depravedt  halogedig),  ac 
yn  agored  i adfyd,  a marwolaeth  ; nes  yr  ymddygid  atynt  megys  rhai  cwympedig,  ac 
y taenai  ei  bechod  ef  fel  hyn  drosedduu,  a gwae,  a marwolaeth  yn  mhob  man. — Ar 
udn.  14. 

“Yr  oedd  yn  un  o effeithiau  peçhod  Adda,  i amgau  y rhywogaeth  dan  gondemniad 
dedfryd  y ddeddf,  ac  i fod  yn  beçhaduriaid.” — Ar  adn.  lft. 

•‘Cynnwysai  y ddedfryd  bçnydawl  ar  Adda,  halogrwydd  gwreiddiol,  a melldith,  a 
phoenau  uffern  byth.  Gosodir  ei  hiliogaeth,  inewn  caniyniad  i’w  bechod  ef,  dan  yr 
pnstor  o ddrygau  â phe  buusent  eu  hunain  yn  droseddwyr.  Nid  arn  eu  bod  yn  cael 
eu  hystyried  megys  yn  bcrsonol  haeddiannol  nac  euog  atn  ei  bechod  ef.  C>frifa  Duw 
Lethau  fel  y b’ont,  ao  nid  yn  anghywir,  ac  y mae  ei  holf  gyfrifiadau  ef  yn  ol  gwirion- 
edd.  Efe  a olygodd  Adda  megys  yn  sefyli  ar  ben  rlienç  ei  lnliogaeth ; a golyga 
hwynt,  ac  ymddyga  atynt,  oll  megys  yn  dyfod  i’r  byd  yn  ddarostyngedig  i boeo,  a 
marwolaeth,  a halogrwydd,  fel  canlyniaii.  (>h  beçhod  ef.  Mae  rhywbeth  yn  rhagfyn- 
çdol  i weithrediad  moesol  ei  lnliogae^,  aç  yn  tyfu  allan  o’r  berthynas  sydd  rhyng- 
ddynt  ag  ef,  yr  hyn  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  siçr  y pechant  can  gynted  ag  y dechreuant 
weithredu  fel  çreaduriaid  moesol.  Dichon  i rti  fethu  gwybod  pa  beth  yw  hwn  ; ond 
gailwn  fod  yn  sicr  nad  halogrwydd  anianyddol  ( physical  depraoity)  ydyw,  nac  un 
çreadigol  gylwedd  o’r  eriaid,  na  dim  ag  a all  altal  y weithred  gyntaf  o becùod  i fod  ya 
wirfoddoi.” — Ar  adn.  19. 

pyma  ei  gollwng  hi  allan  yn  deg  ac  eglurl  Dyma  ein  Creawdwi: 
410 


TRÀÉTHODÂtT. 

cíaionus  yn  gosod  yn  mliob  baban  “rywbeth.'’  * Allan  o’r  feerthyras. 
oed<i  rhwng  y baban  ag  Adda  y t\ fodd’'  y rhywbeth  ofnadwy,  ond  an- 
nesgrifiadwy  hwn.  Can  sicred  ac  y tyfayhaban  ifaintioli,  mae  rhyw- 
V>eth  vn  nghyfansoddiad  y “rhywbeth”  hwn,  ftl  eryr  am  ei  ysg]yfaetîifc 
ag  a’i  gwna  yn  sicr  o bechu  ; a’r  hvn  sy’n  wreth  etto  (er  mni  yr  im 
jieth  mewn  ftaith  ydyw),  heintir,  gwaîlgotir,  amgeuir,  ei  yirfodrj ulru'ydd , 
nes  y íwneir  iddo  hechu  dan  gann.  Ac  ar  oí  gallu  cyhoeddi  hyn  oll, 
eyfyd  y duwinydd  ei  law  i’r  nefoedd,  a thremia  yn  ngwyneb  cyfiawn- 
der  y Creawdwr,  a dywTed  : “Gwneir  hyn  oìl  i’r  haban,  er  nad  yw  eíe 
yn  euog,  yclmaith  : ytnddygir  at  y baban  diniwed  fel  atddyn  cwymp- 
edig.  ond  nid  yw  efe  yn  euog  o gwympo  ycliwaith  : amgauir  ef  cyn  \ r 
nsrora  ei  lygaid  yn  nghol  ei  fam,  dan  gondemniad  ^edfryd  y ddeddf,  er 
na  throseddodd  efe  sill  o’r  ddeddf  ychwaith  : gosodir  ynddo  halog- 
rwydd  pechadurus  gan  osodiad  y Duwsv’n  ìanach  ei  lygaid  nag  y ga!l 
edrych  ar  bechod,  fel  ria  allo  mwy  edrych  ar  wyneb  glân  y baban 
Jiwn,  er  yn  gwvbod  na  wnaeth,  ac  na  allndd.  y baban  ei  ddigio  et' 
erioed.  “Cyfrifa  Dnw  betîiau  fel  y h’ont”  o hvd  wrth  wneuthur  fel 
hyn.  Pentyra  ‘ adfyd’’  pecliod  Àdda.  a ‘ î:wne”  pechod  Adda,  ri 
“rnarwolaeth”  pechod  Adda.  a ‘ chondemniad  ” pcchod  Adda,  a “dar- 
ostyngiad  pechod  A(îda  i farwolaeth  drngwyddol” — pentyrir,  “drwy 
osodiad  dwyfol,”  yr  holl  ddrygau  ofnadwy  a difesur  yma  yn  phiol 
tvnghedfen  poh  halran  ganedio:  i’r  byd  ; a gwaeth  na  hyn  etto — gw’aeth 
naphoenau  : gall  dyn  gadw  ei  gymmeriad  er  maint  ei  bocn  a’i  golîed 
íon;  ond  yma.  ysheilir  o’i  gysur,  ei  ieeliyd,  ei  fywyd,  a’i  ddeíiwydd- 
wch  hythoj,  drwy  osodjad  dwyfol  eyn  ei  fod,  heb  ei  genud, — íe,  ys- 
beilir  ef  o’í  nodweddiad  a’í  gynrmeriad  ; gwneir  iddo  fod  yn  beehadur  í 
“Nid  oedd  efe  yn  bersonoì  liaeddiannol  ychwaith.  nnc  yn  euog  o’r 
weitlired  a barodd  y cwbl.”  Yn  awr,  un  gair  eyn  gadael  Mr.  Barncs 
— Os  caniw’edd  Ädda,  yn  ngrym  y gosodiad  dwyfol,  oedd  yr  achcs 
fod  “gweithred  gyntaf”  pob  dyn  yn  bechod,  rliaid  fod  y gweithred- 
vdd,  ys  dywed  yntau.  yn  wirfoddol,  onide,  nid  pechod  fuasai  y weith- 
red.  Yn  awr,  pa  heth  yw  yr  achos  fod  vr  ewyllys  yn  gwirfoddol  d(ìe- 
wis  y peehod  y tro  eyntaf  fcl  hyn  ì Atebiarì  ein  hawdwr  yw.  mai  y 
*'rkywbelh  ag  sy’n  fcyfu  allan  o berthynas  y dyn  ag  Adda”  ydyw. 
Felly,  os  nad  yw  y “rliywbeth”  hwn  yn  gorforìi  dyn  i weithredu  yn  an- 
wirfoddol  yn  y bai,  mae  efe  yn  nailì  ai  gorfodi  ai  cyfansoddi  y gwir- 
foddolrwydd,  neu  yn  hytrach  ei  hewyìlysiad.  Mae  y rhyicheth  hwn  o 
eirìrìo  Barnes  wredi  gwneuthur  yr  ewyilys  yn  ewyîiysydd  dim  ond  uu 
oehr  yn  unig;  hyny  yw,  yn  ddim  ewyllys  o fath  yn  y byd  ; ond  yu 
hytrach  yn  rhywbeth  sy’n  ofteryn  gwasaidd  yn  lìaw  ei  “rywbetli”  ofn- 
adwy.  ac  adfydol,  ae  angeuol,  a llygriadol,  a danmiol,  a rhagfynedol. 
ef.  Rliywlìeth  rhyfedd  yw  y “Rhŵbeth”  hwn  ! Sicrha  i ddyn  guel 
dewis  ei  ddewigiad  ef  ei  hun  yn  unig.  Penderfynodd  efe  hechod  y n 
beth  cyntaf  dewisiad  yr  ewyllys  ddynol ; a elmn  sefyil  wrth  ei  phenelin 
o hyd,  gan  ei  pheri  yn  anft'aeledig  i ddewis  ei  bethau  ef  ar  rerìeg,  ao 
o’i  bodd,  heb  gamsynied  unwaith,  efe  a ddyrchafa  ei  lawT  i’r  nef,  ae  a 
heria  holl  ddeiliaid  unionrìeb,  gan  ddywed>d  : — “Dyma  yw  gwirfodd  - 
oirwydd  : ni  wnaethum  ddim  erioed  i attal  yr  ewyllys  i ewyllysio  y naill 
ogijr  fel  y litìll ; etto,  gwyddwn,  asicrheais,  uiai  fv  ewv!lvs  fv  huu  yn 

4 i Ì 


RHÜFEINIÀID. 


a prryîlrsiai  yr  ewyllys  drwy  y rwbl.”  Dyr.a  ‘‘Rywbetn”  Albert 
Barnes  ! Ond,  Gwel  ragor  ar  “Bechocl  Gwreiddiol  Awstin,  &c.” 

TRAETHAWD  XIV. 

ÎMÍCIIOD  GWRETDDTOL  PREGETHWR  a’r  GWRANDAWR,”  A*C. 

Gan  fod  nn  Enwad  liiosog  o’n  cydgenedl  wedi  rhoddi  derbyniad  heî- 
aetlì  i’r  gwaitb  rian  sylw.  a rhai  o’u  gwyr  enwocaf  wedi  cyhoeddi  en 
eymmeradwyad  o hnno,  nid  cymhwys  fydciai  sadael  y pwnc,  cyn  taìu 
sylw  i'w  ymresy miadau  yntau  drosto. 

“Tiladdodd  Adda  ei  holl  hiliosfaeth,  gyríT  ac  eneidiau,  ar  un  ergyd,” — Ail  Argruff, 
tnffal.  34. 

■‘f’od  yn  f;irw  yshrydol  ywhod  dan  lywodraeth  anian,  nad  oes  dim  yn  tarddu  o honi 
ond  camweddau  a phechodau  ; ac  yr  wyf  yn  meddwl  mai  y farwolaeth  hon  yw  y rha« 
drymaf  o?r  gosp  am  dori  cyfammod  Eden,’’ — drtl.  37. 

“i\íap  i ddvn  cjipI  ei  roddi  i fyny  i dueddiadau  llygredig,  yn  gospedigaeth  am  dori 
crfammod  Eden,  ac  ar  yr  un  pryd  mae  yn  bechadurus  yn  y rìyn  fod  y fath  duedd 
ynddo.’’ 

Os  felîr,  t.rhiwn  fod  dvn  yn  eael  ei  roddi  i fyny  i haint  yn  gosp  p.m 
gamwedd  ei  hen-daid  gynt:  ac  er  nad  arno  ef  yr  oedd  y bai  am  oîì- 
v-  n'r  yr  haint  i mewn,  “rnae  efe  yn  hechadurus  am  fod  a’r  haint  hyny 

ynddo.” 

Cospwyd  ef  am  ei  fod  yn  ddieiiog  a liaint  yn  ffynnonelî  ei  iechyd, 
cospwyd  ef  cilwaitlì  am  focl  yr  nnrhyw  haint  ynddo : a chospir  ef  yn 
oesol  “am  boh  petb  sydd  yn  tarddu  oddiar  yr  haint”  hon  hefyd ; ‘ie, 
gwneir  hyn  oìî  iddo  gan  dad  anwyl  a chanmoladwy  ! 

Tybia  yr  awdwr  yn  mlaen  ei  fod  yn  dod  yn  rhydd  o’r  fagl,  drwy 
ì>rofì  fod  gollwng  dyn  i amryfusedd  mwv  yn  gosp  aml  am  yr  amryfus- 
cdd  cyntaf ; eitlir  dylasai  ì)rofi  yn  mliale  mae  Duw  yn  cospi  neb  feî' 
y dywed  efe  y cospir  ni  am  ffrwytb  eamwedd  Adda.  Pecboct  y dyn  ei 
hun  oedd  yr  hwn  a gospid  ag  amryfusedd  i bechu  mwy.  Yr  oedd 
haw]  gan  Fod  cyfiawn  i gospi  felîy.  Pechod  pwy  o honom  ni  a alworìd 
am  v gosp  o gonrìemniad  cyfammod  Adda  ? Diau  y gall  yr  un  pet-h 
fod  yn  îìeclmd  a cìiosp  ar  yr  un  pryd,  mewn  gwahanol  oìygiadfm  ; 
ond  cofiwn  mai  cosp  ar  y person  ag  oedd  yn  cael  ei  ollwng  i'w  bechu 
ydoedrì,  am  ei  bechod  bìaenorol  ei  hun.  Cymhariaeth  anghymhwys 
oedd  hon. 

Eithr  yn  nhndal.  39,  ymdrccha  yr  awdwr  i ateb  y gofyniad  yn  un- 
iongyrcliol.  “Os  darllenwch  (medd  efe)  Gen.  2.  17,  cewch  weied  mai 
y bygvthiad  anì  fwyta  o ffrwyth  pren  gwyborìaeth  da  a drwg  oerìd, 
“Ganfarw  ti  a fyddi  farw.”  Ac  os  darllenwcii  chwi  gwed’yn  Eph.  2, 
1.  cewch  weled  mai  cyfíwr  dyn  ar  oî  i Adda  fwyta  o’r  ffrwyth  gwa- 
l’.arddedig  yw,  bod  yn  farw  rriewn  camweddau  ajpbechodau,  sef  yw 
hyny,  bod  dan  lywodraeth  anian  ijechadurus.  heb  ddim  ond  cam- 
weddau  a phechodau  yn  tarddu  o îioni.  * * * Y mae  yn 

rhairì  fod  rhôddi  dyn  i fyny  i'r  anian  húno  yn  gosp  arno  am  fwyta  o’r 
if r w v f ì ì g w ah  ard  d e d i g.  ” 

JIvnod  iawn  yw  logìc  dallgredoaidd  ! Nid  yw  Paul  vn  Eph.  2,  1,  ya 

m 


TRÀFÍHODAU. 


s©r)  dim  arn  Adda,  na’i  gauiwedd.  Camueddau , pfc)><  dnu,  yri  y vîrtí 
Ihpsog  svddyno:  a<*  yn  Ue  clyweay  d luai  yn  ol  anian  rumweíid  Auca, 
* * y ii  oi  tywyÄOg  ílywodraeth  yr  awy  r,”  el;í*  efe  ; yn  llo  dyw  ed\(.  snai 
llygredd  tiefiuüawl  o gwynjp  Aotìa,  yr  ysljryd  sy’n  l!y  wodra(  t!o»  \r 
awyr,  ebe  eí’e,  sydd  yn  gweitbio  yn  mhlant  yr  anufydd-dod.  Oud 
rhagor  vn  \ 'íraelìiawd  Ysgrythyrol.  Ltto  meddaf,  dieuonfod  rhoobi 
i f'yny  y dy  n a íwytaodd,  i g\íluvwii  peehodau  eteill,  yn  gyiiawnder  ug 
ef;  ond  cyfiawnder  âphwy  Oedd  ein  rhoi  ni  i fyny  aui  waitli  ei  doan- 
nedd  ef,  i'e,  a’n  llenwi  â drygnaws  halogedig  i ddechreu  ? 

“Anturiaf  ddywedyd  na  ddatguddiodd  Duw  un  ffordd  i gadw  dynion,  hen  nac 
ieuainc,  ond  drwy  faddeuant,  ac  y mae  maddeuant  bob  amser  yn  rbugdybio  trostuld. 
Gan  hyny,  pan  y mae  babanod  yn  eael  eu  cadw,  y maent  yn  cael  Ijyny  drwy  ladueü- 
ant;  ac  os  felly,  rhaid  fod  y imuidcuant  liwuw  yn  eu  cael  yn  droseddwyr ; a’r  ui.:g 
éiosedd  y gallant  fud  yn  euog  o hono  yw  pechod  Adda, ”—(/«/.  5ò. 

Yrua,  y gosodiad  yw,  fod  habanod  yn  cael  eu  cadw  ; y prawf  yw, — 
dim  y 11  y byd  I Y gosodiad  nesaf  yw.  mai  drwy  faddeuant  v cedwir 
hwynt  : y prawf  yw,  na  ddatguddiodd  Duw  un  dreììi  arall  o gudw 
dynion.  Eithr,  dylasai  ein  liawdwr  goiìo  na  ddangosoíìd  efeeioieíu 
o gadw  babanod,  o achos  da  paham,  ni  ddangosodd  Efe  fod  trefn  i’w 
cadw  gunddo.  *o  achos  da  paharn  etto,  ni  ddangosodd  efe  eriocd  eu 
bod  yn  ddarntiedig  i ddechreu.  Mae  yn  wir  am  drefn  Duw  i gatiw, 
fod  yn  rhuio  rnaddeu  ynddi  ; ac  y rnae  mor  wir  h hyny,  tod  yn  rhaid 
creuu  yn  Nghrist  ynddi  ; ac  y mac  mor  wir  â hyny,  na  chredir  yn  yr 
hwn  ni  chlybuwyd  am  dano  ; ac  y mae  mor  wir  à hyn  oll,  nad  i fabaì»- 
od,  ond  i bobl  mewn  oed,  y perthyna  y cwbl  ; ac  o gaulyniad,  ebeein 
hawdwr,  gan  fod  y bil;l  yn  ddystaw  arn  drefn  babanod,  ugoiaf  ri  fy 
ngenau  arni,  a chymmeraf  ei  ddystawrwydd  efyn  sail  dyweclyd,  i'od  y 
muddeuant  a ganiateir  i rai  oedranus  yn  sail  i’r  dyb  fod  babanod  wedi 
pechu  yn  Adda.  Hynud,  mor  hrin  oedd  seiliau  castell  pechod  gwreidd- 
iol  y gwr,  pan  elai  i'w  adeiladu  ar  faddeuant  croth  y l'am.  A wyddui 
efe  ei  fod  yn  rhwym  fel  yma  o ddal  edifeirwch  u chiediniaeth  croth  y 
fam,  a cJiau  na  allant  gredu  yn  yr  hwn  ni  ehlywsant  um  dano,  ei  fod 
yn  rhwym  o.ddal  heiyd  dros  bregethu  a gv,randu  yn  yrun  sefyllfa? 

‘*l>yna  roddi  i fyny  y prif  gwestiwn  ar  unwaith,  sef  fod  pechorìau  y naiîl  drìynr 
mcwu  rhyw  amgylchiadau,  yn  cael  eu  cyfrif  i ddyn  urall,  er  ei  rwymo  i go.sp.” — öü. 

Nage;  nuge;  nid  dyna  “v  prif  gwestiwn.”  “Er  eu  rhwymo  i y.0SJ).,, 
ynwir!  Er  eu  rhwymo  i becìui , yu  hytrach.  Dyna  “y  prif  gwest- 
iwn er  fod  ein  hawdwr,  naill  ui  o gyfrwysder  yn  ei  gutldio,  neu  o 
íì’wdan  yn  ei  anghoíio,  yn  barhuus.  Mae  yr  uu  laint  o gagendor 
rhwng  ein  dadleuwr  a gwyuebu  anhawsdra  ei  gyfundrefn,  ag  sydd 
rhwng  ystyrion  y ddeubeth  a elwir  pechod  a chosp. 

“Y  gwahaniaeth  rhyngom,  bellach,  mi  feddyiiwn  vw,  eich  bod  chwi  yn  barnu  mai 
peciiodau  y Sodomiaid  eu  liunain,  oedd  unig  achos  eu  dinystr  hwy  a’u  babanod,  a 
minnau  yn  tybied  tod  pechod  Addayn  achos  o’r  cwbl. — Eupechodau  eu  hunain  oedd 
yr  achos  uniongyrchol  o farwolaeth  y rhieni  u’rbabanod;  ond  ai  :nd  pechod  Adda 
yw  yr  achos  o fod  dynion  yn  cael  eu  goddef  i syrthio  i bechodau  ag  sydd  yn  tyuu- 
üinystr  arnynt  hwy  a’u  plant,” — tudal.  60. 

Ond  pa  beth  a ddywedai  Duw  ei  hun  am  “yr  uuig  achos  o’u  din- 

413 


RHÜFEÍNIAID. 

ystr  ?*’  “Am  fod  gŵae-dd  Sodom  a Gomorra  yn.  ddirfawr,  a’u  peeîiod 
hwynt  yn  drwm  iawn  : disgynaf  yn  awr,  ac  edrychaf,  ai  yn  o!  eu 
gwaedd  a ddaeth  ataf  fi*  y gwnaethant  yn  holloF,  (Gen.  18,  20,  21). 
Ac  ebe  yr  angylion  dranoeth  : “Ni  a ddinystriwn  y Ue  hwn  amfod  eu 
gwaedd  liwynt  yn  fawr  yn  erbyn  yr  Arglwydd”  (19,  13).  “Rhag  dy 
ddyfctha  di  yn  anwiredd  y ddinas,”  ebe’r  angylion  eilwaith,  yn  adn. 
16.  Dyna  yr  unig  achos,  inetitì  gair  Duw.  Ond,  “am  fod  Adda  wedi 
peehu  yn  ddirfawr,  a’i  hechod  ef  yn  drwm  iawn,”  medd  Mr.  Williams. 
Feliy  yn  ol  y gyfundrefn  hon,  barn  Duw  ani  becbod  Acida  yw  gwaith 
l)uw  yn  rhoi  dynion  i fyny  i bechu  yn  awr.  Ond,  attolwg,  os  barn 
Duw  am  bechod  ein  pencyfamtnodwr  yw  yr  achos  o íod  Duw  yn  ein 
gadael  ni  i bechu,  barn  Duw  am  bechod  pa  bencyfatnrnodwr,  oedd  yr 
achos  o fod  Duw  wedi  gadael  i Adda , ein  pencyfaramodwr  ni,  bechu 
ar  y dechreu  ? Canys,  onid  yw  ein  duwinydd  yn  gosod  pechod  Adda 
yn  waeth  na  hyd  yn  nod  pechod  y Sodomiaid  ? Barn  arn  ryw  hen 
hechod  ofnadwy  raid  fod  gadael  i Auda  saiitaidd  ac  uniawn  bechu  y 
fdth  bechod  a hwnw  ; ae  onide,  dyna  osod  Duw  yn  ollyngydd  Adda  i 
hechod,  heb  un  pechod  gwreiddiol  yn  achos  o hyny,  yr  hyn,  yn  ol 
credo  ein  hawdwr,  fuasai  yn  anghyíìawn  ei  wmeyd  tuag  atóm  ni,  a 
thyna  sy’n  ei  yru  i goíleidio  ei  gyfundrefn  o beehod  gwreiddiol  mor 
gy nhes,  debygwyf.  Ond,  ara  gymhwysiad  ei  blastr  at  ddolur  Sodom, 
efe  a aeth  yn  gymmaint  gwr,  nes  y datguddiodd  efe  betliau  croes  i 
ddatguddiad  dwyfol,  ac  y rhesymodd  eíV  goruwcb,  os  nad  yn  groes,  i 
bob  rheswm. 

“Ond  cyn  tafiu  y golygiad  Calânistaidd  heibio  ohlegid  yr  anhawsdra  a enwasoch, 
dyrnunaf  arnoch  ystyried  ai  tiid  ydyw  y Morganiaid  a’r  Fí'wleriaid  yn  cyfarfod  â’r  ura 
fath  anhawsdra?  Dywed  y Calíìnist  wrthyf,  fy  mod  wedi  dyfod  i’r  hvd  yn  euog,  hyny 
yw,  yn  rhwym  i gosp  dragwyddol.  Ond  dyrna  y Ffwleriad  yn  ceisio  íy  nghysuro  gan 
ddywedyd  mai  carngymnt<eryd  yr  oedd  y Oalfinist,  nadoeddwn  i ddiru  yrreuog  yn  dyforl 
i’r  byd  ; ond  fy  mod  mor  llygredig  fel  nad  oedci  bosibl  i nri  heidio  â bod  yn  euogmewu 
byr  nuvn  o amser.  Cysur  gwan  iawn  yn  wir!  Cais  Morgan  drachefn  fy  nghysuro,  gan 
ddywcdyd,  fod  y ddau  gyntaí  v.edi  camgyrnmeryd  yn  ddirfawr ; .mui  oerìdwn  i nac 
euog  na  llygredig  pan  y’tn  ganwyd,  eithr  fy  rnod  y prycì  hyny  mçgys  papyr  gwyn  ; 
ond  í'od  fy  Nghreawdwr  duionus  wedi  fy  rhoddi  rnewn  lle  nior  llawn  o demtasiynau  a 
maglau,  fel  yn  wir  nad  oedd  ohaith  i mi  ddianc  heb  ddyí'od  yn  fuan  i afael  llygredig- 
aeth  ac  euogrwydd.  Onid  priodol  fyddai  dywedyd  wrth  y ddau,  “Cysurwyr  gofidus 
ydych  ehwi  oll?”  Dywed  y Caitìnist,  V mae  eich  clefyd  yr  un  oed  achwithau.  Nac 
ydyw,  rnedd  y Ffwleriad,  ond  ymaeei  hadau  yn  eich  cyfansoddiad,  felyr  oedd  yn  rhaid 
i’r  clefyd  ei  hun  ymaflyd  ynoch  pan  yn  ieuanc  iawn.  Nonsense  i gyd,  medd  Mor- 
gun,  yr  ydych  wedi  eich  geni  rnewn  perftaith  iechyd,  a chyfansoddiad  glân  oddi- 
wrth  bob  hadau  drwg:  ond  y nrae  vri  wir  eich  bod  wedieich  rhoddi  yny  fath  le  heint- 
tis,  naci  oes  neb  a dclel  iddo  yn  dianc  heb  gael  yr  haint  yn  fuan  iawn.  Oiv,  ow,  meddaf 
linrran,  os  yw  fy  nghlefyd  i farwulaeth,  ba  waeth  pa  un  ai  ei  fod  yr  un  oed  a minnau, 
n eu  ei  fod  yn  tarddu  o ryw  ddiffyg  yn  fy  nghyfansoddiad ; neu,  ynte,  fy  mod  wedi  ei 
gaeltrwy  hemtusrwycìd  ylle  y’m  gosodwyd  ynddo?  Nid  ywyn  haws  i ini  weleddaionr 
fy  Nghreawùwr  yn  y ddau  olygiad  olaf  nag  yn  y cyntaf.  Felly  chwi  a welwch  nad 
ydyw  yr  anhawsdra  ddim  Uai  ar  ffordd  Murganiaid  a Ffwleriaid  nag  ydyw  ar  ffordd  y 
Calfinistiaid. 

Eithr,  cymhariaeth  annheg  iawn  y w cymhariaeth  o glefyd  i arddang- 
os  ein  golygiad  ni  ara  bechod,  er  ei  bod  yn  gyrahwys  ut  olygiad  eia 
414 


TRÁETHODÀU. 

liawdwr  a’i  frodyr,  canys  arferant  hi.  Alleîrinf  oî  gymhariaeth  ef  yiv  ; 
awr,  er  mwyn  dangos  ei  liannhegwch,  a gosodaf  bechod , sef  y ueitiired 
feius  a elwir pechod,  ac  nid  un  stad  yn  y bytl,  yn  lle  y clefyd. 

“Dywedy  Calfinist  wrthyf.  fy  motl  wedi  d\fod  i’r  bydyn  euoír,  hynj. 
yw,  yn  rhwym  i gospedigaeth  dragw yddol.  Ond  dyma  y Ffwleriad 
yn  ceisio  fy  nghysuro,  gan  ddywedyd  mai  camgymrneryd  yr  oe<!d  y 
Calfinist,  nad  oeddwn  i ddim  yn  euog  yn  dyfod  i’r  byd  ; ond  fy  mod 
mor  llygredig  fel  nad  oedd  bosibl  i mi  heidio  â bod  yn  cuog  mewn  hyr 
iawn  o arnser.  Cysur  gwan  iawn  yn  wir!  Cais  Moriran  drachefn  fy 
nghysuro.  gan  ddywedyd,  fod  y ddau  gyntaf  wedi  cauigymmeryd  vn 
Adirfawr;  nad  oeddwn  i nac  euog  na  lìygredig  pan  y’m.ganwyd,  eitlir 
fy  mod  y pryd.  hyny  megys  papyr  gwyn  ; ond  fod  fy  Nghreawdwr 
daionus  wedi  fy  rhoddi  mewn  íle  mor  llawn  o demtasiymtu  a maelau, 
fel  yn  wir  nad  oedd  olraith  i rni  drìianc  heh  ddyfod  yn  fuan  i afael 
llygredigaeth  ac  euogrwydd.  Onid  priodol  fyddai  dywedyd  wrth  y 
ddau,  ‘ Cysurwyr  gofidus  ydych  chwi  oll.  V Djwed  y Calfinist,  Y 
mae  eich  pechod  yr  un  oed  á chwithau — wedi  ei  gyflawni  gan  dad 
santaidd  i'ch  damrùo  bjth,  o’r  hror?  er  cyn  seiliad  y hyd.  ‘Nue 
ydyw/  medd  y Ffwleriad,  ‘ond  y mae  hadau  y pechod  jn  eich  cyfan- 
soddiad,  fel  yr  oedd  yn  rhaicl  i’r  pechod  t*i  hun  ymaflyd  ynoch  pan  % n 
ieuanc  iawnri  N<t>)isense  i gyd,  merìrì  Morgan,  yr  ydycìr  wcrìi  ei«  h s:eni 
yn  berífaith  ddibechod,  a chy funsoddiad  glan  genych  oddiwrth  hob 
Ilyeredd  gwreiddiol ; ond  y mue  yn  wir  eicli  bod  wedi  eich  rhcddi  yn 
y fath  fyd  pechadurns.  uad  ocs  neb  a ddel  iddo  yn  dianc  heb  beehu 
yn  fuan  iavvn.,, 

Yn  awr,  pe  bai  ysgrifenydd  y Traothawd  hwn  yn  cacl  ycbwancgu 
pedwarydd  golygiad,  deuai  i mewu  arddiwedduii  Slorgan,  vngvtìelvb 
i hyn : — “Gwyliwch  rhag  y clefyd,  canys  y mae  pob  un  a ridaw  i fyvr 
i’r  wlad  yna  yn  ei  gael.  Nid  yw  yn  heintus  ; nid  oes  neb  j n ei  gael 
oddiwrth  anadl  na  chj  fTyrrìdiari  y Hall.  nac  oddiwrth  gydfwjta,  oyd- 
orwedd,  na  chydfyw,  oddieìthr  eu  bod  yn  caru  ei  rjael.  Gwyliwch 
chwi,  gan  hyny,  oherwydd  mae  pawh  na  fo  ar  ci  wj liadwriaeth  mewn 
perygl  o’i  gael ; ond  nìd  neb  arc.ll  byih.  Nid  oes  un  rhaitl  ar  neb  i'w 
gael ; mae  Duw  yn  groes  iawn  i hyny,  a chwedi  gosod  pob  mantais 
i’w  ochelyd  wrth  law.” 

A chan  mai  gweithred,  ac  nid  cyflwr.  yw  pechod — y clefyd  hwn  ; 
pan  fo  dyn  yn  cyílawni  y weithred  y mae  efe  tlan  y clefyd.  Pan 
wneloefe  weithred  rinweddoì.  tiid  yw  y clefyd  arno  y jrryd  liyny.  Felly, 
dylid  ychwanegu  “Gair  j n mhellach,  greadur,  ar  tiy  fynediad  i’r 
wlad  yna,  coíìa  nad  oes  dirn  yn  yr  awyr  ond  iechyd  pur,  nac  yn  dy 
gyfansoddiad  dy  hun  ychwaith,  ond  iechyd  pertî’aiíh.  Ac  er  y cei  mai 
dan  y clefyd  mae  amryw  vn  harhaus,  ettoY'ei  rai  yn  iaeh  o hono  ar 
amserau  ; felly,  cymmer  ofaì,  canys  dy  fai  dy  hun  yn  unig  fydd  yr 
achos  o’th  aí^echvd.,,  Gweler  mor  wahanol  yw  y golygiad  yna  i’r  tri  . 
arall  a osodasai  ein  hawdwr  mor  annheg — dau  o honynt,  o leiaf,  ar 
ysgwyddau  ei  wrthwj  nehw  yr. 

Eithr,  awn  yn  mlaen  gydu’r  un  gydmhariaeth  y chwanegol  oir  eiddom 
yn  awr,  gan  ei  chymhwjso  at  olygiad  Mr.  Wiiliams.  canjs  yr  oetìd 
yntau  hefyd  yn  pregethu  rhywbetii  tra  thebyg  iddi.  pan  anahoíìai  efc 


ÍIHUFÉINIÀÍD. 


eî  berhod  a’i  faddeuaut  croth  y fam  : — “Pechadur,  gwylia  rhas;  y 
defyd,  eanys  dy  ddyledswydd  arbenig  yw  ; onide,  ti  a goìli  dy  fywyd 
yn  sicr  ; eithr  v mae  efe  eisoes  yn  dy  waed,  fel  na  elli  lai  na  choiìi  dy 
íywyd,  er  rìy  hoìl  wyliadwriaetl).  Gan  hyny,  rhed  at  y ineddyg  anífael- 
edig,  canys  nid  oes  ua  arall  a ddichon  aehui>  dy  fywvd  o’th  hia  ; eithrr 
rìied  di  a fynot,  druan,  ni  ehyrhaeddi  di  ato  byth:  niae  hyny  yn  an- 
ndiosibl  i ti  o honot  dy  hun.  Ymgysura  dan  y cwbl,  diuan  tiawd, 
eanys  y mae  efe  wedi  ysgrileuu  enwau  Hawer  o honoch  yn  ei  iyfr;  ac 
fe  ailai  fod  dy  emv  dithau  yno,  iddo  gael  gaiw  heibio  i ti,  a’th  iacháu  ; 
eithr,  dichou  nad  yw;  os  nad  y\v,  marw  a wnei  o’th  glefyd.  Ie,  byddi 
dan  boenau  marw  byth  ynddo,  am  ei  fod  yn  dy  waed,  ac  am  na  weil- 
Iieaist  dy  hun,  yr  hyn  nieliit;  ac  am  na  ddeuaist  at  y meddyg,  yr 
hyn  ni  eìlaist  ychwaith;  ond  yn  benaf.  am  fod  y ciefyd  yn  ngwaed  y 
teulu,  yr  hyn  ni  eiìaist  wrtiio,  canysheb  dy  geriad  y bu,  oesoedd  lawer 
eyn  dy  fod.”  Nid  wyf  yn  condernnio  etholedigaeth  Duw  ; ond  yn 
dangos  mor  c.hwythig  yr  ymddeng>s-  gyda  phechod  gwrdddiol  yn  yr 
un  gyfundrefn  o ras  á hi. 

“Ow,  o w ! pa  waeth  i rni  (ebe’r  “Pregethwr”)  pa  un  ai  fod  fy  nghlef- 
yd  yr  un  oed  a minnau,  neu  ei  fod  yn  tarddu  o'ryw  ddiífyg  yn  fy 
nghyfansoddiad ; neu  ynte  fy  mod  wedi  ei  gael  drwy  heintusrwydd  ? 
lie  y’m  gosodwyd  ynddo “ueu  ynte,”  yehwaneged,  “drwy  fy  nioîal- 
wch,  a’m  drygioni,  a’m  dewisiad  ystyfuiy:  ac  ynfyd  fy  hu.nan  ?” 

Barnwn  mai  y chalera  morhus  yw  pechod  ; ac  onid  yw  efe  yn  wrth- 
rìdrych  mor  frawyt'hus  ag  yntau  ? Beth  pe  danfonai  iiys  y freniues 
feddyg  i osod  y clefyd,  feì  y gosodir  y cowpox  ar  freichiau  habanod, 
yu  ein  gwaed  a’n  eyfansoddiad  ? Oni  fyddai  hyny  yn  waeth  genynr 
na  phe  gosodid  ni  i fyw  yu  yr  heolydd  hyny  o Lunrìain  sy’n  cynnwys 
y cìefyd  ? Ond,  y mae’r  gydmhariaetii  yn  rhy  gyfyng  i tybiwn  nad 
oerìd  neb  yn  cuei  y cholera  oud  y rhai  a’i  dewiseut,  drwy  wisgo  diilad 
\ r afiacli  yu  wybyddus.  Oni  byddai  yn  ddewisach  genym  breswylio 
yu  y fath  lieol  dan  y fath  amgylchiadau,  na  chael  meddyg  ä’i  arfau 
melldigedig,  i osod  dafnau  o’r  gwaed  choleraidd.  ag  a sugnasui  efe  o 
wythenau  y meirw, — a’i  weithio,  heb  eiu  cenad,  meddaf,  i mewn  i n 
gwythenau  ? Pe  cymmerai  coieddw  yr  golygiad  yr  awrìwr — ac  y maent 
yn  llawer,  amryw  o honynt  yn  ddysgedig  a defnyddioì  — pe  cymrner- 
ent,  rneddaf,  y gw rtii-olygiad  yn  y goleu  yma,  oni  fyddai  yn  anhawtid 
i-.iwn  eu  caeì  i ddywedyd  gyda’rawdwr  hwn  : — “Nid  yw  ddim  yn  haws 
i mi  weìed  daioni  fy  Nghreawdwr  yn  y naiil  olygiad  ua’r  llail  ?”  Pc 
bawn  i am  osod  fy  mhlant  mewn  sefylìfa  gyíìeus  iddynt  arddangos 
gofal  maowl  gyda’u  hieehyd,  nid  tnewn  gwlad  rydd  o bob  aíiechyd 
y gosodwn  hwynt.  Myfi  a’u  gosodwn  yn  y gyfryw  lieol  afiachus.  a 
than  yr  amgy lchiadau,  ag  a nodwyd.  A phe  bawn  am  beidio  can- 
iatau  iddyut  y îantais  o gnel  dangos  un  goíal,  nadewisiad,  na  gwyliad- 
wriaeth,  i weithio  allan  fath  yn  y b\d  o gymmeriad  gwirfoddol ; myíi  a 
gymruerwn  gynllun  Mr.  Wiìliams — mi  a ehwistreilwn  i mewn  i’w  cyf- 
soddiad  bíibanaidd  ryw  gymmaint  o waed  cholerawg  pur  yr  hen  Adda, 
lie  ceir  y syiwedd  cholerawg  yn  ei  burdeb  anaeìe  ac  uífernol.  Pe 
bawn  arri  eu  liadd  â’r  choiera  yn  y uiodd  sicraf  a mwyat  anífaeledig, 
lelyna  y.n  union  y gwnawn.  Ac,  onid  daioni  fyddai  cu  gpsod  yn  y 
4iô. 


TRAETIIODAU. 


£yfrvw  ẁIîìcÎ  ng  n rod  wvd.  dan  y fath  anrtgyîchiafían  ? ì>,  or.id  tîrna  y 
daioni  penaf  i greaduriaid  CNÍrifol  heb  etto  íi'urfìo  eu  cyrnnìeriad  ? nr 
onid  cynllun  yr  awdwr  fyddai  y drwj;  gwaethaf  iddynt.  o’r  oehr  araìl  ? 
IJurnwch  fy  mod  i.  eu  tad  anwylaf,  ar  ol  gosod  y troîerawg  farwoìaeth 
hovi  yn  eu  gwaed.  yu  eu  easírlu  ynghyd,  acyn  pregethu  iddynt  ar  y 
mater,  gan  ddannod  iddynt,  ‘ Pahfttn  y byddwch  feirw,  fy  mhlant  bacli 
i ? Nid  ymhofìuf  yn  eich  marwoloeth.  Ymadewch  á’r  cholera  anaeîe 
yna  vn  y fan.  A deallwch,  os  na  wnewch  ymiachau  oddiwrtlm.  mai 
meirw  fyddwch  ; ac  mai  eb*h  cymtneriad  chwi  eich  hunain  a crondem- 
nir  fel  hyn,  tra  yr  erys  fv  nwylaw  i yn  1 ì n oddiwrth  eich  gwaed  !” 
Pe  gwnawn  fcl  yna,  oni  elw  id  fì  yn  Uofrudd  fy  mhìant?  a phe  edliw. 
iwn  fel  vna  iddynt  o dan  eu  dolur,  oni  elwid  fi  yn  anghenfìl  o ddi- 
deimlndrwrdd.  mn  ’wawfHo  y trneiniaid  oedd  yn  treniru  o’in  cwepwrn- 
iad  fy  hun  ? eanys  gwyddwn  o’r  dechreuad  na  allent,  druain,  ddianc 
rliag  marwolaeth,  oherwydd  yr  hyn  a wnaethwn  iddynt. 

“Nid  oedd  cvfîxn<’OíìHi.'id  yr  undeh  sydd  rhvnprorn  ni  ap  Adda  yn  ein  rhwrmo  i jro^n  , 
ìnwy  napr  yroedd  sorchyrm  n Duw  i Adda  yn  jçosod  rhwymau  arno  ef  i bechu.  Felly 
er  mai  Duw  n {ryfansoddodd  yr  undeb  acr  sydd  yn  pwneyd  ein  bod  ni  yn  euojr  d bech'»d 
Adda,  yn  gystal  ft!r  ddeddf  a>r  oedd  vn  ewneyd  fod  vn  bechod  i Adda  fwyta  o ffrwyth 
y pren  ; etto  ni  ull  efe  fod  yn  awdwr  o hechod  Adda,” — daf.  “0. 

Beth  ! a ydym  ni  gymmaint  at  ein  dewisiad  i wrthod  cosp  pechmí 
Adda,  ag  oedd  Adila  ei  hun  at  ei  ddewisind  i beidio  peclm  ? os  nad 
vdvrn,  dvna  fraich  gyntaf  y gosodiad  yn  ofer,  os  nad  itwaeth — yn  yn- 
fydrwydd. 

Am  y fraich  nesaf ; Duw  a irvfansoddodd  imdeb ; “undeb”  yntnu 
(pwy  bynag  oedd  efe),  a’n  gwnaeth  ni  yn  euoa:.  O'r  goreu,  gosoder  y 
bai  ar  undph,  os  ereadur  cvfrifol  vdyw.  Eithr  os  bwvstfìl  yn  cornio 
ydyw,  gosoder  y bai  yn  erbyn  ei  berchenog.  ani  ei  ollwng  yn  fliydd. 
O.  gvfiawnder  Duw,  ein  Tad  a’n  Creawdwr,  cefaist  dithau’th  anglioiio 
yn  awr ! 

Yr  oedd  tnd  a chanddo  dyaid  mawr  o blant  hycbnin.  “Ewch  i 
niewn  i’r  ccrhyd  yna.  ' mhlant  anwyl  i.”  ebeefe  wrthynt  nn  boreu.  I 
mewn  yr  aethant  “Cymmer  ditliau  dv  fflangell.  aciring  i’r  eisîeddle. 
a gyr  v cerhvd  o’m  hlaen  i’r  ddinas  ; minnau  a'îh  ddilynaf  ar  fyrder.” 
^be  efe  wrth  ei  gerhydwr.  Yn  mhen  ennvd  daeth  y honeddwr  ar  ei 
gelf/l.  ac  wrth  ddynesu  vn  mlaen.  eanfn  rywbeth  yn  gorwedd  vn  y 
ffos.  Pan  ddaeth  yno,  wele  ei  gerbyd  ef  vdoe<M.  “Ai  dyna  lle  yr 
ydyeh  chwi.  f'anwyl  blant  ?”  ebe  efe.  ‘*Ie,  nhact  hach  !’*  medder.t 
hwythau.  “Gyrodd  y cerhvdwr  ni  dros  vr  ymyh  ac  yr  vdym  wedi  an- 
afu  bob  un,  a thori  ein  hesgyrn  yn  chwilfriw.  Ond  p i heth  yw  y rhafìf- 
au  hychain  svdd  yn  eich  dwylaw,  nhad  bach  ?”  meddai  y plant  an- 
ffodus.  “Wel  (ehe  yntau),  mi  a wyddwn  mai  eich  anafu  a wnelai  efe, 
pan  eich  gosodais  yn  y cerbvd  : nid  ambeuais  crioed  mo  hvny,  er  i tni 
beri  iddobeidio  er  dim  ; ac  ni  hysbysais  iddo  vchwaitb  fod  bvwyd  neb 
ond  ei  hunan  mewn  perygì,  os  esgeulusai  y II w \ hr  diogel.”  “Ond  i 
ba  ddyhen,  nhnd  baeh,  y mae  v rh«\lfau  ?”  meddai  y pìant  prvderws. 
“0  ; i’ch  crogi  bob  un  ara  anafu!’’  ebe  \nJtuu.  Yn  awr:  ai  tad  dg, 

ill 


RÎÌCTEINIAIB. 


4 tösturioî,  a hawdtîçat*.  oedd  efe  ? Ai  rhyfedd  fod  plaut  Cyrarit,  afit 
heiblauyn  eu  dwvlaw,  yn  casan  Duw  dan  y fath  ddarìun  â hwn  ? Yr 
i\n  faint  o hawl  sydd  gan  y tad  hwn  i groííi  ei  blant,  ac  i ganmol  ei 
dosturi  ar  ol  darfod,  ag  sydd  iran  Dduw  iddamnio  ein  habanod  ninnau 
drwy  Adda — canys  pa  heth  llai  nabi  damnio  fuasai  eu  llenwi  á’r  anian 
a’ti  sicr  dynasai  i syrtaio  i ddamnedigaeth  ? 


TRAETH  A W D XV. 

PECHOO  GWRËIDDIOI.  YN  GWADU  HOLL  ATHRAWUETHAU  UNIONDEH 

A GR\S. 

1.  Try  bregetha  yr  cfenyyl  yn  ynfydrwydd.  Onid  perswadio,  a chym- 
îielî,  ac  annog.  agwahodd,  dyriion  odiiiwrth  bechod  at  Grist,  yw  preg- 
etnu  ? Eitnr  os  drwy  hauad  had  ynddo  yr  aeth  pechod  i mewn  i’r 
gwrandawr,  drwy  hnuarl  hadàu  ynddo  yn  unig  y ceir  ef  alìan  o honm 
Cofiér  îiad  hau  fel  yr'hauwr  yn  hau  y gair  yn  v ddainmeg  ywhwn. 
ílau  drwy  genad  y galon  yw  preírethu  pechod  aìlan,  ond  hau  gorfodol 
vw  yr  hauad  hwn  o hono  i mewn.  Mae  poh  poth  i ddod  allan  yf  un 
ffordd  ag  yr  aeth  efe  i mewn.  Eithr  drwy  addysg  ac  esiampl  y eeir 
pechod  alian,  medd  y beibl ; yna,  rhaid  mai  dyna  y fìfordd  yr  aeth  efe 
i mewn  drwyddi.  (ian  hvnv,  mae  y pwnc  o anian  lygredig  digenaii, 
yn  cynnwys  y pwnc  o rinwedd  digenad  yn  gyferbymol ; a thrabo  rhin- 
wedd  yn  cael  ei  ddechreuad  drwv  ddylanwad  moesol  y gwirionedd  ar  y 
mecjdwl,  rhaicj  mai  cjrwy  weithjo  aìlan  y croes-beth  y byddhyny; 
eitbr  os  yn  aníanyddoi  yr.aeth  efö  i mewn,  vn  anianyddoì  yn  unig  y 
rhaid  ei  gael  aílan.  Os  drwy  naws  ddystaw  diwyhod  i’r  meddẃl  y 
claeth  efe  o’r.Adda  cyntaf  i rnewn,  vna  drwy  naws  ddystaw  diwyhod  i r 
un  meddwì  o’r  ail  Adda  y daw  efe  alîan.  Os  hei)  y bregeth,  neu 
esiampí,  neu  addvsgiad,  vr  aeth  efe  i rnewn.  heh  y bregetn,  na’r 
esiampl,  na’r  addysgiad  y claw  efe  allan,  Am  hyny,  aeth  pregethiad, 
nc  esiampl,  ac  adriys?  dda.  yn  ofer  ! 

2.  Try  santeiddiad  o ras  yn  anmhosibl.  Mae  hawl  gan  bob  enaid 
cyfrifoi  i gnel  «•ychwyniad  teg  ar  hob  gweitlired  gyfrifol,  heb  ei  ìenwi 
a thueddiad  ati  nac  oddiwrthi  yn  ddigenad  ; gan  hywy,  mae  hawl  gan 
boh  dvn  i gael  ei  wneyd  yn  ddiiwgr ; eithr  gan  y dywed  attcgwvr  y 
pwnc  hwn  nad  ydym  felly  yn  awr,  dyiai  yr.hwn  a wnaeth  gyfammod 
heh  ein  cenad  i’n  liysrru,  wneyd  un  etfco  heh  ein  cenad  i’n  dadlygru, 
eyn  y íreüir  dvwedvd  ein  bod  ar  dir  te<r  i aiiu  damros  ein  nodweddiad 
gwirfoddol.  Eithr  ein  dadiygru  fyddai  ein  santeiddio;  ao  os  oes  hawl 
genym  iddo.  nid,  gras  ydyw.  canys  hawl  i ras  sydd  wrthuni.  ^r  hwn  a 
, ìvgrodd  ei  hun  yn  wirfoddol  ac  esgeulusyn  unig  yw  yr  hwn  ellir  sant- 
eiddio  o ras. 

3-  Dinystria  ras  maddeuol.  Pe  gosodai  rhyw  freniu  hadau  y cholera 
yn  ngwaed  <ivn,  a piie  parai  ei  ddal  ef,  eilwaith,  a’i  ddedfrvdu  i 
amrau,  am  ledoenu  â’i  anadl  naws  y ciioîera  hwnw  yn  awyrgyìch  ei 
decrnas  ef.  a pite  cyhoeddai  faddeuant  yn  v diwedd  iddo.  a allai  efe 
ganmol  ei  ras  ;tm  livnv  ? Ac  ai  maddeuant,  yn  ol  ystvr  y gair.  fycldai 
i.hyny  ? Ar  v breain,  tic  uid  y carcharor,  yr  oedd  anghen  am  faddeuaut» 
41ÍJ 


TRAETHODAU: 


4.  Dyrysa  athrawiaeth  yr  iawn.  Iawn  ysgafn  a bach  a tMigona  dro»  - 
îuuaid  byd  o tì'rwyth  drwg,  pe  tyfasai  liyd  yn  nod  ar  feusydd  un  ani- 
aethwr,  os  gellir  profì  mai  gwr  arall  a’i  heuodd  heb  yn  wybod  itldo  ef. 
Pa  un  ai  ar  y ‘*gwr  a hauodd  yr  had  da  yn  ei  faes”  yn  y ddamineg,  ynte 
ar  “y  gelyn  ddyn  yr  hwn  a?u  hauocld  hwynt”  yr  oedd  y bai  ? Os  a r y 
perchenog,  yn  ol  y pechod  gwreiddiol  hwn,  iawn  bach  iawn,  debygwyf,  a 
ddigonai  am  y bai  hwnw.  Am  bechod  yr  hauwr  y rhaid  wrth  iawn 
mawr.  Felly  am  becliod  yr  hwn  sy’n  euog  o’r  bai  o hau  ei  beciiod  ei 
hun  yn  ei  galon  ei  hun,  ac  nid  ar  yr  hwn  a aned,  a’i  galon  ar  ymdori 
gan  ymchwydd  hadau  o hauad  drwg  ei  elyn  heb  yn  wybod  iddo,  y niae 
eisiau  iawn  o bwys  a gwerth.  Vu  wir,  nid  oes  eisiau  un  iawn  ar  y llall 
i’w  gynnyg  i Dduw  ; eithi  ar  yr  ochr  arall  y mac  eisicu  iawu  i'w  gynnyg 
iddo  ef. 

5.  Gwada  waith  yr  Yshryd.  Ni  all  fod  yn  waîth  moesol  neu  ennill- 
awl  ; canys  hau  anian  yw  yn  ddigyfrwng  fel  yr  hauesid  yr  anian  ddrwg 
o’r  blaen  : oherwydd  nid  drwy  berswadiad  y tynirallan  reddf  anianyddol 
sydd  yr  un  fath  a’r  un  fesur  yn  nihawb.  Mae  yr  Ysbryd  yn  arferyd 
moddion  cymhelliadol,  ac  esiampl  dda,  a bygythiadau,  ac  yn  addavr 
gwobrwyon,  gan  adael  y dyn  o hyd  yn  rliycìd  i ddewis  a gwrthod  ; yr  um 
modd  yn  holíol  a phe  byddai  a wnelai  efe  ag  arferiad  neu  duedd  ag  a 

asai  drwy  foddion  cymhelliadol,  ac  esiampl.  Eithr  os  drwy  ddylitìad 
o gyfammod  yn  ddigyfrwng  y daeth  pechod  i mewn  i’r  dyn,  drwy  ddy- 
lifìad  o groes-gy  fammod  yrun  mor  ddigyfrwng  y inae  y tforddi’w  gàti 
ailan  o hono. 

(ji.  Dyrysa  athrawiaeth  y Drindod ; canys  gesyd  y Tad,  yn  y cyra- 
merfati  o amdditì'ynydd  dedfryd  rhvw  gyfammod  o’i  eiddo,  yn  llygr* 
holi  eueidiau  y byd  ; a gesyd  yr  Ysbryd  o’r  oclir  arall,  yn  y cymmeriad 
t»  amddiftynydd  dedfryd  rhyw  gyfammod  arall,  i ddadlygru  rhyw  luaws 
o honyut,  drwy  ar.feidrol  gost  a thrafferth,  drachel'n.  Personau  yu 
gweithio  yn  groes  i’w  gilydd  ni  byddent  Drindod  ddwyfol. 

7.  Gwada  gyfrifoldeb  dyn  a barn  yyfiawn  y dydd  olaf.  Profwyd  hjn 
eisoes  yn  y Traethodau  blaeno>’ol. 

8.  Gesyd  ei  hun  yn  esgus  dros  bob  peehad.  Profwyd  hyn  befvd 
e.soes. 

Yn  awr,  beb  ymhelaethu  yn  y dull  yma,  fel  y gwelir  y gellid  ; heth  a 
ddywedwn  am  bwnc  o fath  hwn.  na  ellir  na  barnu  pechadur,  na  dyrch- 
afu  gras  na  chyfiawmder,  heb  ei  wadu  ? Un  reol  dda  i adnabod  cyfeil- 
ioniad  tlrwyddi  ywhóno: — Os  cyimnyla  efe  wyneb  gras  Duw,  new  os 
gwjngaìcha  efe  wynebpryd  pechod,  cyleiliornad  yw  : ymaith  ag  ef  t 

TRAETHAWD  X Y I. 

YSÜRYTIIYRAU  BENTHYCIEDIG  Y LLYGREDD  GWR  GIDDTOL. 

Gellid  cau  i fyny  yr  arholiad  hwn  er  boddhad  pob  duwinydd  sy’n  credu 
nad  yw  rhesymau  y Bibl  yn  afresymol,  moesoldeb  y Beihl  yn  anfoesol, 
ac  uniondeb  y Beibl  yn  anghyfiawn,  gyda  dim  ond  yr  hyn*a  ddangoe- 
wyd  o afresymoldeb  ac  anghyliawnder  y dyb  ; ond  er  mwyn  y rliai  a 
allont  fod  yn  tylied  fod  ya  y Beibl  egwyddorion  rbesymol  croes  i’n 
rheswiü  cyffredin  dì,  ddynion ; a ch)  fia.wi.der  yn  y Creawdwr  agsydd 


ÎÜÎÜFEíNÎÀlD. 


y»  groes  i oyfìawHfìer  ereadnr,  telir  byr  sylw  i’r  adnodali  a fentbyCÌr  ya 
gyffredin  gauddynt  i attegu  y dyb  hon. 

Gen.  vi,  5 : “A  bod  bull  fwriad  meddylfryd  calon  dyn  yn  unig  yn 
©drygionus  bob  arnser.”  Aríerir  cyfeirio  at  yr  lianes  hwn  i brofi  llygr- 
edd  gwreiddiol ; ond  (1),  Nid  oes  yma  air  o egìurharì  ar  wraidd  y llygr- 
edd,  beblaw  cwyn  rhag  ei  fodolaeth  yn  nnig.  (2),  Edifarhaodd  Du\r 
ätn  wneuthur  o huno  ddyn  ar  y ddaear,  yr  byn  oerìd  >n  dangos  nad  oedd 
'dini  yn  y natur  osr  geni,  yn  peri  iddo  ddysgwyl  i’r  oes  droi  allan  mor 
ddrygionus.  (3),  “Dileaf  ddyn,”  ebe  efe  ; achanna  ddileodd  efe  yr  hìl 
fcl  y cyfryw,  rhaid  mai  wrth  yr  oes  a’r  genedlaeth  yr  oedd  efe  yn  ddig  ; 
&c  os  wrthynt  hwy  yr  oedd  efe  yu  ddig,  eu  calonau  hwy  yn  unig  oedd 
yn  ddrygionus  hob  amser.  Nad  oedd  efe  ŷn  dileu  dynoliaetli  fel  y cyf- 
Vyw  a brofwyd  drw^y  arbediad  Noah  a’i  deulm  4c,  nid  oes  yma  i’r  sawl 
sy’u  chw'ilio  am  dystiolaetli  o hoìlol  lygriad  p*b  dyn  a hahan  ar  wyneb 
daear,  ddim  ond  prawf*  o lygriad  yr  oes  a’r  genedlaeth  hòno,  y rhai  a 
ddilewyd.  (4),  At  fwriarìau  dyn  y cyfeiriryma  fel  pethau  drwg,  ac  nid 
at  ei  anian  : gellir  cyfaddef  y blaenaf  tra  yn  gwadn  yr  oîaf.  Nid  baban 
©edd  “y  dyn”  oedd  a’i  “ddrygioni  yn  aml  ary  ddaear  ac  nid  sugnydd 
hrona»  oedd  â “holi  fwriad  meddylfryd  ei  galon  yn  unig  yn  ddfygionu* 
hob  amser.”  Pechod  gweithredol,  ac  nid  diin  gwreiddiol  na  greddfol 
sydd  ynia.  (5),  Nid  dyn  fel  hil  neü  rywogaetli  yn  gyíFredinol  a fedd- 
ylir,  catiys  aríerir  y fannod  yn  yr  iaith  wreiddiol  o flaen  y gair  ; Ha- 
adam  ; ac  nid  Adam  ; y dyn , ac  nid  dyn  yn  gyíì’redinol.  Mae  yr  iaitli 
wreiddiol  ynddi  ei  hun  yn  rìdigon  i hrofi  mai  at  y genedlaeth  gynddiìuw- 
iol,  ac  nid  at  yr  hil  yn  gyfíredinol,  y cyfeirid.  A phe  cyfeiriasid  at  yr 
hil  yn  gyffredinol;  buasai  raid  cìyfeisio  a dychymygu  yn  rymus  a gwyllt 
eilwaith  cyn  dod  i ben  ag  adnahod  gwreiddyn  y arwg. 

Gen.  8,  21  : — “Ni  chwanegai’ iellditnio  y ddaear  mwy  er  mwyn  dyn, 
©herwydd  hod  bryd  calon  dyn  yn  ddrwg  o’i  ieuenctyd/’  Eithr  nid  oes 
yma  ychwaith  un  cyfeiriad  at  lygreddgwreiddiol ; oherwydd  yn  laf,  At 
y cynddiluwiaid,  ac  nid  at  ddynolryw  yn  gyílfedinol,  y cyfeirir,  megys 
yn  y testyn  diweddaf,  ar  yr  hwn  gwel  y syiwadau.  2il,  O’i  ieuenctyd^ 
ac  nid  o’i  fabandod  neu  ei  ddechreuad  hollol,  addywedir;  a phwy  a wad 
fod  gwyr  yr  oes  hòno  íeily  er  pan  yn  “ieuainc  Nid  yw  caniatau  y 
testyn  hyd  ei  eithafion  yn  caniatau  fod  bryd  calon  y dynion  iiyny  ya. 
drìrwg  o’u  ffurfiad  cyntaf  yn  y groth  ; ac  y mae  yn  rhaid  cael  tystiolaeth 
® hyn  oll  cyn  y caniateir  y peth.  Y gair  gwreiddiol  am  bryd  yw  Iatzar, 
ystyr  yrhyn  yw  dychymmyg , neu  benderfyniad  y meddwl,  ncu  y ddyfais 
a greir  ynddo.  A chyd  na  bo  dyfais  yr  un  peth  a naws,  neu  ystad,  neu 
aniaa,  yr  erys  yr  adnod  hon  i baìlu  profi  y Ilygredd  gwreiddiol.  3ydd, 
Yn  y ddaü  destyn  hyn,  lle  yr  oedd  Duw  yn  edìiw  horeudeb  drygioni  y 
galon  drìynol,  onid  yw  ei  waith  o heidio  ediiw  y llygredigaeth  yn  ol 
tuhwnt  i'r  ystad  o ieuenctyd,  ynfath  o brawf  na  wyddai  efe  ddim  oll  am 
y llygredd  gwreiddioì  Awrstinaidd  dan  sylw  ? Agored  fy  mrodyr  gwrtii- 
gredawl  eu  mynwesau  yn  ddinag  i’r  ystyriaetb  bwyliog  o hyn. 

Diar.  20,  9 : “Pwy  a ddichon  cldywedyd,  Mi  a lanheais  fy  nghalou  ; 
glân  wyf  oddiwrth  íÿ  mbeehod  ?”  “Glân  wyf  oddiwrth  bechod  Adda” 
©edd  y prawf  anghenrheidiol ; ond  “oddiwrth  fy  mhechod”  yw  y prawf 
a gafwyd.  Yr  ystyr  yw>  nad  oes  neb  a aìl  herio  pawb  i’w  ehwili» 
420 


TRAETHODAU. 


gan  ddywedyd  ei  fod  wedi  glanhau  ei  galon,  nes  nad  yw  efe  yn  pechu 
dim. 

önd,  fe  allai  mai  yr  ymadrodd  a fenthycir  amlaf  gan  yr  Awstiniaid 
yw  yr  hwn  a geir  yn  Salm  51,  5: — “Wele,  mewn  anwiredd  y’in  ìlun- 
iwyd,  ac  mewn  pechod  y beichiogodd  fy  mam  arnaf.”  Eithr,  sylwer 
yn  fanwl  ar  yr  ystyriaethau  canlynol.  laf,  Cyfeirio  mae  Dafydd  at  ei 
luniad  yn  y groth,  a beichiogiad  ei  fam  arno  o ran  ei  gorff.  Yn  awr, 
pa  un  ai  y corff  ai  yr  enaid  yw  yr  anifail  ? Os  y corff  ydyw,  rhaid  mai 
yr  enaid  yw  y pechadur  cyfrifol.  Ond,  ar  ba  ran  o’r  dyn  y beichioira 
y fam?  Os  ar  y rhan  anifeilaidd,  yna  ar  ran  anghyfrifol,  ac  yna  eil- 
waith,  ar  ran  ddiddrwg  ddidda.  Os  oes  rhyw  gyfran  o’r  baban  yn 
bechadur  o Adda,  rhaid  mai  y gyfran  a all  bechu  yn  weithredol  yw, 
sef  yr  ysbryd.  Eithr  oddiwrth  Dduw,  ac  nid  y fam,  y daw  yr  ysbryd, 
yr  hyn  a brawf  nad  oes  dim  a wnelo  beichiogiad  y fam  â’i  greadi?- 
aeth  ef.  2il,  Ond  cyfaddefa  proffeswyr  y llygredd  gwreiddiol  hwn 
nad  oes  fodd  ei  fod  yn  eiddo  i’r  baban  cyn  ei  luniad  ; eithr  pan  yr 
oedd  Dafydd  yn  cael  ei  lunio  yr  oedd  efe  yn  dwyn  perthynas  â’r  pechod 
yn  ein  testyn  ; yr  hyn  a ddengys  mai  pechod  ei  rieni  a feddylir.  Ei 
ystad  ef  cyn  bod  yn  greadur  lluniedig  oedd  yr  hon  yr  oedd  ynddi  pan 
yn  cael  ei  lunio,  a chan  mai  at  yr  ystad  hòno  yn  unig  y cyfeiria  ein 
testyn,  nid  at  bechod  perthynol  i'r  baban  y cyfeiria,  oddieithr  ein  bod 
yn  dal  allan  fod  y Creawdwr  yn  gyntaf  peth,  wedi  hau  sylwedd  pech- 
adurus  adamniol  pechod  yn  y groth,  ac  yna  wedi  eaniatau  heuad  svl- 
wedd  y baban  yn  ail,  er  mwyn  sicrhau  cyflenwad  ei  le  ef  o’r  llygredd, 
ac  er  mwyn  cael  sicrhau  mai  mewn  anwiredd  felly  y llunid  ef.  Etto, 
lluniad  corff  yn  unig  sydd  genym  o hyd.  3ydd,  Etto,  dywed  y geir- 
iadurwr  enwog,  Gesenius,  nad  lluniwyd , ond  ganwyd,  yw  y cywir  gyf- 
ieithiad.  Gwel  ef  ar  y gair.  Felly  y cyfieithai  efe  y gair  yn  mhob 
man.  4ydd,  Onid  yw  proffeswyr  y llygredd  gwreiddiol  yn  ystyried  y 
Salm  hon  yn  salm  edifeiriol  Dafydd  ? ac  a allant  hwy  alw  y gvffes 
hóno  yn  un  gywir.  ac  yn  gyffes  dyn  fo  yn  cwympo  arei  fai,  agfydd  yn 
tafiu  aryr  hyn  a ddeilliodd  iddo  oddiwrth  ei  dad  a’i  fam  yr  holl  fai  ô’i 
bechod  ? Onid  yw  y gyffes  hon  wedi  ei  gwneuthurer  mwyn  cvfiawn- 
hau  Duw — “fel  y’th  gyfiawnhaer  pan  lefarech,  ac  y byddit  bur  pan 
farnech?”  Ac  onid  yw  hyny  yn  dangos  mai  barddoniaeth  cryf  hun- 
anffìeiddiad  yw  yr  ymadrodd?  5ed,  Dywed  rliai  gwŷr  dysgedig,  gau 
mai  o achosei  bechod  gyda  Bathseba  y cyfansoddodd  efe  y Salm,  raai 
penniîlydyw  wedi  ei  gyfansoddi  gan  y tad  galarus,  uwcliben  y plentyn 
pan  ydoedd  yn  y gwingiadau  angeuol,  a’i  fod  yn  ol  gwyllt  neidiadaû  v 
bcirdd  dwyreiniol,  yn  canu  cwpl  o linellau  yn  mherson  y babau  ei 
hun,  fel  y canasem  ninnau  ein  hunain  pe  mynasem  linellau  i’w  gosod 
ar  ei  fedd  ef.  Ac,  a chyfaddef  y gwir,  i’r  baban  y maent  yn  taro"  add- 
asaf,  canys  y cyfryw  oedd  auigylchiadau  ei  feichiogiad  a'i  enedigaetli 
ef.  Fel  pe  dywedasai  y plentyn  wrth  farw ; — “Na  syned  neb  fy  mod  i 
yn  marw  mor  ieuanc,  ac  er  gwaethaf  gweddiau  taerion  a dagrau  heillt- 
ion  fy  nhad  ; canys  creadur  a aned  drwy  bechu  yn  erbyn  Duw  fel 
brenin  y wlad  ydwyf  fi ; ac  er  maddeu  o Dduw,  yn  y eymmeriad  o 
Dduw  y Ffydd  a rhad  ras,  i’m  tad  ar  ei  edifeirwch,  dan  farn  yr  un 
Duw  fel  Jehofayr  ydwyf  fi  i farw,  dan  y ddeddf  sy’n  ymweled  â phech- 
2 m 421 


RHUFEINIAID. 


odau  y tadau  ar  yplant;  canys  mewn  anwiredd  y’m  ganwyd  í,  ac 
mewn  pechod  y beichiogodd  fy  mam  arnaf  fi.”  Nad  beth  am  yr  es- 
boniad  celfydd  hwn,  naae  efe  o well  tuedd  na’rhwn  a esyd  yr  hen  sant 
edifeiriol  yn  lloífwr  esgusion  o bob  man,  can  belled  â chroth  ei  fam, 
dros  ei  anwiredd. 

Rhuf.  7,  10  : — “Y  gorchymyn  yr  hwn  ydoedd  i fywyd,  hwnw  a gaed 
i mi  i farwolaeth,”  sydd  ymadrodd  mewn  cyfeiriad  yn  Nghyffes  Ffydd 
y Treffi.  Calf.  i brofì  fod  “dedwyddwch  neu  annedwyddwch  holl  hil- 
iogaeth  Adda,  yn  ymddibynu  ar  ei  ufydd-dod  neu  anufydd-dod  ef.” 
Eithr  dywed  yr  adnod  nesaf  mai  pechod  a gymmerodd  achlysur  drwy 
y gorchymyn,  ac  a dwyllodd  yr  ysgrifenydd  ; ac  mai  felly  y lladdwyd 
ef.  Dyw'ed  yr  hanes  mai  ei  dad  Adda  a dwyllwyd  yn  anffawd  y cwymp 
cvntaf;  a chan  mai  cyfeiriad  at  ŵr  arall  yn  cael  ei  dwyllo  sydd  yma, 
nid  vvv  yr  adnod  yn  profì  y pwnc. 

Gal.  3,  10,  sydd  adnod  arall  a arferir  yno  i’r  un  perwyl : — “Cynni- 
fer  ag  ydynt  o weithredoedd  y ddeddf,  dan  felldith  y maent,  megys  y 
mae  yn  ysgrifenedig,  Melldigedig  yw  pob  un  a’r  nad  yw  yn  aros  yn 
yr  holl  bethau  aysgrifenwyd  yn  llyfr  yddeddf,  i’w  gwneuthur  hwynt.” 
Ond  y mae  mwy  o anhawsdra  yma  i ddirnad  pa  fodd  yr  aethpwyd  i 
roi  benthyg  yr  adnod  hon  i’r  pechod  gwreiddiol,  nag  sydd  i ddirnad  y 
pwnc  diafael  hwn  ei  hun.  Yr  oedd  y ddeddf  hon  yn  “ysgrifenedig 
mewn  llyfr.”  Paun  ai  y cyfammod  gweithredoedd,  fel  ei  gelwir,  ynte 
cyfammod  Sina,  oedd  ysgrifenedig  mewn  llyfr  ? Pa  un  ai  gweithred 
ynte  “gweithredoedd”  oedd  mewn  golwg  yn  y “Na  fwyta  o hono?” 
Am  ba  ddeddf  “y  mae  yn  ysgrifenedig”  fel  hyn  ? Onid  yn  Deut.  27, 
26  y ceir  yr  ymadrodd  a ddyfynwyd  yma?  Ac  onid  at  holl  eiriau  y 
gyfraith  hòno  ag  a lefarasid,  ac  a ysgrifenasid  yn  yr  lioll  bennodau 
hyny,  y cyfeirid  ? Pa  beth  arall  a all  “y  gyfraith  hon”  fod  ? A oedd 
“Melldigedig  yw  yr  hwn  a symudo  derfyn  ei  gymmydog”  (Gwel  adn» 
17)  o fewn  cyfammod  Adda?  At  ba  gymmydog  y gallasai  yr  hen  dad 
cyntaf  gymhw’yso  yr  ymadrodd  hwn?  Ond  dyna  ddigon  o resymu, 
yn  ddiau,  ar  yr  adnod  hon.  Nid  wyfheb  gofio  fod  y gwŷr  raewn 
golwg  yn  dal  dros  gynnwys  y ddeddf  Foesenaidd  o fewn  cyfammod 
Adda;  eithr  yr  wyf,  bellach,  yn  dal  dros  liawl  i brawf  o hyny.  Myfi 
iiis  gwelais  airerioed  o hrawf  o’r  peth,  o fewn  na  Beibl  na  duwinydd- 
iaeth  credoawl ; er  i mi  weled  digonedd  o bob  triniaeth  arall  arno. 

Eph.  2,  1 : — “A  chwithau  a fywhaodd  efe  pan  oeddych  feirw  mewn 
camweddau  a phechodau.”  Fe  allai  mai  hon  yw  yr  adnod  benaf  yn 
V Testament  Newydd  oddiahan  i’r  bummed  bennod  o’r  epistol  at  y 
Rhufeiniaid,  feì  sail  i’r  pwnc  dan  sylw.  Eithr  yn  laf,  Nid  “meinv  yn 
nghamwedd  Adda"  a ddywedir.  Yn  ail,  Nid  camwedd  neu  bechod, 
ond  “camweddau  a phechodau,”  yw  yr  ymadrodd.  Pan  gyffyrddai 
Paul  a chamw’edd  Adda,  yn  y rhif  unigol  y gosodai  efe  ef  bob  amser. 
3ydd,  Camweddau  yn  mha  rai  y rhodiasent  sydd  dan  sylw ; eithr  ni 
rodiodd  neb  yn  nghamwedd  Adda  oddieithr  Addaei  hun.  4ydd,  Nid 
yn  ol  trefn  y cyfieithiad  y mae  trefn  y testyn  gwreiddiol,  ond  fel  hyn  : 
“A  chwithau,  pan  oeddych  feirw  mewn  camweddau  a phechodau,  yn 
mha  rai  y rhodiasoch  gynt,  yn  ol  helynt  y byd  hwn,  yn  ol  tywysog 
lly  wodraeth  vr  awyr,  sef  yr  ysbryd  ag  sydd  vr  awrhon  yn  gweithio  yn 
422 


TRAETHOÖAU. 


myss  plant  yr  anufydd-dod  : yn  mysg  pa  rai  lièfyd  y bu  ein  hymar- 
weddiad  ni  oll  gynt,  yn  chwantau  ein  cnawd,  gan  wneuthur  ewyllysiau 
y cnawd  a’r  meddyiiau  ; ac  yr  oeddym  ni  yn  blant  naturiol  digofaint, 
meírys  ereill ; eithr  Duw,  yr  hwn  sydd  gyfoethog  o drugaredd,  oher- 
wydd  ei  fawr  gariadâ’r  hwn  y carodd  efe  nyni,  hyd  yn  nod  pan  oeddym 
yn  feirw  mewn  camweddan,  a’n  cydfywhaodd  ni  gycla  Christ.”  Dyna 
drefn  yr  ymadroddion  gwreiddiol,  fel  y gwel  pob  dyn  a allo  ddim  ond 
darllen  yr  iaith.  5ed,  Pa  beth  yw  cywir  ystyr  y gair  a gyíieithir  yma 
yn  “meirw  mewn  camweddau,  &c.?”  Yn  awr,  pa  beth  bynag  yw, 
rhaid  iddo  eistedd  yn  esmwyth  yn  yr  holl  ymadroddion  â’i  cynnwys- 
ant ; a thyma  hwy : Rhuf.  6,2,  10,  11;  Gal.  2,  19;  Eph.  2,  1,  5,  lle 
cawn  farw  i bechod,  marw  i ni  ein  hunain,  marw  i’r  Arglwydd,  marw 
i’r  ddeddf,  a marw  i gamweddau  a phecliodau.  Eithr  gwel  yn  tnhell- 
ach  ar  pen.  6,  2.  Yn  awr,  os  cyfeiriad  at  ddynolryw  fel  meirw  drwy 
gamwedd  Adda  yw  yr  ymadrodd,  rhaid  fod  Crist  felly,  canys  dywed 
pen.  6,  10  iddo  yntau  farw  unwaith  fel  hyn.  Dengys  arferiad  yr  apos- 
to!  ei  hun  o’r  gair,  eu  bod  hwy  eu  hunain  wedi  myned  drwy  y farwol- 
aeth  hon  i,  neu  drwy,  neu  gyda  phechod  (ti  2);  fod  Crist  ei  hun,  a'r 
Crisúonogion  ar  eu  troedìgaeth,  wedi  myned  drwyddì  yr  un  modd 
(adn.  10,  11).  Ni  thycia  pwyso  ar  y cyfieithiadau  gwahanol  pari  y 
inae  yr  ymadrodd  gwreiddioì  yn  mhob  testyn  yr  un.  Tystia  hefyd 
ein  bod  ar  ein  hymadawiad  â’r  byd  yn  myned  drwy  yr  un  farwolaeth 
i,  neu  drwy,  neu  gyda,  yr  Arglwydd  (14,  8)  ; fod  Paul  wedi  myned 
dan  yr  un  farwolaeth  drwy,  neu  gyda,  neu  i,  y ddeddf  liefyd  (Gal.  2, 
î 9) ; ac  yma,  fod  vr  Ephesiaid  dan  sylw,  yngliydâ  Phaul  ei  ìiun,  wedi 
marw  fel  hyn  gyda’r  camweddau,  achael  eu  cydfywhau  á Christ,  sef  ar 
yr  un  pryd,  ac  yn  yr  un  ystyr,  ag  ef ; canys  ni  oddefa  yr  ymadrodd 
gwreiddiolei  drosi  yn  walianol.  Ond,  gwel  ar  6,  2,  10.  Gan  y gwada 
yr  Awstiniaid  gyssylltiad  pechod  gwreiddiol  â Christ,  dylai  eu  serch  at 
grssondeb  eu  peri  i ollwng  yr  ymadrodd  hwn  yn  rhydd  oddiwrth 
bechod  gwreiddiol  ac  Àdda  hefyd. 

Tit.  3,  3;  Jer.  17,  6;  Iago  1,  14;  M«  t.  15,  19;  Iago  3,  2,  a osodir 
yn  y Gyffes  Ffydd  fel  proíion  o’r  cyfamniod  gweithredoedd,  cyfrifiad 
camwedd  Adda  i’w  hiliogaeth,  llygriad  gwreiddiol,  analluogrwydd 
gwreiddiol  a chospawl  am  gamwedd  Adda,  a’r  canghenau  ereill  o’r 
athrawiaeth  dyfadwy  ymledaenawg  hon.  Eithr  gosodaf  yr  ymadrodiì- 
iouysgrythyrol  hyn  gerbron  y darllenydd,  fel  y gallo  farnu  yr  amddi- 
fadrwydd  o ysbryd  beirniadaeth.  lieb  sou  am  y eipddellni  swynawl 
anwyl-bwnc  oedd  raid  fotl  mewn  meddiant  o’r  meddwl  yn  ei  le,  pan 
allai  eu  harferyd  at  yr  amcan.  “Canvs  yr  oeddym  ninnau  hefyd  gynt 
yn  annoethion,  yn  anufydd,  yn  cyfeiliorni,  yn  gwasanaethu  chwantau 
ac  amryw  feluswedd,  &c.”  “Y  galon  svdd  fwy  ei  thwyll  na  dim,  a 
drwg  ddiobaith  ydyw  ; pwy  a’i  liedwyn  ?”  “Yna  y temtier  pob  uu, 
pan  y tyner  ae  y llithier  gan  ei  chwant  ei  hun.”  “O’r  galon  y mae 
meddyliau  drwg  yn  dyfod  aiian.  &c.  Dyma  y pethau  sy’n  halogi 
dvn.”  “Mewn  llawer  o betìiau  yr  ydym  ni  bawb  yn  llithro.  Od  oes 
neb  heb  lithro  ar  air,  gwr  perfifaith  yw  hwnw,  yn  gallu  ffrwyno  yr 
boll  gorff' hefyd.”  Yn  awr,  er  mwyn  dangos  dim  ond  ychydig  o wrth- 
uni  y dyb  dan  sylw,  profir  hyd  yn  nod  allau  o’u  hadnodau  benthyc- 

423 


RHUFEINIAID. 


iediíí  eu  bunain,  fod  eu  tyb  yn  gyfeiìiornus.  Os  at  y gaîon  ddynol 
yn  gyffredinol  y eyfeiriai  Jeremia,  rhaid  fod  y pethau  eanlynol  yn 
wirionedd.  laf,  Ei  fod  yn  arferyd  Ha  Leb,  y galon,  yn  yr  ystyr  o 
galon  yn  gyfî'redinol,  er  mai  heb  y fannod  Ha  o flaen  y gair  yr  oedd 
arferiad  yr  iaith  yn  galw  am  iddo  ysgrifenu,  pe  mynasai  i’w  ddarllen- 
wyr  gymmeryd  y gair  caìon  yn  ei  ystvr  cyffredinol.  2il,  Rhaid  hefyd 
fod  y prophwyd  yn  eeryddu  gw^yr  Juda  am  fod  ganddynt  y galon 
ddynol  gyffredinol,  fel  holl  ddeiliaid  eyfarnmod  Adda;  am  fod  eu 
twyll  fel  twyll  pobl  ereill — fel  y dysgwyliesid  ar  dir  achos  ac  effaith 
iddo  fod.  Pe  buasai  calon  fwy  ei  thwyll  na  dim  yn  mynwes  pawrb  o 
ffynnon  fawr  mynwes  cyfammod  Eden,  ni  fuasai  Duw  na’i  brophwyd 
yn  synu  gronyn  uwchben  y ffaith  o fodyn  mynwesau  Juda  hefvd  galon 
o’r  fath.  Nage;  calon  y bobl  hyn  yn  unig  oedd  mewn  golwg,  fel  yr 
gwel  pob  dyn  a ddarlleno  yr  adnodau  blaeuorol.  Etto ; onid  oedd 
yma  gyfleusdra  teg  i’r  prophwyd  ddwyn  i mewn  y llygredd  gwreidd- 
iol,  pe  gwybuasai  efe  am  dano,  drwy  ddywedyd  : — “Gwir  fod  twyll 
Adatnaidd  i’w  dd}\sgwyl  yn  y galon  ddynol,  ond  yr  ydych  chwi  yn 
waeth  na  neb.”  3vdd,  Beth  ; a yw  yr  ymadroddion  hyn  i’w  cym- 
meryd  yn  hollol  gyffredinol,  ac  allan  o’u  cyssylltiadau,  yn  anad  pob 
ymadroddion  ereill  ? O’r  goreu  ; mae  pob  calon  fabanaidd  (canys 
nid  creadur  heb  y galon  ddynol,  Edenaidd.  Adamaidd,  yw  baban.  mi 
weîaf,)  fel  calon  yr  henwr,  yn  fwy  ei  thwyîì  na  dim — na  chalon  yr 
Hen  Sarff,  yr  hon  a elwir  Diafol  a Satan,  yr  hwn  sy’n  twyllo  yr  holl 
fyd.  ITyny  yw,  mae  rheswm  a chyssonder  iaith  i gael  eu  trosi  mewn 
dull  newydd  i’r  byd,  er  mwyn  dod  i ben  â phrofi  llygredd  gwreiddiol 
cyffredinol  : mae  y twvlledig  yn  fwy  ei  dwyll  na’r  twyllwr : mae  y 
bachgen  ieuanc  a dwyllir  gan  Satan  yn  fwy  ei  dwyll  na  Satan  ei  hun  : 
mae  grytn  twyll  yr  hwn  a dwyllwyd  yn  rhagori  ar  rym  twyll  yr  hwrn 
a’i  twyllodd.  Ie,  mae  un  twyllwr  mawr  yn  twyllo  yr  holl  fyd : ac  ^ 
etto,  mae  yn  yr  un  bydflliynan  o blant  bychain,  newydd  agor  eu  llyg- 
aid  yn  awyrgylch  cyfrifoldeb,  a chanddynt  bob  un  galonau  mwy  eu 
twyll  na’i  hen  galon  ef,  drwy’r  cwbî.  Gwaeth  etto  na  hyn  ; mae  un 
galon  yn  twyllo  y galon  arall.  a’r  ddau  dwyll,  y gwan  a’r  eryf,  yr  un 
nerth  a’u  gilydd  o hyd  ; canys  os  yw  y twyll  hwm  yn  dwyll  cyffredinoì 
caîon  dyn  drwry  Adda,  ni  all  fod  graddau  ynddo,  ac  yntau  olî  yn  fwy 
r.a  dim  ar  yr  un  pryd.  Pe  hyddai  dim  ond  cymmaint  ag  un  galon 
fach  ar  fron  y farn  yn  rhywle,  i’w  chaeì  a gronyn  llai  o dwyll  ynddi 
na’r  lleill,  ni  fyddai  hóno  yn  perthyn  i dorllwyth  mawrffau  felldigedig 
y camwedd  hwn — rhai  mwy  eu  twyll  na  dim  yw  y rhai  liyn  i gyd,  a 
thra  bo  liithau  beth  yn  lîai  ei  thwyîl,  calon  ddyeithr  i’r  llwyth  ydyw. 
Ond,  y mae  gwahanol  raddau  yn  nhwyll  pob  mynwes,  ac  yn  yr  un 
fynwes  dan  wahanol  amgylchiadau,  achan  hyny,  twylìyw  athrawiaeîh 
V twyll  gwreiddiol  hwn. 

Yn  mhellach : am  ymadrodd  lago  (I,  14),  mae  yntau  yn  gwadu  y 
ìlygredd  gwreiddiol,  yn  ngwyneb  y rhai  a’i  gwysiasant  yn  mlaen  i\v 
brofì.  “Ynav  temtir  pob  un,”  ebe  efe.  Pa  bryd  ? “Pan  y tyner  ac 
y llithier  ef  gan  ei  chwant  ei  hun.”  Ond,  yn  gyntaf  oll,  ain  waith  v 
chwant  hon,  sef  temtio : pa  beth  alì  efe  fod  ? a yw  efe  vri  hechod  ? 
Nac  ydyw  ; canysebe’i  un  apo&tolyn  adnod  211 : — “Cvfrifwch  yn  bob 
424 


TRAETHODAU. 


îîawenydd,  fv  mrodyr,  pan  syrthioch  me«n  amryw  brofediîaeth'an  ■ 
neu  yn  ol  y Groeg,  temtasiynan — peirosmoh',  yr  nnig  airag  a geir  am 
waith  y chwant  yn  temtio  yn  ein  testyn.  Gan  hyny.  niae  y peirasmoì 
yn  drliheehod  ar  hob  un  o ddau  ystyrinethan  ; sef,  pan  na  ho  y sawl  a 
derndo  yu  greadur  cyfrifol,  a plian  na  ho  y demtasiwn  yn  annog  at 
fai.  Yma,  v ehwant,  epithmnin , •sy’n  temtio.  Ai  gair  arferedig  am 
/7r«ch»vant  yw  hwn,  ynte  am  chwantau  eorfi'orol  a natnriol  dyn,  pa  un 
bynag  ai  o fewn  eu  cylch  rhesymol,  ynte oddiallan  iddo,  yr  ynigadw- 
ont  ? Tebygwyf  yr  arferir  v gair  yn  mhob  un  o'r  ddau  ystyr.  “Chwant 
i ymddattod”  yn  Phil.  1,  23,  nid  oedd  un  ddrwg,  o leiaf.  Felly  1 Thes. 
2,  17  ; I>at.  18,  14,  &c.  Yr  oedd  i’w  chael  yn  mynwes  Jehofa  ei  hun, 
yr»  ol  Hos.  10,  10;  ac  y mae  yn  rhinwedd  yn  mynwes  y gweddiwr 
gerbron  Duw,  Diar.  10,  24;  Dan.  9,  23.  Pan  arferid  am  chwant 
wedi  ei  gojlwng  i’r  Hywodraeth,  cyssylltid  a geiriau  cymhwv«,  gan 
amlaf,  megys  “dryg-chwant,”  Col.  3,  5 ; “chwant  pechod.”  Rhuf.  G, 
12;  “?/  trachwaní”  (Groeg),  7,7,  sef  hwnw  am  eiddo  pobl  ereiil  ; 
“cliwantau  ynfyd  a niweidiol,”  1 Tim.  6,  9 ; ac  felly  arferir  y gair  vn 
gyíìredinol,  am  y chwant  naturiol,  oddieithr  pan  gyssylltir  rhyw  eiriau 
eglurhaol  wrtho,  i arddangos  nad  yn  y chwautei  hun,  ond  yn  y tra,  y 
mae  y pechadarusrwydd.  Felly  yn  y testyn,  ar  ol  i'r  chwant  hór.o 
fo’n  llithio  dyn — wedi  iddi  ymddwyn  yn  gyntaf  ar  y llithiad.  yr  esgora 
hi,  a’r  esgoriad  yw  y pechod,  ac  nid  y cliwaut  ei  hun.  Beth  a ddy- 
wedai  ein  hapostol  ? “Chwant  oyn  ymddwyn  sydd  bechod  ?”  Nage; 
Awstin,  CaJlin.  Edwards,  a’r  Gyffes  hon,  sy’n  dal  felly.  Ai  “Ciiwant 
pan  yn  ymddwyn,”  a ddywedai  íago,  ynte } Nage;  nid  hyny 
ychwaith;  mae  efe  yn  gadael  y galon  natumcd  yn  mhellach  addiwrth 
bechod  na  hvna  ctto.  Pa  heth,  yntfi,  a ddywed  efe  ? Fel  hyn  : 
“Chwant  wedi  ymddwyn  a esgor  ar  hechod.”  Chwant  wedì,  eita, 
afierwards,  after  that,  ihcn,  in  cçnsegnence ; ar  ol  hyny.  Megys  nad 
pechod  yw  y farwolaeth,  ond  peth  sydd  yn  myned  o’i  blaen  ; felly 
liefyd  nid  chwant  yw  v pechod,  ond  peth  sydd  yr.  myned  o i fiaen  ef. 
JStto,  pa  beth  sy’n  tynu  dyn  i heclm  ? “Llygredd  drwg  camwedrl 
Adda,”  nifidd  yr  A"stiniaid.  Nage;  “Ele  ei  hun — y dyn,"  tnedd 
Ja^o.  Pa  hryd  y gwreiddir  neu  y dechreuir  y drwg  hwn  ? “Yn 
pghwymp  Adda,”  nie/idant  lnvy ; noge;  pan  y tyner  ae  y llithier  y 
dvn,  medd  îago.  Ni  esgorodd  dim  erioed  ar  hcehod  ond  chwant, 
Ni  esgorodd  neb  erioed  ar  chwant — ni  chreodd  neb  hi*=--ond  y Cre- 
awdwr.  Nid  y dyn  yw  y cliwant;  etto  mae  y ddau  i’w  eaej,  fel  y eeir 
gweithredydd  ft’i  annogaeihau.  Mae  annogaethau  clrwghollol;  ar  y 
rhei’ny,  ni.d  vw  y rhydd- weithreuMÌd,  y “dyn,”  i wrando  dim.  Mae 
annogaethau  da  hollol,  ar  y rhei’ny,  dylai  wrando  bob  aniser.  Mae 
annoüaethau  eymmysg,  ar  y rhei’ny,  eíe  a ddylai  gadw  llygad  a gwyl- 
indwriaeth.  yn  anad  neb.  Mae  o’r  lioll  annogaethan  hyn,  rai  o’i  fewn 
ef,  yn  ífurîjo  cyfran  o’i  gyfansoddiad  ; ereili  oddiallati  iddo.  Y rhai 
biaeriaf  yw  y chwantau.  Tynant  a Ilitliiant,  yn  gydweithrsdol  gan 
amlaf,  a rhyw  rai  allanol  ; pan  benderfyno  y dyn  ufyddhau,  neu  yn 
hytrach,  pan  ymollyngo  tuag  atat  y pechod  gweithredol.  y dechreua 
dvn  bechu.  Nid  yw  yn  bechod  ynddo  fod  ei  chwant  yn  gref ; mae 
hyny  yn  gyficusdra  iddo  gael  bod  yn  rhiuweddol  drwyei  Hvwodraethu. 

425 


ítHUFEINIAÎO. 


Rhuf.  5,  12 — 20,  yw  o’r  cwbl  olî,  y brif  nodrlfa  a fedd  y lîygredd 
gwreiddiol,  a’r  euogrwydd  cyfammodol  dan  sylw.  Ond,  cymmerwn 
sylw  manwl  o’r  hyn  a feddyíiai  yr  apostoì  yn  yr  holl  ymadroddion  a 
geir  yno,  canys  ei  eiriau,  a hwy  yn  unig.  sy’n  arddangos  ei  feddwl  ef. 
Olrheiniwyd  i ystyr  y geiriau  a’r  ymadroddion  hyn  yn  dra  manwî 
eisoes  yn  yrEsboniad  ary  lîe  ; eithr  y mae  etto  anghen  am  eu  rhydd- 
hau  oddiwrth  yrhen  gyhuddiad  Awstinaidd  o’u  bod  yn  cynnwys  cefn- 
ogiad  i’r  llygredd  gwreiddiol.  Cofied  y darllenydd  drwy  yr  holl 
draethodau  hyn,  nad  ydys  yn  gwadu  llygredigaeth  oyffredinol  wrth 
wadu  ei  fod  yn  wreiddioì — nad  ydys  yr*  gwadu  fod  pob  dyn  yn  pechu,, 
wrth  eu  hattal  i fwrw  yr  achos  o’u  pechod  yn  Adda  a’i  gyfammod. 

Adn.  12  ni  ddywed  ddim  am  òecJwd . o.nd  ei  fod,  yn  laf,  wedi  dyfod 
i’r  byd  drwy  un  dyn.  Pa  un  ai  drwyddo  ef  fel  gweithredydd  eyntaf 
pechod,  ai  ynte  fel  y eyntaf  yn  rhestr  yr  esiamplau  pechadurus,  ai  yri 
rhyw  fodd  arall,  ni  eglurir  gan  Paul.  Gŵyr  pob  un  sy'n  arferyd  â’r 
iaith  wreiddiol  mai  yn  benagored  fel  hyn  y gedy  priodoì  ystyr  yr  ym- 
adrodd,  y peth.  Pywedir  yn  2il,  “Yn  gymmaint  a phechu  o bawb.” 
(Twelir  yn  yr  Eshoniad  ar  y lle  w’ahanol  farnau  y beirniaid.  Eithr  afc 
bechod  cyfrifol  neu  gosp  pechod  yr  ystyrir  yno  fod  y cyfeiriad  yn  de- 
bycaf.  Äc  megys  nad  llygru  natur  y dyn  Crist  lesu  oedd  ei  wneutli- 
uriad  ef  yn  bechod  (2  Cor.  0,  21);  felly  hefyd,  nid  llygriad  ein  natur 
ninnau  oedd  ein  gosod  yn  hechaduriaid  fel  hyn  drwy  Adda.  Cospi 
Crist  am  bechod  dynion  ereill  oedd  mewn  goîwg  wrth  ddywedyd  ei  focì 
ef  wedi  ei  wneyd  yn  bechod,  a’r  un  fath  yma  i ninnau.  Cosp  am 
bechod  a raid  fod  hon,  a hòno  yn  rhyw’beth  a elwid  m&rwolaeth. 

Adn.  16  yw  y nesaf  a fenthyeir ; ond  nid  oes  ynddi  gyfeiriad  afc 
ddim  ond  barn  i gondemniad  am  gamwedd  Adda.  Pa  fath  gon- 
demniad  oedd,  nid  yw  yn  eglurhau  • eitlir  daw  adn.  17  yn  mlaen,  ac  a 
ddywed  mai  marwolaeth,  ac  nid  lìygredd  pechadurus  ydoedd.  Adn. 
18  sydd  gyfFelyb  i adn.  16,. 

Adn.  19  sydd  gyffelyb  i adn.  12.  Nid  yw  yn  eglurhau  drwy  h&fodä 
y gwnaeth  camwedd  un  bawb  yn  bechaduriaid.  Etto  dywed  mai  yr 
un  ffunud  ag  y gwnai  yr  un  prtwb  yn  gyíiawn  drwy  ufydd-dod  yr  Un 
arall.  Ar  ol  esbonio  mai  eyfiawnhau  cymmeriad  ac  nid  anian,  sycìd 
mewn  golwg  yma,  pa  fodd  y gall  yr  Awstiniaid  eshonio  y “gwneuth- 
ur”  yn  ddim  ond  perthynasol  â chymeriad  hefyd,  tradywed  Paul  mor 
egìur  mai  yr  un  modd  y ddau  wneuthuriad  ? 

Adn.  21  a ddywed  mai  i farwolaeth,  ac  nid  i îygriad  natur,  yr  aml- 
haodd  pechod  Adda.  Felly  nid  oes  o fewn  yr  holl  ymadroddion  hyn 
ddim  yn  debyg  i’r  Uygriad  gwreiddiol,  na’r  condemnio  i fod  yn  bech- 
aduriaid,  nac  i ddirn  yn  y byd  orui  i farwolaeth  naturiol. 

Mae  yn  llawenydd  i mi  aìlu  hysbysu  i’r  darllenydd,  nad  oesberyc:! 
iddo,  wrth  olrhain  yr  ysgrythyrau  saritaidd>  eu  cael  yn  croesi  cywir 
athronìaeth  a ffaiíh.  I’r  gwrfchwyneb  yn  hollol  y ceir  hwynt.  Ac  yn 
awr,  gan  fod  athrawiaeth  y liygredd  gwreiddiol  wedi  ei  phrofi  yn  y 
cyn-draethodau  yn  hwnc  afresymol,  ac  ynia  drachefn,  yn  bwnc  dy- 
eithr  i’r  ysgrythyrau,  nid  oes  dim  a aìl  aiw  am  dano  ; ond  y mae  poh 
ystyriaeth  yn  annogaethol  i’wwrthod. 


426 


TRAETHODAÜ. 

TRAETHAWD  XVII. 

/ 

gwir  effeithiau  camwedd  adda  ar  ei  gyflwr  ef  a ninnau. 

laf,  Gwnaetbpwyd  Adda  o ran  ei  goríì'dan  yr  un  deddfau  â phob 
anifail  aralì.  Yr  un  tân  a’i  llosaai,  yr  un  dwfr  a’i  boddai,  yr  unrhvw 
amgeìedcl  a’i  cadwai  yn  fyw.  Dyna  ydoedcl  efe,  os  ydoedd  yn  ddyrù 
Mae  Dr.  Pye  Smith  ac  ereilì  wedi  eglur  broü  mai  ardclangos  yr  ati- 
wybodaeth  mwyaf  o ddeddfau  natur,  yw  dai  mai  peciiod  raid  fod  yr 
achos  gwreiddiol  o bob  marwolaeth. 

2il,  Gwnaethpwyd  Adda  ar  cldelw  Duw  ; ond  yn  mha  ystyr  nid  yw 
yr  hanes  yn  manylu,  yn  mhellaeli  nag  a ellir  ei  gasglu  oddiwrth  rediacl 
eyssylltiadol  yr  ymadrodd  : — “Gwnawn  ddyn,  ar  ein  delw  ein  hunain, 
ac  arglwyddiaethed,  &c.”  yn  Ileliraeg, — Ve  irdo,  ac  arglwyddiaethed. 
Pa  un  ai  yr  ystyr  o sbf  sydd  i’r  ac  hwn,  ynte  yr  ystyr  o ac  hrfyd ? 
Fod  i’r  ve  a gyfieithwyd  yn  ac  yma  yr  ystyr  o sef  yn  og\st  1 og  ac  a 
dystir  gan  y prif  rammadegwyr,  megys  Gesenius  Hebr.  Gram.  § 152, 
Lee’s  Gram.  Art.  242.  1 1.  Yn  ol  y deongìiad  yna  y cyfieithiad  priodol 
fyddai  : — “Gwnawn  ddyn  ar  ein  delw  ni,  sef  arglwyddiaethecì,  6ìc 
ond  pa  un  bynag,  ni  ail  yr  ystyr  fod  yn  ddelw  foesol  o santeiddrwydd  ; 
canys  heblaw  y tfaith  na  all  santeiddrwydd  greddfol  neu  auianyddol 
fod  yn  rhinwedd,  nac  yn  wir  yn  un  math  o santeiddrwydd ; ui  all 
santeiddrwydd  moesol  fod  yn  ddim  ond  rymmeriad,  na'chynmieriad 
yn  ddim  ond  yr  hyn  a ennillir  drwy  ymarweddiad.  Felly  nid  santeidd- 
rwydd  oedd  y ddelw  hòno.  llefyd,  dywed  Eph.  4,23,  24,  “A  gwisgo 
y dyn  newydd,  yr  liwn  yn  ol  Duw  a grewvd  mewn  cyfiawncîer  a gwir 
santeiddrwydd.”  Ac  medd  Col.  3,  10  dracjiefn,  “gan  cidarfod  i chwi 
dcliosg  yr  hen  ddyn,  a gwisgo  y newycld.  yr  hwn  a adnewyddir  mewn 
cyfiawnder,  yn  ol  delwT  yr  hwn  a’i  creodd  ef.”  Ar  yr  ymadroddio:: 
hyn,  sylwer  mai  ymddygiadau  ycìoedd  y ddelw  hon.  ac  nid  anian  ; 
canys  girisg  ydoedd  ; a cheir  yn  y cyf-adnodau  pa  fath  weithredoedd 
oedd  yn  cyfansoddi  yr  ymarweddiad  neu  ddelw  hon.  Felly,  hyd  yn 
nod  pe  gellid  profi  mai  hon  oedd  y ddelw  fu  ar  Adda.  ni  pìirofai  niai 
anian  o’i  fewn  oedd  hi.  Wrth  y creu  fu  gan  Dduw  arni.  rhaid  deaiì  ei 
waith  yn  ei  cliyfansoddi  a’i  threfnu  ei  hunan.  Eitlir  pati  gofioin  fod 
Adda  tra  dan  ©reuon  y ddelw  hon,  wedi  bwytn  o íìrwyth  y pren,  a 
phechu  yn  ysgeler  yn  erbyn  Duwg  nid  ymddengys  y ddelw  o werth 
nemawr  fel  attalfa  rhag  pechod.  Ac  nis  gallaf  fi  ateb  dros  y rhai  a 
ddaliant  y ilygredd  gwreiddiol,  pa  fodd  yr  aetii  perfiaith  santeidd- 
rwydd  mor  frwnt  a dewis  pechod  fel  ytna.  Am  y saint'yn  awr,  tra  ar 
ddeiw  foesol  Duw.  nid  ydynt  yn  pechu,  canys  cael  en  hannog  i wisgo 
y ddelw  hon  y maent.  a phan  beehont,  delw  arail  sydd  am  danynt, 
Nid  oes  anian  na  yreddf  santaidd  yn  bod.  Peth  o ddewisiad  yw  poh 
rhinwedd  a hai.  O ran  hawsder  i wneyd  da  a drwg  yr  ydym  ni  yu 
hollol  ar  yr  un  dir  ag  y bu  Adda  ar  y cyntaf,  ac  y mae  ac  y bycìd  pob 
dyn  bob  amser.  Arferiad,  a ciysa:,  a chyfieusderau  ereill  yn  uuììí  sy’n 
cynhyrfu  y gwahaniaeth.  A phe  gallesid  creu  neu  gyfansoddi  enaid 
Adda  yn  santaidd,  nid  rhitnvedd  ond  gras  fuasai  hyny.  Ac  ar  ol  hyny 
eilwaith,  pan  yr  aethai  efe  i ddechreu  gweithrcdu,  huasai  raid  ichio 
gael  ei  amddifadu  o’r  anian  santaidd  clan  sylw  cyn  dcchreu.  onide  ya 

427 


RHUFEINIAÎD. 


sertli  yr  anian  î'idno  y gweithredasai  efe  y cwbl,  ac  nid  yn  ngrym  ei 
ddewisiad  rhydd  ei  hun.  Ac  os  nad  yn  ngrym  ei  rydd  ddewisiad  ei 
hun,  yna  nid  yn  gyfrifol,  ychwaith.  Fel  hyn  mae  rhinwedd  a hai  fel 
eu  gilydd  yn  anmhosib],  pryd  y bo  anian  dda  neu  ddrwg  vn  caei  ei 
chydíjreu  â ch>fansoddiad  y gweithredydd  : ac  am  hyny.  oherwydd 
mai  dyn  cyfrifol  o’i  gyfansoddiád  cyntaf  yn  mìaen  ydoedd  Adda,  rhaid 
mai  dyn  rhydd  hollol  o ran  íî'ynr  onelhad  ei  ddewisiadau  ydoedd,  acos 
rhydd  felly,  yna  dyn  di-anian  dda,  a di-anian  ddrwg,  i gael  ystyried 
yr  annogaetbau  fel  y mynai,  a phenderfynu  fcl  y mynai,  yn  ddoetir 
neu  annoeth,  ydoedd  efe. 

3ydd,  Cyfnod  Pren  gwybodaeth  da  a drwg.  Cyn  V cyfnod  hynod 
hwn,  dengys  Gen.  1,  29,  naá  oedd  cymmaint  ag  un  pren  na  lìysieuyn 
yn  waharddedig  i Adda  a’i  wraig,  yr  hyn  &v*n  dangos  mai  cyflwr  new- 
ydd  iddynt  oedd  cyfnod  goruchwyliaeth  y Pren.  Eithr  gan  mai  ufydd- 
dod  newydfi  a bywyd  newydd  ydoedd  eibrifosnad  unig  elí'enau.  rhaid 
mai  ufydd-dod  a bywyd,  anufydd-dod  a marwoîaeth,  araìl  oedd  eiddo 
yr  oruchwyliaeth  íiaenorol.  ö’r  blaen.  marw  a byw  oeddynt  fel  marw 
a byw  creacìuriaid  anianawl  ereiìl,  yn  dibynu  ar  ddeddfau  dadfeiliad  a 
damwain,  megya  y der’dfau  sy’n  bod  yn  awr ; mwyach  dibynant  ar 
ufydd  dod  neu  anufydd-dod  yn  nghylch  ffrwyth  y pren  yn  unig  ; feì 
pe  dywedasai  Duw; — “Ni  chewch  feirw  drwy  un  modd,  os  byddwch 
rifydd  ; onti  os  annfydd  fyddwch,  nid  oes  fywr  i chwi  mewn  un  modd.’? 
Gwyrth  a’u  cadwai  mwyach  yn  fyw,  er  gwaethaf  hoM  ddeddfau  dad- 
feiliad  a damwain.  Darfyddai  y wyrth  pan  bechent,  ac  elent  dan 
ddeddf,  nid  yr  hen  un  gyntaf  o ddadíeiliad  a damwain.  ond  yr  un 
newydd  o benyd  diaros.  Codai  ufydd-dod  hwynt  i uwoh  tir,  tra  taflai 
anufydd-dod  hwynt  i js  tir,  nag  o’r  blaen.  Yr  oedd  hyn  yn  fawr 
fantais  i Adda.  Nid  ymddengys  fod  neb  o’i  hiliogaeth  ynddo  ef. 
Dyfais  o eiddo  Awstin  oedd  hyny,  er  niwyn  ei  chael  yn  bont  i gyssylUu 
p^chod  Adda  â marwolaeth  yr  hiliogaeth.  Ond  y mae  ffbrdd  fwy 
ysgrythyrol,  ac  unol  ag  uniondeb,  i roddi  cyfrif  am  farwolaeth  pawî> 
drwy  gamwedd  un,  na  hòno.  $ylwer  ar  ddammeg  y Tfad  a’r  Cerbyd 
yn  Traeth.  xiy,  ar  hyn.  Gwyddoi  ein  Tad  nefol  mui  i’r  flfos  yr  elai  yp 
Adda  cyntaf;  ac  nid  efe  oedd  y Bbd  a’n  gosodasai  hyth  yno , ar  draul 
ei  gyinmeriad  uchel  ei  hun,  a’a  bywydau  gwerthfawr  ninnau.  Gwei 
ragor  ar  pen.  5,  12. 

4ydd,  Penyd  y gyfiindrefn  Rdenaidd.  Yr  oedd  y dyn.i  farw  ar  y 
dydd  y bwytäai,  ac  mewn  canìyniad,  i golli  hraint  wwthiol  ei  gyflwp 
newydd.  Feliy,  o ran  eyhoeddiad  sylfaenol  y-gyfundrefn,  yr  oedclraid 
id(io  ddyoddef. 

5ed,  Cyfundrefn  newydd  arhediad.  Pan  yr  oedd  marwolaeth  ar 
díiisgyn  ar  ben  y troseddwr,  deddf  newydcl  a ymwt.hiodd  i mewn  yn 
ci  hochr,  drwy  Iesu  Grist  ein  Harghwdd.  Gwel  ar  pen.  5.  13,  20. 
Declcìf  gra.s  a hywyd,  r.eu  ddeddf  Ysbrycl  y Bywyci,  ydoedd  lion,  Cyn- 
nwysai  y ddeddf  neu  gyfundrefn  newydd  hon.  y n I a*’,  Arbediad  i’n 
rhieni  cyntaf,  er  mwyn  eu  benthyca,  inae’n  amlwg,  i noblogi  y byd,  a 
sefyll  yn  offerynau  gwasanaethol  i brif  amcanion  grasol  \r  gyfundrefn. 
Yu  2il,  Eu  disgyniad  odcìiar  esgynlawr  uchel-freintiawg  a gwyrthiol 
eyfundrefn  v Pren,  i wared  i’r  cyflwr  cyntaf  yn  Uìh.a  u.u  eu  crewyd? 
42$, 


TRAETIIODAU. 


gyda  golwg  ar  ddeddfau  bywyd  ac  angau.  Yn  y cyflwrbwn,  pa  hiì- 
iogaeth  bynag  a ííaffent.  a enid  ar  yr  un  dir  a hwythau.  Tir  y gyfun- 
drefn  newydd  yn  Nghrist  nid  yw  ddim  ond  yr  hen  dir  cyntefig,  o fyw 
tra  gellid  dan  anfanteision  dadfeiliad  a dan»weiriiau.  Ac  er  nad  oedd- 
ym  ni  yn  Adda  pan  yr  vstvrideirl  bodolaeth  yn  anmhosibl.  yr  oedds  ni 
ynddo  o’r  fynyd  yr  arbedwyd  ef.  ac  y gosodwyd  ef  ar  dir  bywyd  y 
ddeddf  newydd.  Etto,  nirl  fel  pen-cyfammodwr,  ond  cyn-dad  \n 
unig,  y gellid  ein  hystyried  yrnldo  ef.  Gwel  ar  5,  20.  Ped  arosasai 
Adda  dan  ddeddf  fanteisiol  v pren.  a chenedlu  o hono  hlant  dani, 
buasent  hwythau,  debvgid,  dan  yr  un  ddeddf  ag  yntau,  i fyw  a marw 
yn  ol  eu  hymddygiad  at  ffrw\th  y pren.  Nid  oes  le  i írasiílu  y buasai 
eu  bywyd  yn  dibvnn  ar  ei  ufydd  tiod  ef.  Fel  bv»ì  gellir  dywedyd  am 
bnwb,  y gnì'asent  iraeì  peidio  marw'.  pe’u  cenedlnsid  ofewn  eytundrefn 
wyrthiol  y Ih-en  ; eithr  iran  i Adda  cUiinystrio  y gyfundrefn  lióno, 
gellir  dywedyd  o’r  ochr  arall  am  bawb,  na  allarit  mwy  gael  peidio 
inarw;  ac  yn  yr  ystvriaeth  hon,  drwy  neu  yn  Adda  y mae  j)awb  yn 
ineirw;  N'd  drwv  osod  y pawb  yn  Adda  cyn  iddogwympo,  ond  drwy 
gyflur.io  cyfur.clrefn  uwch  cyrhaedd  mar\'olaeth,  a irosod  dynol-ryw  ar 
ei  hessrynlawr,  i sefyll  yno  oll  tr«  dewisentoll  sefyll,  ond  isyrthio  hob 
un  pan  fwytäai*  efe  o’r  pren  ; a phnn  íwytaent  oll  o hono,  fod  y gyf- 
uudrefn  i ddybenu  am  hyth,  a’r  rhywogneth  i farw,  bob  un  yn  y dydd 
y bwytäai  Mwy  na  byn  nid  oes  o fewn  y datgnddind  dw\foì:  a 
pbrofu  ffaitli  am  ddynoliaeth.  tnai  fel  y inae  hi  yn  awr  o ran  dadfeil- 
iadwyaeth  eyfansoddiad.  y rhaid  fod  ei  chyflwr  cyntefig.  Yn  3ycld. 
(riin  fod  yr  «il  Adda  yn  peri  bodolaeth  i lioll  ddynolryw  mewn  ystad 
agored  i farwoìaeth  f<*l  yr  ydys,  yr  oedd  yn  gweddu  iddo,  c*yn  y gallai 
ganmol  rhagorolcleb  ei  gyfundrefn  ef  ar  gyfundrefn  y Pren,  gyHeu 
bywyd  i’w'  ddeiliaid  ar  well  tir  nag  a gawsent  dan  y llall.  Ac  felly 
niewn  ffaith  y darfu  ichlo,  medc!  Paul  : hywheir  pawh  drwyddo  Vn  \r 
adgçfodiad,  ar  orpheuiad  prawf  hirfaith  y rhywogaeth,  i fwynhad  o 
fywyd  anfarwadwy  mwy.  Ni  all  un  o honynt  dcladlu  chiarfod  iddo 
gaeì  ram  gan  yr  ail  Adda,  canys  y tnae  efe  yn  cael  ei  fodolaeth  gan- 
ddo  nr  dir  cyntefig  a naturiol  creadigaeth  corff  anianol.  sef  i fyw  tra 
gallo,  fel  poh  corff  anianol  arall.  Yn  4ydd,  Cniff  pob  uti  o’r  rhywog- 
aeth  fodolaeth  a cthyfansoddiad  o’r  fath  ag  a fydd  yn  ei  gymhwyso  i 
dderbyn  Uiosogrwydd  o ras,  ae  o d<kiwn  cyfiawnder.  a gosodir  y fraiot 
werthfawr  hon  o fewn  ei  gyrliaedd,  nes  y sufo  ar  hrawf,  nid  am  sicr- 
had  bwwd.  fel  yn  Eden,  oncl  am  deyrnasu  mewn  bywyd  dicldiwedd, 
drwy  ( t ; i s t Iesu.  Yn  5ed,  Fel  hyn,  ainlhaodd  gras.  nicî  ar  rywogaeth 
newydd,  ond  yn  y lle  yr  atnlhasai  pechod,  ac  ar  y rliywogaeth  a dor- 
asid  o lyfrau  posihirwydd  bodoli  gan  hechod ; 'ie,  rhagor  amlhaodd  i 
bob  dyn,  o gymmaitit  ag  y mae  prawf  atn  nefoedd  yn  weli  na  phrawf 
atn  Eden  ; sicrwydd  am  fyw  byth  uwchlaw  difodiad.  tnewp  corff  ac 
enaid,  yn  well  na  phrawf  aui  iiyny,  i ddibynu  ar  ymddygiadfiu  dyn 
ffaeledig, 

Ychwauegir  alleirìad  o’r  adnodau  hyn  o eiddo  Paul,  yn  y duìl  v dv- 
lasent  fod  i brotì  y llygredd  gwreiddiol  cyfl’redinol  o eiddo  Awstin,  yn 
lle  fel  y maent  i brofi  marwolaeth  gyffredinol  gan  PhuI  ei  bun. 

•3.  12‘ — “Am  hyny,  ruegys  drwy  un  dvn  v daeth  peehod  i’r  byd,  a 

42D 


HHUFEINIAID. 


llygriad  cenedledig  drwy  y pechod  hwnw  ; ac  felly  yr  aeth  y llygrìad 
cenedledig  ar  bob  dyn,  nes  yn  gyrnmaint  a phechu  obawb. 

13,  — “Canys  hyd  y ddeddf  yr  oedd  pechod  yn  y byd,  eithr  cyfrifir 
pechod  ar  fabanod,  pryd  na  all  fod  deddf  yn  eu  gofyn. 

14,  — “Eithr  teyrnasodd  y llygredd  gwreiddiol  o Adda  hyd  Moses, 
ie,  arnynt  hwy  fabanod,  y rhai  a bechasant  yn  Adda,  yr  hwn  yw  fifurf 
yr  un  oedd  ar  ddyfod. 

15,  — “Eithr  nid  megysy  camwedd,  felly  mae  y dawn  liefyd.  Canys 
os  drwy  gamwedd  un  y gwreiddiol  lygrwyd  llawer,  mwy  o lawer  yr 
amlhaodd  gras  Duw,  a’r  dawn  drwy  ras  yr  un  dyn  Iesu  Grist  i lawer- 
oed  I. 

1 6,  — “Ac  nîd  rnegys  y hu  drwy  un  a bechodd  y mae  y dawn  ; canvs 
y ddamnediiraeth  a ddaeth  o un  camwedd  i gondemniad;  eithr  y dawn 
sydd  o gamweddau  lawer  i gyíiawnhad. 

17,  — “Canys  os  trwy  gamwedd  un  y teyrr.asodd  y llygreddgwreidd- 
iol  trwy  un,  mwy  o lawer  y caitf' yr  hwn  sydd  yn  derbyn  lluosogrwydd 
o ras,  ac  o ddawn  cyfiawnder,  deyrnasu  mewn  bywvd  drwy  un,  Iesu 
Grist. 

18,  — “Felly  gan  hyny,  megys  drwy  gamwedd  un  y daeth  barn  ar 
bob  dyn  i fod  yn  enedigol  lygredig;  felly  hefyd  trwy  gyfiawnder  un  y 
daeth  y dawn  ar  bo‘»  dyn  etholedig  i gyfiawnharì  bywyd. 

19,  — “Oblegid  drwy  anufydd-dod  un  y gwnaethpwyd  llawer  yn 
bechaduriaid  gwreiddiol  eu  liygredigaeth,  felly  trwy  ufydd-dod  un  y 
gwneir  Ilawer  yn  gyfiawn. 

20,  — “Eithr  y cyfammod  gweithredoedd  a ddaeth  i inewn  fel  yr 
amlhädi  y camwedd;  eithr  Ile  yr  amlhaodd  y pechod  y rhagor-amlha- 
odd  y gras. 

21,  — “Fel  tnegys  y teyrnasodd  pechod  i lygredigaeth  genedigol  y 
rhywogaeth,  felly  hefydy  teyrnasai  gras  i fywyrì  tragwyddol,  trwy  lesu 
Grist  ein  Harglwydd.” 

Belhi(*h,  nid  oes  ond  un  wrthddadl  o bwys  heb  ei  hateb,  sef,  Os  nad 
drwy  iyyredd  gwreiddiol  cyf • enedigol  y pechir,  paham  y pecha  pawh  boh 
amser  / Cyfaddefufur  y dec.hreu  fod  pawb  yn  pechu.  Cyieirio  yr 
wyf  yn  unig  at  bawb  sy’n  cael  tyfu  i stad  cyfrifoldeb  moesol.  Am  y 
lieiîl.  tra  bo’n  wir  yr  athrawiaeth  o “lle  nid  oes  deddf  nid  oes  gam- 
wedd,”  bvdd  mor  wir  na  allant  hwythau  g\flavvni  na  da  na  drwg 
moesol : ac  y mae  mor  wir  a hyny,  na  ellir  cyfrif  neb  yn  euog  o ddrwg 
y llall,  nac  yn  deilwng  o’i  rinwedd  ef.  Am  ei  gosp  a’i  wobr,  pethau 
hollol  wahanol  ydynt  hwy.  Ond,  er  cyfadclef  o honof  fod  pawh  yn 
pechu,  ni  allaf  gyfaddef  fod  pob  uuyn  pechu  bob  amser.  Fanunwaith 
yr  ennillir  clyn  i gredu  na  all  efe  gyflawni  unrhyw  orcliwyl,  ac  nla 
wnaeth  efe  erioed  ddim  ond  pethau  hollol  groes  i’r  cyfryw  orchwyl, 
yr  ydys  wedi  ei  ennill  i dir  lle  nad  ymgais  efe  byth  ei  gyflawni.  Mae 
tuedd  yr  athrawiaeth  hon  mor  groes  i grefydd  a santeiddrwydd,  fel  yr 
ymddengvs  ar  \r  olwg  gyntaf  yn  ffynnonellawg  o bob  man  ynhytrach 
nag  o Dduw.  Ond,  gwyddom,  o ran  hyny,  mai  o ddyfais  Awstin  V 
ffynnonodd  gyntaf  oll,  sef  o’r  philosophi  ydoedd  ar  waelod  ei  lestr  ef 
eyn  i GrUtionogueth  ymdywallt  iddo.  Eithr,  heblaw  fod  tueddyr  ath- 
jawiaèth  hon  vn  ei  choudemnio,  mae  ffailh  yn  ei  chyd-gondemnio  â 
439  ' 


TRAETHODAU. 


hyny.  Edryoher,  er  enghraifft,  ar  ddyn  hollol  annyrhweledig  yn  sefyìì 
yn  ei  ddor,  ac  yn  cyfranu  elusen  i’w  gyd  greadur  trueims.  Nid  oes 
neb  yn  ei  ganfod,  ae  ni  all  efe  ddysgw\l  un  wobr  gan  ddynion  am  ei 
•waith.  Wele  weithred  rinweddol,  deilwng  o wobr;  a gwobrwyir  hi 
gan  y barnwr  ddydd  olaf  brawd.  Tair  elfen  rhinwedd  yn  ddiau  a 
gafwryd  ynddi.  Vr  oedd  y gweithredydd  yn  rhydd  i gyfranu  elusen 
neu  beidio  i’r  gwrthddrych  ; yr  oedd  cyfranu  elusen  i’r  tlawd  yn 
weithred  dda  ynddi  ei  hun  ; a gwnaeth  yntau  hi  ain  ei  bod  \n  peri 
daioni  iddo,  ac  niddim  arall.  Nid  oes  raid  colli  arnser  yn  awr  i brofi 
fod  pob  cyfryw  weithred  yn  sicr  rinweddol,  nad  pwy  fo  y gweithred- 
ydd.  Mae  yr  lioll  haeru  na  all  neb  ond  yr  etholedigion  gyflawni  uu 
weithred  deilwng  o wobr,  yn  darfod,  ac  yn  sicr  o dditìanu  yn  llw\r 
pan  ddel  yr  oes  i ddeall  natur  moesoldeb  a chyfrifoldeb  creaduriaid 
Duw. 

Y ffaith  ar  hyn,  ynte,  vw  fod  pob  plentyn  yn  gwneyd  drwg  a da  yn 
lled  gyfartal  i’r  hyn  allesid  ddysgwyl  oddiwrth  greadur  rhydd  dan  y 
fath  annogaethau.  Mae  y naill  blentyn  yn  gwneyd  llai  o ddrwg  na 
phlentyn  arall,  canys  y mae  gwell  cynehorion  ac  esiamplau  yn  dylan- 
wadu  arno.  Os  o Adda  y daeth  eu  holl  duedd  at  bechod,  paham  na 
ddaethaiyrun  faint  o duedd  i’r  ddau,  canys  y maent  yn  perthyn  iddo 
mor  agos  a’u  gilydd  ? Gwrthddadleuir  etto,  Fod  yn  yr  un  teulu,  a than 
yriín  gwersi  acesiatnplau,  ddau  frawd,  y naill  yn  fachgen  da,  a’r  llall 
yn  ddrwg  iawn.  Dicbon  hyny  fod,  a’r  bai  wrth  ddrws  y rhieni  ar  yr 
u n pryd.  Pa  beth  y\v  y meddwl  dynol  ar  ei  ddyfodiad  i’r  teulu  ? 
Matli  o gŵyr  newydd,  heb  ei  foldio,  yn  anrheg  o’r  byd  ysbrydol  yw, 
a’r  fraint  annhraetliol  o’i  tì’urfioli  wedi  ei  hymddiried  i'w  fagwyr  neu 
rieni  i ddechreu.  Maegwahanol  reddfau  mewn  un  plentyn  i reddfau 
plentyn  arall.  Mae  teulu  yn  cael  ei  flurfio  fel  hyn  gan  Dduw,  er 
mwyn  i boh  unlenwi  gwahanol  leoedd  yn  y gymdeithas  deuluaidd,  a’i 
gwneyd  felly  yn  ddedwydd,  Mae  yn  anmliosibl  i’r  tad  a’r  fam,  ac 
annoeth  iawn  fyddai  ceisio  at,  foldio  pob  cŵyr  o’r  fath  yn  yr  un  fold 
— pob  meddwl  gyda’i  reddfau  yn  yr  un  ffurf ; ac  os  felly  y gwnant, 
cânt  allan  yn  fuan  eu  bod  wedi  dygwydd  ar  y dymher,  a’r  fold  oedd 
gyfaddas  i un  o’r  sylweddau  anfarwol  hyn,  ond  odid,  tra  wedi  andwyo 
y lleill,  o eisieu  arfer  atynt  y driniaeth  briodol.  Mae  y Creawdwr  a 
roddes  i bob  un  o’r  plant  hyn  wynebpryd  a lleisiau  gwahanoî,  yn  dys- 
gwyl  i’w  rhieni  ddirnad  fod  eu  greddfau  a’u  galluoedd  meddyliol  yn 
wahanol  hefyd.  Ac  uwchben  hyn,  yr  wyf  yn  gorfod  penderfynu  yn 
ngeiriau  y gwr  doeth  : — “Hytforddia  blentyn  yn  mhen  ei  ffordd,  a 
phan  heneiddio  nid  ymedy  efe  a hi.”  Os  nad  yw  traed  rhvw  un  o’r 
plant  dan  sylw  ar  y flordd  dda,  amlwg  yw  na  osodwyd  mo  honynt  ar 
ben  y ffordd  gan  neb.  Ac  e^  i’r  rhieni  fod  yn  bobl  dda,  fel  » u ^elwir, 
nidoeddynt  graffus  achall  er  dim.  “Mae  plant,”  meddai  y Sabnydd, 
“fel  saethau  yn  lláw  y cadarn.”  Pan  fo  y saethau  o wahanol  ryin  a 
mainlioli,  nid  â’r  un  egni  y tynir  y bwa  at  bob  un  a’u  gilydd.  Caiff  v 
sawl  a wnelo  felly  weled  yn  fuan  y bydd  y r* i fer  luosocaf  o honyut 
wedi  cwympo  yn  fyr  o’r  nôd.  Felly,  pan  na  fo  rhieni  yn  gallu  cael 
gan  yr  unrhyw  ddull  a modd  o fagwraeth  ysbrydol  a meddyliol  gyni- 
meryd  yr  un  effaith  ar  bob  un  o‘u  plant,  gwell  yw  iddynt  droi  y'bai 

431 


RHUFEINIAID. 


anrynt  eit  hitnaîn,  nag  ar  unrìiyw  gyfaminocì  gweithredoecìd  o eiddo 
Duw  nac  Adda  ; eanys  tystia  ffaith  fod  y rhieni  a wnaethant  wahanol 
reddfau  eu  plant  yn  destyn  astudiaeth  cyn  cymhwyso  creíydd  a moesau 
cîa  atynt,  wedi  llwyddo,  ac  nad  oes  neb  wedi  aíiwyddo  ond  y lleill.  A 
phe  nacì  fel  hyn  y byddai,  gorfyddai  arnaf  fì  gyduno  a’m  gwrthwyneb- 
wyr,  gan  ddywedyd  gyda  llais  digalon  ; “Ofer  yw  olrhain  i wahanol 
reddfat^eich  pìant.  canys  y maent  oll  fel  eu  gilydd  yn  reddfol  i ddam- 
nedigaeth,  a dim  arall.  Ofer  yw  en  dysgu  â gwers  nac  ag  esiampl, 
canysni  ddad-dci ysgir  heth  ronyn  o’ullygredd  gwreiddiol:” 

Os  cyfaddeíir  fod  dyn  antiychweledig  yn  gvvneyd  dim  ond  un  weith- 
red  rinweddoì  mewn  oes,  yr  ydys  yn  gwadu  llygredd  gwreiddioì,  ac  yn 
eyfaddef  ar  unwaith  nad  yw  dyn  wrth  naturyn  sicr  o wneyd  drwg  bob 
antser  ; ond  y gall  efe  beidic  pan  y myno,  ac  y dylid  dysgwyl  wrtho 
am  beidio  drwy  ein  gwaith  yn  ei  annog.  Os  gwadir  fod  y cyfryw  ddyn 
yn  cyflawni  un  weithred  o’r  fath,  ynayr  ydys  yngwadu  ffaith  ac  athron- 
iaeth  moesoldeb  (moral philosophyj  ar  unwaith.  Gellir  hebgor  pump 
rítan  o rhwech  o’r  hoìl  ysgrythyr,  os  nad  ydys  i ddysgwyl  wrth  ddyn 
diadgenedleclig  am  weithredoedd  rhinweddol. 

Gan  i’r  pwnc  hwn  fyned  â chymmainto  le,  rhaid  gadael  allan  y sylw- 
adau  addawedig  ar  rai  pynciau  ereill  liyd  y cyfrolau  dyfodol.  Gweli 
ydoedd,  ar  y cyfan,  olrhain  y pwnc  hwn  i’r  eithaf  yn  awr,  na’i  olrhain 
mewn  rhan,  athroi  ato  eilwaith  rhagllaw. 


TRAETFIAWD  XVIII. 

CADWYN  YR  ACHUB. 

Gwahoddiad  cyffredinol  efengyl , wedi  ei  syìfaenu  ar  iawn  cyffredinol,  î 
fwynhad  o etholedigaeth  a gogoniant  neillduol. 

Mae  ymltoli  mawr  wedi  bod  drwy  yr  oesoedd,  pa  fodd  y gall  yr  iawn 
svdd  a’i  ddarpariaeth  yn  gyffredinol,  fod  a’i  ogoneddiad  neu  ei  etholedig- 
aeth  yn  neiliduol  ? Y llwybr  a ddewisir  yma  i gyssoní  yr  athrawiaeth- 
au  hyn,  yw,  nid  drw-y  ddechreu  yn  ol  gydag  etholedigaeth,  lle  cyfaddefir 
yn  gyflredin  fod  y perygl  mwyaf  i gamsynied;  ond  drwy  ddeclireu  yn 
ein  hymyl,  fel  drwy  feddu  y fantais  o gychwyn  yn  gywir,  y galler  cilio 
yn  ol  o gam  i gam  gydamwy  o ddiogelwclt. 

I.  Colledigaeth  gyffredinol  pechaduriaid.  Dîau  y cyfaddefîr  gan 
Gristionogion  yn  gyffredinol,  nad  oes  ddyn  ar  y ddaear  a wtta  ddaioni, 
ac  nj  phecha;  fod  pechodyn  dwyn  condemniad  y llywodraethwr  cyfiawn 
ar  yr  euog  ; a’r  condemniad  yn  sicrhau  cosp  gyfatebol  wedi  barn.  Dyma 
sefyllfa  dyn  o’i  wirfodd.  Mae  y pwnc  galarus  hwrn  yn  ffaith  ac  yn 
ddatguddiad.  Dyma  ddolen  agosaf  y gadwyn. 

II.  Gwahoddiad  cyffredinol  efengyl  Crist.  Er  nad  oedd  y Ddedclf, 
ac  er  fod  ammheuaeth  pa  un  a oedd  efengyl  gyn  bentecostaidd  y Ffydd, 
yn  gwahodd  pawb  yn  mlaen,  diau  nad  oes  ueb  a ammheua  fod  efengyl 
yr  iachawdwriaeth  hon  felly.  Mae  yr  ychydig  bregethwyr  hyny  ag  a 
wahoddent  yr  etholedigion  yn  unig,  yngbyd  â’r  rheiny  a beidient  a 
gwahodd,  ond  a gyhoeddent  yn  unig,  gan  adael  i Dduw  argyhoeddi  ei 
etholedigion  fel  y mynai,  wedi  darfod,  yn  Nghymru  o leiaf.  Ystyrir 

432 


TRAETHODAU. 


yn  awr  mai  y delieuaf,  difrifolaf,  a thaeraf  ei  gymhelliadau  cyffredinoR 
or  holl  gyrau  y ddaear,  i ddyfod  yn  mlaèn  at  Grist,  yw  y pregethwr 
goreu.  Mae  y pwnc  hwn  etto  yn  ddatguddiad,  ac  y mae  yuiddygiad 
ein  pregethwyr  oll  yn  ei  osodhefyd  yn  jfaith. 

II  i.  Rhai  ynufycldhau , a rhai  yn  anufyddhau,  ir  gwahoddiad. — Y 
mae  hyn  yn  ffaith  mor  amlwg,  fel  mai  dianghenrhaid  ceisio  ei  phrofì. 

IV.  Paharn  yr  anufyddha  pechadur  i'r  fath  alwad  resymol  â hon. — 
Yn  gyntaf,  rhaid  cyfaddef  mai  dewis  anufyddhau  y mae  efe,  a hyny 
oddiar  anystyriaeth  o’r  iachawdwriaeth,  ac  o‘i  anghen  ei  hun  o honi 
ar  y pryd.  Cyfaddefir  yn  gyffredinol,  raai  un  o’r  gorchwylion  hawdd- 
af  a rawyaf  naturiol  i'r  dyn  a ddewiso  ei  gyflawni,  yw  credu  yn 
Nghrist.  Etto,  anghredaun,  fe  allai,  am  nas  gwyr  bwys  ei  golledig- 
aeth ; arall  am  nas  gwyr  hefyd  addasrwydd  y Ceidwad  ; arall  am  yr 
oeda  hyd  gyfleusdra  gwell ; ac  arall,  fe  allai,  oherwydd  rhyw  ystyr- 
iaeth  wahanol;  etto,  cytunir  yn  lled  gyffredinol,  yn  mysg  gwrandaw- 
wyr  cysson  efengyl,  mai  pechod  yw  yr  anufydd-dod  hwn,  ac  mai  dy- 
ìedswydd  pob  dyn  yw  ufyddhau  yn  ddiymaros  i’r  efengyl.  Felly,  cyt- 
una  ffaith  a dadguddiad  i gyd-dystiolaethu,  mai  ar  yr  anufydd  ei  hun 
y gorphwysa  y prif  euogrwydd,  ac  mai  yn  esgeulusdra  Cristionogion 
cylchynol  y ceir  y gweddill  o’r  bai;  a bod  Duw  yn  rhydd  oddiwrth  y 
pechod,  ar  bob  ystyriaeth. 

V.  Pa  hetli  syddyn  peri  *V  rhaì  a ufyddhant  ufyädhau  ? — Yr  ateb 
y w,  mai  yr  un  peth  yn  hollol  ag  sy’n  peri  i’r  lleill  beidio — eu  dewis- 
iad  eu  hunain.  Ond,  pa  beth  a barodd  i’r  ufydd  ddewis  ufyddhau  ? 
Rhyw  betli  hollol  groes  i’r  hyn  a barodd  i’r  llall  anufyddhau.  Ad- 
roddwyd  dan  Dolen  IV  pa  beth  neu  bethau  oedd  hyny ; ac  o gael 
allan  yr  hyn  sy’n  groes  i’r  pethau  hyny,  ceir  gweled  achosion  ufyddhad 
y credadyn  i’r  efengsl.  Ystyriaeth  o bwys  yr  efengyl,  a’i  pherthynas 
agos  a’i  ddedwyddwch  ef  ei  hun,  ac  â’r  cyfleusdra  presennol  o’i  oes, 
oedd  yr  achosion,  mae’n  debyg,  o’i  du  ef.  Ond,  o ba  du  arall  y caed 
cyf-achosion  ? Diau  y cafwyd  achosion  annogaethol  yn  y genadwri 
efengylaidd  atoef:  eithr,  rhaid  oedd  ystyried  hyny  fel  anhebgorol  yn 
y sylw  blaenorcl.  Achos  annogaethol  arall  oedd  yn  neheurwydd  y 
pregethwr  a’i  cyrahwysodd  ato  ef,  yn  rahriodoldeb  ei  gyd-ymarweddiad 
ef,  ynghyd  ag  yraarweddiad  yr  holl  broffèswyr  a safent  wrth  gefn  yr 
efengyl,  i’w'  hadlewyrehu  yn  deg  mewn  ymddygiadau  ar  yr  anufydd- 
iaid.  Ac,  oni  allasai  Trefnydd  anfeidrol  yr  iachaw’dwriaeth  d ysgw\  1 
i hyn  oll  gymraeryd  lle  yn  dra  naturiol,  gyda  chredinwyr  agored  eu 
llygaid  ar  berygl  eu  cymmydogion  anghrediniol  ? Eithr,  gaiarus  yw 
gorfod  cyfadde^,  gorfu  i’w  drem  dragwyddol  ganfodmai  pechadur  par- 
liaus  fyddai  hyd  yn  nod  y credadyn  ei  hun,  ac  y byddai  esgeuluso 
achubiaeth  y byd  ei  brif  becliod.  A pha  beth,  ar  yr  olwg  o'r  diffyg 
andwyol  yna,  oedd  i’w  wneuthur  ? Pa  beth  hefyd,  heblaw  ei  gyfarfod 
â gras  cyfatebol  ? Da  fuasai  sicrhau  cadwedigaeth  pob  enaid  dyn,  os 
gellid  gwneyd  hyny  drwy  gyd-sicrhau  cyrameriad  y Ceidwad.  Ond, 
nid  oedd  namyn  un  o bump  ffordd  i wneuthur  hyn  : naill  ai  (yn  laf,) 
cyflunio  moddion  ag  a fuasent  ynddynt  eu  hunain  yn  sicr  o ennill 
sylw  teilwng  yr  anghrediniol,  er  gwaethaf  ei  anystyriaeth ; ai  (yn  2il) 
drwy  foddion  ag  a sicrhasent  ei  sylw  yn  ol  y dull  presenr.ol,  os  cefíìd 

2 n 433 


RHUFEINíAÎD. 


cyflweitlirediad  teilwng  vr  egìwys  ; ai  (yn  3ydd)  cîrwy  osorî  mynmi 
rreduMynddo,  ar  draws  deddfau  presennol  y meddwl  ; ai  (yn  4ydd) 
drwy  ei  osod  yn  sefyllfa  y nefoìion.  lle  na  fynant  anufyddhau  hyth  ; 
ai  (yn  5ed)  drwy  osod  o'i  flaen  yr  annogaethau  cryfaf  i gredu,  mewn 
eenadwri  ac  ymarw'eddiad,  gan  gynnorthwyo  annogaethau  a’i  law  ei 
liunan,  yn  gydunol  â deddfau  uniondeb,  hysbys  i bawb,  datguddiedig 
ganddo  ef  ei  hun. 

Yn  awr,  pa  un  o'r  cynilnuian  hyu  yw  y mwyaf  rhe«ymol,  canys  a 
dysgyblion  rheswm  yr  ydys  yn  ymddyddan  ? Am  y cynllun  ci/ntof 
gellid  dywedyd,  nad  oedd  fodd  cyflunio  annogaethau  cryfach  na’r  rliai 
y sydd  ; ac  y mae  ei  anystyriaeth  yn  cael  ei  hrofi  yn  gryfaoh  nag  an- 
nogaethau  grymusaf  posihlrwydd — na?r  annogaethau  y sydd.  Nid 
oes  fodd  cyflunio  annogaethau  mor  gryfion  as:  i enniìl  sylw  y creadur 
anystyriol  a elwir  anghredadi/n.  heb  gydweithrediad  ymarwreddawl  yr 
annogydd,  neu  gydweitlirediad  dwyfol,  neu  y ddau.  Am  yr  ail  gyn- 
llun,  rhaid  dywedyd.  fod  y rnofldion  goreu  at  ennill  cydv\eithrediad  yr 
eglwys  hefyd  yn  y cynllun  ; canys  y mae  coîledigaeth  dragwyddol  y 
llaìl  gerhron  eullygaid  yn  ddiorchudd,  yn  nghyda  charedigrwydd  an- 
nogaethol  y Ceidwad  yn  toddiadoi  ddylanwadu  areu  hesgeuluscìra  a’u 
caledwch  o’r  ochr  arall ; ond  yn  ofer,  gan  amlaf.  Dywed  ffaith  hyn  î 
Ni  raicì  ond  rhifo  yr  eneidiau  colledig  o’n  hamgylch  i brofi  hyn.  Am 
V trydydd  cynlìun,  dywedaf,  os  drwy  annog  y dyn  y mae  yn  rhaid  ei 
gaeì  i gredu,  mai  yn  unol  â deddfau  presennol  ei  feddwl  y byddai 
hyny;  eithrosdrwy  gyfnewid  y rheiny  y gwneiriddo  ufyddhau,  drwy 
ei  wneyd  ef  yn  rhywbeth  na  fo'n  ddynf yddai  hyny : onH  son  am  gadw 
dyn  yr  ydym,  ác  nid  am  gadw  rhyw  fath  arall  o greadur.  Am  y ped- 
werydd  cynnygiad,  dywedaf,  nad  yr  un  cynllun  o herffeithiad  graddol 
sydd  gymhwys  at  fôd  moesol  o fath  gelyn  Duw  ar  y ddaear,  ag  at  fôd 
nioesol  arall  fo’n  gyfaill  iddo  yn  y nef.  Ac  nid  wyf  addfed,  ychwaith, 
i haeru  y gellid  cyflunio  moddion  moesol,  heb  un  ymyraeth  dwyfol 
wrth  eu  cefn,  i beri  i bechadur  gelynol  ar  y ddaear  ymarweddu  drwy 
droedigaeth  ddisymwth,  ac  o hyny  yn  mlaen  byth,  fel  yr  ymarweddir 
yn  y nef.  Os  ystad  o wobr  yw  y nef,  nid  priodol,  ychwaith,  fyddai 
gosod  o’i  mewn  gvflawn  deiîyngydd  cosp.  Ymddengys  i feddvvl  yr 
ystyriol  amryw  ystyriaetîiau  ereill  dros  anmhriodoldeb  y cynìlun  hwn. 
Am  y pummed  cynlîun,  gellir  dywedyd  hellach  nad  oes  un  yn  rhesymol 
ond  efe  ; canys  cawn  yma  boh  peth  a ellid  yn  rhesymol  ei  ddysgwyl 
mewn  cynllun  graslawn,  oddiwrth  y fath  Fod  a Duw,  at  adgyweiriad  a 
phardyniad  y fath  greadur  a dyn  collediga  phechadurus. 

Yr  hyn  oîl  a bâr  rheswm  i ni  ei  ddysgwyl  o fewn  y fath  iachawrdwr- 
ìaeth,  can  belled  ag  yr  â ei  hadgyweiriad  egwyddor,  neu  ei  throedig- 
aeth,  yw  hyn  : — 

laf,  Ei  bod  yn  troi  dyn  mor  ddiorfodaeth  ag  y troes  peeliod  ef  o’r 
bìaen.  Un  o ymffrostion  teyrnas  Satan,  yw  mai  o’i  wirfodd  yr  ennill- 
wyd  poh  deiliad  a fedd : felìy  y dylai  fod,  y rhaid  fod,  ac  y mae,  en- 
nilhad  Crist  o’i  ddeiliaid  yntau  ; ‘‘yr  ennillodd  efenyni,”  ehe  Tago. 

2il.  Cyn  y gellid  gwneyd  felly  yn  hollol,  yr  oedd  anghenrheidiol 
ymarferyd  â’r  un  cynneddfnu,  a galluoedd,  ac  yn  y cyffelyb  fodd,  wrth 
adennill  yr  enaid  oddiwrth  becliod,  ag  yr  arferasid  wrth  ei  ennill  at 
*43b 


TRÀETHODAU. 


í)erhod  ar  y cyntaf.  Cywilydd  a gwarth  i'r  Ceidwad  fuasai  cynlliir.io 
trefn  fethedig  yn  hyn.  Felly,  rnegys  raai  drwy  esiampl,  ac  addysg.  a 
gwobrwyon,  a bygythion — drwy  annogaethau,  moddion  raoesol,  fel  eu 
gelwir,  yr  aeth  dyn  af  wrthgiliad  oddiwrth  Dduw  ; fellv  hefyd,  drwy 
esiainp!  dda,  ac  addysg  grefyddol,  a gwobrwyon  a bygythion  dwyfol — 
drwy  foddion  moesol — drwv  bregethau,  ysgolion  sabbothol.  yr  argrafl- 
wasg,  Sìc.,  yr  ennillir  y gwrthgiliwr  hwn  yn  ol  at  Dduw.  Dyraa  gyn- 
lluny  Ceidwad  i’wennill  ef.  Gwyddys  mai  yn  ol  graddau  yr  annog- 
aethau  a nodwyd  gyntaf  y mae  graddau  drygioni  dyn  ; a mai  yn  ol 
graddau  yr  annogaetljau  diweddaf  y dysgwylir  i,  ac  y ceir,  Duw  yu 
cydweithio  â ni,  i Iwyddo  mew’n  lleihau  ei  ddrygioni  a chynnyddu  ei 
îinweddau  ef.  Gwelir  ar  unwaith  fod  hyn  hef)d  yn  rhesymol ; a mor 
eglur  a hvnv  fod  y cwbi  yn  rhy  fyr  i gyrhaedd  yr  amcan. 

3ydd,  Dywed  rheswm  drachefn,  mai  drwy  oíîèrynoìiaeth  ddynol  yr 
oedd  yn  rhaid  adgyweirio  dyn.  Gan  mai  drwy  demtasiynau  neu  an- 
nogaeth.au  dynol,  megys  rhieni.  cyminydogion,  s cl  \feillion,  y twyll- 
wyd  ef  at  bechod  ; drwy  yr  unrhyw  oíi’erynnu  y rhuid  ei  enniil  yn  ol 
' oddiwrtho.  Mae  mawr  ogoniant  yn  hyn.  Yr  un  sel,  a llafur,  a fîydd- 
londeb,  ag  a gymmerir  i dynu  dyn  a phlentyn  at  herhod,  sydd  yu 
ofynol  hefyd  i’w  tynu  yn  ol  at  Dduw.  Onid  yw  hyn  hcfyd  y rheswiu 
puraf?  ac  onid  fel  hyn  y mae  cynlluny  Ceidwad  l 

4ydd,  Dylanwad  tíwirionedd  pur  raid  fod  yr  unig  ddylnnwad.  Mc- 
gys  mai  dylanwad  twyll  fu  yn  tyuu  dyn  ar  y cyirtaf.  féîly  dylanwad 
gwirionedd  digymmysg  raid  daro  ar  ei  feddwl  i’w  ennill  yn  ei  ol.  At 
Dduw  y gwirionedd  y dygir  ni ; a Mah  y Duw  hwnw  yw  ein  Ceidwad  : 
syml  wirionedd,  gan  hyny,  ywT  gweinidogaeth  y drefn.  Ac  onid  felly 
y mae  ? Darllener  yr  holl  ysgrytbyr.  Mor  ofiilus  dros  bnrdeb  yn  y 
dylanwad  ydoedd  poh  un  o’r  apostolion  ! Yr  hyn  sydd  wir  ain  goll- 
edigaeth  a chadwedigaeth  dyn,  yn  ol  y Testament  Newydd,  y\v  holl 
weinidogaeth  yr  achub.  Ni  fedd  Duw  un  dyîanwad  arall.  Mewn 
ffüith,  ei  ddylanwad  arhenig  ac  unigol  ef  ei  hun  yw  hwn.  Adlewyrch- 
iatìau  anfeidrol  o'i  fuchedd  ef  tuag  at  ein  hvd  ni  yw  yr  efengyl.  Yr 
hyn  a ganfyddir  o’n  cyflwr  yn  ngwyneb  y Loleuni  hwnwT  yw  ein  trueni 
ni.  Gan  hyny,  pau  ddylanwado  efengyì  ('dyn,  buchedd  y Duw 
«antaidd  sy’n  dyìanwadu — y gwirionedd  pur  sy’n  taro  ar  y meddwl. 
Am  liyny,  nid  liollol  briodol  yw  dywedyd  “d\Uvnwad  yr  Yshryd”  am  y 
dylanuad  sy’n  argyhoeddi  pechaciur;  oblegid  y gwirionedd  sycld  yn 
dylanwadu,  er  y dichonfod  yr  Yshryd  yn  eimill  sylw  yr  enaid  ato. 

5ed,  Mae  yn  rhesyraol  fod  otferynoìiaeth  llaw  gan  Yshryd  Duw  yu 
yr  enniliiad  hwn.  Yr  oedd  ynghyd  ag  oír'erynoliaeth  ddynol,  law  gau 
beuaeth  y gyfundrefn — Satan,  i dwyllo  y dyn,  drwy  enniil  ei  sylw  a’i 
sereh  at  bethau  twylledig,  o ba  fath  bynag  : ac  or.id  yw  yn  uniawn,  «a 
rhesymol  fod,  ynghyd  â dylanwad  y gwirionedd  cìan  otferynoliaetU 
ddynol,  law  hefyd  gau  Benaeth  y gyfundrefn  hon — Crist  drwy  ei  Yrs- 
bryd,  i ddad-dwyllo  y dyn,  drwy  enniìl  ei  sylw  at  hethau  y ddidwyll 
gyfundrefn  hon,  er  ei  gadwedigaeth  ? Diau  na  wada  neb  ag  sy’n  cyf- 
addet  y flfaith  satanaidd  mo’r  rhesymoldcb  o hyn.  Ond  y mae’r  peth, 
nid  yn  unig  yn  rhesymol;  ond  hefyd  yn  beth  sydd  aiìghmrheii- 
rwydd  hollolaiu  dano.  Dywed  hanesiaeth  y g\funarefn  fod  ei  l.Oẃer- 

43J 


RHUFEINIAID. 


ynau  yu  methu  bob  amser,  pan  gilient  oddiwrth  bregethu  y gwiríon- 
edd  mewn  gair  a gweithred  ; a hyd  yn  nod,  pan  gadwent  a*t  hyny,  ac 
esgeuluso  gw^eddio  am  gydweitlírediad  yr  Ysbryd  â hwynt ; yr  hyn 
sy  n proíi  fod  llaw  ganddo  yntau  yn  y gorchwyl.  Mae  y peth,  nid  yn 
unig  yn  rhesymol  ac  angbenrheidiol,  ond  hefyd  yn  rasol.  Ar  ol  yr 
holl  ras  digyrTelyb,  a thu  hwnt  dysgwyliad  rheswm  byth,  ag  a ddang- 
osasid  eisoes  at  y byd  truenus;  nid  oedd  lai  na  rhesymol,  yngliyd  â 
hyny,  yn  ngwyneb  palldod  y galon  ddynol  i ddod  yn  mlaen  i fwynhau 
y ddarpariaeth,  i ni  ddysgwyl  i’r  un  ífynnon  ddiysbydd  oîlwng  allan 
tfrwd  ychwanegol,  i sicrhau  cadwedigaeth  cyminaint  ag  oedd  bosibî, 
heb  gymylu  mewm  un  modd  ogoniant  anghydmharol  y drefn.  Ac  yn 
hollol  felly  mae.  Dengys  mynyd  o ystyiiaeth  fod  pob  gweddiwr  yn 
credu  hyn ; canys  gofyn  i Dduw  gytìawni  rhyw  waith  arno  ef  neu 
arallyw  cynnwysiad  ei  weddi.  Hyny  yw,  peri  rhyw  ddaionus  duedd 
yn  ei  feddwl  ag  na  íuasai  ynddo  heb  waith  Duw  arno,  ac  na  wnaethai 
Duw  heb  iddo  ef  ofyn  iddo.  Pabcth  llai  a all  Duw  wneyd  i’w  feddwî 
ef  nag  ennill  ei  sylw  ef  at  y gwirionedd  tebycaf  o’i  lesoìi  ef  ar  y pryd  ? 
^r  un  peth  yw  gofyn  am  fendith  Duw’  ar  ddechreu  pregeth,  neu  ryw 
foddion  araìî,  ag  yw  gofyn  am  hyn.  Dyna’r  unig  Iwyhr  i fendithio 
meddwl  rhydd  a chyfrifoî.  Gwelwn  etto,  nad  oes  reswm  mewn  gwe- 
ddio  am  un  fendith  ysbrydol  drwy  yr  hyn  a elwir  yn  “fodrìion  gras/? 
yn  ngwaith  yr  hwn  a w’ada  w&ith  yr  Ysbryd  fel  ennillydd  y serch  at  y 
gwirionedd.  Wele  ynte,  reswm  ychwanegol  dros  y pwnc. 

Y I.  Paham  na  b’ai  yr  hyn  sy'n  achosi  ì rai,  yn  ochosi  hefyd  i bawh , 
úfyddhau  ? — Un  achos  o’r  ufydd  dod  yw  pendertyniad  yr  ufyddhawr. 
Rhaid  ei  holi  ef  ei  hun  am  bob  gw’all  yn  hyn.  Achos  arall  yw  ffydd- 
londeb  y pregethwr  a’r  egîwys  gydweithredol.  Wrth  eu  drysau  hwy- 
tnau  y gorwedd  pob  rìifí'yg  yn  hyn.  Achos  arall  etto  yw  dylanwad  y. 
gwirionedd  ei  hun.  Eithr  cael  cam  y mae  efe  pa  bryd  bynagy  metha. 
Pan  gaffo  ei  drin  yn  deilwng,  a’i  dderbyn  yr  un-fodd,  ìlwyddiannus 
bob  amser  ydyw.  Achos  aralì  yw  gwaith  yr  Ysbryd.  Y"  cwestiwn 
mawr  ar  hyn  y w ; — Os  yr  Ysbryd  sy’n  enniìi  y galon  at  Grist,  paham 
nad  ennillai  bob  calon  ato?  Atebaf,  mai  o’i  ywirfodd  y rhaid  ei  hen- 
í ill.  Y na,  meddir,  Os  yw  efe  yn  medru  ennilì  rhai  o’u  gwirfodd,  pa- 
ham  nad  pawb  ? Diau,  nas  gall  efe;  canys  anfeidrol  ddaioni  yw  ei 
galon  Ef ; ar.feidrol  ffyddlondeb  yw  ei  gymmeriad;  i achub  pawb  a 
gredant  y danfonwyd  Crist;  i enuilì  pawb  i gredu  y danfonwyd  allan 
weinidogion  efengyl;  Ysbryd  y weinidogaeth  hon  yw  yr  Ysbryd 
Gîân ; a chan  hyny,  mae  ei  briodoleddau  oll  fel  y maent,  wedî  eu  cyf- 
Iwyno  i’r  gwaith  hwn  : ac  am  hyny,  dywedaf  fod  ei  oreu  drosto,  ac 
ynddo,  ac  o ganlyniad,  ei  fod  fel  Bod  anfeidrol  dda  ar  ei  oreu  bob 
amser  yn  gwneuthur  daioni.  Dyna  ei  gymmeriad  yn  hyn  fel  yn  mhob 
peth  arall.  Ond,  y rheswm  pahain  na  aìlai  efe  achub  pawb,  yw  ei  focl 
yn  cael  ei  rwystro,  ei  dristau,  a’i  ddiffodd.  Megys  na  all  cymmeriad 
perffaith  wneyd  dim  fo’n  anghymhwys,  felly  yntau  yma.  Dywed 
rheswm,  a dadguddiad,  ynghyd  ag  arferiadau  cynnulleidfaol  crefyrìd- 
wyr,  na  ellir  dysgwyl  iddo  gvdweithio  â phregeth  gyfeiliornus,  feî  Ys- 
bryd  v gwirionedd  ; nac  a phregethwT  afìan  er  yn  uniongred,  fel  Ys- 
bryd  y santeiddrwydd  ; nac  â gweinidog  ac  eglwys  lled  uniongred  a 


TRAETHODÀtr. 


dihalpg,  fyddo  yn  segur  a diffrwyth,  fel  Ysbryd  yr  Iesu  hunanymwad- 
olacegniol;  nac  â gweinidog  ac  eglwys  uniongred,  ddihalog,  allafur- 
us,  fyddo  yn  arddangos  drwy  gyfansoddiad  neu  ymddangosiad  eu 
gvveddiau,  nad  ydynt  yn  ymddibynu  arno  am  un  gradd  o’r  llwyddiant 
a ddymunant,  fel  Ysbryd  y gras  a’r  gwedcliau.  Feî  mai  yn  y cym- 
meriad  o Ysbryd  y gwr  fu  yn  ymdrechfäau  Gethsemane  a Chalfaria,  y 
raae  efe  i weithio  ; felly,  yn  gydweithredol  á’r  rheiny  a agorant  iddo 
ffordd  i gael  achub  yn  y cyfryw  gymmeriad  yn  unig  y ceir  ef.  Gan 
ì yny,  yr  achos  fod  eisieu  dylanwad  cryf  y fath  athrawiaethau  â’r  rhai 
sydd  yn  yr  efengyl  hon,  er  mwyn  ennill  pechadur.  yw  ystyfnigrwydd 
calon  y pechadur  ei  hun.  Yr  achos  fod  anghen  am  gyfryngiad  yr 
Ysbryd  a’r  eglwys  i ennili  y sylw  at  y gwirionedd,  yw  annhueddgarwch 
y pechadur  i sylwi.  Yr  achos  fod  anghen  am  yr  Ysbryd  ei  hun,  yw 
anffyddlondeb  yr  egJwys,  yn  weinidog  ac  aelodau,  i ymegnio  a buch- 
eddu  fel  y dysgwylid  iddynt  gyda  golwg  ar  bwys  y gyfundrefn  a bro- 
ffesant.  Eithr  heb  un  arferiad  o’r  gwirionedd,  nid  yw  yn  bosibl 
achub.  Os  bydd  proffeswyr  y gwirionedd  i’w  cael,  yna  heb  iddynt 
weddio  yn  daer,  a ffyddiog,  ynghyd  ag  ymarfer  yn  deilwng  a’r  modd- 
ion,  ni  ellir  achub  ychwaith.  Hefyd,  rhaid  gweddio  dros,  ac  arfer  y 
moddion  ennillawl  at,  bersonau  yn  neillduol,  cyn  y gellir  dywedyd  ein 
bod  yn  dwyn  y gwirionedd  na’i  Ysbryd  i berthynas  achubol  â hwynt. 
Gweísom  oìl  fod  graddau  o wybodaeth  o’r  gwirionedd,  o ffyddlondeb 
bucheddol,  ac  o weddiau  cydfynedol,  yn  anhebgorol  i lwyddiant. 
Gwelodd  pob  un  sy’n  talu  sylw  i helynt  crefydd  Crist,  aíiwyddiant  yn 
dilyn  palldGd,  a llwyddiant  yn  dilyn  ffyddlondeb,  gyda’r  pethau  hyn. 
Dyna  y ffaith  brofedig.  Dyna  fel  y bu,  y mae,  ac  yn  ddiau,  y bydd, 
gydag  achub  dynion  drwy  Grist.  Gan  nyny,  wrth  ein  dr)  sau  ni,  bro- 
ffeswyr,  y mae  y rhwystr  sydd  i’w  symud  gyntaf.  Symmudir  yr  hwn 
sy’n  nghalonau  y byd,  yn  fuan  ar  ol  hwn.  Yn  nghalon  Duw  nid  oes 
un.  LJanwyd  ei  galon  ef  â’r  Iawn  anfeidrol  ei  hun.  Nid  oes  le  i 
lochesu  rliwystrau  achubiaeth  yno  mwy. 

VII.  Pa  mor  resymol  yw  ctholedigaeth  yn  y gyfu.ndrefn  hon  ? — Am 
etholediaaeth  neiilduoL  yr  un  petli  yw  ag  etholedigaeth  ei  hun.  Rhaid 
i bob  ethoìedigaeth  fod  yn  un  neiìlduol.  Am  yr  ammodol  a’r  ddiam - 
Ytiodol  eiîwaith ; gall  Bôd  perffaitli  garu  gydag  ewyllys  da — nid  ym- 
hyfrydiad — agapao  y Testament  Newydd,  ond  nid  ei  phiho  ; eithr  nis 
galJ  y cyfryw  ethol  neu  ddewis  yn  ddiammodol.  Carodd  Duw  y byd 
â chariad  o ewyllys  da.  fei  y rhoddodd  efe  drosto  ei  unig  Fab,  i fod 
iddo  yn  wrtliddrych  crediniaeth  a Ciieidwad;  ond  ni  etholodd  efe  y 
byd  i gyd.  Mae  ethol  yn  cynnwys  gwrthod  neu  adael  o anghenrheid- 
rwydd.  I freintiau  yr  iawn  nid  oes  etholiad  : maent  hwy  yn  ddiam- 
modol  i bawb.  Rhoddwyd  ef  dros  eu  pecliodau  heb  yn  wybod  iddynt, 
ac  heb  eu  caniatad.  Dyna  oedd  gras  diammodol.  Ar  ol  eu  cael  oîl 
drwy  yr  iawn  diammodol  hwn  i di.r  y cymmod — i'r  cylcb  cyminodad- 
wy,  cynnygir  breintiau  cyíiawnhad  a gogoneddiad  iddynt  ar  yrainmod 
isel  o gredu  yn  Nghrist.  Dyma  y fan  lle  cyffyrdda  y gyfran  anmiodol 
o’r  drefn  â hwynt.  Yr  etholedigaetli  y w y gyfran  hdno;  cauys  y sawl 
a gredant  yn  unig  ydynt  ei  deiliaid  hi.  Nid  oedd  Duw  yn  eu  hethoi 
cm  y rhagwelai  y byddent  yn  well  nag  ereill  o houynt  eu  Jmnain  ; canyi 

437 


RHUFEINIAID. 


8Htrp^  r,*~  ereW  0 Iionynt  eu  hunain  nid  j'drnt.  Ac  rfto,  y maent  yn 
"el;  na'-r  erein*  Vnw  o’i  ra*  a’u  gwnaeth  felíy.  Ond.  pa  ifodd.  attoU 
Pafodä  hefyd?  Pvna  v pwnc — v pegwn,  ar  ha  un  y troir 
> r athrawiaeth  o chwith  yn  rhy  aml.  “Etholedigion  yn  ol  rhagwy- 
t'O.aeth  Duw  Dnd  ' ydynt.  “Ý  rhai  a ragwybu  efe  a raa;ìuniodd  ef’e.,'' 

ì nddo  Ef  yr  etholodd  efe  ni  er  cyn  seiliad  y bvd.”  Pa  beth  a rag- 
weiodd  Duw,  ynte?  Rhagwelodd  fawn  hoddhaol,  i ollwngei  drugar- 
edd  gyfiawnhaol  ar  yr  ammod  isel  o irredu.i’r  byd  i gyd  : rhagwelodd 
hefvd  y credent  hwy,  ac  nid  ne-b  araiì  ; ac  yrennillai  efe  eu  sylw  at  yr 
î achawdwnaeth  yn  yr  efengyî;  ae  yr  ennillai  y gwirionedd  hwnw  eu 
caion  yn  hollo  1 naturiol  fellyi  ac  y gweddiai  y oyn  gredinwyr  dros- 
tynt.  gan  wasgu  y drefn  atynt  mewn  graddau  dyladwy,  o fuchedd  ac 
annogiad  ; ac  y gweddiai  rhyw  gredinwyr  ereill,  gan  arferyd  moddion 
teilwna:  cyn  Iiyny,  i’w  hennill  hwy^hau;  ac  ereill  cyn  hyny  hefyd  i’w 
honnill  hwythau ; ac  ereìll  yn  ol,  ac  yn  ol,  hyd  at  weddiau,  pregethau, 
ac  esiampì  y Ceidwad  ei  hun.  “Ynddo  ef  eu  hetholwyd  oll.”  Fel 
hvn.  rhagluniwyd  y rhaî  a ragwybn  efe : rhagwybu  yr  holl  law  fyddai 
ganddo  ef  ei  hun,  a chan  ei  wirionedd  ef  ei  hun.  a chan  ei  bobl  ef  ei 
)iun,  yr  hvn  a ífynnonai  oìl  o hono  ef  cì  hun  yn  unig.  l)vma  y fifaitb 
ar  ypeth — y/ac/fawr  am  yr  aehub.  Cudwyn  ydyw,  ac  nid  un  ddolen 
yn  unig,  yn  waith  i na  dvn  yn  unig.  na  Dnw  yn  unig.  A chan  fod 
gwaitli  i aml  un  yn  y drefn,  achan  nriai  rhagwybod  pethau  fel  y bydd- 
ent  yr  oedd  Duw,  feì  hyn  yr  oedd  efeyiî  rhagwybod.  A chan  mai  efe. 
yw  yr  Achubydd,  offerynau  gwirfoddot  yn  ei  law  ydym  ni.  a moddion 
yn  ei  law  ef  a ninnau  yw  y gwirionedd;  ac  fel  m?d  gweitbwyr  dan, 
ddylanwad  ei  wirionedd  ef  ydym,  gweithio  dylanwad  yr  un  gwirionedd 
ar  y byd  yw  gwaitli  ruawr  ein  crefydd.  Pob  peth  arall  a wneìom.  nid 
rrefydd  ydyw.  Efe  dynodd  sylw  y dysgybliou  cyntaf  at  y gwirionedd' 
— nid  drwy  ei  bregethau,  ond  ei  Ysbryd  oì  bentecostaidd.  Methasai 
y gwirionedd  yn  ffiirf  pregefch  ae  esiatnpl  a dileu  rhagfarn  a cbnawd- 
olrwydd  y dysgyhljori.  Ond.  y Dvddanydd  arall  oedd  i wneyd  v 
gwaith  hwnw,  drwy  ddim  ond  ennill  eu  sylw  at  y gwirionedd  mewn 
perthynas.  a’u  cyfiyrau  eu  hunain.  Felly  yr  açhubwyd  y rhai  hyny* 
Yr  un  modd  drwy  lafur  a gweddiau  yr  ennillasant  hwythau  ereill  ; 
feìly  yr  ereiìl  hyny  ereilî  drachefn  ; ac  felly.  o’r  naill  iafur  a gweddi  i’r 
îlall,  yu  ennillwyd  ninnau;  ae  felly  yr  ennillwn  ninnau  ereill  etto ; a 
pho  fwj^af  o hob  un,  mwyaf  vr  ennilî ; a pho  ìeiaf  y lîafur  a’r  weddi, 
íleiaf  yr  ennill.  Os  dim  Ilafur,  a dim  dysgwyliad  wrth  y Ceidwad, 
dim  llwyddîant.  Os  un  ai  Ilafur  neti  y weddi  fvdd  yn  ngboll,  dim 
ìî.wddiant  felly  befyd.  Felly,  dyma  yr  etholedigaeth  ; ac  am  y rhag-. 
wybu  Duw  hyn  oil  am  danynt  w*  ctliolodd,  tten  y dewisodd  hwynti  fod 
yn  unffnrf  a delw  ei  Fah  ef.  Rtholodd  y rhai  hyn  i santeiddrwydd — 
i ufydd-dod  a thae-nelìiad  gwaed  lesu  Grist — i fod  yn  santaidd  a di- 
feius  ger  ei  fron  ef  ei  hun  rnewn  cariad.  Ni  all  fod  un  etholedigaeth 
arall,  oddieit.hr  ei  bod  yn  groes  i ffaith  ; canys  hon  yw  etholedigaeth 
ffaith.  A phaham  na  all  duwinyddion  ddywedyd  fod  Duw  wedi  ar- 
faethu  acliub  y sawl  a gredo,  a’i  gael  i gredu  fel  hyn,  ac  ethol  y rhai  a 
wnaeth  oddiar  ragwybyddiad  o’r  Ilwyddiant  a fyddai  ar  ei  drefn  ar-, 
faetliOl  hon  i’w  hennili — eu  hçnnill  feì  kyVk  ? Pa  glod  neu  wob^ 
438 


TRAETHODAU. 


sycltl  yma  i'r  angliredadyn.  i’r  eglwya,  nae  5 neb,  a'r  nad  yw  poh  rnodd 

0 drin  v pwnc  yn  eludo  iddynt  ei  gymmaint  ? A pha  ethoiedigaeth 
arall  gydsaif  a ffaitli,  ae  a estyn  ei  líaw  yn  onest  annogaethol  i broi:- 
ethu  yrefeníyl  i hawb,  i lawn  dros  hawh.  i wahodd  pawb  i gredu,  ac 

1 dderhyn  hywvd  tragwyddol — pa  nn  arall,  medrìaf  ? Nis  gaüaf  ti  lai 
na  dywedyd — Dim  un!  Pa  etholedigaeth  arall,  yn  nghyda’r  hoil  ras 
liaelfrydig  hwn,  a arddengys  ras  I)uvv  yn  mhoh  dolen  o’r  gadwyn,  sef 
gras  sy’n  cydweithredu  yn  annoíraetliol  á’r  peehadur  ei  hun.  ac  â phoh 
gweithredyrìd  ífyddlawn  o fewr»  y cylch— nid  gras  fyddai  dim  arall — » 
i'e,  pa  etholedigaeth  arail,  rneddaf,  a wna  hyn  ? Tyhiwyf  nad  un.  Onid 
oes  eisieu  diwedd,  heilach,  ar  yr  hen  swn  ; — “Etholedigaeth  sydd  wir- 
ionedd;  ond  nid  i’w  bregetlíu  i hawb  ”?  Os  yw  y pwno  yn  wir,  mae 
rfe  yn  ddolen  yn  nghadwyn  yr  acliuh,  ac  yn  cydio  yn  y doienau  ereiil, 
heh  un  anghymhwysdra.  Nid  dolenau  i achub  pawh,  a dolen  vn  eu 
canol  i achuh  rhai  yn  unis:,  yw  cadwyn  achuhol  Crist.  Nid  efengyi, 
ac  Iawn.yn  ddolenau  cyífredinol  a mawrion,  ac  etholedigaeth  yn  môn 
y gadwyn  yn  ddolen  faoh  o fesur  araU,  yw  hi.  Mae  poh  dolen  yn 
gvmmesur  i*r  dolenau  ereill.  Mae  tueddheniad  poh  un  at  aciiuh  pawh 
ar  dir  uniondeb  a Lrras ; a thueddbeniad  poh  un  o honynt  nt  heidio 
aehub  neh,  os  na  elîirei  achuh  ar  y tir  hwnw.  Mae  poi)  doien,  drwy 
y ewbl,  o drefuiad  yr  un  Cweithiwr  anfeidrol.  Mae  îs  oruehwy 'liaeth 
rhni  o honynt  yn  ein  dw\ìaw  ditfrwyth  ni,  a thyra  pahaiu  ua  fuasai 
pob  enaid  coiledig  yu  nghul  y Ceidwad  y fynyd  hon. 


T R A E T II  A W I)  XIX. 

CYFRIFIAD  CAMWRDD — CYFRIFIAI)  ÇYFIAWNDRn— 

Camwedd  y Camtreddtrr  nrno  ei  hun , ar  nnifail.  ar  GrisL — Cyfíntwden 
tj  — y ff'jdd  ei  hun — Cyfíawnder  Duw — Cyfínwnder  Duw  a Christ 

— Cyfiawnder , neu  Gyfíawnderau  y Ddeddf. 

Gan  fod  gwŷr  mor  ddysgedig  ac  enwog  a Stuart,  Earnes.  Bioomfield, 
a Taylor.  yn  gwadu  yr  hvn  a eìwir  yn  ar.hrawiaeth  y cyfriftad,  heb  son 
am  y gwŷr  gwir  ddefnyddiol  sydd  felly  yn  Nghymru,  dylwn  nesmu  at 
yr  olrheiniad  hwn  gyda  phwyll  a manylder.  Sylwir  nr  resymau  gwrth- 
wynebwyryr  athrawiaeth,  ar  y diwedd. 

A.  C-yfrif  pechod  neu  gamwedd  dyn,  dan  y ddedrìf.  nr  hen  anifail 
neillduol.  Yn  Lef.  16.  20—28,  eeirhanes  defod  y hwoh  diangol. 

Y gorehwyl  cyntnf  oedd  eiddo  Aaron.  yn  gosod  ei  ddwyiaw  ar  ben  y 
hwch  ; yr  ail,  oedd  Cytfesu  arno  holl  anwiredd  meihion  Israei,  a’u 
lioll  gamweddnu  hwynt,  yn  nghyda’u  iioll  bechodau  ; “a  rhodded 
hwynt  ar  hen  y hwch,”  ehe'r  Aiglwydd  ; yn  drydedd,  Anfonent  y 
bwcli  yn  llaw  gwr  cymhwys  i’r  anudwoh,  pan  y dygni  y hwch  arno  eu 
hol!  atiwiredd  hwynt:  yn  hedwerydd,  dywedid  (udn.  10)  niai  i wneutli- 
ur  cymrnod  ag  ef  y gwneid  hyn  oll  â’r  anifail. 

Ond  ail  edrycher  tiros  yr  ordinliad  ltynod  hon. 
yffesed  ; y gwreiddyu  yw  Todah,  ystyr  vr  hwn  yw  cyífesu.  evf» 
addel’,  moliannus  gyffesu  hefyd  i Dduw.  • Cytiesa  i Dduw  ” ehe  Josua 

ìí 


RHUFËÍNÍÀTÎ): 


ŵrtli  Àclian,  Jos.  7,  19.  Felly  Esra  10,  11.  Cynnwysai  y gyíTes  hon 
\r  noìì  bechodau  a drosgìwyddid  o ran  eu  heuogrwydd,  oddiar  ben  y 
genedhar  ben  y bwe-h,  ac  a gludid  ganddo  efi’r  aniaìwch,  ac  oddiwrth 
efíaith  ba  rai  ar  feddwì  neu  orsedd  Jehofa,  eu  brenin,  y gwneìai  y 
bwoh  dan  y cyrnmeriad  newydd  hwn,  yr  hvn  a elwid  yn  gytnmod. 

Arno  (alaio).  Pe  buasai  yr  Hebraeg  hwn  wedi  ei  ysgrifenu  dan  y 
caethiwed,  neu,  o ìeiaf,  dan  y prophwydi,  gallesid  caeî  dadl  dros  ei 
gyheithu  yn  “Cyffesed  i'r  hwch  ;”  ond  rhyföreu  ydyw  ei  gyfnod  ar  yr 
iáith  i oddef  hyna.  Felìy,  nid  oes  fodd  gweìla  y cvffeithiad  cyffredin 
yn  hyn.  Cyffesu  ar  ben  y creadur,  yw  yr  ystyr.  Cawn  son  am  osod 
dwviaw  vr  un  modd  ar  ben  aberthau  vn  Exod.  29,  10,  15, 19;  Lef.  8, 
18,  22, 14,  a 4,  4,  a 1,  4.  a 3,  2,  a4,  29,  33, 

Pa  beth,  heblaw  euogrwydd  cyfiafan  lìofrüddiaeth  a feddylir  wrth 
“Ei  waed  sydd  ar ei  ben  ei  hun  ?”  Onid  yraadrodd  ydyw  i arddangos 
nad  oedd  aherth  megys  y hwch  dan  sylw,  igymmeryd  ei  euogrwydd 
ef  ar  ei  ben  ? Gwel  y cyfryw  eiriau  yn  Jos.  2, 19;  2 Sam.  1,  16.  a 3, 
29.  Y cyífelyb  ystyr  sydd  i'r  geiriau  : — “Bydded  drygioni  Nabal  ar 
ei  ben  ei  hun,”  1 Sara.  25,  39.  Yn  2 Cron.  6,  23,  gelwir  “rhoddi 
ffordd  y drygionus  ar  ei  ben  ei  hun,”yn  daluiddo;  yna  trosgiwyiidiad 
îioìioì  fuasai  gosod  ei  ddrygioni  ar  ben  y bwcb  yn  ein  testyn.  Gelwir 
y pechadur  yn  euogar  y cyntaf,  cyffesir  ei  euogrwydd  ar  ben  yr  anifail 
yn  aü.  a gwneir  cymmod  drosto  feliy,  yn  ddiweddaf.  Dyna  ei  dál 
%vedi  disgyn  oddiar  ei  ben  ei  hun,  ar  ben  creadur  aralh  Gwel  Esther 
9,  25;  Neh,  4,  4 ; Salm  7,  16;  Ezec.  9,  10;  Joel  3,  4,  7,  &c.,  yr  hyn 
sy’n  protì  fod  y meddylddrych  hwn  yn  dra  chyffredin  yn  mysg  ysgrif- 
enwyr  a dariîenwỳr  yr  Hen  Destament.  ö’r  oohr  araiì,  dywedir  fod 
bendithíon  ar  ben  y eyfíawn,  Diar.  10,  6,  a 11,  26.  Ond,  i ddychwel- 
yd  at  ein  testyn. 

Anwiredd  (aonoth).  “Mwy  ywT  fy  anwireâd,”  &c.,  Gen.  4,  13. 
“Ni  chyflawnwyd  etto  anwiredd  yr  Àmoriaid,”  15,  16.  Anaml,  os 
unwaith,  yr  arferir  am  gosp  anwiredd,  o leiaf,  gan  Moses. 

Beth  yw  “eu  boli  garaweddau  hwynt  yn  eu  holl  bechodau,” — i'e,  eu 
hoìl  anwiredd  yn  gyntaf,  a’r  iiail  liefyd  ? Teljygol  rnai  y peehod 
(chattaath)  yw  yr  euogrwydd,  neu  y berthynas  rliwng  y weithred  â’r 
orsedd.  Asham  oedd  air  arall  o gyfíèîyb  ystyr.  Y gair  ani  gamwedd 
yw  Peshahi  yr  hwn,  mwy  na’r  Aonoth,  nis  arferir,  megys  y ddau  ereiil, 
am  aberth.  o leiaf,  cyn  llygriad  vr  iaith.  Tebygwyf  raai  ystyr  llithricaf 
yr  ymadrodd  gwreiddiol  yw,  “Cyífesed  arno  holl  anwiredd  meibion 
Israel,  ynghyd  â’u  holl  gamweddau  hwynt,  gyda  pherthynas  a’u  pech- 
odau  i gyd  hyny  yw,  enwed  bob  anwiredd  a chamwedd,  fel  y maent 
yn  weithredoedd,  gan  gofio  inanyiu  arnynt  o ran  eu  heuogrwydd  pen- 
'dant.  (pechodau,  chattaath ,)  yr  hwn  sydd  i’w  yst-yried  yn  ngwyneb  eu 
manteisiou  feì  deiiiaid,  ä santeiddrwydd,  ac  uniondeb,  ac  urddas  yr 
orsedd  sydd  wedi  ei  dígio  ganddynt.  YTr  oedd  dau  air  gan  yr  Hebre- 
aid  am  ddrwg  euogrwydd,  a ciau  neu  dri,  eilwaith,  am  y weithred  yn- 
ddi  ei  hun,  o ran  ei  pherthynas  â’r  gweithredydd.  Arferent  y ddau 
air  blaenaf  a nodwyd,  sef  Asham  a Chattaath,  hefvd  am  ryw  anifail 
neillduoî,  ar  oì  iddynt  gyfrif  arno  yr  Asham,  neu  y Chattaath , yn  y dull 
a nodwyd.  Anmhosibl,  yn  ddiau,  ydoedd  cyflawni  y íuth  orchwyi  a 
440 


TRAETHODAU. 


throsçlwycìclo  yr  Aonoth  na’r  Peshah — y weithred  yndcîi  ei  hun— -y 
gwrthnysigrwydd  a olygid  yn  ngwreiddyn  y cyntaf,  na’r  gwrthryfel  a 
olygid  yn  V llall ; a digon  rhesymol  yw  gwaitli  y duwinyddion  a ball- 
ant  ganiatau  y trosglwyddiad  dan  sylw.  tra  yr  ystyrient  ef  yn  dros- 
glwyddiady  weithred  oddiwrth  y gweithredydd  ar  un  arall.  “Yr  hyn 
a wnaed  a wnaeihpwyd :”  anmhosil)l  yw  byth  ddywedyd  mai  y bwch 
diangol  a wnaeth  yr  anwiredd  a’r  camwedd.  Ond,  ni  chyíîeswyd  mai 
efe  a’u  gwnaeth  : fel  eicldo  meibion  Israel  eu  cyíîèsid.  Dywed  adr. 
30,  mai  oddiwrth  eu  holl  bechodau  ( chaitaath J , sef  yr  euogrwydd,  aT 
rhwymedigaeth  i gosp,  ac  rdd  oddiwrth  y gweithredoedd  fel  y cyfryw, 
eu  glanheid  drwy  yr  ordinhnd  hon. 

Yr  wyf,  er  hyn  oll,  yn  cwrdd  yr  holl  eiriau  hyn  yn  cael  eu  hnrferyd,  }r 
naül  am  y llall.  iuur  foreu  a’r  tymhoryr  ysgrifenodd  Esaiah  y chwech- 
ar  huiíain  olaf  o bennodau  ei  lyfr.  Mhc  can  lleied  o weddilîion  yr 
hen  iaith  hon  wedi  cael  eu  treiglo  i waered  atom,  fel  y mae  yn  an- 
hawdd  sicrhau  nad  oes  îlyuriad  yn  ystyr  geiriau,  ddim  pellach  nag  y 
gwelom  â’n  llygaid  ein  hunain.  Mae  arferiad  y naill  oes  yn  safon  lìecl 
sicr  i anturio  wrthi  can  belled  â’r  cyfnod  hwnw,  ond  dim  pellach. 
Mympwyol.  erinaith.  yw  y Geiriadurwyr  yn  aml,  liyd  yn  nod  Gesen- 
ius,  Ewald.  Winer.  a Lee. 

Rhoddbd  (nnthan)  hwynt  ar  ben  y bwch.  Cawn  yma  dri  ymad- 
rodd  ar  yr  un  rhediad  : — 

Gosoded  ei  dchwlaw  ar  ben  y bwch, 

Cffffesed  holl  anwiredd.  a chamweddau,  &e  , ar  ben  y bwch, 

Rhodded  yr  hoil  anwiredd  a’r  camweddau,  yn  yr  ystyr  ag  y maent 
yn  eu  holl  chcttaath , (euogrwydd  pecliod.)  ar  ben  y bwch. 

Ond  ystyr  y gair  liwn,  rhoddi  ar , sydd  gyífelyb  i’r  hyn  a feddylir  yn 
y cyfeiriadau  canlynol,  lle  yr  arferir  y geiriau  gwreiddiol  hyn,  rhcddi 
ar  (nathan  otj,  megys  yn  1 Sam.  12,  18  : — “Yr  Arglwydd  a roddes  ar - 
noch  chwi  frenin.”  1 Bren.  1,  48. — “ Rhoddes  un  i eistpdd  ar  fy  ngor- 
seddfainc.”  A 12,  4,  9,  am  roddi  iau  ar  ddynion.  2 Cron.  20.  22, — 
“ Rhoddodd  yr  Arglwydd  gynllwynwyr  yn  erbyn  (ar)  feibion  Ammon.” 
Lev.  2.  1,  am  roddi  tlius  ar  offrwm.  A 4,  25,  30,  32,  am  osod  gwaed 
ar  gyrn  yr  alk»r.  A 16,  8,  am  roddi  coelhrennu  ar  y ddau  fwch.  Dy- 
wed  Duw  vn  Num.  27,  19,  am  i Moses  ddodi  ei  ogoniant  ei  hun  ar 
Josua.  Yn  Jer.  23,  40,  arferir  am  roddi  ar  y genedl  warthrudd  tra- 
gwyddol  ; ond  digoned  hyna  i arddangos  fod  ífaith,  ae  nid  dychymyg, 
yn  y peth. 

“A’r  bwch  a ddwn  eu  hanwiredd  hwynt  arno medd  yr  Arglwydd, 
yn  y gosodiad.  Yr  Hehraeg  am  ddwyn  arno  yw  Nasa  Alaio.  Rhodd- 
af  yma  yr  holl  gyfeiriadau  a allaf  daro  wrthynt  o’r  gair  Hebraeg  hwn, 
Nasa , am  ddwyn  anwjredd  neu  bechod. 

Exod.  28.38  : — “Aaron  a ciclwg  anwiredd  ( Ain ) y pethau  santaidd 
agyssegro  meibion  Israel. 

43: — “Fel  na  ddygont  anwiredd  (Ain),  a marw,”  Num.  18.  22. 

Lef.  5.  1 : — “Efe  a ddwg  ei  anwiredd,”  a 17,  16,  a 19,  8,  a 20,  17, 
19-  Num.  18,  23;  Ezec.  44,  10.  12. 

17  : — “Euoir  fyrìd  (ashamj  ; ac  efe  a rìdwg  ei  anwiredd.’’ 

7,  18, — Cawn  yma  ddyn  yn  cam  abertliu. — ‘•nis  çyfrifir  iddo  (lo 


RHUFEÎNIAÎD. 


îethashib,  y gair  a nodwyd  am  gyfrifj,  efe  a ddwg  ei  anwîredd.;”  yr 
liyn  a ddengys  yn  amlwg,  pe  eyfrifasid  yr  aberth  iddo,  y buasid  yn 
peidio  cyfrif  ei  t nwiredd  iddo,  canys  cawsai  beidio  à’i  ddwyn  arno. 
Oni  cbanfu  Stuarta  Barnes  yr  ymadrodd  hwn  ? 

Yn  10,  17,  ìie  ceryddir  meibion  Aaron  gan  Moses,  am  beidio  bwyta 
y chatiaath,  neu  y btvch  a wnaetlìid  yn  “aberth  dros  bechod  ;”  ac  efe 
a ehwanega,  tnai  aniean  y (yyíryw  fwyta  ydoedd  i’r  bwytawr  dchryn 
anwiredà  v gynnulleidfa  feîiy,  hyd  yn  fle)  faddeuant  arnynt,  neu  idd- 
ynt.  gerbron  Duw  yn  y cymmeriad  o Jehofa. 

22,  16,  a ddywed, — “Na  wnarit  iddynt  ddwyn  cosp  camwedd,  sef 
Asham  yr  Ain  ; yn  hytraeb  euugrwydd  na  chosp  yr  Ain,  neu  gamwedtì ; 
canys  yr  oedd  yr  iaith  wedi  dirfawr  lygiu  cyn  yr  arferid  Asham  un- 
waith  am  yosp. 

Cawn  yn  Nurn.  5,  31,  ddwyn  anwiredd  yn  cael  ei  írydmharu  â my- 
ned  yn  ddieuog  yn  y llail.  Y gair  am  dìeuog  yw  Nacah , ystyr  yr  hwn 
vw  myned  yn  rhydd  oddiwrtli  euogrwydd  neu  gosp,  iieh  y meddyl- 
ddrych,  yn  amî,  o ddiniweidrwydd,  megys  yn  Exv)d.  21,  19,  28;  Diar. 
6,  29.  Er  mwyn  proíì  i'r  darllenydd  drosglwyddiad  euogrwydd  a 
ehosp  vn  yr  Iien  ordiniiadau  hvn,  ychwanegaf  fod  yr  un  gairyn  arfci- 
ediir  am  faddeu,  megys  yn  Joel  4,  21  ; Exod.  20,  7,  a 34,  7. 

Cawn  gvffelyb  ymadroddion  yn  cyntiwys  dwyn  anwiredd  hefyd  yn 
jN  uui.  14,  34,  a 18,  1 : Ezec.  4,  4,  a 5,  6. 

Ceir  yn  30  lô.  f efe”  yn  dwyn  ei  itanwiredd  “hi,”  yr  hyn  sy’n  eglur 
drosglwyddtati ; a’r  cardyniad  oedd,  “yr  Arglwydd  a faddeu  iddi,”  adn. 
8.  Ac  arddengys  yr  ail  orchyuiyn  fod  Duw  yrt  ymweled  ag  anwiredd 
y tadau  ar  y planf  (cymharer  Ezer.  18,  19.) 

Yr  un  rriodd  â dwvn  anwiredd  ceir  dwyn  pechod  ( chatah ) yn^Lef. 
19.  17,  a 20,  20,  a22,  9,  a 22,  15,  &c. 

Yti  awr,  ni  all  foii  un  atnmheuaetir,  debygwyf,  nad  oeddid  yn  ystyr- 
ied  yr  anwiredd  yn  cael  ei  drosglwydOo  odcìiar  yr  euog  ar  y bwch,  ac 
yn  cael  ei  ddwyn  ar  ol  hyny  gan  y bwcii  i’r  anialwcli.  Ar  ben-.y 
gweithredycìd  yr  ydoedd  efe  yn  y boreu,  ond  ar  ben  y bwch  yn  yr 
hwyr.  Hwn  oedtl  ycymmod  a wneid  unwaith  yn  unig  hob  blwyddyn. 

Pwnc  arail  teiìwng  o’i  goffau  ydoedd,  pan  diìywedent  cymmod  dros 
Israel. — oymmud  ynddynt  (be)  a ddy wedid  ; felly  yn  y lle  santaidd  ; 
ond  am  gyrnmod  ar  yr  aiíor — arni  (olj  a ddywedid.  Cyuunaint  a 
hynaam  ddefod  y bw-rh  diangoi. 

Vn  Lef.  7,  18,  dywed  y ddeddf, — “nis  cyfrifir  iddo/’  ond  efe  a ddygai 
ei  anwiredd;  wrtir  yr  hyn  y gwelwn  mai  naill  ai  cyfrif  yr  aberth  yme 
yr  anwiredd,  oedd  yn  hod.  Wele  y naill  ynlle  y liall,  a’r  weithred  o 
osoci  y naill  yn  iie  y Maìl  felly  yn  c.ael  ei  gaiw  yn  chasheb  ; acos  chaseb, 
yna  cojjher  neu  gymmod  a iyddai ; eithr  os  dim  chaseb,  yna  dim  coph~ 
er , ond  ei  anwiredd  a ddwg.  Pe  na  buasai  “ei  anwiredd  a ddwg”  yn 
perthyn  i’r  p.echadur  ei  huu,  buasai  yn  perthyn,  drwy  y chaseh , a’r 
Nasah  ( 'dwynj , i’r  aherth  yn  uuig.  Y gair  Croeg  yn  y Septuagint 
aui  y cyýrlf  yw  hgi.sthêsetai , sef  yr  un  gair  ag  a arferir  yn  y Testament 
Newydd  atn  gyfrif  cyiiawnder  i Aliraham,  &c.  “Ni  hyddir  bòddiawn 
i’r  hwn  a’i  hoffrymo.  ni  chyfriíir  iddo,”yw  yr  ymadrodcì  yn  Lef.  7,  18  ; 
yrhyn  svdd  vr.ua  pcíli  a dyw.cdyd  inai  geudau  gwahaaoi  am  yr  un 
’ 4-1.2 


TRAETIIODAU. 


mèddylddrych  yw  “Duw  ddim  yn  foddlawn  i'r  aberth,”  a “Duw  ddim 
yn  cyfrif  i’r  aberthwr,’'  a “Duw  yn  g;adael  ei  anwiredd  ar  ben  yr  aberth- 
wr  canys,  sylwer,  ni  ddywedir,  ar  ol  y “ni  byddir  boddlawn  iddo,’T 
oc  “ni  chyfrifir. ” Nid  oes  ac  i’n  dysg’u  mai  pwnc  arall  gwabanol  oedd 
y peidio  cyfrif.  Gw’ir  fod  tri  ysgrif-gopi  o’r  Beibl  Arabaeg  yn  ycbwan- 
egu  yr  ac  o flaen  y “ni  chyfrifir.”  “Ni  cliyfrifir  yn  abertli,”  medd  un 
copi  arall : “ni  chyfrifir  hyny  iddo,”  medd  yr  Arinenaeg.  Ond,  nid 
oes  awdurdod  digonol  dros  wahaniaethu  gradd  oddiwrth  y darlleniad 
derbyniedig. 

Yn  Num.  ó,  6 — 8,  cawn  yn  gyntaf  ddyn  yn  gwnrutliur  camwredd  ; 
yna,  “a  bod  o’r  enaid  hwnw  yn  euog”  ( 'AshamJ , medd  efe  ; yr  hyn  a 
geidw  y camwedd  a’r  euogrwydd  ar  wahan.  A sylwer  ar  y cyfrifiad  yn 
dod  i mewn  : — “a  bod  o’r  enaid  nwnw  yn  euog;  yna  cytfesant  eu  pecli- 
odau,  y rhai  a wnaethant,  n chyfrifed  yr ítasham  (ei  asham . ei  euogrwydd  ; 
sef  yr  iawn  a dalo  efe)  yn  ei  ben,  neu  yn  ol  ei  ben,  a chwaneged  ei  bnm- 
med  ran  ato,  a rbodded  (yr  un  gair  ag  am  roddi  ar  ben  y bwch)  i’r  hwn 
y gwnaeth  efegain  agef;”  neu  yn  ol  yr  Hebraeg,  “rhodded  i’r  hwn  y 
mae  asham  iddo,”  neu  yn  perthyn  iddo.  Betli  a gawn  yma  etto  ar  ein 
pwnc?  Cawn,  y pechadur  yn  atham  neu  euogrwydd  ; yna  cawn  cheshib , 
neu  gyfrif,  (neu  rifo , os  dewisir)  yn  asham  (offrymiad  euogrwydd),  yn 
ol  ei  ben,  pa  faint  bynag  y dygwyddai  fod ; yna  cawn  yr  asharn  iawnol 
liwn  yn  cael  ei  roddi  i’r  liwn  yr  oedd  asham  yn  perthyn.  Yna,  medd 
yr  adnodnesaf, — “Ac  os  na  fydd  ’r  gwr  cyfnesaf  i gyfrif  ( cheshib  ettj) 
yr  asham  iddo  (mitalu  am  y eamwedd  iddo,”  medd  y beibl  Cymraeg,  yr 
hyn  sy’n  gryfach  dros  y trosglwyddiad  cyfrifawl) — yr  asham  a delir  (yr 
un  cheshib  neu  gyfrif  etto)  i Jehofa,  &c:.”  ac  yr  oedd  byn  oll  “heblaw 
yr  hwrdd  cymmod  (copher),  yr  hwn  y gwnai  efc  gymmod  ( copher ) yu- 
ddo  drosto.” 

Swm  y cwbl  o’rordinhad  hon  yw  trosglwyddiad  o’reuogrwydd  oddiar 
yr  euog,  drwy  gyfiif  neu  osod  o’r  neilldu  mewn  dull  cyfreithiol,  werth  y 
cam,  yn  nghyda’i  bummed  ran  ato  ; yna  gelwid  y peth  hwn — yr  iawn 
liwn,  yu  ol  ein  dull  ni  0 lefaru — yn  asham.  Dyna  ddiwedd  ar  y pechod, 
can  belled  ag  ei  gelwid  yn  adn.  (>  yn  bechod  dynol ; ond  yr  oedd  raid  i’r 
orsedd  wladol  eilwaith  gael  hwrdd ; ac  ynhiaiwyn  unig  y gwneid  cym- 
mod  (e.rilasmos)  â’r  orsedd. 

Geilir  sylwi,  wrth  fyned  heihîo,  fod  y Septuagintyn  dywedyd  “hwrdd 
yr  iìasmos ” am  y ereadur,  pan  ei  neillduid  ac  ei  trosgìwyddid  i’w  sef- 
yllfa  newydd  ; ond  yn  ei  alw  yn  eocilasmos  pan  y gwneid  y cymmod 
drwyddo  (Lef.  5,  8).  A all  hyn  fod  0 gymhorth  i ni  ddeall  y gair  ilas- 
mos  pan  am  Grist  yn  1 Ioan  2,  2 ? Fy  meddw]  yw  hyn  : — Gan  fod  y 
creadur  aberthol  yn  ilasmos  (awn)  pan  ei  ystyrid  ynfoddlonoli  blaid  yr 
orsedd  ; onid  felly  Crist,  pan  ei  gelwir  yntaa  yn  ilasmos  neu  iawn  ? ac 
megys  nad  oedd  )rr  ilasmos  yn  eocilasmos , cyn  i’r  euog  gael  allan  o’r  iìas- 
mos  yv  hyn  a’i  goByngai  ynrhydd;  onid  yr  un  modd  y mae  gyda 
phechadur  yn  awr?  Eithr  gan  nad  oedd  y gair  eocilasmos  yn  arferedig 
yn  mhriod-iaith  wreiddiol  y Testament  Newydd,  onid  ydym  i ystyried 
rhyw  air  arall,  ag  a arferir  am  yr  un  meddylddryeli,  yn  ol  eu  barn  hwy  y 
pryd  hyny,  fel  i gael  ei  arferyd  yn  ei  le  ef?  Yr  wyf* yn  cynnyg  i’r  sýlvr 
y gair  apolutrosis,  prynedigaeth,  Rhuf.  3,  24;  Eph.  1,  7,  11  ; Col.  ì, 

443 


RHUFEINIAID. 


14;  Heb.  9,  15;  1 Cor.  1,  30;  ac  aphesis  amaríion , maddeuant  pecli- 
odau.  Sylwer,  fod  saint  yr  Hen  Dsstament  yn  son  llawer  am  faddeuant 
(aphesis)  pechodau ; ond  paresis  (myned  heibio  i)  bechod,  y galwai 
Pauì  y fath  faddeuant  anmherífaith  a hwnw,  gan  gymhwyso  y gair  cyf- 
lawnach  aphesis , cymmeryd  ymaith  yn  llwyr,  at  faddeuant  yr  oruch- 
wyliaeth  ol-bentecostaidd.  Gwel  ar  Rhuf.  3,  25,  26.  Ond  gwelaf  y 
rhaid  oedi  pob  manwl  olrheiniad  i ystyr  y geiriau  arferedig  am  yr 
aberthau  hyn  yn  eu  gwahanol  sefyllfaoedd,  yn  nghyda’n  perthynas  ag 
ystyr  y geiriau  arferedig  am  aberth  Crist,  hyd  y Cyfrolau  dyfodol. 

Ceir  golwg  ar  y rhwyddineb  â plia  un  yr  arferent  alw  yr  aberth  yn 
bechod,  yn  Lef.  5.  6 : — “A  dyged  i;r  Arglwydd  ei  offrwm  dros  gam- 
wedd  am  ei  beehod  yr  hwn  a bechodd,  sef  banyw  o’r  praidd  yn  aberth 
dros  bechod ; a gwnaed  yr  offeiriad  gymmod  drosto  am  ei  bechod  :” 
neu  fel  hyn  yn  Hebraeg: — “A  dyged  ei  asham  (euogrwydd  cyfrifedig)  i 
Jehofa,dros  ei  chattaath  (ei  gamwedd),  yr  hwn  a gamweddodd,  sef,  &c., 
yn  chattaath  (camwedd  cyfrifedig) ; a chymmoded  ( copher ) drosto  yr 
offeiriad  oddiwrth  ei  chattaath'*  Darllener  pen.  4,  22 — 26. 

Tàler  sylw  manwl  etto  i pen.  6,  4 (Hebraeg  5,  23) : — “A  bydd,  am 
iddo  bechu  (chattah),  ac  Asham  (bod  yn  euog),  taled,  &c.’>  Y gair 
am  taler  yw  cheshih , sef  y gair  a nodwyd  am  gyfrif.  Trefn  y cymmod 
yma  sydd  gyffelyb  i’r  hyn  a gafwyd  o’r  blaen  : y dyn  yn  pechu,  yna  yn 
myned  yn  euog,  sef  yn  asham  ; ynayn  cyfrif,  rhoddi,  talu  (arferery  gair 
a ddewiser),  fel  a’r  fel  i’r  gofynwr,  yr  hyn  a barai  i Dduw  dderbyn  ei 
asham  troseddiadol  ef,  yr  hwn  oedd  hwrdd  perffàith-gwbl  (adn.  6);  ac  i 
gymmod  (copher)  drosto  gael  ei  wneuthur  gan  37.r  offeiriad  gerbron 
Jehofa  ; ac  i’r  Arglwydd  faddeu  iddo  yr  hyn  a wnaeth,  yn  (neu  drwy) 
yr  hyn  y daethai  efe  yn  asham , neu  euogrwydd  ynddo. 

“A  chymmod  drosto  gwneled  yr  offeiriad  (medd  peu.  19,  22)  yn  yr 
hwrdd,  yr  asham  dros  ei  chattaath,  yr  hwn  a chattaodd,  neu  a bechodd  „ 
efe,  a maddeuir  iddo  oddiwrth  (min)  ei  chattaath,  yr  hwn  a chattaodd.” 
Wele  ddyn  yn  pechu,  a’r  pechod  hwnw  yn  aros  arno.  Wele  hefyd 
hwrdd  yn  cael  ei  wneyd  yn  asham  neu  euogrwydd  dros  y pechod  sydd 
arno  ef : ac  yna  mae  Jeliofa  yn  rhoi  maddeuant  iddo  oddiwrth — nid  yr 
euogrwydd  (asham),  ond  oddiwrth  y chattaath — nid  oddiwrth  yr  hyn 
y gelwid  yr  hwrdd  arno  ( asham ),  ond  oddiwrth  y chattaath  ag . oedd 
arno  ef  ei  hunan.  Felly  ni  effeithiodd  y maddeuant  un  rhyddhad  i’r 
hwrdd  oddiwrth  yr  asham  neu  euogrwydd  ag  oedd  ar  ei  ben  ef ; yn  unig 
i’r  pechadur  y bu  maddeuant  yn  rhyddid — rhyddid  oddiwrth  y chatta - 
aih  a arosasai  arno  hyd  hyny.  Fcl  hyn  y bu  gyda  Christ — ac  y mae 
gyda  ninnau. 

Cawn  yr  un  gair  gwreiddiol  cheshih  (cyfrif)  etto  yn  1 Sam.  6,  3 : — 
“nac  anfonwch  arch  Duw  Israel  yn  wag  : ond  gan  gyfiif  cyfrifwch  iddo 
asham.  Yna  y dywedasant,  Beth  fydd  yr  asham  a gyfrifwn  iddo  V* 
Ynadywed  yr  hanes  : — “Y  tlysau  aur,  y rhai  a gyfrifasoch  iddi  yn 
asham .”  Mae  y geiriau  cymmeryd , a rhoddi , yn  britho  yr  hanes  ; ond 
yn  y manaua  nodwydyn  unig  yr  arferir  y gair  gwreiddiol  cheshih,  cyf- 
rif,  am  roddi.  Amlwg  mai  ystyried  eu  hunain  dan  gamwedd  yn  erbyn 
yr  arch,  yr  oedd  y Philistiaid  hyn,  ac  mai  cyfrif  yn  gyfnewidiol  & 
wnaethant  y tlysau  aur,  am  v camwedd,  ac  yna  eu  galw  yn  asham , neu 
444 


TRâETIIODAU. 


Cüoarwv<]d  y camwedíl.  Cofier  forl  y dolur  a dûisgyr.asai  arr.yn*.  a r 
ÌU*ui  aur  hyn,  o'r  un  flfurf  a’u  gil>(l«Ì.  a'u  hod  Iivrj  thau  yn  garneytl  \ r 
u-frwm  o’r  un  ffurf  a’r  ijo^p,  ac  yn  ei  ftlw  yn  euogrwydd  : a mai  y í:*’r 
a arferasant  am  y cyfnewidíad  hwn  o r nadl  am  y llall.  oedd  che&hiü, 
cyfrif.  yr  un  gair  aic  a arferîd  am  gyfrif  cyfiawndcr  i Abraham,  ac  yu 
y Groeg  yn  logizomai. 

(Jawn  eam^edd  ac  anham  “-ei  eucqrrwyHd,  ar  wahan,  gyda  rhry- 
bwvllíad  ani  ddwyn  yr  olaf  arnynt,  yn  Lef.  22,  10.  A gofynai  Joab  i 
Dafydd  : “Paliam  y byddai  efe  yn  asham  i Drael  ?”  neu  yn  neri  tro«- 
glwyddíad  rhwymedigaeth  i gosp  iddynt;  fel  y dengys  yr  hanes  y bu. 

Ý brenin  0 wnáeth  y baí,  ond  ar  \y  genedl  y cyfrifwyd  jrreuogrwydd ; 
os  hyny  hefyd  yw  hod  yn  agored  i gosp  y bai.  Cymmaint  á hyna  ar 
y pen  cyntaf  o’r  arhoìiad — Cyfrif  pechod  neu  eirwymedirjaeth  i'r  orfedd 
a'i  chrjtp , rMiar  hea  y pechadur  ar  bea  aaifail  neillduol. 

B.  Cyfrif  gweithred  dyn  yn  gyfiawnder  iddo. 

Cyfeiria  Salm  106,  31,  at  waith  Phineas  yn  trywanu  y godinehwyr 
yn  ýr  anialwch  : “A  chyfrifwyd  hyn  iddo  yn  £\*fiawnder,”  medd  v 
Salmydd.  Yr  Hebraeg  llythyrenol  y w : “A  chyfrifwyd  iddo  i (tuarrot, 
oherwydd,  yn)  gyfiawnder.”  Yr  un  yw  yr  liull  ymadrodd  Groeg  >n 
hollol  ag  a arferir  ain  yr  unrhyw  gyfrifiad  i Abraham.  Gai»  mai 
gweithred  a ennillodd  y wobr  hon,  rbaid  mai  oyfiuwnder  y ddeddf  yd- 
oedd.  Yr  oedd  y ryfrif  hwn  yn  eifaith  sylweddol*  ac  nid  rhywbeth  yn 
y meddwl  dwyfol  yn  unig ; canys  dywed  yr  hanes  yn  Num.  25,  12,  i 
Dduw  roddi  iddo  ei  gyfammod  o heddwch,  sef  achyddiaeth  yr  ofièir- 
iadaeth  Aaronaidd.  Pe  huasai  yn  gyfiawnder  achubol,  buasai  yn  eys- 
sylltiedig  â’runig  ammod  o gredu,  yr  hyn  oedd  nud  Paul  i adnabod  v 
»awl  a gyrhaeddent  gyflawuder  y ffydd,  ar  wahan  oddiwrth  eiddo 
y ddeddf. 

Ceir  yn  Hebraeg  Moses  o Gen.  15,  6,  “Yntau  a gredcdd  yn  yr  Ar- 
glwydd,  ac  efe  a’i  cjfrifodd  iddo  yn  gyfiawnder.”  Iacheshebeha , “efe 
tt’i  cyfrifodd  hi pa  beth  ydoedd  yr  hi  yma?  Ai  y gyfunrìrefn  o 
fiydd  ? A wyddai  efe  a’i  gydoeswyr  am  dani  fel  cyfundrefn  o gysson- 
derau.  ai  peirìio  ? Ai  crediniaeth  yw  yr  At,  ynte  ? Ai  cyfiawndrr 
Duw  ? ai  trugaredrì  Duw  ? ai  rhywbeth  o eiddo  Crist?  Ceir  ditron  o 
atebwyr  phrod  ; ond  beth  a ddy  wed  y fcwirionedrì,  os  gellir,  hefyd,  gru  I 
allau  ? Yn  gyffclyb  i’r  Hebraeg  y mae’r  Septuagint  hefyd;  eitl  r 
dengys  Paul  yn  pen.  4,  9—  12r  mai'.  “ cyfiawnder  y ffydd” — raai  ‘*v 
fiydd,”  o fewn  yr  hon  yr  oedd  y cyfiawnder.  a gyfrifwyd  iddo.  Gwcl 
ar  y lle.  Nid  ymddengys,  drwy  y cwbl,  fod  Abraham  ei  hun  yn  gwy- 
bod  sail  neu  gyssylltiadau  y cyfiawnder  hwn,  na  dim  yn  mliellach  na  i 
fod  yn  rhyw  drefniaut  a ollyngai  yn  rhvdd  yr  euog  crediniol.  Can- 
molai  yr  hen  gyfiawnion  gyfiau-nder  Duw,  yn  fwyaf  cyflfredin,  mewn 
cyssylltiad  a’i  farnau,  a’i  waredigaethau  tymhorol ; ond  ei  drugcredd 
a’i  ddaioni,  gan  rrnwaf,  am  ei  faddeuant,  megys  yn  Salm  32,  1,  2.  5, 
10;  a 51,  .1,  lle  dadleua  Dafydd  drugarowgrwydd,  a lliaws  tostur- 
iaethau  Duw  : felly  adn.  18.  Ònd,  pan  weddiai  rhag  y farn  dymhorol 
am  lofruddio  Urias,  am  ggfiawnder  y moliannai,  14.  Felly,  (T  fod  yr 
ymadrodd  hwn  yn  cael  ei  arferyd  fel  yn  pertbynu  i’r  un  cvfrifiad  per- 
2 o 4 15 


ÎíIÍÜFEINÍAÎÖ. 


sônoî  o weitíiiédoëcfd  ag  atngylchiad  Phineas,  i gatighen  aráîl  o’r  pwnC 
yperthyna,  debygwyf,  ar  ol  eí  olrhain  yn  fanylaidd. 

C.  Cyfrif  dyn  y pcth  nid  ydyw. 

Cwyna  Job  fod  Duw  yn  ci  gyfrif  ef  yn  elyn  iddo,  yn  13,  24,  lle  yr 
arferir  y gair  chashab  am  gyfrif.  Felly  19,  11,  a 33,  10,  15  ; Gen.  38, 

15  ; Lef.  25,  31 ; 1 Sant.  1,13,  Ue  cawn  gyfrif  un  peth  yn  beth  arall  ; 
ac  yn  Num.  18,  27,  gyfrif  y naill  beth  fel  peth  arall.  Ond  pallai  am- 
ser  i olrhain  Diar.  27,  14  ; Galar.  4,  2,  Ac.  Gwelwn  oddiwrth  yr  ar- 
feriadhwn  etto,  uiai  gair  yw  hwn  am  ystyried , tybied}  cymmeryd  foá 
pethfela'r  fel ; ac  o ganlyniad,  os  bydd  gwybodaath  y gweithredydd 
yn  berftaith,  efe  a ystyrìa  fod  y peth  yn  holìol  fel  y mae.  Arferid 
cyfnewid  cymmeriad  unrhyw  beth,  heh  gyfnewid  y peth  ei  hun,  megys 
yn  Num.  18,  27,  30;  offrwm  dyrchafael  oedd  y peth  mewn  gwirion- 
edd,  ond  gyda  sefydliad  y ddeddf  hon,  fel  toraethyr  ysgubor,  &c.,  ei 
cyfrifid.  Cyfnewidid  ei  lten  gymmerrad  am  un  newydd,  tra  parhäai 
ei  nodwedd  ef  yr  un  ag  o’r  blaen ; a chyfrif — chashab  yn  Hebraeg, 
loyizomai  yn  y Groeg,  y gelwid  yr  hyn  a wnelai  meddwl  nsn  bender- 
fyniad  y gweithredydd,  yn  hyn. 

D.  Peidio  cyfrifyr  hyn  sy’n  bod. 

“Na  ddannoded  (Na  chyfrifed,  Hebraeg  a Groeg)  fy  arglwydd  i mi 
anwiredd,”  ebe  Shimei  edifeiriol  wrth  Dafydd  ; sef  ebe  efe  mewn  geir- 
iau  ereill : — “i  osod  o'r  brenin  hyny  vn  ei  galon,”  2 Sarn.  19,  19.  Et 
libbo  yw  yr  Hebraeg  am  “yn  ei  galön.,,f  Gosod,  eilwaith,  yw  som  / • 
ystyr  yr  hwn  yw  rhoddi,  gosod.  Ceir  “gosod  at  ei  galon’’  hefyd  yn 
Esay  57,  1,  11  ; 2 Sam.  13,  33,  Gwelir  oddiymaetto  nad  dirn  llai  na 
ffaiih  a arwyddoceir  wrfh  y cyfrif  hwn. 

Salm  32,  2 a dd\wed,  “Gwyn  ei  fyd  yr  hwn  ni  chyfrif  yr  Arglwydd  ; 
iddo  anwiredd.”  Àmlwg  yw.  oddiwrth  yr  adnod  flaenoiol,  fod  auwir- 
edd  i’w  gyfrif  iddo,  pe  buasai  Dutvr  yn  gweied  yn  dda  gymmeryd 
mantais  arno. 

E.  Cyfrif  peth  yti  ol  ei  haeddiant. 

Lef.  27,  23  — “Cyfrifed  yr  ofleiriad  iddo  ddtryn  dy  brìs  di.”  Ar- 
ferir  yma  yr  un  gerrìatt  ag  uchod  yn  yr  Hebraeg  a’r  JRoeg,  yr  hyn  a 
brawf  tuhwnt  fimmheuaeth,  mai  y peth  péllaf  oddiwrth  wag  dybiaeth 
ddychymygol  oedd  tr  hyn  a ystyrid  wrth  y gair.  Yr  oedd  mor  wirion-  < 
eddol  gyfrifiad  ag  y w yr  hyn  a wneir  ar  or>edd  barn,  neu  yr  hyn  a , 
wneir  mewn  ífigwrau  wrth  gyfrif  dyledion  arianol. 

Bellach,  cyrhaeddwyd  i ddiwedd  yr  hyn  o olrheiniad  ysgryfhyrol 
ag  a ellir  wneutliur  i’r  pwrtc,  ar  y cyfleusdra  presennol ; ac  yn  awr, 
troaf  yn  ol  i ail-edrych  y pethau  a gafwyd  allan  i foddlonrwydd  ; mai 
ystyr  y gair  Hebraeg  chashab}  yw  meddw),  amcanu,  llunio,  dyfeisio, 
tybied,  neu  ystyried,  fod  peth  neu  berson  fel  a’r  fel ; golygu  y peth 
íelly  : gallai  y golygiad  fod  yn  gywir  neu  yn  anghywir,  yn  ol  gwybod- 
aeth  y golygwr;  ond  nid  ydwyf  wedi  Cael  y gair  unwöith  yn  arferedig 
am  y math  hwnv\’  o olygu,  pan  fo  dyn  yn  ystyried  peth  neu  berson  yn 
bod  fel  hyn,  tra  yn  gwybod  mai  fel  arall  y mae.  Nid  wyf  yn  cwrdd 
â’r  gair  am  ddynion  nac  aut  Dduw  yn  cyfrif,  dyn  aflan  yn  lâti,  na  glân 
ýn  aüan  ; dyn  anghyfiawn  yn  gyfiawn,na  dyn  cyfiawn  yn  anghy fiawnr 
446 


THAETIIöDÂÜ. 


&r.  Pan  elwid  y pecliadur  yn  euogrwydd  neu  asham , felly  yr  wdd 
efe  yn  bod  : pan  gyfrifid  yr  hwrdd  yn  asham,  yr  oeddid  wedi  cyffesu 
yr  anwiredd,  a’i  osod  ar  ei  ben  ef,  oddiar  y pecliadur ; ac  efe,  mwy- 
^ich,  ydoedd;  neu,  os  rnynir,  dywedaf,  efe  oedd  yn  dwyn  y rhwymed- 
igaetii  i.gosp,  ac  efe  yn  unig  oedd  yn  cael  y gosp  mewn  canlyniad. 
Meddylier  yn  bwyllog  uwchben  y meddylddrych  hwn  : onid  yw  y dyb 
fel  tyh  (canys  cofier  mai  tyh  neu  olyyiad  yw  y peth)  mor  wirioncddol 
yn  gyfryw  beth  yn  y meddwl,  ag  a all  un-peth  fod  i’r  teimíad  neu  y 
golwg  ? Ac  o ganlyniad,  cawn  y gair  yn  arferedig  am  rifo,  megys 
rhifo  arian,  a’r  cyfFelyb.  Gan  hyny,  nid  dychymmyg  wag  yw  y cyfrif- 
iad  hwn.  Geiriau  ereill  a arferid  am  hyny.  Hwn  ('logfcomai)  yw’r  gair 
a arf'erai  ysgrifenwyr  y Testainent  Newydd  am  resymu,  neu  arferyd  y 
rlieswm  ar  beth,  penderfynu,  barnu,  dal  allan,  gosod  dros  neu  yn  er- 
bvn,  yn  nghyda’r  ystyriaethau  a nodwyd  i’r  gair  cyfystyr  o’r  Hen 
Destament. 

Felly,  a tliroi  o honom.  er  enghraifift,  i’r  Testament  Newydd ; pan 
ddywedir — Fod  Abraharn  yn  cyfrif  Dtiw  yn  abl  i gyfodi  Isaac  oddi- 
wrtli  y meirw — yr  oedd  efe  yn  abl : cyfrif  yr  hyn  oedd  yn  ífaith  a 
wnaeth  efe.  Heh.  11,  lí).  Pan  gyfrifai  yr  apostolion.  mai  drwy  y ffydd 
3r  cyfiawnheid  dyn,  .felly  mewn  llaith  yr  ocdd  y farti  n’r  penderfyniaol 
yn  eu  meddyîiau.  Hhuf.  3,  28.  “Cyfeifwch  eicli  hunain  yn  feirw  i 
bechod,”  ebe  Paul  yn  pen.  6,  11  ; a phwy  a ddywed  mai  eu  hannog  i 
ffurfio  dychymmyg  wag  yr  oedd  efe  ? “Yr  ydych  felly  mewn  gwir- 
ionedd  : meddyîiwcli  am  y peth  fel  y mae.”  Cyfrifid  gwobr  i’r  hwn 
oedd  yn  gweithio  drwy  ddeddf,  ond  nid  yn  Oiî  gras,  4,  6.  Cymtnodir 
y byd  a Duw  yn  Nghrist,  heb  gyfrif  eu  pechodau  iddynt.  Sylwer, 
nad  dywedyd  yr  ydys  nad  yw  y pechodau  wedi  >bod,  ac  yn  bod  etto. 
Nid  at  fodolaeth  y pechodau  y cyfeirir  ; ond  at  y ffartli  yn  .meddwl  a 
barri  orseddol  Dtiw.  Y gwirionedd  am  y nieddwl  dwyfol,  fel  y mae 
efe  yn  Nghrist,  yw,  nad  oes  yno  eu  cyfrif.  na’iu  gosod,  mewn  un 
niodd  yn  eu  herbyn,  2 Cor.  5,  19.  Mewn  duìl  trawsenwadol  o lefaru  ; 
neu,  fe  allai  y dyfîwn  ddywedyd. — tnewn  ffarth,  can  belled  ag  y cyr- 
haeddai  y goîeuni  dwyfoì  ar  y pwnc,  dan  y cyfnod  anegfur  hwnw — 
-cyfrifid  y gyfundrefn  hóno  o faddeu  yn  rhnd  i’r  edifeiriol  crediniol,  yu 
gyfiawnder  i’r  cyfryw  ddyn  crediniòS.  Yrenw  a ddyry  Paul  arni  yw 
y ffydd,  oherwydd,  rnae’n  debyg.  mai  wrth  y weêhred  oyreduyn  unig 
^r  oedd  efe  yn  gallu  ei  hadnaiiod,  a’i  gwahaniaethu  hi  a’i  chyfiawn- 
<ler,  oddiwrth  eiddo  y ddeddf,  Rhuf.  4.  9.  Dan  y ddeddf,  pan  bechai 
ìsraeliaid  yn  rhyfygus,  >iúd  oedd  nac  aberth  na  golchiad  a dalai  H agor 
ffordd  cymmod  a Duw ; yna,  nid  oedd  i’r  euog  ddimî’w  wneyd,  oud 
troi  at^*  ffydd,  ae  yno  yr  oedd  yn  ìle  abertli.  galon  ddrylliog  ; yn  lle 
ymolchiad,  ysbryd  cystuddiedig;  ac  os  bwrüai  y ddeddf  ei  chosp  o 
hibyddiad,  r.eu  yr  un  ysgafnach  o ytnweled  â’r  anwiredd  ar  hlant  yr 
euog : — os  dewisai  Duw  y ffydd  drtyy^eì  brofFwyd  (nid  ei  swyddog 
gwleidiadol — yr  arehoffeiriad)  gyhotdai  fod  Duw  yn  maddeu  y pechod 
ŵiifad  i’r  edifeiriol,  heh  nac  aheríh  nac  ufydd-dod  i’r  ddedrlf ; a dewis 
tO  frenin  gwladol  y genedl  gyhoeddi,  “Nid  y medy  y cleddyf  a’th  rìŷ  dá 
byth !” — os  fel  hyn  y hyddai,  gallai  yr  enaid,  ä ganol  y cwhL  edrych 
^aui  ddLuas  ag  icULi  sylfeini,  saer  ac  adeilarìydd  yr  hon  vw  Duw  rha*i 

’447 


RHUFEINIAID. 


ras.  Y cyíìawnder  a gyfrifid — sef,  yn  ol  eu  gwybodaeth  hwy — y gyf- 
undrefn  rad  a graslawn  hon,  oedd  yn  dwyn  iddynt  yr  holl  fendithion 
îtyn  : eithr,  mewn  gwirionedd,  yr  aberth — “ei  waed  ef,”  yr  hwn  a osod- 
asai  !)uw  heb  yn  wybod  iddynt,  yn  orsedd  o ras  fry, — hwn,  medd- 
ai  Paul,  oedd  yn  haeddu,  ac  yn  peri  yr  holl  ’fendithion  a nodwyd  idd- 
ynt.  Iddo  ef  yr  oedd  yn  wobr  o ymddiried.  yn  awr,  o gyfiawnder  ; i’r 
pechadur  y pryd  hyny,  acyn  awr,  gwobr  o ras  yn  unigyw. 

TRAETHAWD  XX. 

Y BEIRNIAID,  AC  ATHRAWI AETH  Y CYFRIFIAD. 

Hernais  yn  gymhwysach  ymresymu  yn  y dull  hwn  a’r  rhai  mwyaf 
derbyniol  o’r  beirniaid,  yn  nghylch  y golygiadau  o’r  eiddynt  ar  y 
pwnc  yma,  ag  sydd  yn  groes  i'r  rhai  a gefnogir  yn  y gwaith  hwn,  na 
c.hrynhoi  yngiiyd  yr  hyn  a gafwyd  allan  yn  nghorff  y Traethawd  di- 
weddaf.  yn  ol  y dull  cyffredin.  Rhoddir  fel  yma  le  leilwng  i resymau 
Stuart,  Rarnes,  &c.,  yn  eu  geiriau  eu  hunain,  a gosodir  yn  eu  hymyl 
> r hyn  a fernir  yn  ysgrythyrol  a chroes  i’w  golygiadau  hwynt. 

Bi.oomfield: — “ y'morphwysodd  Abraham  yn  hollol  ar  Dduw  a’i  addewidion, 
mewii  perthynas  i’w  had,  &c.,  gan  gyflawni  yr  holl  ddyledswyddau  ag  a dybiai  efe, 
drwv  oleuni  natur,  rheswm,  a chydwybod,  ag  afyddai  foddhaol  i Dduw  ; er  ei  fod  heb  t 
ei  oleuo  gan  y dadguddiad  dyfodolo  ewyllys  Duw,  am  yr  hyn  y cryf  hiruethai  efe ; am 
byny  y cyfrifodd  Duw  ei  ddewistd  ymorphwysiad  iddo  ef  am , uc  a’i  cymmerodd  ynlle , 
yr  holì  ddyledswydtlau  perífeithiach,  perthynol  i ffydd  ac  ymarweddiad,  ag  a ofynid 
gan  auiiygiadau  helaethach  o’i  ewyllys  ” Gwelar  pen.  4,  3. 

Mewn  atebiad  i hyn,  ni  raid  ond  dadrys  y gosodiadau  sydd  yn  gudd- 
iedii:  o’i  fewn,  a’u  trosod  ar  wahan  oddiwrtii  eu  gilydd. 

Yn  \af  dywed  Bloomfield  yma,  fod  Duw,  oni  buasai  ffydd  Abra- 
liam,  yn  gofyn  ganddo  ufydd-dod  uwch  a pherffeithiaoh  nag  a allesid 
<*i  ddysgwyl  oddiar  y goleuni  ag  a roisid  ganddo  iddo  ef.  Yr  un  peth 
\ w hyn  â gosod  yn  erbyn  Duw,  ei  fod  yn  fe'str  caled,  yn  medi  lle  nis 
ìiauodd.  Mae  y beirniad  hwn  heb  ddeall  safon  cyfrifoldeb  dyn.  Yn 
ail , dywed  ddarfod  i Dduw  gymmeryd  neu  dderbyn  gan  Abrahatn  y 
iiail!  utydd-dod  anmherffaith  yn  lle , ac  am,  yr  ufydd-dod  perffeithiach 
m ddylasai  efe  gael,  sef  fod  Duw  yn  cyfrif  peth  amnherffaith  am  beth 
p^rffaith  ; eanys  peth  perffaith  oedtì  y cyfiawnder  a gyfrifwyd  iddo  ef. 
ÌMae  iivn  yn  arw-yddoead  i’r  gair  cyfrif.  nas  gellais  ei  gaeì  iddo  drwy  ? 
\r  iioll  feibl.  Pa  beth  bynag  oedtl  ffydd  Aiiraham,  yroedd  hi  yn  ddi- 
$ron  o gyfiawnder  iddo,  canys  ni  chyfrifwyd  diin  arall  yn  gyfryw  iddo. 
lliiaid  mai  cyfundrefn  Rhad  Rasoedd  hi,  ynte,  fel  y delir  aììan  drwy 
v gwaith  hwn.  Yn  dri/dydd , yn  ol  y desgritìad  hwn  nid  wyf  <ì  yn  galln 
gweìed  dim  ond  y naill  weithred  yn  cael  ei  chyfrif  fel  pe  buasai  yn 
weitìired  ara.ll — “ymorphwysiad  ac  ymroddiad”  yn  lle  “yr  holl  ddyled- 
swyddau  perffeithiach.”  Eithr  dadlenai  Paul  mai  gras  a gyfriful  yn 
Ue  gweithredoedd  ; yr  hyn  oedd  y ffydd  fel  eyfundrefn  o ras,  yn  lle 
perffaith  ufydd-dod,  o’r  hyn  yr  oedd  Abraham  yn  brin  fel  ereill. 

€arpzov  “Ffydd  a gyfrifir  i gr.ediuwyr  arn  gyfiawnder.,  nid  yn  hüllul  a chwLl* 

118 


tra;;thodau. 


nar  n rm  f*u  hur.líìa»,  rhinwfifld,  na  hae^diant  eu  hunain  ; nn  ì > n . I n^a 

pffd mhariapthn! , yn  pyramaint  a’i  bod  yn  gafacl  yn  N«bn*t  a’»  .tatì  idiant  t-r.”  F«*l  y 
hefyd  Rosenmuller. 

Dwrod  Taul  mai  yn  yr  pfeníryl  y rì;rrìgurìr!i wvrì  e*. fnwnrìer  Dhv»  o 
ffyrìd,  Ae.  Ar  ynirìciemrys  mai  un  eyfiawnrìer  etfmwnhaol  syrìd  erim  d 
gan  Drìuw ; arìywerìirýtt  1 Cor.  1,  30,  mai  Crist  sydd  "prìf  ei  w>  enrh- 
u r yn  gyfiawnrìer  i ni  iran  Dduw,  Vn  nwr,  er  y gallai  ein  duv\iuvrìrì- 
ion  hyn  ( eanys  heirniairì  ni  wiw  en  «ralw  yrna)  lyncu  y rìyb  mai  yr  un 
peth  vw  Crist  Duw  a’n  ererìiniaeth  ni ; haws  yw  genyf  fi  aìw  y ffydít  * 
gyfrifwyrì  felly,  nirì  ynweithrerì,  onrì  yn  gyfundrefn,  yn  yr  hon  y cyt  - 
nwysir  Crist.  a holl  ras  Duw,  a holl  rìdyledswyddau  aehubol  dyn:  y 
ben^f  y credu.  Hefyrì,  mae  yn  y rìesgrifiarì  hwn  etto  y cliwithrìorì  o 
alw  yr  hyn  a eilw  Duw  yn  gyfiawnder  tragwyddol,  yn  rhyw  fath  o 
gyfiawnder,  ag  nad  oedd,  y ch waith,  yn  gyfiawnder  hollol  a chwbl,  otirì 
yn  gyfiawnrìer  cydmhariaetliol  yn  unig  ! 

Macrmght:—  “Ni  ddywed  yr  yserrythyr  yn  un  man  fod  cyfiawnder  Cri«t  wedi  carl 
ei  fryfrif  i Abrahara,  ac  ni  ddywedir,  ychwaith,  fod  ei  pyfiawuder  ef  yn  cael  ci  irvtr  í 
yn  bresennol  i çrredinwyr.  Athrawiaeth  vr  ysprythyr,  o çrwr  i pwr  yw,  mai  ffydd  v 
credadyn  a çrvfrifìr(iddo  yn  gyfìawnder,  yn  unipr  o ras  ncu  ffafr  Duw  drwy  Ie*u  <inst  , 
hyny  yw,  oherwydd  yr  hyn  a wnaeth  Crist  i bwrcasu  y ffafr  hòno  iddo.  Mae  hyn  >n 
dra  arwahanol  oddiwrth  athrawiaeth  y rhai  a ddaliant  fod  y credadyn,  drwy  fod  ffydd 
yn  cael  ei  chyfrif  iddo  am  pyfiawnder,  yn  dod  yn  berffaith  gyfiawn  ; pa  un  bynasr  ▼ 
maent.  ai  tybied  fod  ffydd  ei  hunan  yn  berffaiih  pyfiawnder,  ai  ynte  ei  bod  yn  oîteryn 
trosplwyddiad  perffaith  ufvdd-dod  un  arall  i’r  credadyn.  riewn  pc*rthvnas  i’r  cyntat. 
nid  yw  wir  fod  ffvdd  yn  berffaith  gryfìawnder ; canys  pebyddai,  ni  allai  cyfiawnhad  tod 
yn  rhad  rodd,  ond  yn  ddyled  : ac  mewn  perthynas  i’r  ail  dyb,  er  i berffaith  gyfiawnder 
un  arall  pael  ei  tryfieu  i’r  pechadur  drwy  ffydd,  ni  wnelaief  yn  berffaith  pyfiawn,  can>  * 
y mae  dros  ben  hollalluogrwydd  ei  hun,  drwy  un  modd  yn  y byd,  i wneuthur  dyn  yii 
un  na  phechodd  erioed,  ac  yntau  wedi  pechu.  Ac  etto,  os  na  ddenir  i ben  a prwneuth- 
ur  hyn,  ni  all  un  credndyn  fod  yn  berffaith  pyfiawn.  Oherwydd  perffaith  pyfiawnder 
un  arall,  diau  y dichon  Duw  ymddwyn  at  ddvn  felpe  hiiddni  efe  yn  hollol  cyfiawn. 
Ond,  dyna  y cwbl.  Ac  nid  ywT  yr  ysgrythyr  yn  myned  ;Vr  pwnc  yn  mhellach.” 

Nirì  wyf  vn  gwolerì  un  gwall  yn  y sylw  hwn,  orìrìieithr  yn  hyny — ei 
fcxì  yn  gwarìu  cyfrifiarì  o gyfiawnder  Crist  yn  y eyfiawnhad, — yn  cym- 
merycì  ffydd  am  grerìiniaeth,  ac  yn  irorforì.  o ganìyniarì,  rìrìal  alhm 
mai  cyfíawnder  anmheríThith  \ w cwfiawnrìer  (îyfiawnhaol  pecharìur,  er 
ei  alw  gan  Paul  yn  grfiawnrler  Duw  ; ac  orìrìieithr  hefycl,  ei  fod  yn 
eynnwys,  nad  yw  y dyn  cyfiawn  rìrwy  y rìrefn  hon,  namyn  fel  pe  byddai 
efe  yn  gyfiawn,  ar  ol  y cwbl.  Yr  oeclrì  Arìda  yn  Mhararìwys  yn  mhell 
yn  mlaen  ar  y fath  ystad  anmherffaith  a hon.  Ni  ellais  i weled  un- 
waith  y gair  cyfiawn  yn  eael  ei  arferyrì  gan  Drìuw.  am  neh  ag  oerìd 
rìclitn  cyfiawnaeh  na  “fel  pe  bnasai  yn  gyfiawn.”  Ystyr  newydd  hollol 
yw  hwn  ar  y gair  cyffredin  cyfiawn. 

Flatt: — “Y  mae  Duw  wrth  gyfiawnhau  pcchaduriaid  yn  derhyn  eu  hymddiriedicd 
yn  ei  ras,  yn  lle  y diniweidrwydd  a’r  santeiddrwydd  a ddylasent  feddu  ger  ei  fron.” 

Nid  yw  hyn  ddim  amgen  na  chyfiawnhad  drwy  rir.wedd  ein  hym- 
ddiriediad  ein  hunain  yn  Nuw.  Gweithred  o eiddo  yr  enaid  sydd  yma 
yn  cael  ei  derhyn  yn  lle  yr  hyn  a ddylasai  fod.  genym — yn  lle  yr  hyn 
ein  gwelir  gan  Dduw  yn  fyr  o ltono  ; sef  rhy  w weithred  o’r  eirìrìom  ein 

449 


RHÜFEÍNIAIO. 


bunain  yn  cael  ei  derbyn  yn  lle  ein  gwallau,  neu  bechodau,  drwy  rcs. 
Duur. 

Teller: — “Crediniaeth  ddiyspce:  pechadur  argyhoeddedig:  yn  nhrugaredd  dado! 

Puw,  am  faddeuant  o’i  bechodaua  aethant  heibio,  a gyfrifir  iddo  ef  yn  haeddiant  neu 
deilyngdod,  ac  a dderbynir  yn  lle  y teilyngdoo  y inae  efe  yn  amddifad  o hono.  Y 
cwestiwn  yma  nid  yw,  Pa  betli  ydyw  gwir  deilyngdod  dyn  ? ond,  Pa  beth  a addawodd 
I)uw  dderbyn  yn  ei  le  ?” 

Y gwall  yma  yw  gosod  Duw  i gyfrif  gweithred  ddynol  yn  deilyng- 
dod,  tr:i  yn  cyfaddef  ar  yr  un  pryd,  nad  yw  hi  yn  wir  deilyngdod, 
ychwaith.  Onid  haws  füasai  i’r  gwr  dysgedig  dybied  fod  ftydd,  nid  yn 
weithred  ond  cyfundrefn,  a hòno  yn  cynnwys  yr  lawn;  a chyfrif  hòno 
yn  gyfiawnder  i’r  pechadur  ? Felly  gallasai  osod  Duw  i gyfrif  peth  yn 
gyfiawndier  ag  oedd  yn  gyfiawnder  mewn  gwirionedd,  ac  nid  yn  rhith 
o heth;  ac  ystyried  y fíydd  a gyfrifid  yn  ras , ac  yn  “rhodd  Duẃj'’’  yn 
lle  yn  weithred  oeiddo  y dyn  ei  hun. 

Storr: — “ ‘ Cyfrif  cyfiawndcr  i rj'wun/  yw  priodoli  iddo  gyfiawnder  ag  nad  yw  efe 
yn  ei  feddu,  fel  ag  i ymddwyn  tuag  megys  person  cyfiawn  ; a ‘ chyfrif  ífydd  yn 
gyfiawnrìer,’  yw  ei  chyfrif  i’r  dyn  fel  pe  bydrìai  yn  weithred  o deilyngrìod  neu  wiwdeh 
— cyfrif  fìydd  fel  rhinwedd  deilwng  o wobr.”  Feily  Paulus^  Stolta,  a Kypke. 

Mae  yr  un  sylwadau  yn  ddsgonol  ar  yr  eshoniad  hwn,  ag  a wnaed 
ar  V rhai  blaenoroh  Ei  hrif  wall  yw  priudoli  i’r  gair  toÿizomai , cyfrif, 
yr  ystyr  o-fod  y eyfrifydd  yn  cyfrif  i'r  gwrthddrych  beth  ag  y gwyr  efe  ■ 
ei  fod  yn  amddifad  o hono,  yr  hyn  sydd  ddyei&hr  hoìlol  i arferiad  y, 
gair.  Gwel  Traeth.  XIX.  Y írwrthddrych  yma  vvv  crediniaeth  y dyn. 

Y ífaith  am  arferiad  y gair  cy, frif  yw—pan  gyfriftd  rhywheth  ?ddyn,yr 
oedd:  efe  hehddo  o’r  blaen  ; ond  pan  gyfrifid  dyn  yn  rhywheth,  vr 
oedd  efé  fel.ly  mewn  ffaith,  onide  fcwyll  fuasai  y cyfrifíad.  Mae  felly,. 
wahaniaeth  rhwng  cyfrif  dyn  yn  beth , a chyfrif  peth  i ddyn.  Mae  yn 
nsîhyfundrefn  y dydd,  Grist  i’w  gaeì,  wedi  ei  wneuthur  gan  Dduw  yn 
gvfiawnder  i’r  crediniol.  Fan  gyfrifir  ífydá  yn  gyfiawnder  i’r  hwn  fo’n, 
eredu,  cyfrifir  efo  anglienrhaid,  ynddi.  fel  ei  trwnaethpwyd  gan  Dduw 
yn  ei  holl  herthynasau,  &c.  D»yna  gyfrif  i ddyn  yr  hyn  nid  oedd  gan- 
ddo  o’r  blaen  ; ae  o hyn  aîl an  cyfrifir  ef  yn  yyfiaum.  canys  cyfiawn 
ydyw — cyfiawn  gyfiawnhaoh  Cyfrifir  o hyd,  bob  peth  yn  bodoli  yn 
hollol  fel  y bo,  heb  byfch  gyfrif  un-peth  yn  beth  arall.  Buasaì  hyny 
yn  groes  i gyrnmeriad  Duw,  ac  ya  ddyeithr  i arferiad  y gair  cyfrif 
drwy  yr  holl  feibl. 

Barnes  : — “ Y weitilred  ẅ.  grerìia  a gyfrifwyd  i AAraham  yn  gyfiawnder.  Nid  yw 
yn  cyfeirio  at  gyfiawnder  neb  arall,  megys  Duw,  neu,  y IMessia;  ond  yn  nghvlch; 
gweithredt  rymwi  flfydd  Abraham  y mae’r  apostol  yn  son,  yr  hon  mewn  rhyw  ystyr  a 
gyfrifwyd  iddo  et’  am  gyfiawnder.  Nid  yw  y gair  Hebraeg  cheshih,  na’r  un  Groeg 
U)gizomai , yn  çaelei  ar.feryd  arn  gyfrif  ì*t  nailiyr  hyn  sy’n  perthynu  i’r  llall.  Yr  wyf 
Avedi  manwl  olrhain  i holl  arferiad  y gair,  ac  nid  wyf  yn.  ei  gael  uuwraith  am  gyfrif  i 
un  yrhyn  nid  oedd  yn  perthyn  iddo,  nac  am  gyfrif  arno  yr  hyn  ni  ddylasai  gaelei  gyf-, 
îif  arno  fel  pwnc  o hawl  personol.  Nid  yw  y gair  byth  yn  cael  ci  arferyd  am  dros^ 
giwyddo  neu  osod  ar  un  yr  /hyn  nid  yw  yn  perthyn  yn  briodol  iddo.  Ni  ystyrir  fod 
eyfiawnder  Crist  yn  cael  ei  drosglwyddo  yn  y cvfiawnhad,  nes  ei  ddyfod  yn  eiddo  per-.. 
swaol  i’r  pech^dur — oml  cyfrifnrbinweddau  marwoiaetlì  Ciist  iddo,  nes  y bo’n  gymwy&i 
45Q, 


TÍIAETHODAU. 


f)duw  i’w  ystyried,  ac  ymddwyn  tuag  ato  fel  pe  buasui  efe  wediufyddbau  i’r  ddeddf  ei 
hunan.”  Gwel  arpen.  4,  3,  5. 

A chan  fod  barn  ac  esboniad  Stuart  hefyd  mor  debyg  i eiddo 
Barnes,  dyfynaf  ef  yn  awr,  fel  y (‘affer  sylwi  ar  y ddau  ynghyd,  ac  ar- 
bedy  draffèrth  o ad-ddywedyd  yr  un  pethau. 

Stuart: — ‘‘Ystyr  y gair  Groeg  ag  a arferwyd  yn  y Testament  Newydd  am  gyfnf*. 
yw  cyfrif  i rywun  yr  hyn  fo’n  eiddo  iddo ; h>  ny  yw,  yrnddwyn  tuag  ato  fei  at  un 
fo’n  meddu  y peth  neu  briodoledd  a gyfrifir  iddo.  Gan  hyny,  ni  ellir  gwneyd  allan 
radlonrwydd  cyfiawnhad  Abraham  o’r  ymadrodd  dan  sylw  (pen.  4,  3).  Nid  oes  yn- 
ddo  ragor  na  hod  Duw  yn  eyfrif  ffydd  Abraham  fel  cyfiawnder  neu  weithred  gyfiawn. 
Ac  felly  y dywedir  yr  un  peth  am  Piiineas,  Salm  106,  31  ; a'r  un  modd  yn  gyii'redino),. 
pan  ddywedir  îod  gweithred  dyn  ei  hun  yn  cael  ei  chyfrif  iddo,  pa  un  bynag  fyddo  ai 
un  dda  ai  un  ddrwg,  yr  ystyr  uid  yw  o anghenrhenlrwydd,  mai  yn  rbadlawn  ei  cytrifir 
iddo,  ond  ei  bod  yn  cael  ei  rlryfrif  iddo  oherwydd  ei  bod  yn  perthyn  iddo,  acam  hyny 
niítc  y cyfrifiad  iddoef  yn  cytuno  û’r  ft'aith  o’rpeth. 

“Nid  ydym  i ddeall  yr  apostol  fel  pe  dywedai  fod  ffydd  Abraham,  fel  V cyfryw,  yn 
yr  amgylchiad  anodiryn  Gen.  ’ j,  6,  y brif  sail  neu  aelios  haeddiannol  o’i  hollol  gyf- 
iawnhad.  Natur  y peth,  ynte,  ac  nid  llurfyr  yinaíirodd  ag  a ddefuyddir,  sydd  yn  profi 
yma  amcan  yr  apostol.  Gellid,  mae’nuir,  ddadlunad  yw  ffydd  yn  lrriodul  ufydd-dod 
i’r  ddeddf  [dywed  Harnes  ei  bodj  fel  y eyfryw  ; diau  nad  yw  yn  brrffnilh  ufydd-dod. 
Ac  nid  oedd  y ífydd  a weithredwyd  gan  Abraham  vn  berffaith.  Idae  e.  bo(i  yn  cael  ei 
chyfrif  am  gyfiawnder  ynte.  yn  eynnwys  ei  bod  yn  cael  ei  chyfrif  am  rywbeth  ag  nad 
ydoedd  ynddi  ac  o honi  ei  liun  ; li  \ ny  yw,  nid  ydoedd  hi  gyfrjw  berffaith  gyflawnder 
ag  a ofynid  gan  y ddeddf.  Yr  oedd  «i  chyfrif,  gan  hyny,  am  gyfiawnder,  yn  arwyddo 
gras  o du  Dduw.  Nid  fod  yr  apostol  yn  dal  allan  fod  Duw  mewn  gwirionedd,  yn  ei 
bur  ystyriaeth  briodol  ei  liun,  yn  barnu  ffydd  Abraham  yn  beth  gwahanol  i’r  hyn  yd- 
oedd.  Aninho&ihl  yw  i ni  dyhied  hyn  (iros  fynyd  ; canys  byddai  hyny  yn  dybied  fod 
Duw  yn  gosod  cam-brisiad  ar  betliau.  Yr  ydym  yndyfod.  ynte,  o anghenrheidi wydd 
i ’r  penderfyniad,  tnai  ystyr  n/frif  y*  g//f'awndery  yw  derbyn,  ac  ymddwyn  at  un  fel 
cyfiawn.  Mwy  na  hyn  nis  gullwn  dylned,  lieb  aryr  un  pryd  dybied  fod  Duw  yn  gosod 
yn  ei  feddwl  ei  hun,  bris  gwahanol  ar  bethan,  i’r  hyn  ydynt  mewn  gwirionedd.”  Ar 
pen.  4,  3. 

“Nid  oes  o fewn  yr  holl  foibl  un  ymadrodd  yn  dywedyd  f*>d  pechod  \dda  na  chyf- 
iawnder  Crist  yn  eael  ei  gyfrif  i ni ; na«  un  gair  yn  daugos  fod  pechod  un  dyn  yn  cael 
ei  gyfrif  gan  na  Duw  ua  dyn  iddyn  arall.  üs  nad  yw  y gosoriiad  hwn  yn  gywir,  mae 
gan  y rhai  a’i  hannnheuant  y moddion  o’u  blaen  i’w  ddadymchwelyd.  Ond,  os  nad 
yw  efe  yn  gofyn  dadymehweliad,  yna  paliam  ein  gorfodir  i gamatau,  fel  gwirionedd 
sylfaenol,  dduU  neillduol  o osod  i lawr  un  athrawiaeth,  ag  sydd  iieb  ei  debyg  yn  yr 
holl  ysgrythyr : yr  hyn  sydd  mor  dueddol  i godi  anhawsderau  yn  y raeddwl  yn  nghylch 
cyfiawnder  ae  uniondeb  Duw  ; yr  hyn  sydd  yn  priodoli  prif  ragoriaethau  y prynedig- 
aeth  i ddim  ond  pendant  benarglwyddiaeth  ; yr  hwasy’n  cyfrif  petiiau  i fod  yr  hyn 
y cyffesa  paw-b  nad  ydynt,  &c.  ?”  Eûtcurs.  V. 

Gan  fod  amçyw  o dduwinyddion  ein  oenedl  yn  ooleddn  cyffelyb  ol- 
yeiadau  i eiddo  y ddau  eshouiwr  poblogaidd  hyn,  dylid  talu  sylw  ma- 
nylach  iddyutnag  i*r  rhai  hlaenorol. 

Y bai  cyutaf  arnynt  yw,  eu  bod,  yn  ol  eu  hymddangosiad  i mi,  yn 
groes  iddynt  eu  hunain. 

laf,  “Gyfrifir  peth  i ddyn  am  ei  fod  yn  perthyn  iddo,  ac  yn  eiddo 
iddo.” 

2il,  “Nid  oes  ganddo  ddim  ond  y weithred  o gredu.” 

A clian  hyny,  nid  oes  dim  yn  cael  ei  g\frif:i  ddyn,  ond  ei  weithreà 
ei  hu'j  o gredu,  yn  y cyCiawnhad. 

m 


RlfüFErNlAm. 

fad8’*’’  Nui  ffy<3d  A,jra’“am  oedJ  y acll0S  liaeJdiannol  o’i  gyfiawn- 

2il,  “Ni  rhyfrifiwd  dim  ond  hyhi  yn  gyfiannder  iddo.” 

' C,  ‘an  lvn'/  eyfnfwyd  rhrwbeth  yn  gyfiawnder  iddo.  açnad  oedd 
yn  arhos  haeddtannol  cyfiawnhad. 

ch!dawif,l,(Ì  °edd  y fí}d  l a W€ithrfidvvyd  gan  Abrabam  yn  berffaitli  a 

2d,  ì ffydd  a weithredwyd  gan  Abraham  vn  unig  a gyfrifwyd  am 
gyfiawnder  iddo.”  .00.. 

A chan  h\ny.  rhvwbeth  anmherffaith  ac  angliyflawn  oedd  v cyfiawn- 
der  a gyfrifwyd  iddo. 

í.  ‘^Ni  chvfrifvvvd  cyfiawnder  neb  arall  i Abraham  : canvs  ni  od def 
' íoc  ^mi  ond  e>ddo  y dyn  ei  hun  yn  cael  ei  ystyried  yn  y 

2.  C \ ft  ifwyd  ffydd  Abrahatn  am  rywbeth  ag  nad  vdoedd  Iii  vnddi 
ci  hun.  * 

.tm  h\ny,  ei  eiddo  ei  hun  a g\frifvvyd  iddo,  ae  nid  ei  eiddo  ei  hun, 
wi  eiddo  ei  hun  vn  unig  a awfrifwyd  iddo,  rneddaf,  canys 
]l\  °{'  e a ^tuart  na  Harnes  i’r  gair  cyfrif  gynnwys  un  trosglwyddiad  ; 
ac  ei  o,  nid  ei  eiddo  ei  hun  a gyfrifwyd  iddo,  vclnvaith,  ranys  ni  oddef 
athrawiaeth  gras  Stuart  a Barnes  Yr  'weithred  o gredu  gvnnwVS  y cwbl 
a g\  fntwyd,  canys  y oyfiawnder  ei  hun  oedd  hwnw  ! Ei  eiddo  ei  hun , 
me(  c.  ìhiTu yddí akth  Stuart  a Barnes,  a gyfrifwyd  iddo  ; oncf,  nid  ei 

/ 0 eì  flun  ydoedd , ar  yr  un  pryd,  medd  duwinyddiaeth  vr  un 
esboriwyr! 

Carnddeallasant  y gair  pisdi»,  ffvdd,  am  y weithred  o gredu,  yn  l!e 
am  \ g\  undreín  o gadw  drwy  Grist ; a’r  canlyniad  yw,  dyryswch  yn 
cu  leirniadacth,  a hunan-groesineb  vn  eu  duwinyddiaeth,’  drwy  vr 

hanner  cyntaf  o’repistol.  ’ 

Swm  y cwhl  a gafwyd  allan  yw, 

lat,  h°d  pechadiiF  yn  euog  gerhron  Duw%  a bod  o fewn  ei  cuogrwydd 
c c 1 yg  o gyfiawnder  dinìweidiol  drwy  bechu  o hono,  a diffye  o gyf- 
ía';n;  e*  r>  fiawnhaoí  drwy  ei  wendid  i ddwyn  allan  yr  iawn  digonol. 

. od  y oyfundrhethau  crefyddol  i gyd  yn  eynnwys  oyfaddefiad  o 
euogt  w \ dd  dan  hechod,  a phoh  nn  o honynt  yn  proffesu  mai  o’i  mewn 
f * ;u;,'r  °pdd  .v  eyfiawiider  cyfiawnhaol  oedd  yn  eisieuar  ddynolryw. 

' d’  c°d  cyfundraetiiau  crefyddol  paganiaeth  yn  creu  gau-ddys- 
gw>  ìad  ar  hyn  ; ac  na  luniesid  rno’r  tiyfundrefn  Foescnaidd  erioed  at 
•'f  aTan  lì"  vsi=  hwn  î ac  nad  oedd  y eymhwysiad  Phariseaidd  o honi 
aetf)'  ,awnliau  PeohadUT,  yn  ddim  ond  cnawd,  aphechod,  a damnedig- 

-1\(hi.  Fod  cyfundrcfn  y ffydd.  sef  trefn  D*iw  o gymìiwyso  ei  raa 
ca  wedi-jol  at  gymtueriad  pechadur  drwy  faddeuant,  yn  cynnwys  y 
c\  lawnderoedd  yn  eisieu  ; cr  mai  ei  chvf?ifhi.  ac  njd  trwcithredoedd 
rhyiweddol  y pechadur,  yn  ol  trcfu  y cynlluniau  ereilí,  vr  oedd  Duw 
wrth  ei  gyfiawnhau  ef. 

ned.  Megys  nad  y weithred  o gredti  oedd  y ffydd  hon  [Gwel  y 
[ìaeth.  ar  Pfyiid],  ond  y gyftmdrefn  a nodwyd,  yn  hytrach,  felly  nid 
oedd  ra’d  i ni  ddywedyd  gydah;  duwiin ddiou  dan  syíw,  fod  Duw  yn 


TRAETIIODAU. 


cyfrif  peth  yn  gyfíawnder,  tra  yn  gwybod  nad  oedd  efe  yn  berffaitli 
gyfiawnder  arvr  un  pryd. 

6ed,  Na  oddef  ystyr  y gair  Hebraeg,  cheshib,  a’r  gair  Groeg,  logi- 
zomai.  eu  troi  yn  ddim  cyffelyb  i gyfrif  peth  yr  hyn  nid  yw  v sawl  fo 
yn  cyfrif  yn  tybied  ei  fod  mewn  gwirio-  edd  : o ganlyniad,  pan  gyfrifai 
Duw  fod  dyn  yn  iryfiawn,  cyfiawn  ydoeddefe. 

7ed,  Pan  arferid  y gair  ani  gyfrif  i ddyn  yr  hyn  nid  cedd  ganddo  o’r 
blaen,  cynnwysai  y cyfrifiad  bob  amser  drosghwddiad  o’r  petli  a gyf 
'rifid  o rywle  i’r  cyfryw  ddyn  : yn  y cyfiawnhad,  trosglwyddid  yn  nh\b 
neu  farn  y cyfiawnhawr,  y drefn  o grefydd  a elwid  ìj  ffydd,  i fod  yu 
eiddo  iddo  ef.  V drefn  hon  ydoedd  gyfiawnder  cyfiawnhaol  Duw  drwy 
yroesoedd.  ac  yu  tighyfnod  dadguddiady  dirgelwch,  cafwyd  allan  niai 
Crist  Ie«*n  a'i  waed  ydoedd  hi. 

8fed,  Megys  v d\wed  Rhuf.  i),  13,  nad  oes  fodd  i gyfrif  pechotl 
heb  fod  yn  gyntaf  ddeddf  neu  gynllun  uniawn  i’w  gyfrif;  felly,  gan 
hynv,y  bu  gyda  pheehod  Adda  ar  hawb,  pechodau  Israel  ar  y bwch  a 
nodwyd,  pechod  yr  euog  ar  ei  ben  ei  hun,  aphechodau  dynion  ar  Grist. 
Felly  hefyd  y rhaid  fod  deddf  neu  gyfundrefn  yn  gyntaf,  cyn  cyfrif 
cyfiawnder  y Ffydd  i Abraham  a Dafydd  gynt,  nac  i ninnau  y pryd 
hwn.  Lle  na  l>o  y peth  a gyfrifir  wedi  ei  weitlnedu  gan  ysawl  ei  cyf- 
rifir  iddo,  ceir  yn  gysson  drwy  yr  enghreifìtiau  a nodwyd,  fod  tros- 
glwyddiado  ryw  fath  yn  gyfansoddedig  yn  yr  un  gyfundrefn.  Ar  hyn 
nid  oes  air  i’w  wrthddywedyd  iran  y duwinydd.  V beirniad  yn  unig 
s>dd  i lefaru;  canys  ar  ddadguddiad  dwyfol  yn  unig,  heb  le  i gynnorth- 
wyon  rheswm  dvuol,  y rlmid  adeiladu  yr  athrawiaeth. 

Cymuiered  V Cymro  uniaith  bwyll  uwchben  y traetliodnu  ieithyddol 
hyn,  gan  gofio  nad  oedd  gan  yr  ysgrifenvdd  fodd  i wneyd  y pwuc 
pwysig  hwu  yn  safadwy,  heb  dramwy  allan  o gynefin  lwybrau  yr  iaith 
Gymraeg. 


ATTODIAD 


Amcan  yr  Attodiad  hwn  yw  cynnyspraethu  y darllenydd  anhyddysp  a byr  olygiad  o’r 
Esbonwyr,  Beirniaid,  a Duwinyddion,  hen  a diweddar,  a ddefnyddiwyd  o fewn  yr  Es- 
boniad  hwn.  Cefais  gynnorthwyon  adulygiadau  Drd.  Tholuck,  Stuart,  S.  Davidson, 
y Bibliotheca  Sacra,  Biblical  Itepository,  Studien  und  Kritiken,  &c.  i tì'urfio  barn 
arn  danynt. 


Awstin  (a  fu  farw  430,  0.  C.).  Mae  ei  waiîh  ar  yrepistol  hwn  yn 
îlawer  rhy  helaeth,  a llwythog  o gwestiynau  a thybiau  Maniclteakìd  a 
difudd,  yn  gymmysgedig  ag  Minbell  drem  ar  burdeb  yr  efengyl.  Ystyr- 
iai  y ddwy  egwyddor  o ddrwg  a da  yn  dragwyddol,  ac  elent  rhwng  ei 
tldwylaw  y n fath  o un  Duw,  allan  o’r  hwn  fel  ífynnon  y dylifai  ffrwd 
anghenrlieidrwydd  peehod  yn  gystal  â daioni. 

Aquin AS,  Tliomas  (bu  farw  1274).  Ofer  chwilio  ynddo  am  ddeongl- 
iad  grammadegawl  nac  ieitliyddol,  er  fod  tueddiadau  da  mewn  aa.>l  uu 
ó'è  syiwadau. 

Baldwin  (Comrn.  in  omnes  Epist.  Pauli,  1644).  Mae  ynddo  ddysg 
a pbetli  gwreiddiolv\cii ; ac  y uiae  yu  ol  credo  y Lutlieriaid,  yn  lled 
uniongred. 

Barnes,  Aîfred,  svdd  esboniwr  da,  manwl,  ac  ymarferol ; ac  y mae 
ei  feirniadaetli,  nid  iiiiaml,  yn  gywrain  a gwreiddiol.  Amcan  proffes- 
cdig  yr  awdwr  ydoedd  gosod  gerbron  yr  Ysgolion  Sabbothol,  mewu 
can  lìeied  o eiriau  ag  oedd  bosibl,  wir  ystyr  ei  destyn — cardyniadau 
penclant  ei  arholiadau,  yn  hytracli  na’r  modd  y cyrhaeddodd  efe  i’w 
henderfyniadau — y “fel  a’r  fel  y mae/’  yn  hytracli  na'r  paham  y mae 
felly.  Mae  cuddio’r  paham  oddiwrth  ddarllenydd  esboniad  yn  ei 
restru  gycla’r  anifeiliaid  direswm. 

Baner  (1.773),  a ddug  allan  amryw  frawddegau  cyffelyh  i eiddo 
Paul  alian  o’r  hanesydd  'íhucydides. 

Baumgarten  J.  S.  (fu  farw  1757).  Prif  nodwedd  ei  sylwadau  yw 
amddifaiirwydd  o wybodaeth  eiriadol.  Nid  yw  dda  i ddirn,  os  nad'yw 
ei  ddull  o osod  ei  betliau  yn  rhestrau  yn  rhỳw  gymhorth  i’w  gynnwys 
yn  y uieddwl. 

Beausorre  et  L’Enfant  (1741).  Rhai  sylwadau  gofalus  ac  agos 
i’r  testyn. 

Belsjîíam,  Thomas.  Beirniadol  a duwinydclol  ar  y pynciau  a elwir 
yn  Socinaiud.  dros  ba  rai  y gwresog  ddadleuai  yr  awdwr. 

Bengel,  J.  A.  Dysgedig  a duwiol ; ond  nid  yn  gallu  cytnhwyso  ei 
ddvsg  at  ei  destyn  yn  aml,  er  yn  gywrain  iatrn  a inedrus  ar  droion. 
]\Lie  Gnornen  Bengelius  yn  lled  deilwng  o’i  ddilyn,  fe  allai,  ar  gys- 
sylltiad  y darddodiad  a’r  ferf  ; megys  credu  i,  eredit  j/n,  credu  arn , 

JBu  farw  yn  y flwyddyn  17t>2. 

'lôi 


ATTODIAD. 


Bénexe  a gyhoeddodd  sylwadau  byrion  a'  dysgedig  ar  yr  epístol 
hwn;  eithr  ni  raid  ond  dywedyd  ei  fod  yn  benthyca  ei  destyn  yn  bar- 
haus  i brofì  rhaghanfodiad  yr  enaid,  ac  yn  cyfrif  ara  iselder  presennol 
dyn  drwy  ddal  ei  fod  wedi  pechu  mewn  stad  fiaenorol. 

Bernhardy  a ysgrifenodd  ar  gystrawen  yr  iaith  Roeg,  yn  neilìduol 
gyda  chyfeiriad  aty  Testament  Newydd,  yr  hyn  agyhoeddwyd  yn  y fi. 
1829.  Y mae  y gwaith  hwTn  yn  deilwng  o ganmoliaeth  oherwydd 
rliesymohieb  ei  olygiadau,  a helaethder  ei  gynnwysiad.  Agorodd 
fiordd  i histori  gyfansawdd  o'r  iaitli.  Y mae  yn  agored  i gael  ei  ft*iof 
er  hyny,  oherwydd  aneglurder  ei  ddrychfeddyliau. 

Bertholdt  a gyhoeddodd  fath  o ragarweiniad  i'r  Testament  New- 
ydd  yn  chwe  rhan,  yn  18 12 — 19.  Un  o’r  Rationalists  ydyw,  y rhai 
ydynt  fath  o lwyd-ddeistiaid.  yn  barnu  gwyrthiau  a phropîiwsdol- 
iaethau  yn  anmhosibl.  Nid  yw  Bertholdt  yn  fyr  o ddysg  na  medr. 

Beza.  Gwelir  talentau  defnyddiol  Beza  i gryn  fantais  pan  yn  es- 
bonio  rhanau  ymresymiadol  y Beibl  ; mewn  olrhain  cyssylltiad  y 
naill  gyfran  â’r  llall,  a grisiau  olynol  yraresymiad,  arddengys  cryn  fedr- 
usrwydd.  Nid  bach  oedd  ei  gratfder  a’i  ddysgeidiaeth  ef,  ychwaith. 
Yr  oedd  efe  yn  fwy  hyddysg  yn  nuwinyddiaeth  nag  yn  meirniadaeth  y 
Testament  Newydd.  Etto,  yr  oedd  ei  atlirawr,  Calfin,  yn  ddyfnach, 
nad  beth  am  iachach,  duwinydd  nag  ef. 

Bloomfield,  S.  T.  ( Recens . Synoptica) . Casgliad  o farnau  amryw- 
iol  esbonwyr  ydyw  hwn,  gan  mwyaf  o’r  hen  dadau  a Germani.  Mae 
arwyddion  o ddysg  a llafur  yn  yr  awdwr,  yn  fwy  nag  o drefn,  dethol- 
rwydd,  a medr  duwinyddol.  Llanyddwr  Arminaidd  yw  efe.  1827. 

Bohlen,  Symbolae  Pers.  1822,  sy’n  cynnwys  casgliad  o ysgrifen- 
iadau  dwyreiniol,  tra  defnyddiol  tuag  at  ddeall  y Testament  Newydçl. 
Bu  oddefnydd  i’r  awdwr  gyda  rhai  broddegau  o eiddo  Paul. 

Bretschneider,  C.  G.  Le,r.  Man.  Gr.  Lat.  in  N.  Test.  Leps.  1829. 
Mae  llawer  o gymhorth  i ddeall  Groeg  y Testament  Newydd  i’w  gael 
yn  y Geiriadur  hwn.  Mae  ei  gyfeiriadau  yn  arnlach  i’r  Septuagint, 
Josephus,  a gwaith  y tadau  ol  apostolaidd,  nag  eiddo  Wahl  a Robin- 
son,  yr  hyn  sy’n  un  o’i  addurniadau.  Eithr  ceir  ynddo  enghreiflftiau 
lluosog  o ystyr  gair  ar  ryw  bryd  neillduol,  yn  cael  ei  osod  am  ei 
wreiddiol  arwyddocad.  Mae  Robinson  i raddau  mawr  yn  rhydd  oddi- 
wrth  y gwall  hyn.  Nid  llawer  o dduwinyddiaeth  sydd  yn  Bretschnei- 
der,  ond  y mae  ynddo  ormod,  oddieithr  ei  fod  yn  iachach. 

Bucer  (bu  farw  1551).  Arddengys  dalentau  deongli  da,  goîygiad- 
au  ystwyth  a diorfod,  rhydd,  a lled  wreiddiol,  ac  ar  droion  rai  celfydd 
dros  ben.  Eithr  nid  oedd  efe  yn  medru  crafangu  prif  amcan  yr 
epistol. 

Bugenhagen,  J.  (1551).  Monachaidd,  athrawiaethol,  cyfriniol,  a 
disail. 

Calovius  (1668).  Dyry  sylwadau  Grotius  ger  bron,  yna  etyb 
hwynt  bob  yn  frawddeg.  Gesyd  fath  o esboniad  afrwydd  a pherffaith 
Lutheraidd  yn  rhy  aml,  yn  lle  yr  un  beiblaidd  a gondemnia. 

455 


ATTÖDIAÜ, 


GalVin,  J.  Ceir  ei  esboniad  ar  yr  epistolau  yn  ítfgraíîiacî  Genev<l, 
ÎÓf>5.  Ei  wybodaeth  o’r  ieithoedd  gwreiddiol  oedd  lawer  llai  nag  a 
fedd  rhai  esbonwyr  diweddarach  ; ond  mewn  dwyn  allan  feddwl  ei 
destyn,  yehydia:  a’i  cystadlant.  Yn  logic  yr  esboniad  y trig  ei  rymus- 
der,  yn  hytrach  nag  yn  ei  eiriadaeth  na’i  frawddegiaetn.  Meddai 
íygad  craff.  a chydnabyddiaeth  agos  â’r  galon  ddynol,  a gonestrwydd 
a gwroldeb  i gyhoeddi  ei  farn.  Ni  ellir  byth  ei  ddarllen  heb  ennill 
rliywbeth,  er  nad  yw  efe  i’w  ddilyn  yn  rhy  aml.  Ceisiai  yn  ddibaid 
am  sylwedd  ysbrydol  yr  ysgrythyr,  Ei  philosophi  Manicheaidd  oddi- 
wrtli  ei  athraw,  Awstln,  a’i  brycheuodd  ef.  Ni  ddarllenais  ond  un, 
Chrysostom,  o’i  debyg  am  drosglwyddo  ei  hun  i sefylîfa  y personau  a 
ddeonglai.  Hon  yw  y brinaf  o’r  doniau  esboniadol. 

Camerarius.  Un  o i'eithyddwyr  penaf  y Diwygiad  Protestanaidd 
oedd  hwn.  Collodd  yr  I7eg  a’r  18fed  canrif,  mewn  cydmhariaeth  â’r 
tm  fìaenorol  hon.  mewn  beirniadaeth. 

Carezov,  J.  B.  (bü  farw  1803)  Strict.  Sacr.  in  Ep.  ad  Rom.  Y 
goreu  am  gydmharu  priod-dduli  Paul  ag  eiddo  Philo  ; a thyna’r  cwbl. 

Campbell,  A.  T/ie  Sacred  Writings  of  the  Apost.  &çc.  Cyhoeddwyd 
y cyfieithiad  hwn  fel  eiddo  Drd.  Campbel!  o Scotland,  Macknight»  a 
Doddridge  ; eithr  gadawodd  yr  awdwr  hwynt,  pa  bryd  bynag  y galwai 
Ìiedydd  trochiad,  a maddeuant  drwy  gyfrwng  trochiad,  arno  i wneyd 
hyny.  Heidaw  hyny,  mae  efe  ry  ochrawg  at  Sosiniaeth.  Etto,  mae 
ynddo  amryw  welliadatì,  pan  ymgadwo  yn  agos  at  y Groeg;  ond  mwy 
o allydriad  nac  o gyfieithiad  yw  efe  yn  aml. 

Chrysostom  (bu  farw’407).  Gwerthfawr oherw’ydd  ei  fedrusrwydd 
ì osod  ei  liun  yn  yr  un  sefyllfa  a’r  apostob  i ddwyn  allan  gyunw’ysiad 
ei  fynwes,  megys  yn  naturiol.  Mae  efe  yn  well  gramadegwr,  ac  yn 
fwy  synwyrol  hefyd,  na  neb  o*r  hen  dadau.  Homiliau  neu  fyr-breg- 
ètliau  gwresog  yw’r  gwaith. 

Clarre,  A.  Yn  y rhan  fwyaf  o’r  nodweddiedau  penaf  a ddylent 
enwogi  deonglwr,  mae  y gwr  mawr  ei  ddarlien  hwn,  yn  eisieu.  Ei 
nodiadau  hanesiol  a daearyddol  y’nt  y goreu.  Ond,  nid  oedd  yndcio 
nemawr  fedrusrwydd  athronyddol.  Mae  ei  ragfarn  yn  meddu  gormo^l 
o awdurdod  ar  ei  farn.  Ei  eiriadaeth  sydd  weithiau  yn  blentynaidd. 
Craífder  a threidd-deb  ni  welir  yn  ei  ysgrifeniadau.  Nid  oes  drein 
byth  i ddyfnderau  y gyfundrefn  ddwyfol.  Etto,  ceir  ynddo  annog- 
aethau  da,  ac  aml  breneth  drefnus.  Nid  annhebyg  i Barnes  yw  efe  yn 
hyn.  O’r  braidd  y boddionir  heb  fynu  p<>b  trysor  yn  nghrombil  pob 
adnod. 

Clericus,  neu  Le  Clerc.  Mae  nodiadau  rhagorol  i’w  cael  drwy 
holl  waith  yr  ysgolhaig  hwn,  pa  rai  a wthiwyd  gan  yr  ieuangaf  Róseu- 
muller  i mewn  i’w  waith  ei  hun,  Ei  farn  oedd  dda,  a’i  ddull  o dde- 
ongli  yn  eglur.  Etto,  yr  oedd  efe  yn  fyr.iawn  mewn  craífder  duwin- 
yddol.  Cyhuddir  ef,  ac  nid  heb  achos,  o dueddiad  at  y Rationalists. 

Cocceius  (bufarw  1669).  Coelgar,  penboeth,  mystic , a chredoaidd  ; 
etto  yn  feichiog  ar  wmbredd  o ddysg  a duwiolfrydedd,  er  heb  esgcr 
arnynt  hvd  yma,  i’w  cvmhwyso  at  .ei  déstyn. 

* 456 


ATTODIAD. 


CoNauEST.  The  Authorized  Vers.  with  Twenty  Thous.  emendations , 
1841.  Ni  ddaeth  y cyfieithiad  newydd,  trefnus,  a chwaethus  hwn  i 
fyny  â dysgwyliad  y cyfiredin.  Profíesa  ddilyn  yr  awdurdodau  uchaf; 
ond  y mae  ynddo  ddwsingau  o froddegau,  hyd  yn  nod  o fewn  cylch  ein 
hepistol  hwn,  yn  hollol  groes  i’r  awdurdodau  a welasi  i.  Yn  11  e troi 
alla»  yn  Ddr.  Conçuest  concwerol,  yn  Goncwest  concweredig  y disgyna 
efe. 

Cornelius  a Lapide  (bu  farw  1637).  Dichon  rhai  o’i  ddyfyniad- 
au  allan  o'r  tadau  fod  yn  ddefnyddiol.  Yma  ac  acw,  yn  dra  anaml, 
arddengys  athrylithr  a medr. 

De  Wette  a ysgrifenodd  Arweiniad  i’r  ddau  Destament,  lle  mae  y 
ddysg  uchaf,  a’r  medr  rawyaf,  yn  briod  ag  egwyddorion  llwyd-ddeist- 
aidd  y Rationalists.  Cyfaddefa  y beibl  yn  air  I)uw,  gan  mwyaf,  ond 
sugna  allan  o hono  eilwaith  ei  holl  ddwyfolder.  Anwadal  vdyw  gyda’r 
gwyrthiau  a’r  prophwydoliaethau,  y pryd  hwn  yn  eu  gwadu,  a-phryd 
araìl  fel  yn  adeiladu  ei  esboniadau  arnynt.  Ei  waith  ef  yw  y mwfaf 
infidelaidd  o’r  Rhagarweiniau  i’r  Testament  Newydd  a adwaen.  Cyf- 
ieithwyd  i’r  Saesonaeg  gan  y Parch.  Theo.  Parker,  o lloxburv,  Mass. 
America.  Mae  efe  wedi  cyhoeddi  esboniadau  hefyd  ar  y rhan  fwyaf  o 
epistolau  Paul,  pa  rai  ydynt  dra  gwerthfawr  ar  ystyr  geiriau  a phriod- 
ddull  brawddegawl  yr  apostol.  Mae  efe  wedi  mynwesu  arddulliad 
Fries  o gyfundrefn  philosophaidd  Kant,  gan  osod  y teimladau  yn 
bethau  mwy  sylweddol  nag  oeddynt  gan  yr  olaf  a enwyd.  Gosodant 
allan  darawiad  anghymmodadwy  rhwng  gwybodaeth  dyn  a’i  deimlad- 
au.  Mae’n  rhaid  i’r  esboniwr  wrth  De  Wette,  ond  nid  cyn  y meddo 
chwaeth  ddiogel  y wenynen,  i adael  yn  y blodeuyn  yr  oll  a ddichon 
beri  afiechyd  yn  y cwch. 

Doddridge.  Chwaeth  yr  esboniwr  duwiolfrydig  hwn  oedd  bur,  a’i 
briod-ddull  Seisnig  yn  gynllun  i’w  olynwyr.  Ònd  ni  feddai  lawer  o 
ffeldra  nac  amgyrhaeddiad  meddwl;  etto,  yr  oedd  ei  farn  yn  rhagorol, 
a'i  bwyll  a’i  onestrwydd  yn  nodedig.  Gedy  ei  alleiriad  lawer  o’i  des- 
tyn  yn  dywyll,  tra  mae  yn  glasdwru  grym  yr  ymadrodd  gwreiddiol. 
Mae  efe  yn  rhy  bin-wibiog  a phregethwraidd.  Ei  nodiadau  ydynt 
ychydig,  a chan  amlaf  yn  gy wir. 

ErcHHORN,  J.  G.  Rhagarxveiniad  i’r  Testament  Newydd.  Leip. 
1804 — 15.  Profesor  Eichhorn  a ddilynodd  yr  enwog  Michaelis  yn  y 
gadair  Dduwinyddol  yn  Gottingen.  Yrstyrir  ei  waith  yn  wreiddiol  a 
thra  dysgedig.  Mae  efe  yn  un  o’r  rhai  a wadant  ysbrydoliaeth  Moses, 
gan  ddal  allan  mai  traddodiad  yn  unig  a ddilynai  efe.  Rationalydd 
ydoedd  efc,  yn  tybied  mai  yn  ol  barn  eu  cydoeswyr  y dysgai’r  apos- 
tolion.  Etto,  rhaid  cyfaddef,  fod  o amser  Semler  ac  Eichhorn,  oddeutu 
1770,  gynnydd  dirfawr  wedi  cymmeryd  lle  mewn  rhydd-ymhohad  es- 
boniadoi.  Unionwyd  llawer  cam-farn;  eithr  cwTympodd  beirniadaeth 
yn  ormodol  odáiar  ei  gwely  credoaidd,  i orwedd  ar  yr  un  newydd 
llwyd-ddeistaidd  a elwir  Rational.  Mae  hi  wedi  bod  (ys  dywedodd  y 
Parch.  Dr.  Jenkyn)  hyd  yn  ddiwcddar,  yn  hollol  wasaidd  ei  chlust  wrth 
ddôr  credoau,  yn  Nghymru.  Ymollyngiad  aijsafaidd  a phwyllog,  yn 
2 p 457 


ATTODIAD. 


nníg?  a?i  reidw  rhag  ymrwygo,  a disgyn  i’r  ffos  ddelstaidd  sy'n  ei  haros 
yr  ochr  aMi’  i T 'llwy br. 

Elsnrîi,  Qbserv.  ad  N.  Test.  1728.  Defnyddiol  oherwydd  ei  ády- 
fynìadau>egIuriadoI  allan  c’r  hen  ysgrifenwyr  Groegaidd,  ac  ambeìi 
sylw  ieithyddol  adeongliadol. 

Flatt  (Tubingen,  1825).  Ârd-dengys  gydnabyddiaeth  â beirniaid 
diwedd  y ganrif  ddiweddafa  dechre'uad  yr  un  bresennol,  ond  diffygio! 
yw  ei  sylwadau  o sail  ieithyddoì,  ac  arwynebol  iawn  y cloddio  i bob 
athrawiaeth. 

Fjrìtzsche,  y Rationaìydd,  yr  hwn  a wnaeth  yr  ymosodiad  cyn- 
ddeirfog  ar  Tholuck,  yn  1831,  ar.  1832,  sy’n  haeddu  sylw  tra  pharchus, 
feî  un  a ddyrchafodd  feirniadaeth  ieithyddoî  y Testament  Newydd;  er 
( ì fod  yn  ami  yn  camsyniad  ystyr  ei  rìestyn,  am  y deongìiad  saìwaf  a 
phlentynusaf.  Mae  efe  yn  liidlwr  gwybedyn  mewn  beirniadaeth,  tra 
yn  llyncu  camel  o gyfeiìiotnad  harn.  Ysgrifenocld  ar  Matthew,  Marc, 
;fr  Rhufeiniaid.  Friodola  i Grist  a’r  apostoIioiVd.vbiau  Phariseaidd  eu 
boes,  yr  un  inodd  a Meyer  a Ruckert.  • :■* 

Gäsenios,  a ysgrifcnodd  ar  yr  iaith'  !i ebraeg,  a’r  propliwyd  jEsaia; 
ae  y mae  ei  ddylauwad  ef  yn  cyrhaetid  gyda’r  iaith  a’r  testyn  a drin- 
iodd,  hyd  ar  feirniadaeth  y Testaroent  Newydd.  Èi  Thesaurus  ef  yw 
yr  helaethaf  o’r  holl  Eiriaduron  Hebreig.  Ond  rhagora  argrafëad 
Winer  o Eiriadur  Hebraeg  Simonis  arno,  yn  athrohiaeth  y darddod- 
iaid  dwyreiniol.  Er  mor  uclieì  yw  Gesenius  yn  Mhrydain,  yn  yr  aii 
o’r  tri  dosparth  o eiriadurwyr  ei  rhestrir  gan  Hiipfeld  (1820)  ; er 
(îdarföd  iddo,  ond  oaicì,  îafurioyii  heîaethach  na  hwynt  oll,  yn  y maes 
hwn,  Yr  oedd^yntau  yn  gwella  hyd  ei  ddiwedd.  Gair  Hebreig,  i'r 
îiwn  y rhoisai  efe  wyth  gwahanol  ystýr,  yií  ei  argraffiad  cyntaf,  a 
ollyngid  yn  rhydd  ar  bedwar  yn  unig,  yn  mrgraffiad  1833.  Cyn 
îîafur  raawr  Gesenius,  trinid  y Gr amadeg  Hebreig  yn  ol  cyfundrefn  . 
fympwyol  rheolau,  megys  gan  l>a..z  ; neu  ynte,  heb  un  cynliun  yn  y 
byd,  megys  gan  Vater,  a’n  Parkhurst  ni.  Grammadeg  Gesenius  oedd 
y cyntaf  a ddug  i raewn  drefn  eglur  a syrnì  ar  driniaeth  yr  iaith  barchus 
hon,  ac  a’i  gwnaetli  yn  hawdd  ei  hamgyffred,  a hawdd  ei  ehynnwys  yn 
ÿ meddwl.  Mae  d’uil  Ewaìd  yn  wahanol  i eirìdo  Gesenius,  yn  ddyfn- 
aeh  ac  anhoddach  ei  gipio,  ond  yn  treiddio  yn  mhellach,  hyd  yn  nod 
at  yr  elfenau  mwyaf  unplyg,  mewn  dadgylymu  a chwaiu  cyfansoddiûd 
yr  iaith,  gan  ei  gosod  yn  fwy  amgyffredadwy  fel  fcrefnus  gyfan-gorff. 
Mae  traethodau  Hupfeld  ar  yr  un  iaith,  yn  y Studien  und  Rritikeri, 
yn  chwalu  cryn  oleuni  ary  pwnc.  Amcenir  hwynt  i ddarparu  ÿ ffordd 
i Rammadeg  Hebreig,  ýrhwn  fydá  yn  rhagori  arun  Ewaìd  yn  nghym- 
meriad  sylfaenol  ei  olrfeeiniadau.  Ni  all  deonglwr  y Testament  New- 
ydd  lwyddo  heb  ddeaii  iaith  wreiddiol  yr  Hen. 

Gill.  Nodwedd'penaf  esboniad  Gill  yw  pŵỳsig  syrthni.  Mae  yn 
fyr  o grynodebiaeth  a byrder.  Maeystyr  y testyn  yn  cael  eiadaeî  yn 
aml  heb  un  sylw,  ac  nid  anaml,  yn  cael  ei  wyrdroi.  Mae  ynddo  gelíì 
defnyddiau  dysgeidiaeth,  heb  ddysgeidiaeth  ei  hun.  Mae  ei  gywir 
esboniadau  yn  ììai  nag  a dâl  araser  y darlienydd  i’w  cael  aîlan ; a’r 
hyn  sy’n  waeth,  gedy  y darlienydd  (S  yn  lled  ammheus  o ddwyfolder 
458 


ATTÖDIÀD. 


y îlỳfr  bwnw-ag  a oddefa  gynnifer  o wahanol  ddeongliadau,  ag  a odd*f& 
y beibl,  yn  ol  Dr.  Gill.  Mae  yr  un  duedd  beryglus  yn  ìíiosogrwydd 
penau  pregethwrol  Barnes,  ar  ddiin,  yn  aml,  ond  un  adncd. 

Glockler,  a gyboeddodd  yn  ddiweddar  esboniad  byr  ar  vr  epistol 
hwn.  Ymddengys  mai  Pantheist  yw  efe,  yn  ol  y cymmysge dfí  diwedd- 
araf  o’r  golygiadau  hyny.  Tybiant  mai  Duwyw  o’r  bron  bob  egwyddor 
fywioì  a rnoesol  yn  mhawb.  Mysiics  neu  gyfrinwyr  o’r  radd  eithaf 
ydynt.  Etío,  mae  efe,  yn  gystai  a Beneke  [(Pantheist  cymhedrol  arall) 
yn  wyr  synwyrol  ar  y cyfan,  ac  fel  pe  meddent  deiinìadan  difrifol  ac 
efcngylaidd.’  Mae  awgrymau  o werth  i’w  cael  gau  y ddau. 

Gorres,  yn  ei  Accounl  of  Orieníal  Faòles . 1820,  a geir  yn  agoryd  y 
drws  at  athroniaeth  y meddwl  luddewig  a Rhufeinig,  yn  yr  oes  apostol- 
aidd.  Sugnodd  yr  awdwr  diddiogi  hwn  allan  o’u  Fables,  ysbryd  nen 
rsseuce  gwahanol  grefyddau  yr  oes  a’r  gwledydd  a nodwyd.  Galì  es- 
boniwr  Paul,  Ped£  ac  loan,  weled  yma  y cyfundraethol  dwyll,  at  ba  un 
yr  amielcnt  eu  hârgydion.  Mae  y maes  hv/n  wedi  bod  hyd  yma  o’r 
bron  yn  ddyeithrji  droed  yrjesboniwr  beiblaidd  : eihtr  drwyddo,  er  mor 
annbebyg,  y maefr  Union  lwybr  at  denil  y gwir. 

Grotius  Çbu  farw  1645).  Mae  ei  esboniad  ar  yr  epistolau  yn  llawer 
gwaelach  na’i  eifeldo  ar  yr  efengylwyr.  Mae  ynddo  ddysg,  manyldra.  a 
medr,  i gyrhaedd  ystyr  geiriadol  ei  destyn.  Ei  cbwaeth  oedd  dda/a’i 
ddullo  ddadrys  yr  ystyr  o’i  destyn  yn  syml,  unior.gyrchol,  a chryno, 
Yr  oedd  ei  fynwes  yn  oncst  adiragíarn,  arhydd  tuhwnt  i neb  o’i  gyd’oes- 
wyr.  Dyfnder  a chrafFni  ydynt  lai  amlwg  ynddo.  Aeth  Calvin  i:cibio 
iddoynhyn.  Beiai  ei  gyfoeswyr  arno,  o eisieu  rbagor  o Grirt  yn  ei 
Hen  Destament  ef.  Annelu  dystryw  i gyfundrefu  Cocceius,  a’r  mijstic* 
ereill,  yr  oedd  yntau,  vr  hyn  oedd  ganmoladwy  ynddo.  Ei  hrif  wall 
oedd  mewn  dirnadaeth  ysbrydol.  Gedy  ei  destyn  gyda  golwg  ar  ystyr 
ieithyddol  ei  froddegau,  beb  dyuu  syîw  y darllenydd  at  yr  amcan  cref- 
yddol  o’iílaen.  Math  o Armin,  os  nad  Ariad  trwyadl,  oedd  efe. 

Guyse’í?  Practical  Expositor.  Gweinidog  ymneillduol  oedd  Dr. 
Guyse,  oddeutu  canol  y ganrif  ddiweddaf.  Ei  egwyddorion  oeddynt 
Galfiniaetb  lled  uchel.  Anaml  yr  ymgeisiai  at  feirniadaeth  ; cithr  pan 
wnelai,  yr  oedd  efe  yn  ddeheu  ac  eglur : ond,  nid  oedd  yn  ei  amcan  i 
fcirniadu,  yn  gymmaint  ag  i arddangos  tegwch  ei  gredo,  a duwioleiddio 
ei  ddarllenydd. 

Hâmmond  (1702).  Llawer  o feirnadaethau  difreg,  ac  amrvw  cam- 
gymmerus..  Mae  efe  yn  cael  y Gnosticiaid  yn  mhob  man,  yr  h’yn  vw  ei 
brif  wall.  Un  o esbonwyr  goreu  esgobyddiaeth  yw  Dr.  Hammoiid,  er 
hyny. 

Harless  ar  yr  Ephesîaid  sydd  yn  ddefnj'ddiol  hefyd  at  yr  epistoi 
hwn,  oherwydd  ei  feirniadaeth  fanol  a champus  ar  eiriadaeth  yr  apos- 
tol.  Ynynodwedd  hon  o anhebgorion  esboniad,  gellir  dywedyd  mai 
master-piece  yw  efe. 

Hardy  (17  U8).  LlofTwyd  y nodiadau,  ac  yn  lled  esgeulus,  gam 
mwyaf,  allan  o Poole’s  Synopsis. 

Hengstenberg’s  Christoloyy,  a gynnwysa  Gristiaeth  yr  Heu  Dest- 

459 


ATTODIAD. 


ament;  iawn  ddealltwriaeth  o’r  hyn  a*  ’n  anhebgorol,  cyn  dirnad  ymres- 
ymiadau  ein  hepistc)  dros  y ffydd  ol-bentecostaidd.  Eitbr,  yn  hyn,  yn 
gystal  a’i  gymmeriad  o’r  ddawn  brophwydol,  anfoddlonawl  yw  efc  i’r 
ysgolhaig.  Diau  fod  celfydd-deb  yn  ei  ymresymiadau  ; ond  y mae  efe 
yn  rhy  gaeth  reolawg  gyda’i  broíion  beiblaidd.  Gesyd  y barddonol  bro- 
phwydi  mewn  frame,  ac  o’r  bron,  mewn  straight-waistcoats.  Etto, 
mae  y rhan  ddiweddaf  o’i  Gristiology  mewn  rhwyddach  ysbryd  na’r 
gyntaf.  Prif  hiraethiad  awdwr  y gwaith  hwn  i’r  Cymry,  yw  eael  hain- 
dden  a medr  i ysgrifenu  ar  Gristiolaeth  yr  Hen  Destament.  Gwel 
ychydig  yn  y Traeth.  ar  Ffydd . 

Hekry,  M.  Mae  enw  y gwr  da  hwn  yn  barchus,  a chedwir  mewn 
coffadwriaeth  dragwyddol.  Nid  oes  ynddo  nemawr  o wir  esboniad . Y 
mae  yn  llawn  o bregethwriaeth.  Syndod  hefyd  sydd,  pa  mor  bell  y dug 
ei  synwyr  a’i  dduwioldeb  ef  tuag  at  ystyr  ei  destyn,  ar  wahan  oddiwrth 
nodweddau  ucliaf  esboniwr.  Cymmysgedd  anferth  o ddysgleidiau  dan- 
teitbiol — all  in  one  course — yw  efe.  Fel  Issachar,  fab  Jacob,  y gosod- 
odd  efe  bob  un  o bennodau  ei  feibl ; ac  yn  y fan  lle’u  gosododd  yr  aros- 
ant, — yn  gorwedd  dan  bwn  o bregethau. 

Hilarius,  sydd  esboniwr  anhysbys.  Gelwir  weithiau  yn  Ambros- 
iaster.  Blodeuodd  rywbryd  cyn  Awstin.  Cynnwysa  ei  waith  amryw 
sylwadau  annaturiol,  ac  ambell  sylw  lled  ddedwydd  a phriodol.  Mae 
ynddo  cryn  orchest  o bethau  od. 

Hodge  (Prof).  Gwreithfawr  o ran  ei  drefa  yn  liytrach  na’i  gynnwys- 
iad  Lled  dduwinyddol  yw  efe,  a phrin  iawn  o ymgais  at  feirniadaeth 
ieithyddol.  Niellir  dy wedyd  iddo  fyned  dim  yn  mhellach  na’i  arwein- 
ydd,  Calvin  ; ar  ol  yr  hwn,  “droed  ymhwll,’’  y gofalus  ymlwybrodd. 
Etto,  mae  cfe  yn  fnth-synwyrol  drwyddo  oll. 

Hughes,  James.  Casgliad  lled  ddestlus  yw  hwn,  allan  o esboniadau 
Henry,  Scott,  Brown,  ac  ereill,  o’r  hyn  a gaffai  “y  detholydd’’  yn  gyd- 
darawiadol  ag  erthyglau  yr  enwad  parchus  y perthynai  iddo.  Dim  yn 
ieithiadol,  ychydig  yn  logical , a’r  gweddill  yn  bregethau  byrion,  athraw- 
iaethol,  ac  ymarferol.  Heavy  luggage  train  yw  y cyfrolau  hyn,  on  the 
Narrow  guage  rail ; monopolists  of  this  corporatiorì*  paradise.  Dyn 
gwir  dda  a chall  oedd  Mr.  Hughes  : trueni  na  chaniatesid  iddo  gyfan- 
soddi  esboniad  o’i  feddwl  e'i  hun.  Achubasai  hyny  y detholiadau  rhag 
si-arad  yn  erbyn  eu  gilydd. 

Hunnius  (bu  fatw  1603).  Hollol  Lutheraiddac  anwreiddiol. 

Jaspis,  G.  S.  (1793).  Lled  wreiddiol,  ond  gwammal,  a rhy  anath- 
rawiaethol. 

Jenrins,  John,  o Hengoed.  Addysgiadol  iawn,  yn  fwy  ar  ddull  nag 
ar  íìasMatthew  Henry.  Pe  gwyddwn  enw  y fro  sydd  rhwng  Uch-Gal- 
finiaeth  ac  Antinomiaeth,  ä’r  pentref  ynddi  lle  ceir  pwll  Trochiadacth 
wrth  ddrws  paradwys,  gwyddwn,  a gallwn  hysbysu,  enw  y fan  lle  mae 
yr  esboniwr  hwn  yn  aros.  Ni  nodiadau  hanesiol  yw  y goreu : am  rai 
beirniadol,  ac  ieithiadol,  a medrus,  a threiddiol  yr  awdwr,  nis  gellir  dy- 
wedyd  dim,  oherwydd  iddo  ddewis  eu  cadw  hyd  oes  ddyfodol  yr  aiL 
argraffiad. 

460 


AÍTODIAD. 


lly°-ad.  Trueni  oedd  i’w  gyfeillion  attal  yr  awdwr  ì gloddio  alían  ys- 
tyr  ei  destyn  yn  gelfyddol,  ieithiadol,  ac  eglur.  Aíl-ddywed  ei  destyn 
mewn  ymadroddion  gwahanol  a gwanhäol,  ac  (i’r  ysgolhaig,)  anfodd- 
lonol.  * Mae  yn  lled  berífaith  oll,  canys  “beibl  ddwywaith  ydyw.” 

Platt  sydd  esboniwr  rhagorol,  yn  aml  cystai  â Tholuck,  oddieithr 
yn  ei  ymchwil  cystrawenol. 

Reiche  sydd  esboniwr  dysgedig  a gwreiddiol.  Ei  brif  fai  yw  tyb- 
ied  fod  Crist  a’r  apostolion  yn  dysgu  yr  hyn  a gydweddai  â chwaeth 
eu  gwrandawwyr,  ac  mai  yn  ol  a allwn  wybod  o farnau  eu  cyfoeswyr 
y gallwn  eu  hesbonio  hwynt.  Mae  efe  yn  dra  helasth,  olrlieiuiadol, 
ond  lled  wammal  ac  aíìach  ei  dduwinyddiaeth. 

Rosenmuller  sydd  yn  eir-ddeonglydd  da,  ond  yn  esboniwr  egwan, 
a diysbryd,  er  yn  amcanu  at  esbonio  yn  ystwyth  a naturiol.  Ei  ddwy 
ffon  oedd  Clericus  a Michaelis.  Ychydig  a gerddodd  efe  yn  hwylus 
hebddynt. 

Rucrert  oedd  frawd  cyfundraethol  i Meyer  a Fritzsche  : ond  mae 
efe  yn  gallu  myned  i mewn  i deimlad  Paul  yn  well  na'r  hlaenaf. 
Gwrthyd  osodiadau  yr  apostol  gyda  cliryn  fyrhwyllder  pan  ymddang- 
osont  yn  dywyll  iddo. 

Schleiermaciier  (1811)  oedd  ysgrifenydd  mawr  ar  y gelfyddyd  o 
ddeongli  y Testament  Newydd.  o gynneddfau  galluog  dros  ben.  Ei 
dybiau  duwinyddol,  drwy’rcwbl,  oeddynt  frith-ddeistaidd. 

Sciileusner  oedd  eiriadurwr  mawr  yn  ei  oes  ar  Roeg  yr  ysgryth- 
yrau.  Y^n  awr,  mae  efe  bron  yn  ddisylw.  Ei  ystyriaethau  i air  ydynt 
mor  lluosog  bron  â’i  ddyfyniadau  o’i  arferiad.  Taflodd  Wahl  ef  o’r 
neilldu  ar  y Testament  Newydd;  ac  y maent  yn  dechreu  blino  arno 
yntau,  erbyn  hyn. 

Schmidt,  Chr.  (bu  farw  1778).  Diragfarn,  a threiddiol  i rammad- 
egiaeth  yr  apostol : ei  amgyrhaeddiad  ry  gyfyng. 

Scumidt,  S.  (1687).  Mwyaf  ei  lafur,  a’i  lwyddiant,  yn  ol  ei  /an- 
teision,  o esbonwyr  ei  ganrif. 

Scuoetgen,  Hor.  Talm.  sy’n  ein  cynnysgaethu  â chyfymadroddion 
allan  o’r  Rabbiniaid. 

Schott  (1829).  Rhagurweiniad  i lyfrau  y Testament  Neu  ydd  : 
difrifoî,  teg,  a dysgedig. 

Scott,  Thomas.  Synwyrol  yn  nghynnygiad  ei  dyb.  Ychydig.  er 
hyny,  o wir  ymgais  at  ddeongli  yn  ol  deddfau  y gelfyddyd.  Mae  yr 
awdwr  duwiolfrydig  yn  pregethu  o amgyìch,  acyn  gwanhau  gewynau. 
ei  deStyn.  Cadwodd  ei  amciHi  teg  ef  yn  aml  rhag  gwyro;  ond  fel  es- 
boniwr,  nìd  ydoedd  na  chelfydd  na  dysgedig.  Dylasai  feddu  aùna- 
byddiaeth  mwy  â’r  testyn  gwreiddiol,  â’r  gelfydrìyd  o’i  ddadgymalu, 
u meddwl  rhyddach  oddiwrth  iau  gredöaidd,  ac  â threiddioldeb  ysbryd. 

Semler.  Y’sgrifenydd  uchel  ar  reolau  deongli,  o'r  un  ysgol  ag 
Ernesti  a Keil,  dros  ddim  ond  y sych-lythyrenol  yn  unig.  Bu  efe 
gydag  Eichhorn  yn  ffurfwyr  cyfundrefn  fwy  resymol  o ddeongli  na’r 
íhai  blaenorol.  Trueni  oedd  iddynt  lithro  yn  RationalùjU . 

46* 


ATTODIAD. 


Socinüs,  F.  Uchel  yn  nysgeidiaeth  ei  oes,  annibynol  a llafisrus. 
Ár  ei  enw  ef  y gelwiryr  Undodwyr  presennol,  creu  bod  yn  dilyn  Iîel- 
sham  a Priestleyyn  hytrach  nag  ef. 

Staudlin,  a ysgrifenodd  ar  y gelfyddyd  o ddeongli,  gan  ddal,  yn 
groes  i Semler  a Keil,  y dylid  ystyried  cyssondeb  y ffydd  cyn  pender- 
fynu  ystyr  brawddegau  un  apostol. 

Storr  (1797).  Supernaturalht  dysgedig  ydoedd,  anfedrus  yn  ei 
driniaeth  o gystrawen  y testyn  gwreiddiol. 

Stuart,  M.  Tra  dysgedig,  manwl,  a Ilafurus.  Esboniwr  grymus 
yn  ol  teg  reolau  iaith  a chelfyddyd  yw  Stuart.  Ei  wall,  os  oes  gwall 
ynddo  liefyd,  yw  gwneyd  i’w  destyn  wasanaethu  ei  olygiadau  duwin- 
yddol  blaenorol  ar  ranau  ereill  o’r  ysgrythyr.  Er  cystal  fuasai  genyf 
allu  cydredeg  ag  ef,  drwy  amean  ac  anliawsderau  yrepistol  hwn,  rneth- 
ais,  gan  amlaf,  er  dim. 

Taylor,  John  (1747).  Enwog  a dysgedig.  Ariad  pwyllog  a grymus 
oedd  efe.  Mae  yn  ei  esboniad  lawer  o olygiadau  da,  cywrain,  a 
gwreiddiol ; er  yn  lled  sychîyd  ac  afìach. 

Tiiolucr,  Dr.  F.  A.  G.  Arddengys  esboniadau  y gwr  dysgedig 
hwn  y medrusrwydd  uchaf  yn  ei  gelfyddyd,  tra’r  olrbeiniayn  ferniadol 
eiriau  a brawddegau,  esgyna  i awyrgylch  puraf  drychfeddyliau,  gan  ei 
ddwyn  i wared,  a’i  chwalu  yn  gyfarwydd  a chraífus  ger  cin  bron. 
Gwell  ieithadwr,  debygwyf,  na  logician , yw  efe. 

Turner,  Dr.  II.,  New  YorJc.  1824.  Nodiadau  berniadoì,  ac  nid 
duwinyddol,  yn  oynnwys  cryn  ddefnydd  o feirniaid  Germani,  er  nad 
yn  ddiofal. 

Usteri  (Zurich,  1824),  a ddadblygodd  athrawiaethau  yr  apostol  yn 
lled  eglur,  oddieithr  lle  cerdda  yn  ol  traed  ei  athraw  mawr,  Schleier- 
macher,  yr  hwn  nid  oedd  nemavTr  cywreinìach  nag  yntau.  Lled  ar- 
wyuebol  fel  beirniad  ydoedd,  gyda’i  boll  rym  athronycldol. 

Y/alford.  Byr,  rkydd,  a chryno,  oncl  gwan  feì  beirniad,  gan 
amìaf.  Un  o ysgol  y Cymmeryd  yn  ganiataol  yw  yntau. 

Wesley,  J.  (1734),  difrifol,  bywiog,  ac  athrawiaethol,  yn  fwy  na 
berniadol. 

Wetstein.  Gwerthfawr  fel  beirniaclaeth  noeth.  Cyplodd  o’r  bron 
bob  brawddeg  yn  y Testament  Newydd  â’u  cyfî'elyb  allan  o’r  ysgrif- 
enwyr  Iuddewig,  Groegaidd,  a Rbufeinaidd.  Gwell  genyf  ei  ddefn- 
yddiau  na’i  farn,  o leiaf,  ar  athrawiaethau  yr  apostol. 

Wiiitby  (1761).  Oni  buasai  yr  iau  Arminaidd  oedd  ar  ei  war, 
gaîlasai  fod  cystaí  ag  un  o esbonwyr  Seisonig  y ganrif  ddiweddaf. 

Winer,  New  Tcst.  Gram.  sydd  anhebgorol  i esboniwr  y Testament 
Newydd.  Gosododd  ieithiadaeth  y llyfr  hwn  ar*sylfaen  newydd  cad- 
arn,  ac  athronol.  Anaml  iawn  y ceir  byrbwylldra  o’i  fewn.  At  ei 
draed  y gwelir  ei  lioll  wrtliwynebwyr  yn  disgyn  yn  y diwedd. 


ARGRAFFWYD  A CHYHOEDDWYD  CAN  J.  JONES,  MERTHY R.- T V D V I L. 


COVER  SYSTEM 


H*de  tn  Italy 


03-1 


MIN 


8 "0  3 2 9 1 9 ”Ŷ  9 0 Ö 7 

„ / 

www.coltörisyste.n.cofn 


UNIVERSITY  OF  ILLINOIS-URBANA 


30112065761881 


